Google 


This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project 
to make the world's books discoverable online. 

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject 
to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books 
arc our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and Knowledge that's often difficult to discover. 


Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the 
publisher to a library and finally to you. 


Usage guidelines 
Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the 


public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, wc have taken steps to 
prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated guerying. 





We also ask that you: 


“F Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individual 
personal, non-commercial purposes. 





and wc reguest that you use these files for 


-“r. Refrain from automated guerying Do not send automated gueries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine 
translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the 
use of public domain materials for these purposes and may be able to help. 


“r Maintain attribution The Google “watermark” you see on cach file is essential for informing people about this project and helping them find 
additional materials through Google Book Search. Please do not remove it. 


-“r Keep it legal Whatever your use, remember that you arc responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just 
because wc believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other 
countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of 
any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner 
anywhere in thc world. Copyright infringement liability can be guite severe. 






About Google Book Search 


Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers 
discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web 
a[http://books.google.com/| 


























600101685O 





LLYFR MORMON; 


sm, 


HANES WEDI EI YSGRIFENU GAN 
LAW MORMON, 


am 


MAFNAU A GYMMERWYD 8 LAFNAU NEPHR. 


A hyny, y mae yn dalfyrìad o gof-lyfr pobl Nepbi, a'r Lamaniaid hefyd; 
wedi ei ysgrifenu at y Lamaniai ill o dŷ I 
hefyd ai luddew a_chenedl-ddy 
orchymyn, ac befyd trwy ysbryd y bro 
ei ysgrifenu a'i selio I fyny, a'i guddio i'r Arglwydd, fel na ddinysirid ef; 
î ddyfod allan trwy ddawn a gallu Dnw er ei gyfleitbad : wedi eì selio gan 
Taw Moron, a'i guddio i'r Arglwydd, ì ddyfod allan mewn amser cyfaddas 
trwy law Cenedl-ddyn ; y cyfieithad o bono I fod trwy ddawn Daw: 


Hefyd, y mae yn dalfyriad o Lyfr Etber, yr hwn sydd gof-lyfr o bobl Jared, 
y rhai a wasgarwyd yn yr amser y cymmysgodd yr Arglwydd iaith y bobl 
pan yr oeddynt yn adeiladu twr i fyned i'r nefoedd ; yr byn sydd | ddang; 

ŷ Ierael pa bethau eu maint a wnaetb yr Arglwydd er mwy 

ac fel y gwypont gyfammodau yr Arglwydd, nad ydynt hwytbau 

wedi eu bwrw ymaith yn dragywydd ; ac hefyd er argyboeddi yr luddew 

a'r Cenedlddyn, mai Izsu yw y CatST, y DUw TRAGTWYDDOL, yn 

€gluro eì hun i'r boll genedloedd.—Ac yn awr, os oes beiau, beiau dynion 

ydynt; am byny, ma chondemniwcb betban Daw, fel y caffer chwi yn 
difrycheulyd gerbron gorseddfainc Crist. 














Wedi 





























A GYFIEITHWYD I'R SARSNEG 


GAN JOSEPH SMITG, IEU.; 
ACA GYFUEITHWYD O'R AIL ARGRAFFIAD SAESNEG BWROPAIDD 


GAN JOHN DAVIS. 








MEBTHYR-TYDFIL : 


CYHORDDWYD AC AR WERTH GAN J. DAVIS, GEORGETOW) 
AR Wi H BEFYD bd - 


Gan y Saint yn gyffredinol, a llawer o Lyfrwentbwyr, 
urwyy Deau a'r Gogledd." 


1852, 









Le. A. 22b. 





SENTXBED ôT WTATIONER8S' HALL. 
Ŷ ME ——— aldedde de —  / an ———— 
ŵ - 


Meiibyr-Tydfl Argraffwyd gau Johu Davìs. 


AT Y CYMRY. 





AuwyrL GYyDGENEDL,—Nid heb deimladau diolchgar i Dduw, y 
meddwn yr anrhydedd o gyflwyno y llyfr gwerthfawr hwn î 
ddwylaw ein cydwladwyr yn yr iaith Gymraeg. Mae llawer 
o'n cydgenedi wedi bod yn rhoddi eu barn am y llyfr hwn cyn 
eriped ei weled, ae wedi ei gondemnio; ond yn awr, wedi bod: 
yh hir dan anfanteision, gallant ei dd4rllen drostynt eu hunain, 
a gŵweled os yw eu barn fMienorol yn gywir Ni wnaethom y' 
gorchwyl o gyfieìthu a chyhoeddf y llyfr hwn o honom ein 
hunain, eith trwy orehymyn-ein Llywydd F. D. Richards, yr 
hwn sydd drosom yn yr Arglwydd. Nid oes achos i nì gan» 
mawl y llyfr yma, yn fwy nâ chanmawl y Beibl, o herwydd y 
mde'r ddau yn llefaru drostyt eu hunain, i'r sawl ag ydynt yh 
caru goleuni a gwirionedd. Digon yw i ni ddywedyd y gwydd-. 
om eì f0d yn lyfr da, ac yn rodd Duw, ac y caiff pwy bysêg 
a'i eredo ac â wnel yn ol ei eiriau, fywyd tragywyddol: ond ofer 
yw dysgwyl y dyweda pab felly am dano, canys ythydig yw y 
rhai sydd yn rhodio y ffordd gìl, 

Gyda golwg ar y cyfieithad, gallwn ddweyd ei fod y gureu a 
allesid eî wneuthur, yn ngwyneb yr anfanteision, y rhai mad 
yŵ y cyffredin o gyfieithwyr yn llafurio o danynt. Yr ydys 
wedî amcanu at eglurdeb ac iaith syml, yn fwy nag am un 
math o addon; ac hyderwn fod meddwl yr argraffiad Seïsrip 
o eìddo y Prophwyd Jo8EPH SMITH, wedi ei roddi mor gywirag 
y gallesid, Gellir gweled, trwy ddarllen Llyfr Mormon, ne 
phroffesid. anffaeledigrwydd hyd y nod gan ysgrifenwyr y 
llafnau ar y eyntaf; ac y mae yn afresymol i neb ddysgwyl . 
anffaeledigrwydd yn yr ail gyfieithad o hono. Ni hônwyd an- 
ffaeledigrwydd ychwaith gan y rhai a fuont yn cyfleithu y Beibl, 
canys o bryd i bryd y mae amryw ddiwygiadau wedi eu 
gwneuthur ynddo; ac wedi i Lyfr Mormon, yn y Gymraeg, 
gael eì wella gymmaint ag a gafodd y Beibl, gellir barnu y 
daw yn berffeithiach, o ran ei iaith, beth bynag. Wrth gwrs, 
y mae yn rhwyddaeh i ereill weled beiau, nag yw i gyfleith- 
ydd eu gochelyd. 

Bellach, eyflwynwn y gwaith hwn ì sylw ein cydwlâdwyr, 
gan ddymuno y gwna llaweroedd o honynt ei gredu, ac y dwg 
hwynt i adnabyddiaeth o Dduw, yr hyn yw bywyd tragywydd- 
ol. Bendithied Duw yr holl raì gonest eu calon, fel dg delotit 
trwy y gwaith hwn, ynghyd â moddion ereill, ìi gofleidio yt 
Efengyl; a chaffed y Saint eu goleuo a'u hadeiladu yn y 
darlleniad o hono, fel y byddo i enw Duw gael ei ogoneddu, ac 
í'w amcanion gael eu cwblhau, yn enw Iesu Grist. Amen. 

Eich gosiyngedig weision yn y gwirionedd, 
W. S. PHILLIPS, 
JOHN DAVIS, 


THOMAS PUGH. 
Merthyr-Tydfi, Ebrill 6, 1852, 


TYSTIOLAETHAU.. 


TYSTIOLAETH TRI O DYSTION. 


ByppnEp hysbys i bob cenedl, llwyth, iaith, a phobl, y delo y 
gwaith hwn atynt, ein bod ni, trwy râs Duw Dad, a'n Harglwydd 
Iesu Grist, wedi gweled y llafnau a gynnwysant y cof-lyfr hwn, 
pa un sydd gof-lyfr o bobl Nephi, ac hefyd o'u brodyr y Laman- 
iaid, ac hefyd o bobl Jared, y rhai a ddaethant oddiwrth y tŵr 
am ba un y llefarwyd ; ac hefyd ni a wyddom eu bod wedi eu cyf- 
ieithu trwy ddawn a gallu Duw, canys ei leferydd ef a draeth- 
odd hyn i ni; am hyny, ni a wyddom mewn sicrwydd fod y 
pethau hyn yn wir, Ac yr ydym hefyd yn tystiei ni weled y 
cerfiadau ag ydynt ar y llafnau ; a dangoswyd hwynt i ni trwy 
allu Duw, ac nid dyn. Ac yr ydym yn traethu mewn geiriau 
sobrwydd, i angel ddyfod i waered o'r nefoedd, a dangos y 
llafnau o flaen ein llygaid, fel y gwelsom hwynt, ynghyd â'r 
cerfìadau arnynt; ac ni a wyddom mai trwy râs Duw Dad, a'n 
Harglwydd Iesu Grist, y gwelsom hwynt, ac y dygwn dystiol- 
aeth eu bod yn wir; ac y maent yn rhyfedd yn ein golwg: er 
hyny, llef yf Arglwydd a orchymynodd ì ni ddwyn tystiolaeth 
o honynt ; am hyny, er bod yn ufydd i orchymynion Duw, yr 
ydym yn dwyn $ystiolaeth o'r pethau hyn. A gwyddom, 
os byddwn ffyddlawn yn Nghrist, y glanheir ein gwisgoedd 
oddiwrth waed pob dyn, ac y ceir ni yn ddifrycheulyd gerbron 
gorseddfainc Crist,i drigo yn dragywyddol gydag ef yn y nef- 
oedd. A'r anrhydedd fo i'r Tad, ac i'r Mab, ac i'r Ysbryd Glân, 
y rhai ydynt uu Duw. Amen. 

. OLIVER CewbDERY, MARTIN HARRI68. 
DAvi> WHITMER, 


AC HEFYD TYSTIOLAETH WYTH O DYSTION. 


ByppED hysbys i bob cenedl, llwyth, iaith, a phobl, y delo y 
gwaith hwn atynt, ddarfod i Joseph Smith, ieu., cyfìeithydd y 
gwaith hwn, ddangos i ni y llafnau crybwylledig, y rhai ydynt 
debyg i aur; a chynnifer o'r llafnau ag a gyfieithodd y Smith 
dywededig, a deimlasom ni â'n dwylaw; ac hefyd nì a welsom 
y cerfiadau oedd arnynt, yr oll o ba raî a ymddangosent yn 
waith hen a chywrain. A hyn a dystiolaethwn mewn geiriau 
sobrwydd, fod y Smith dywededig wedi dangos ì ni, oblegid ni 
a welsom ac a deimlasom, ac yr ydym yn gwybod mewn sicr- 
wydd fod y Smith dywededig yn meddu y lafnau a grybwyll- 
asom. Ac yr ydym ni yn rhoddi ein henwau i'r byd, i dystio 
wrth y byd yr hyn a welsom; ac nìd ydym yn dywedyd cel- 
wydd, gan fod Duw yn dwyn tystiolaeth o heno. 
CHRISTIAN WHITMER, _ HIRAM PAGE, 
JACOB W HITMER, JOSEPH SMITH, Hyn. 
PETER WHITMER, Ieu. HYRUM SMITH, 
JOHN WHITMER, SAMUEL H. SMITH. 


CYNNWYSIAD. 


LLYFR CYNTAF NEPHI 
Faith y cof-lyfr . . 
Talfyriad Nephi . ... 
Breuddwyd Lehi . . . 
Lehi yn ymadael i'r an- 
ialwch . ., . 
Nephi yn lladd Laban. 
Sariah yn achwyn oblegid 
Gweledigaeth Lehi 
Cynnwysiad y llafnau pres 
Ishmael yn myned gyda 
Nephi 
Brodyr Nephi yn gwrth- 
ryfela ac yn eì rwymo ef 
Breuddwyd Lehi am y 
pren, y wialen, &c. - 
Prophwydo am y Messiah 
ac Ioan . 
Cangenau olewydd yn cael 
eu tori ymaith 
Gweledigaeth Nephi o Fair 
Etto, o groeshoeliad Crist 
Etto, o dywyllwch a dacar- 


gryn... .. 
Eglwys fawr a ffiaidd 
Darganfyddiad gwlad yr 
addewid .. R 
Llefaru am y Beibl. . 
Addaw Llyfr Mormon a'r 
Ysbryd Glân . 
llyfrau ereill yn dyfod 
allan 
Y Beibl a Llyfr. Mormon 
yn un 
Addewidion i'r Cenedloedd 
Dwy Fglwys . ., 
Gwaith y Tad yn dechreu 


ud.: 
1!Dyn mewn gwisg wên 


1|. (oan) 
2' Nephiaid yn dyfod i i i wyb- 
3. odaeth ae 

: Gwialen haiarn 
3. Meibion Lehi 
'| cae 


yn cym- 
meryd gwragedd . 
y cyfarwyddydd U 
9| cen) . 
9 | Nephi yn tori ei fwa o» 
Y cyfeirwyr yn gweithio 
trwy ffydd 
Ishmael yn marw .. 
11 | Bwgwth Lehi a Nephi 
Gorchymyn i Nephi adeil- 
adu llong - 
Nephi ynghylch cael ei 
addoli gan ei frodyr. 
| Gorphen y llong a myned 
16| iddi . 
17 | Dawnsio yn y llong. - 
18: Rhwymo Nephi: y llong 
yn cael ei gyru yn ol 
19 | Tirio yn ngwlad yr add- 
20) ewid - 
| Gwnenthur llafnau mŵn 
21 | Zenos, Neum, a Zenock 
21 | Ysgrifeniadau Isaiah . 
Sanct Israel 
23|j AIL LYFR NEPHI . 
Lehi at eî feibion - 
23| Gen ynebiad 3 yn mhob 





ì 


13 


15, 


23 Syrthiodd Adda fel y bod- 
24| olaidynion . 

24 | Gwelodd Joseph < ein dydd 
25 ni . 


Tud. 


25 


”w 


vi 

Gweledydd dewisol - 

Yr ysgrifeniadau yn cyd- 
dyfu 

Prophwyd yn caelei addaw 
i'r Lamaniaid . 

Prophwydoliaeth. J oseph 
arlafnaupres  . . . 

Claddu Lehi —— 

Ceisio bywyd Nephi 


Nephi yn gwahanu oddi- 
wrth Laman . . ... 
Adeíladu teml a 
Croen du . - 
Cyssegru offeiriaid, &c. . 
Gwneuthur llafnau ereill 
Gê6iriau Isaiah (gan Jacob y 
Angylioniddiafol  . . 
Ail-uniad ysbrydoedd a 
chyrff cn en 
Bedydd 
Dîm. breninoedd ar y 'tir 
hwn - 
Isaiah yn prophwydo . 
“Gwialen gwreiddyn Jesse 
Had Joseph nis dyfethìr . 
Cyfraith Moses yn cael ei 
chadw ve N 
Crist a ddengys ei hun . 
Arwyddion o Grist, gened - 
igaeth a marwolaeth 
Sibrwd o'r llwch, selio y 
llyfr . . 
Crefydd- dwyll yn cael ei 
wahardd . 
Y llyfr seliedig ì 'w ddwyn 
allan . . 
Tri thyst yn gweled y 
llyfr 


Y ueriau “ darllen. hwn, 
atolwp” . - 

Selio y llyfr draehefn . 

Eu hroffeirinid a amryson- 


Dysgu â'u dysgeîdiaeth 
hwy, a gwadu'r Ysbryd 

Yspeilio y tlodion. . . 

Beibl, beibl - 

Barnu dynion wrth. y 
Llyfrau. ... 


57 


CYNNWYSIAD. 


Tud. 
52| Pobl wynion g dymunol 


Dechreu y gwaith yn 
mhlith pob pobl 

Bedyddiad Oen Duw - 

59 | Bedydd â dwfr a'r Ysbryd 
Glân ——— eRuN' 

LLYFR JACOB . 

Eneinnio Nephi yn Frenin 

56| Nephirynmarw . . - 

Nephiaid a Lamaniaid 

56; Cangen gyfíawn o Joseph 

57 | Y Lamaniaid a'ch ffrewyll- 

$/| ant MS 

51 | Mwy nag un wraìg yn cael 
ei wahardd 

Coed, tônaw, a nmiynyddau 
yn ufyddhau în 

Yr Iuddewon yn edrych 
dros y nod < 

64 | Yr olewydden ddof. 

| Cwr eithaf y winllan. . 

67, Trysori ffrwyth erbyn y 


2 


“ 


58 
62 


63 





68. tymmor _. . . 
78.CangenaraHl — . - 
83 | Ffrwyth gwyllt ' wedi 

| gorchfygu . 
84 Arglwydd y wînllan a 
ai | wylodd 

Cangenau yn gorchfygu y 
sa gwreiddian  . 

| Tynu ymaith y cangenau 
85| gwylltion 


Sherem yr Anghrist - 
Arwydd, taraw Sherem 
Enos yn cymmeryd y 
llafnau oddìwrth eì Dad 
LtYFR Enos 
Enos, 0y bechodau a fadd- 
euwyd . 
Bwgwth y cof-lyfrau gan 
y Lamaniaid . . 
Y Lamaniaid yn bwyta 
eìg anmrwd - 
LLYFR JAROM . . 
Y Nephiaìd yn ymgryfhau 
Y Lamaniaid yn yfed 
gwaed - 


86 


Amgaeru dinasoedd - 
Cyflwyno y llafnau i Omni 


Tnd. 


CYNNWYSYAD. 


Tud. 
LLYFR ÔOMNt __. . . .l]$ 
Rhoddi y llafnau i Am- 
aron |... . . llŷ 
Rhoddi y llafnau i Che- 
mish . . 20 
Rhybyddio. Mosiah i ffoi 190 
Darganfod Zarahemlah . 120 
Cerfiadau ar gareg , . . 121 
Darganfod Corïantumr . 191 
Ei rieni yn dyfod allan o'r 
. 121 
â'r 
. 191 
. 122 


ŵr 
Cyflwyno y lafnau 
brenin Benjamin 
GEIRIAU MORMON 


Yw 


Cof-lyfrau ar lafnau o fŵn T1ê2 
Y deyrnged olafo win . 164 
Trwmgwsg y Lamaniaid 168 
Bedyddio y brenin Limhì 169 
Offeiriaid ac athrawon i 
weithïo . e - 
Alma yn gweled angel 173 
Alma yn syrthìo (yn fud) 1?$ 
Meibïon y brenin Mosiah 


yn pregethu i'r Lamar- 
ìaid . . 175 
Cyfieithad cof. ysgrifau 175 


Rhoddi 'rllafnau g gan imhi 175 
Eu cyfieithu trwy ddwy 


Gan Gristagaubrophwydi 123| gareg: 175 
bLLYFR MOstAH . 124 | Y bobl yn ol hyd y tŵr . 176 
Gwneyd Mosìah yn frenin, Rhoddi y cof-lyfraui Alma 1?6 
a'i dderbyn - . 125 | Penodi barnwyr . 177 
Y llafnau pres, y cleddyf, Y brenin Mosiah yn marw 17$ 
a'r cyfnrwyddydd . . 135 | Alma yn marw . 179 
Y Brenin Benjamin yn Breninoedd pobl Nephi yn 
dysguybobl — . . 126]. darfod . 199 
Drysau eu pebyll tuag at y, LLYFR ALMA 180 
deml” ., 6 | Nehor yn lladd Gideon . 181 
Rhagfynegi dyfodiad Crist 129 Gwmeuthur Amlici yn 
Peidtogwrthodìgordotwyr 132| frenin . ì88 
Meibion a merched . 134 
Mosiah yn dechreu teyrn- 
asu 136 


Ammon, &c., eu 'rhwymo 

a'u carcharu . 136 
Cyhoeddiad Limhi . 137 
Pedwar Hafn ar hugain 
139 


Gweledydd a Chyfieithiwr 140 
Cof-lyfr Zeniff 2 « . 40 
Ymladd brwydr . 142 


Y brenin Laman yn marw 142 


Noah yn cael eì wneyd yn 


. 144 
Abinadi y prophwyd . . 45 
Adgyfodiad . 152 
AÍÎma yn credu Abinadi . 154 


Bwrw Abinadi yn nghar- 

char, a'i losgìâ ffagodau 155 

d Mormon . 156 

Ladrata merched y Lam- 

aniaid gan offeiriaid y 
brenin Noah . 


. M9 | Elosgicofiyfrau. 


Llad Amlici mewn bì brwydr 
Yr seen eiaid yni lliwio yn 
och 


Alma yn ' bedyddio yn 


Sidon - . 187 
Alma yn pregethu 189 
Alma yn ordeinio henur- 

iaid . 1ô4 


Gorchymyn i i gyfarfod yn 
fynych . 194 
Alma yn gweled angel . 199 


Amulek yn gweled angel 203 
Cyfreithwyr yn cwestiyno 
Amulek 
Arìan bathol yn cael eu 
henwi - 
Zcezrom y cyfreithiwr 
Zeezrom yncrynu — , . 908 
Llefaru am etholedigaeth 1 
Offeiriadaeth Melchisedec 212 
Llabyddio Alma ac Am- 
ulek . '& 
. SM 


. 204 


. 205 
. 206. 


Tud. 
Dryllio y carchar . . 216 
Tachâu a bedyddio Zeez- 

. 217 


Anghyfannedd-âra , y Ne- 
horiaid 
Lamaniaid yn cael eu har- 


. 219 


. 220 
deadelloedd 
Sebus - 
Ammon yn tôri breichiau 

ymaith < . «. . . 293 
Ammon a'r brenin Lamoni 224 
Y brenin Lamoni yn 


. 222 


syrthio . . 226 
Ammon a'r Frenines 226 
Y brenin a'r frenines yn 

gorwedd ar lawr 297 
Gwaredu Aaron, &c. . . 231 
Adeiladu Jerusalem . 231 
Pregethu yn Jerusalem. 231 


Argyhoeddi Tad Lamoni 235 
Tir Anghyfannedd-dra a 


Llawnder . e . 236 
. Anti-Nephi-Lehiaid . 237 
Cynghor cyffredinol . 238 


Cleddyfau yn cael eu 
claddu - . 
1,005 yn cael eu lladd . 
Lamaniaid yn trengu trwy 
_ dâ 2... . 240 
Gwahardd Caeth-wasan- 


. 239 
. 239 


aeth . 245 
Symud yr Anti-Nephi- 

Lehiaid i Jershon, a'u 

galw yn Ammoniaid . 246 
Brwydr ddychrynllyd . 247 
Anghrist, Korihor . 250 


Korihor yn cael ei daraw 
yn fud . * . 253 
Y diafol ar lun angel . . 253 
Korihor yn cael ei fathru . 254 
Cenadiaeth Alma at y 


Zoramiaid . 254 
Rameumpton (safle sant- 
aidd) . 255 
Alma ar fynydd Onidah . 257 
Alma ar ffydd . 258 
Prophwydoliaeth Zenos . 260 


JProphwydoliaeth Zenock . 261 


CYNNWYBIAD. 


Tud. 
Gwybodaeth Amulek am 
Grist . 261 
Cariad yn cael ei gymmer: 
adwyo 
Yr un ysbryd yn medd- 
iannu eich corff . 263 
Bwrw allan anghredinwyr 264 
Alma at Helaman . 265 
Rhoddiad y llafnau ìi Hel- 
aman 
24 o Lafnau, a Chyfar- 
wyddwyr . . . 269 
Gazelem, careg (dirgelwch) 269 


. 263 


. 267 


Liahona, neu gwmpawd . 270 
Alma i Shiblon . 271 
Alma i Corianton . 272. 
Pechod anfaddeuol . . 273 
Adgyfodiad . 274 
Adferiad <<. . . 2376 
Cyfiawnder mewn cosp... 277 
Pe buasai Adda yn cyf- 
ranogi o bren y bywyd, 
byddaifyw byth . . 278 
Trugaredd yn. yspeilio 
cyfiawnder . 279 
'| Cynllwyn Moroni . 282 
Lladdiad Lamaniaid . , 283' 
Araeth Moroni wrth Zera- 
hemnah . 284 
Prophwydoliaeth. milwr . 285 
Cyfammod _ heddwch y 
Lamaniaid . 285 


Prophwydoliaeth 'Alma, 
400 mlynedd ar ol Crist 286 
Methu mewn anghredin- 
iaeth . . 286 
Ymadawiad hynod Alma. 287 
Amalickiah yn arwain 
ymaith y bobl, a din- 


ystrio yr eglwys . 288 
Lluman Moroni . 288 
Pais Joseph yn cael ei 

rhwygo . 289 
Prophwydoliaeth Jacob 

am had Joseph . 289 


Heintiau yn y tir, llysiau a 


gwreiddiau at glefydau. 291 
Cynllwyn Amalickiah . 292 
Trywanu y brenin . 292 


CYNNWYBIAD. 


Tad, 
Amalickiah yn priodi y 

frenines, a'i. gydnabod 

yn frenin . 293 
Amgaerau gan Moroni . 294 
Llanw ffosydd â chyrff 

meirw . . ». . 297 
Llw Amalickiah . 298 
Penodi Pahoran yn farnwr 301 
Byddin yn.erbyn brenin- 


ix 
Tud. 
Adeiladu llongau gan Ha- 

goth . 338 
Rhoddi pethau cyssegredig 
i Helaman; Shiblon yn 


marw . 384 
LLYFR HELAMAN . 3834 
Pahoran yn marw . 3884 


Penodi Pahoran yn farnwr 335 
Kishkumen yn lladd Pa- 


wyr . 3902|  horan . . . 3835 
Lladd Amalickiah . . 904 | Penodi Pacumeniyn farnwr 335 
Gwneuthur Ammoron yn Cymmeryd Zarahemla  . 336 

frenin . 304 | Lladd Pacumeni . 386 
Amgaeru Llawnder . 308 | Lladd Coriantumr . 937 


Ymraniadau . 308 
2000 o Wyr Ieuainc . 909 
Epistol MoroniatAmmoron 310 
Ateb Ammoron . . 910 
Meddwi Lamaniaid . 312 
Dyfais Moroni . . 312 
Epistol Helaman at Moroni 313 
Cynllwyn Helaman . 315 
Mamau yndysguffydd . 316 
Y fyny aid yn rhoddi i 

. 917 


cymueryd dinas Antipa- 
rah . . ôl7 
Cymrmeryd. dinas Cumeni. 318 
200 o'r 2000 yn llewygu . 319 
Carcharorion yn gwrthry- 
fela a chaeleulladd. . 320 
Cymmeryd Manti trwy 


ddyfais - . . 322 
Moroniat y llywodraethwr 324 
Ateb y llywodraethwr .. 327 
Lladd y brenin Pachus . 329 
Parotoi cortynau ac ysgol- 

ion . 330 
Cymmeryd Nephihah . 331 


Cynllwyn Teancum, a'i 
laddiad - 


Sefydlu heddwch. 

Gwneuthur Moronihah yn 
lywydd 

Helaman yn marw. 

Pethau cyssegredig; Shib- 
lon. ' 233 

Moroni yn marw. 

5400 yn ymfudoyn ogleddol 838 


Y Lamaniaid ynrhoiifyny 337 
Penodi Helaman yn farnwr 337 
Cael allan yr arwyddion 


dirgelaidd, a. thrywanu 

Kishkumen . 887 
Gadianton yn ffoi . . 938 
Ymfudiad yn ogleddol . 338 
Tai cymmrwd . . 389 
Llawer o lyfrau a chof- 

lyfrau . . . 398 
Helaman yn marw 341 


Gwneuthur Nephi yn farn- 
- 34 


wr < «—. . “. ôl 
Y Nephiaid yn myned yn 

ddrygionus 
Nephi yn rhoddi yr orsedd 

farnol i Cezeram. . 9243 
Nephi a Lehi yn pregethu 

i'r Lamaniaid 
Bedyddio 8,000 . 944 
Amgylchynu Alma. a Ne- 

phi gan dân . . 946 
Angylion yn gweini . 946 
Llofruddio Cezoram a'i fab 347 
Yspeilwyr Gadianton . 348 
Dyfetha yspeilwyr Gad- 

ianton . ' 
Prophwydoliaeth Nephi - 
Yspeilwyr Gadiantonaidd 

yn farnwyr . 850 
Lladd y prif-farnwr . 354 
Dal Seantum . 356 
Allweddau y Deyrnas . . 957 


33 | Cymmeryd Nephi gan yr 


ysbryd | «<< aw 


x CYNNWYSIAD. 

. . Tud.) Tnd. 
Newyn yn y tìr . 858 | Cyflawniad o eiriau Isaiah 400 
Difodi llu Gadianton . 958 Iesu yn iachâu y cleifion 401 
Symud y newyn . » 959| Crist yn bendithio plant 402 
Prophwydoliaeth Samuel 362 Amgylchynu rhai bychain 
Oelli offerynau . 365| â thân . . «402 
Dwu ddydd a nos yn oleu . 365 Crist yn gweinyddu y s&- 
Arwydd y croeshoeliad. . 366] crament  . . 40 
Llabyddio, &c., Samuel . 369 | Crìst yn dysgu. eì ddys- 


Angylion yn ymddangos. 370 
LLYFR NEPHI. . 371. 
Lacheneus yn brif-farnwr 371 
Nephi yn derbyn y cof- 
lyfrau . . 371 
Ymadawiad rhyfedd Nephi 371 
Dîm tywyllwch yn y nos 372 
Y. Lamaniaiìd yn dyfod yn 
wynion . . «- 974 
Giddianhi at Î;achoneus 375! 
Gidpgiddoni yn brif-farnwr 376 
Lladd Giddianhi . 378 
.Grogi Zemnarihah . 879 
Yr yspeilwyr yn rhoddi i 
fyny <<. . . 99 
Moftmon yn talfyru y cof- 
lyfrau . . 
Dechreu rbwygo' r Eglwys 
Dystrywio llywodraeth y 
tir Ŵ . 
Llofruddio y prif farnwr 
Rhannu yn llwythau. ., 385 
Nephi yn adgyfodi'r marw 385 
Arwydd y croeshoeliad . 386 
Dinystriad dinasoedd, dae- 
argrynfaau, tywyllwch, 
&C. . .  * * e e 086 
Cyflawniad cyfraith Moses 389 
Crist yn ymddangos i'r 
Nephìaid . 891 
Ol yr hoelion . . . 8991 
Galw Nephiacereill . . 392 
Gorchymyn i fedyddio . 392 
Athrawiaeth Crist , . 392 
Crist yn ddiwedd y gyf- 
raith. 
Crybwyll am y defaid. er- 
eill . 399 
Gwyn fyd. y ' Cenedloedd 400 
Drygioni y Cenedloedd 
J'n nhir Joseph 


. 380 
382 


. 884 
384 


. 994 


. 404 
. 405 


cyblion . . 
Enwan y deuddeg 


Y deuddeg yn dysgu y 
dyrfa 


y 
Bedydd yr Ysbryd Glân. a 

thân 
Gwneyd y 'dyscyblion. yn 
wynion . . 406 
Iesu yn dyfod yr ail waith 406 
|Ffyddfawr . 40T 
| Crist yn tori bara drachefa 401 
Gwyrth, bara a gwin . 40T 

Dinystrio y Cenedloedd 


. 405 


Isaiah) e 4 ê . 407 
Sefydlu Seion. . . . 409. 
Oddiwrth y Cenedloedd, a 

eichhadchwi . . . 410 
Arwydd dechreuad «gwaith 

yTad . . 410 
Efe a anafir 410 


(Isaiah) 
Adeiladu y 'J erusalem 
Newydd . 
Gwaith yn dechreu 'yn 
mhlith yr holl lwythau 411 
Geiriau Isaiah . .4ll 
Saint wedi cyfodi . . . 412 
Prophwydoliaeth Malachi 413 
Profi ffydd trwy Lyfr 
Mormon . , . . êl5 
Rhyddhad tafodau. plant 415 
Adgyfodi ymarw . . . 415 
Bedydd ac Ysbryd Glân 415 
Pob peth yn gyffredin . 415 
Crist yn ymddangos y 


. 4ll 


drydedd waith. . . 4ì6 
Eglwys Moses... . . . 416 
Trio Nephiaid yn aros . 419 


Cipio i fyny y deuddeg. . 419 


». . 400 | Cyfnewidiad ar eu cyrff 420 


CYNNWYSIAD, 


Tud. 
Y Dyscyblion yn cyfodi y 
meirw ., . 
Ail-adeiladu Zarahemla 
Dyscyblion ereill yn cael 
eu hordeinio yneulle , 423 
Nephi yn marw; Amos yn 
cadw y cof-lyfrau yn ei 


. 422 
. 422 


. . 423 
Amos yn 'marw, wi 'fab 
Amos yn cadw'r cob-lyfr 
rau . . . 493 
Dryllio carcharau gan y tri 424 
Cydfwriadau dirgel . A25 
Amaron yn cuddio y cof: 
lyfrau . . . A25 
LLYFR MORMON . 425 
Cymmeryd ymaith y tri 
Dyscybl | . . . 
Gwahardd Mormon i bre- 
gethu. . . . . 426 
Penodi Mormon yn flaenor 426 
Cyflawniad prophwydol- 


. 426 


iaeth Samuel . . 427 
Mormon yn gwneyd cof- 

lyfr, . . .. . 428 
Rhanu tiroedd . 428 


Y Deuddeg a gant farnu 430 
Cymmeryd _ Anghyfan- 
nedd-dra —_. . . 430 
Aberthu gŵragedd a 'phlant 431 
Mormon yn cymmeryd y 
cof-lyfrau cuddiedig yn 
Shim _ . . , . . . 402 
Mormon yn edifarhau : 
oblegid ei lw, a chym- 
merydllywyddiaeth. . 432 
Dyfodiad allan y cof-lyfrau 433 
Y cof-lyfrau yn guddiedig 
yn Cumorah . . 434 
Lladd 230,000 o Nephiaid 434 
Ni cheir elw trwy'r llafnau 437; 
Y pethau hyn a ddeuant 
allan o'r ddaear 
Sefyllfa y Byd - 
Gwyrthiau yn darfod, ang- 
hrediniaeth  . 
Y dyscyblion i fyned i'r 
holl fyd a phregethu 
Iaith y Llyfr 


. 440 


. 44l 
. 441| 


— 


. 437. | ltkioh Morianton ym 
. 438 | 


&i 

Ted, 

LLYFR ETHER . . 442 

Cael y 24 llafnau . 442 
Jared yn galw ar yr Ar- 

glwydd . . 4ê3 
Jared yn. myned ì i waerod 

i ddyffryn Nimrod . 443 

Deseret, gwenynen . *43 

Adeiladu badau . 444 


Arfaeth Duw, tir dewisol 444 


Rhydd o gaethiwed . 444 
Pedair blynedd mewn peb- 
yll yn Moriancumer . 444 
Yr Arglwydd yn ym- 
ddyddan tair awr . . 444 
Badau, megys phiol . 445 


Wyth olongau, 16 o geryg 446 
Argl. yn cyffwrdd y ceryg 446 
Gweled bys yr Arglwydd 446 
Brawd Jared yn: gweled 


yr Arglwydd . 446 
Dwy gareg yn cael eu 

rhoddi ce . 447 
Selio i fyny y ceryg . 447 
Myned i'r llongau . 450 
Gwynt —angherddol yn . 

chwythu 450 


Mordaith 344 o ddyddiau 451 
Eneinnio Orihah yn frenin 451 


'Cymmeryd y brenin Shule 


yn gaeth . 452 
Mab Shule yn lladd Noah 452 
Jared yn dwyn ei dad ym- 

aith yn gaeth 453 
Merch Jared yn dawnsio 454 
Eneinnio Jared yn frenin 

gan law drygioni . . 456 
Llofruddio Jared,ac Akish 

ynteyrnasuyneile . 456 
Enwau anifeiliaid . 456 
Seirff gwenwynllyd . 457 
| ian creulawn Rip- 

lakish . 458 

frenin 
Dinystriad y geiff gwen- 

wynÌl 
Llawer o freninoedd dryg- 
ionus 


Moroni ar Ffydd, << . ÂSd 


xii 


CYNNWYBIAD. 
Tud. Tnd. 
Gwyrthiau trwy Ffydd... 462| Yn syrthioi'r ddaear . 470 


Moroni wedi gweled yr 
Iesu . . 
Crybwyll am y Jerusalem 
Newydd - . 465 
Bwrw Ether allan . 465 
Gorphen y cof-lyfr yn 
ngheudod craig . '. . 465 
Dirgel gydfwriadau . 466 
Rhyfel yn yr holl dir . 466 
Llofruddio y brenin Shar- 
ed gan ei archoffeiriad, 
a llofruddio yr archoff- 
eiriad gan Lib . 467 
Lladd Lib gan Coriantumr 467 
Cyrffmeirw yn gorchuddio 
y tir, a neb i'w claddu . 468 


464 


Lladd 2,000,000 o wyr. . 468 
Mynydd Ramah . . 469 
Ysgrechfeydd yn rhwygo 

yr awyr . . 469 


Cysgu ar eu cleddyfau. . 470 
 Coriantumr yn lladd Shiz 470 


Ether yn cuddio cof-lyfrau 470 


LLYFR MORONI . 471 
Geiriau Crist wrth y Deu- 
ddeg - . . 471 
Y modd i ordeinio 471 
Trefn y Sacrament 472 
Y drefn o fedyddio . 472 
Ffydd, Gobaith, a Chariad 473 
| Bedyddio plant bychain . 477 
Porthi gwragedd ar gnawd 
eu gwyr . . . 480 
Lladd merched a'u bwyta 480 
Dyoddefiadau gwragedd a 
phlant . 480 


Methu eu gorchymyn i 
Dduw . . 4 
Moroni at y Lamaniaid . 481 

420 mlynedd oddiar yr 


arwydd . - . . 481 
Selio y cof-lyfrau (Moroni) 481 
Doniau yr Ysbryd . 482 


Gair Duw a chwibana allan 483 


LLYFR CYNTAF NEPHI. 


EI DEYRNASIAD A'I WEINIDOGAETH. 


PENNOD I. 


Hanes Lehi a'i wraig. Sariah, a'i bedwar mab, y rhai a_elwid (gat 
ddechreu ar yr hynaf), Laman, Lemuel, Sam, a Nepkli. Mae yr 
Arglwydd yn rhybyddio Lehi s gmodael o wlad Jerusalem, o 
herwydd ei fod yn prophwydo w bobl ynghylch. eu drygioni ; 
a cheisiant. ddyfetha & Ryd ef. Ô mera daith tri diwrnod i'r 
anialwch gyda'i: deulu. mae Nephi yn cymmeryd e frodyr ac 
yn dychwelyd i wlad Jerusalem i ymofyn cof-lyfr yr Ïuddewon. 
Hanes eu dyoddefiadau. Cymmerant ferched Ishmael yn wrag- 
edd. Cymmerant eu teuluoedd ac ymadawant ŵr amialwch. 
Eu dyoddefiadau a'u cystuddiau yn yr anialwch. Helynt eu 
teithiau. Ba dyfodiad yy dyfroedd mawrion. Brodyr Nepla 
U rf a er ae efe eu 8 t ac 
yn gdeiladU Uan Galwasant y lle y Yda Y maen! yn 
croesi y dì mawrion i'r tîr addawedig, $c. Mae hyn yn 
ol hanes Nephi ; neu, mewn geiriau ereill, myfi, Nephi, a_ysgrif- 
enodd y cof-lyfr hwn. 


Gau fy mod i, Nephi, wedi Af ni o rieni da, yr wyf wedi fy 
nysgu ryw gymmaint yn holl ddysgeidiaeth fy nhad ; ac ar ol 
gweled llawer o flinderau yn ystod fy nyddiau—er hyny, wedi 
derbyn llafr fawr oddiwrth Dduw trwy fy holl ddyddiau ; ïe, 
wedi cael gwybodaeth fawr am ddaioni a dirgeledigaethau Duw, 
gan hyny yr wyf yn gwneyd cof-lyfr o'm gweithrediadau yn fy 
nyddiau; ïe, yr wyf yn gwneyd cof-lyfr yn iaith fy nhad, yr 
hon sydd yn gynnwysedig o ddysgeidiaeth yr Iuddewon ac 
iaith yr Aifftiaid. Ac yr wyf yn gwybod fod y cof-lyfr ag wyf 
yn ei wneyd yn wir; ac yr wyf yn eì wneuthur a'm llaw fy 
hun ; ac yr wyf yn ei wneuthur yn ol fy ngwybodaeth. 

A dygwyddodd yn nechreu y flwyddyn gyntaf o deyrnasiad 
Zedekia, brenin Juda (oblegid yr oedd fy nhad Lehi wedi bod 
yn byw yn Jerusalem trwy ei holl ddyddiau), ddyfod llawer o 
brophwydi yn y flwyddyn hono, gan brophwydo wrth y bobl 
fod yn rhaid iddynt edifarhau, neu fod yn rhaid i ddinas fawr 
Jerusalem gaelei dinystrio. Am hyny, fy nhad. Lehi, fel ag 
yr oedd yn myned allan, a weddiodd ar yr Arglwydd, ïe, sef â'i 
holl galon, ar ran ei bobl. 

A bu, fel ag yr oedd yn gweddio ar yr Arglwydd, ddyfod 
colofn o dân a thrigo ar graig o'i flaen; ac efe a welodd ac «. 

1 


2 LLYFR CYNTAF NEPHIL 


glywodd lawer ; ac o herwydd y pethau a welodd ac a glywodd, 
efe a grynodd ac a ofnodd yn ddirfawr. 

A bu iddo ddychwelyd i'w dŷ ei hun yn Jerusalem; a thaf- 
lodd ei hun arei wely, gan eifod wedi ei orchfygu gan yr 
ysbryd, ynghyd â'r pethau a welodd ; ac wedi ei orchfygu felly 
gan yr ysbryd, cymmerwyd ef ymaith mewn gweledigaeth, nes 
iddo hyd y nod weled y nefoedd yn agored, a meddyliodd iddo 
weled Duw yn eistedd ar ei orsedd, wedi ei amgylchynu gan 
dorfeydd dirifedi o angylion yn yr agwedd o ganu a moli eu 

uw, 

A buiddo weled un yn disgyn allano ganol y nef, a chan- 
fyddodd fod ei ddyscleirdeb ef yn fwy nâ'r haul ganol dydd: a 
gwelodd hefyd ddeuddeg arall yn ei ganlyn, ac yr oedd eu 
dyscleirdeb hwynt. yn fwy nag eiddo y sêr yn y ffurfafen; a 
hwy a ddaethant ì waered ac a aethant allan ar wyneb y 
ddaear; a'r cyntaf a ddaeth ac a safodd o flaen fy nhad, ac a 
roddodd lyfr iddo, ac a'i gorchymynodd ef i ddarllen. 

Abu fel ag yr oedd ef yn darllen,iddo gael ei lanw gan 
ysbryd yr Arglwydd; ac efe a ddarllenodd, gan ddywedyd, 
Gwae, gwae i Jerusalem! canys yr wyf wedi gweled dy 
ífleidd-dra ; ïe, a llawer o bethau a ddarllenodd fy nhad 
ynghylch Jerusalem—y cawsai ei dinystrio, ynghyd â'i thrig- 
olion; y trengai llawer trwy y cleddyf, ac y cymmerid llawer 
yn gaethion i Babilon. N 

A bu, wedi i'm tad ddarllen a gweled llawer o bethau mawr 
a rhyfedd, iddo lefaru llawer o bethau wrth yr Arglwydd ; 
megys, Mawr a rhyfedd yw dy weithredoedd di, O Arglwydd 
Dduw Hollalluog! Mae dy orseddfainc yn uchel yn y 
nefoedd, a'th allu, a'th ddaioni, a'th dragaredd sydd dros holl 
drigolion y ddaear; ac oblegid dy fod yn drugarog, ni ddyodd- 
efi i'r rhai hyny sydd yn dyfod atat, ìi drengu! Ac yn y modd 
hyn yr oedd iaith fy nhad' wrth foli eì Dduw ; canys yr oedd ei 
enaid yn gorfoleddu, ac yr oedd ei holl galon wedi ei llenwi, o 
herwydd y pethau ag oedd. wedi weled ; ïe, yr hyn a ddangos- 
odd yr Arglwydd ìddo ef. Ac yn awr,nid wyf fi, Nephi, yn 
rhoi hanes cyflawn o'r pethau a ysgrifenodd fy nhad, canys y 
mae efe wedi ysgrifenu llawer o bethau a welodd mewn 
gweledigaethau ac mewn breuddwydion; ac y mae efe hefyd 
wedi ysgrifenu llawer o bethau a brophwydodd ac a lefarodd 
wrth ei blant, o ba rai ni roddaf fi hanes cyflawn ; eithr mi a 
roddaf hanes o'm gweithrediadau yn fy nyddiau. Wele, yr 
wyf yn gwneyd talfyriad o gof-lyfr fy nhad, ar y llafnau ag wyf 
wedi wneuthur â'm dwylaw fy hun ; am hyny, ar ol i mi dal- 
fyru cof-lyfr fy nhad, yna rhoddaf hanes fy mywyd fy hun. 

Gan hyny, yr wyf yn ewyllysio chwi wybod, ddarfod, ar ol 
i'r Arglwydd ddangos cymmaint o bethau rhyfedd i'm tad 
Lehi, ïe, ynghylch dinystr Jerusalem, wele, iddo fyned allan i. 
blith y bobl, a dechreu prophwydo a thraethu wrthynt yn: 
nghylch y pethau ag oedd efe wedi weled a chlywed. 


LLYFR CYNTAF NEPHI. $ 


A bu ddarfod i'r Iuddewon ei watwar ef, o herwydd y 
pethau a dystiolaethodd am danynt; canys efe a dystiolaeth- 
odd yn wirioneddol am eu drygioni a'u ffìeidd-dra; ac efe a 
dystiolaethodd fod y pethau a welodd ac a glywodd, ac hefyd y 
pethau a ddarllenodd yn y llyfr, yn egluro yn amlwg ddyfod 
Messiah, ac hefyd brynedigaeth y byd. 

A phan glywodd yr Iuddewon y pethau hyn, yr oeddynt yn 
ddigllawn tuag ato; ïe, megys tuag at y prophwydi gynt, y 
rhai a fwriasant allan, a luchiasant â cheryg, ac a labyddiasant ; 
ac yr oeddynt hwy hefyd yn ceisio eì fywyd ef, fel y gallant ei 
gymmeryd ymaith. Ond, wele, myfi, Nephi, a_ ddangosaf ì 
chwi fod tosturi yr Arglwydd tuag at yr holl raì hyny ag y 
mae efe wedi eu dewis, o herwydd eu ffydd, i'w gwneuthur 
hwynt yn alluog hyd y nod i feddu y gallu o ymwared. 

Canys, wele, yr Arglwydd a_lefarodd wrth fy nhad, ïe, sef 
mewn breuddwyd, ac a ddywedodd wrtho, Gwyn dy fyd di 
Lehi, o herwydd y pethau ag wyt wedi wneuthur; ac o 
herwydd dy fod wedi bod yn ffyddlawn, ac yn mynegi wrth y 
bobl hyn y pethau a orchymynais i ti ; wele, y maent yn ceisio 
cymmeryd ymaith dy fywyd. 

A bu i'r Arglwydd orchymyn i'm tad, hyd y nod mewn 
breuddwyd, am iddo gymmeryd eì deulu ac ymadael i'r 
anialwch. A bu iddo ufyddhau i air yr Arglwydd; am hyny 
gwnaeth megys y gorchymynodd yr Arglwydd iddo. 

A bu iddo ymadael i'r anialwch. Ac efe a adawodd eì dŷ, 
a thir ei etifeddiaeth, a'i aur, a'i arian, a'i bethau gwerthfawr, 
ac ni chymmerodd ddim ganddo ond ei deulu, a'i ddarpariadau, 
a'i bebyll, ac a ymadawodd i'r anialwch; ac efe a ddaeth ì 
wared i'r cyffiniau yn agos i lân y Môr Coch ; ac efe a deithiodd 
yn yr anialwch yn y cyffiniau sydd yn agos i'r Môr Coch ; ac 
efe a deithiodd yn yr anialwch gyda ei deulu, yr hwn a gyn- 
nwysai fy mam Sariah, a'm bredyr henaf, y rhaì oeddynt 
Laman, Lemuel, a Sam. 

Abu wedi iddo deithio tri diwrnod yn yr anialwch, iddo 
godi ei babell mewn dyffryn ar lân afon o ddwfr. A bu iddo 
adeiladu allor o geryg, ac aberthu i'r Arglwydd, a diolch i'r 
Arglwydd ein Duw. A bu iddo alw enw yr afon yn Laman, a 
hi a arllwysai i'r Môr Coch ; ac yr oedd y dyffryn yn y cyffiniau 
gerllaw ei enau. 

A phan welodd fy nhad ddyfroedd yr afon yn arllwysi 
ffynnonell y Môr Coch, efe a lefarodd wrth Laman, gan ddy- 
wedyd, O na allesit ti fod megys yr afon hon, yn rhedeg yn 
barhaus i ffynnonell pob cyfiawnder. Ac efe a lefarodd wrth 
Lemuel, O na allesìt ti fod megys y ddyffryn hwn, yn gadarn a 
diysgog ac yn ddiymmod yn cadw gorchymynion yr Arglwydd. 
Yn awr, hyn a lefarodd efe o herwydd gwargaledrwydd Laman 
a Lemuel; canys, wele, yr oeddynt yn grwgnach ynghylch 
Ìlawer o bethau yn erbyn eu tad, oblegid ei fod yn weledydd 
gweledigaethau, ac wedi eu barwain hwy allan o wlad Jeruas«WMesa., 


4 LLYFR CYNTAP NEPHI. 


i adael tir eu etifeddiaeth, a'u haur, a'u harian, a'u pethau 
gwcrthfawr,i drengu yn yr anialwch. A hyn, meddent hwy, 
a wnaeth efe o herwydd dychymmygion ffol ei galon. Ac felly 
Laman a Lemuel, y rhai oeddynt yr henaf, a rwgnachasant yn 
erbyn eu tad. A grwgnachasant o herwydd na wyddent am 
driniaethau y Duw hwnw a'u croedd hwynt. Ni chredent 
ychwaith fod Jerusalem, y ddinas fawr hono, i gael eì dinystrio 
yn ol geiriau y prophwydi. Ac yr oeddynt yn debyg i'r 
Iuddewon, ag oedd yn Jerusalem, y rhai oeddynt yn ceisio 
cymmeryd ymaith fywyd fy nhad. 

A bu, ddarfod i'm tad lefaru wrthynt yn nyffryn Lemuel, 
gyda nerth, yn llawn o'r ysbryd, nes yr oedd eu cyrff yn crynu 
o'iflaen.. Ac efe a'u dyrysodd hwynt, fel na feiddient lefaru 
dim yn ei erbyn; am hyny, gwnaethant megys y gorchym- 
ynodd efe iddynt. A'm tad a breswyliai mewn pabell. 

A bu ddarfod i myfi, Nephi, gan fod yn dra ieuanc, er hyny 
yn fawr mewn corffolaeth, ac hefyd yn ewyllysio yn fawr i 
wybod dirgeledigaethau Duw, i mi am hyny alw ar yr Argl- 
wydd; ac wele, efe a ymwelodd â mi, ac a feddalhaodd fy 
nghalon fel y credwn yr holl eiriau a lefarwyd gan fy nhad; 
am hyny, ni wrthryfelais ìi yn ei erbyn fel fy mrodyr. A mia 
lefarais wrth Sam, gan hysbysu iddo y pethau a eglurodd yr 
Arglwydd i mi trwy ei Ysbryd Glân. 

A bu iddo gredu yn fy ngeiriau; ond, wele, Laman a Lemuel 

ni wrandawent ar fy nghociriau: a chan fod yn ofidus o her- 
wydd caledrwydd eu calonau, mi a alwais ar yr Arglwydd 
drostynt. 
' Abu i'r Arglwydd lefaru wrthyf, gan ddywedyd, Gwyn dy 
fyd di, Nephi, o herwydd dy ffydd, canys yr wyt wedi fy 
ngheisio yn ddyfal, mêwn gostyngeiddrwydd calon. Ac yn 
gymmaint ag y bydd i ti gadw fy nghorchymynion, ti a lwyddi, 
ac a arweinir i wlad addawedig ; ie, sef gwlad ag wyf wedi 
barotoìi chwi; ïe, gwlad ag sydd yn rhagori ar bob gwlad 
arall. Ac yn gymmaint ag y bydd i'th frodyr wrthryfela yn 
dy erbyn di, mi a'u toraf hwynt ymaith e bresennoldeb yr Ar- 
glwydd. Ac yn gymmaint ag y bydd i ti gadw fy nghorchym- 
ynion, ti a wneir yn lywodraethwr ac yn ddysgawdwr dy 
frodyr. Canys, wele, yn y dydd. y gwrthryfelant yn fy erbyn 
i, mi a'u melldithiaf hwynt â melldith flin, ac ni chaut allu ar 
dy had di, oddieithr iddynt hwythau hefyd wrthryfela yn fy 
erbyn. Ac os dygwydd iddynt felly i wrthryfela yn fy erbyn, 
hwy a gant fod yn fflangell i'th hâd di, i'w cynhyrfu i fyny yn 
ffyrdd coffadwriaeth. 

A bui myfi, Nephi, ddychwelyd o fod yn ymddyddan â'r 
Arglwydd,i babell fynhad. A bu iddo ef lefaru wrthyf, gan 
ddywedyd, Wele, mi a freuddwydiais freuddwyd, yn yr hon y 
gorchymynodd yr Arglwydd i mi dy fod ti a'th frodyr i ddych- 
welyd i Jerusalem. Canys, wele, 1 mae cof-lyfr yr Iuddewon 
gan Laban, ac hefyd achyddiaeth dy gyndeidiau, ac y maent yn 


LLYFR CYNTAF NEPHIL s 


gerfiedig ar lafnau o bres... Am hyny yr Arglwydd a orchym- 
ynodd i mi ami ti a'th frodyr fyned i dŷ Laban, a_ cheisio y 
cof-lyfrau, a'u dwyn i waerad yma i'r anialwch. Ac yn awr, 
wele dy frodyr yn grwgnach, gan ddywedyd mai peth caled yw 
yr hyn a ofynais oddiwrthynt; ond, wele, nid wyffi wedi ei 
ofyn oddiwrthynt; eithr gorchymyn yr Arglwydd ydyw. Gan 
hyny, dos, fy “mab, athi agai ffafr yr Arglwydd, o herwydd 
ua rwgnachaist. 

A bu i myfi, Nephi, ddywedyd wrth fy nhad, Myfi a âf ac a 
gyflawnafy pethau a orchymynodd yr Arglwydd, canys yr 
yr wyf yn gwybod nad vw yr Arglwydd yn rhoddi gorchym- 
ynion i blant dynion, oddieithr eì fod yn parotoi ffordd iddynt, 
fel y gallont gyflawni y peth y mae efe yn orchymyn iddynt. 

A bu pan glywodd fy nhad y geiriau hyn,iddo fod yn dra 
llawen, canys fe wyddai fy mod i wedi fy mendithio gan vr Ar- 
glwydd. A myfi, Nephi, a'm brodyr, a gymmerasom eìn taith 
i'r anialwch gyda ein pebyll, er myned i fyny i wlad Jerusalem. 

Abuwedii ni ddyfod i fyny i wlad Jerusalem,ì myfi a'm 
brodyr ymgynghori â'n gilydd; a nì a fwriasom goelbrenau 
pa un o honom a gai fyned idŷ Latan. A bu i'r goelbren 
ddisgyn ar Laman; a Laman a aethi dŷ Laban, ac a ymddy- 
ddanodd ag cef tra yn eistedd yn ei dŷ. Ac efea ddymunodd 
gael gan Laban y cof-lyfrau ag oedd. yn gerfiedig ar lafnau o 
bres, y rhai a gynnwysent achyddiaeth fy nhad. 

Ac wele, dygwyddodd i Laban fod yn ddigllawn, ac efe a'i 
bwriodd ef allan o'i bresennoldeb; ac ni ewyllysìai iddo gael v 
cof-lvfrau. Am hyny. efe a ddywedodd wrtho, wele, yr wyt tì 
yn lleidr, a mi a'th laddaf.. Ond Laman a ffodd o'i wydd, ac a 
fynegodd wrthym ni y pethau a wnaeth Laban. A nyni a 
ddechreuasom fod yn drist ìawn, ac yr oedd fy mrodyr yn 
ughylch dychwelyd yn ol at fy nhad yn yr anialwch. Ond, 
wele, mi a ddywedais wrthynt, Fel mai byw Duw, ac fel mai 
byw nyni, nìs awn i waered at ein tad. i'r anialwch, hyd nes y 
byddom wedi cyflawni y peth ag y mae yr. Arglwydd wedi ei 
orchymyn i ni. Am hyny, byddwn ffyddlawn i gadw gorch- 
ymynion yr Arglwydd; awn gan hyny ì waeredi dir etifedd- 
ìaeth ein tad, canys wele efe a adawodd aur ac arian, a phob 
math o gyfoeth. _ A hyn oll a wnaeth efe, o herwydd. orchym- 
ynion yr Arglwydd ; canys cfe a wyddai fod yn rhaid i Jerusa- 
lem gael ei dinystrio, o herwydd drygioni y bobl. 

Canys wele, gwrthodasant eiriau y prophwydi. Am hyny, ; pe 
trigai fy nhad yn y wlad wedi cael gorchymyni ffoi nllan o'r 
wlad, wele efe a ddinystrid hefyd. Am hyny yr oedd yn 
rhaid iddo ef ffoi allan o'r wlad. Ac wele, y mae yn ddoeth- 
ineb yn Nuw fod i ni gael y cof-lyfrau hyn, feì y gallom gadw 
i'n plant iaith ein tadau ; ac hefyd fel y gallom gadw iddynt 
hefyd y geiriau a lefarwy d trwy eneuau yr holl brophwydi 
santaidd, y rhai a roddwyd iddynt gan yr ysbryd a thrwy allu 
Duw, er dechreuad y byd, ïe, i waered i'r amser wcesenuocl Wwn, 


6 LLYFR CYNTAF NEPHI. 


A bu mai yn ol iaith o'r dull hyn. y perswadiais fy mrodyr, 
fel y byddent ffyddlawni gadw gorchymynion yr Arglwydd. 
A bu i ni fyned i waered i dir ein hetifeddiaeth, a nyni a gasgl- 
asom ynghyd ein haur, a'n harian, a'n pethau gwerthfawr. 
Ac ar ol ìi ni gasglu y pethau hyn ynghyd, nyni a aethom i fyny 
drachefn i dŷ Laban. 

A bu i ni fyned i mewn at Laban, a dymuno arnoì roddi ini 
y cof-lyfrau ag oedd wedi eu cerfìo ar y llafnau pres, am ba rai y 
cnoddem nì iddo ef ein haur, a'n harian, a'n holl bethau gwerth- 

AWr. 

A bu pan welodd Laban ein heildo, a'i fod yn fawr iawn, efe 
a'i chwennychodd, yn gymmaint ag iddo ein bwrw ni allan, a 
danfon ei weision i'n lladd, fel y gallai gael ein heiddo. A bui 
ni ffoi o flaen gweision Laban, a gorfodwyd ni i adael ein 
heiddo ar el, a syrthiodd i ddwylaw Laban. 

A bu i ni ffoi i'r anialwch, ac ni oddiweddwyd ni gan weision 
Laban, a nyni a ymguddiasom mewn ceudod craig. A dyg- 
wyddodd i Laman fod yn ddigllawn wrthyf, ac hefyd wrth fy 
nhad, ac felly hefyd yr oedd Lemuel, canys efe a wrandawodd 
eiriau Laman. Am hyny Laman a Lemuel a_lefarasant lawer 
o eiriau celyd wrthym ni, eu brodyr ieuengaf, ac a'n tarawasant 
ni hyd y nod â gwialen. 

A bu tra yr oeddynt yn ein taraw ni â gwialen, wele, daeth 
angel yr Arglwydd ac a safodd o'u blaen hwynt, ac a lefarodd 
wrthynt, gan ddywedyd, Paham yr ydych chwi yn taraw eich 
brawdieuengafâ gwialen! Aini wyddoch chwi fod yr Argl- 
wydd wedi ei ddewis ef i fod yn llywodraethwr arnoch chwi, a 
hyn o herwydd eich drygioni ? Wele, chwia gewch fynedi 
fyny i Jerusalem etto, a'r Arglwydd a draddoda Laban i'ch 
dwylaw chwi. Ac wedi i'r angel lefaru wrthym, efe a ym- 
adawodd.—Ac wedi i'r angel ymadael, Laman a Lemuel a 
ddechreuasant rwgnach drachefn, gan ddywedyd, Pa fodd y 
mae yn bosibl y traddoda yr Arglwydd Laban i'n dwylaw ni ? 
Wele, y mae efe yn ddyn galluog, ac y mae deg a_ deugain 
wrth ei orchymyn ; Ie, y mae efe yn medru lladd deg a deugain ; 
yna paham nyni ? 

A bu i mi lefaru wrth fy mrodyr, gan ddywedyd, Gadewch ï 
ni fyned i fyny ettoi Jerusalem, a bod yn ffyddlawn i gadw 
gorchymynion yr Arglwydd ; canys, wele, y mae efe yn allu- 
ocach nâ'r holl ddaear, paham ynte nad yn alluocach nâ Laban 
a'i ddeg a deugain; ïe, neu hyd y nod ei ddegau o fìloedd. Gan 
hyny, gadewch i ni fyned i fyny ; gadewch ini fod yn gryf fel 
Moses; canys efe yn ddiau alefarodd wrth ddyfroedd y Môr 
Coch, a hwy a_ ranasant tuag yma athraw, a daeth ein tadau 
trwyodd allan o gaethiwed ar dir sych, a byddinoedd Pharoah a 
ganlynasant ac a foddwyd yn nyfroedd y Môr Coch. Yn awr, 
wele, yr ydych chwi yn gwybod fod hyn yn wir; ac yr ydych 
yn gwybod hefyd fod angel wedi llefaru wrthych; pa fodd y 
gellwch ammau? Gadewchi ni fyned i fyny; mae yr Ar- 


1TLYFR CYNTAF NEPHI. 7 


'Slwydd yn alluog i'n gwaredu ni, ïe, megys ein tadau; ac i 
ddyfetha Laban megys yr Aifftiaid. 

Yn awr pan lefarais i y geiriau hyn, yr oeddynt yn ddigllawn 
etto, ac yn parhau o hyd ì rwgnach; er hyny, hwy _ a'm can- 
lynasant i fyny hyd nes y daethom y tua allan ì furiau Jeru- 
salem. Ac yr oedd hyn yn y nos; a pherais iddynt i ym- 
guddio y tu allan i'r muriau. Ac wedi iddynt hwy ymguddio, 
myfì, Nephi, a ymlusgais i mewn i'r ddinas, ac a aethym yn 
mlaen tua thŷ Laban. A myfì a arweiniwyd gan yr Ysbryd, 
heb wybod rhagllaw y pethau ag oeddwn i'w gwneuthur. Er 
hyny, mi a aethym yn mlaen, ac fel yr oeddwn yn dynesu at dŷ 
Laban, mi a welais ddyn, ac yr oedd wedi syrthio ar y ddaear 
o'm blaen, canys yr oedd yn feddw gan win. A phan ddaeth- 
ym ato canfyddais mai Laban oedd. Ac mi a welais ei gleddyf 
ef, a thynais ef allan o'i waun, ac yr oedd eì garn o aur pur, a'ì 
wneuthuriad yn neillduol e deg: .a chanfyddais fod ei lafn o'r 
dur mwyaf gwerthfawr. 

A bu i mi gael fy nghymhell gan yr ysbryd fod i mi ladd 
Laban: ond mi a ddywedais yn fy nghalon, Erioed ni thywellt- 
ais i waed dyn, ac mi a arswydais ac a ewyllysiais pe gallwn 
beidio ei ladd ef. A'r ysbryd a ddywedodd wrthyf drachefn, 
Wele mae yr Arglwydd wedi ei roddi yn dy ddwylaw di; ïe, ac 
mi a wyddwn hefyd ei fod ef wedi ceisio cymmeryd ymaith fy 
mywyd fy hun; ïe, acni wrandawai ar orehymynion yr Ar- 
glwydd ; ac hefyd yr eedd ef wedi cymmeryd ymaith ein 
heiddo. 

A bu i'r ysbryd ddywedyd wrthyf drachefn, Lladd ef, canys 
y mae yr Arglwydd wedi ei roddi yn dy ddwylaw di. Wele, 
y mae yr Arglwydd yn lladd y drygionus er dwyn oddiam- 
gylch ei ddybenion cyfiawn ef. Mae yn well fod un dyn yn 
cael marw, nâ bod cenedl yn cael dihoeni a marw mewn ang- 
hrediniaeth. 

Ac yn awr, myfì, Nephiî, pan glywai6 y geiriau hyn, a 
gofiais y geiriau a lefarodd yr Arglwydd wrthyf yn yr anial- 
wch, gan ddywedyd, Yn gymmamt ag y bydd i'th hâd gadw fy 
nghorchymynion î, hwy a lwyddant yn ngwlad yr addewid. 
Iê, a meddyliais hefyd nad allent hwy gadw gorchymynion yr 
Arglwydd yn ol cyfraith Moses, oddieithr iddynt gael y gyf- 
raith. Ac mi a wyddwn hefyd fod y gyfraith wedi ei cherfio ar 
y llafnau pres... Ac etto—fe wyddwn fod yr Arglwydd wedi 
rhoddi Laban yn fy nwylaw ii'r dyben hyn, fel y gallwn gael y 
cof-lyfrau yn ol eì orchymynion. Gan hyny, mi a ufyddheais i 
lais yr ysbryd, ac a gymmerais Laban gerfydd gwallt ei ben, 
ac a dorais ymaith ei ben â'i gleddyf eî hun. 

Ac aroli mi dorí ymaith ei ben â'i gleddyf ei hun, mi a 
gymmerais ddillad Laban, ac a'u gwisgaeis am fy nghorff 
hun ; ïe, bob mymryn ; ac mi a wregysais eî arfogaeth ef oddi- 
amgylch fy lwynau. Ac ar ol i mi wneuthur hyn, mi a aethym 
yn mlaen at drysordy Laban. Ac fel yr oeddwn yn myned yn 


& LLYFR CYNTAF NEPHI. 


mlaen at drysordy Laban, wele, mi a welais was Laban, yr hwr» 
eedd ag allweddau y trysordy. A myfi a orchymynais iddo yn 
lais Laban, am iddo ddyfod gyda mi i'r trysordy; ac efe a 
feddyliodd mai myfì oedd ei feistr Laban, canys efe a welai y 
dillad ac hefyd y cleddyf wedi ei wregysu oddiamgylch fy lwyn- 
au. Ac efe a lefarodd wrthyf ynghylch henuriaid yr Iudd- 
ewon, gan wybod fod ei feistr Laban wedi bod allan y nos yn eu 
plith. Ac mi a lefarais wrtho ef megys pe byddwn Laban. Ac 
hefyd mi a ddywedais wrtho y buaswn yn cario y cerfiadau ag 
oedd ar y llafnau pres, at fy mrodyr henaf, y rhai oeddynt y tu 
allan i'r muriau. A myfì hefyd a orchymynais ìddo fy nghan- 
lyn. Ac efe, gan dybied fy mod. yn llefaru am y brodyr yn yr 
eglwys, ac mai myfi yn ddiau oedd y Laban ag oeddwn wedi 
ladd, am hyny efe a'm canlynodd. Ac efea lefarodd lawer 
o bethau wrthyf ynghylch henuriaid yr Iuddewon, fel ag yr 
oeddwn yn myned at fy mrodyr, y rhai eeddynt y tu allan i'r 
muriau. 

A bu pan ddarfui Laman fy ngweledi, efe a ofnodd yn 
ddirfawr, ac hefyd Lemuel a Sam. A hwy a ffoisant o flaen fy 
mhresynnoldeb; canys hwy a_ feddyliasant mai Laban oeddwn,. 
a'i fod wedi fy lladd i, a'i fod yn ceisio cymmeryd ymaith eu 
bywydau hwythau hefyd. 

A bu i mi alw ar eu hol hwynt, a hwy a'm elywsanti; am 
hyny peidiasant a ffoi o'm presennoldeb. A. bu, pan welodd 
gwas Laban fy mrodyr, iddo ddechreu dychrynu, ac yr oedd 
ynghylch ffoi oddiwrthyf fì a dychwelyd i ddînas Jerusalem. 

Ac yn awr, myfì, Nephi, gan fod yn ddyn o gorffolaeth 
mawr, ac hefyd wedi derbyn nerth mawr gan yr Arglwydd, 
gan hyny mi a ymaflais yn ngwas Laban, ac a'i deliais ef, fel 
nad allai efe ffoi. 

A bui mi lefaru wrtho,os byddai iddo wrandaw ar fy 
ngeiriau, fel mai byw yr Arglwydd, ac fel mai byw finnau, ïe, 
os byddai iddo wrandaw felly ar ein geiriau, y buasem yn 
arbed ei fywyd. Ac mi a lefaraìs wrtho ef, hyd y nod gyda llw, 
nad oedd achos iddo i ofni; y cawsai fod yn ddyn rhydd megys 
ninnau, o8 deuai efe i waered i'r anialwch gyda ni. _ Ac hefyd 
mi a lefarais wrtho ef, gan ddywedyd, yr Arglwydd yn ddiau a 
orchymynodd i nì wneuthur y peth hwn ; ac a gawn ni ddim 
fod yn ddiwyd i gadw gorchymynion yr Arglwydd? Gan 
hyny,osaidii waeredi'r anialwch at fy nhad, ti a gai le 

ni, 

A bui Zoram ymwroli wrth y geiriau a lefarais.. Yn awr 
Zoram oedd enw y gwas; ac efe a addawodd yr ai ìi waered i'r 
anialwch at fy nhad. Ac hefyd efe a wnaeth lw wrthym ni, 
y gwnai efe drigo gyda ni o'r amser hwnw allan. Yn awr, yr 
oeddem yn ewyllysio iddo aros gyda ni o herwydd yr achos 
hyn, fel na allai yr Iuddewon wybod ynghylch ein ffoedigaeth 
i'r anialwch, rhag iddynt ein dilyn ni a'n dyfetha. 

A. bu, wedi i Zoram wneyd llw wrthym, ddarfod i ni beidio 


LLYFR CYNTAF NEPHI. 9 


ofni o'i herwydd ef. A bu i nì gymmeryd y llafnau pres a gwas 
Laban, ac ymadael i'r anialwch, a theithio tuag at babell 
ein tad. 


A bu arol i ni ddyfod i waered i'r anialwch at ein tad, wele, 
yr oedd efe wedi eì lanw o lawenydd, ac hefyd yr oedd fy mam 
Sariah yn llawen iawn, canys yn ddiau yr oedd hi wedi galaru 
o'n herwydd; oblegid yr oedd wedi meddwl ein bod wedi 
trengu yn yr anialwch; ac yr oedd hi hefyd wedi achwyn yn 
erbyn fy nhad, gan ddywedyd wrtho mai gweledydd gweledig- 
aethau oedd; gan ddywedyd, Wele, yr wyt wedi ein harwain 
ni allan o wlad ein hetifeddiaeth, a'm meibion nid ydynt mwy- 
ach, a ninnau a fyddwn farw yn yr anialwch. Ac yn ol 
iaith o'r dull hyn yr achwynai fy mam yn erbyn fy nhad. 

A bu i'm tad lefaru wrthi hi, gan ddywedyd, Yr wyf yn 
gwybod mai gweledydd gweledigaethau ydwyf ; canys pe byddwn 
heb weled pethau Duw mewn gweledigaeth, ni fuaswn wedi 
gwybod am ddaioni Duw, eithr wedi aros yn Jerusalem, & 
threngu gyda'm brodyr. Ond, wele, yr wyf wedi cael gwlad o 
addewid, yn yr hyn bethau yr wyf yn gorfoleddu; ïe, ac yr 

yn gwybod y gwareda yr Arglwydd fy meibion allan o 
ddwylaw Laban, a'u dwyn hwynt i waered etto atom ni i'r 
anialwch. Ac yn oliaith o'r dull hyn y gwnai fy nhad Lehi 
gysuro fy mam Sariah, yn ein cylch ni, tra yr ymdeithiem yn 
yr anialwch i fyny ì wlad Jerusalem, i ymofyn cof-lyfr yr 
Iuddewon. 

Ac wedi i ni ddychwelyd i babell fy nhad, wele yr oedd eu 
llawenydd yn gyflawn, ac yr oedd fy mam wedi ei chysuro; 
a hi a lefarodd, gan ddywedyd, Yn awr y gwn yn sicr ddarfod 
i'r Arglwydd orchymyn i'm gwr ffoì i'r anialwch; ïe, a gwn 
yn sicr hefyd fod yr Arglwydd wedi amddiffyn fy meibion, ac 
wedi eu gwaredu hwynt allan o ddwylaw Laban, ac wedi 
rhoddi gallu iddynt trwy yr hwn y gallent gyflawni y peth a 
orchymynodd yr Arglwydd iddynt. Ac yn ol iaith o'r dull 
hyn y llefarasai hi. 

A bu iddynt hwy lawenychu yn ddirfawr, ac offrymu 
aberthau a phoeth-offrymau i'r Arglwydd ; a hwy a roddasant 
ddiolchgarwch i Dduw Israel. Ac ar ol iddynt hwy roddi 
diolchgarwch i Dduw Israel, fy nhad Lehia gymmerth y cof- 
lyfrau ag oedd wedi eu cerfio ar y llafnau pres, ac a'u chwiliodd 
hwynt o'r dechreu. Ac efe a ganfyddodd eu bod yn cynnwys 
pum llyfr Moses, y rhai a roddasent hanes am greadigaeth y 
byd, ac hefyd am Adda ac Ffe, y rhai oeddynt ein rhieni cyntaf; 
ac hefyd, gof-lyfr am yr Iuddewon o'r dechreuad, ì lawr hyd at 
ddechreu teyrnasiad Zedekiah, brenin Juda: ac hefyd bro- 
phwydoliaethau y prophwydi santaidd o'r dechreuad, i lawr 
hyd at ddechreu teyrnasiad Zedekiah; ac hefyd llawer o bro- 
phwydoliaethau a lefarwyd trw.y enau Jeremiah. 

A bu ddarfod i'm tad Lehi gael allan hefyd ar y llafnau pres, 
achyddiaeth ei dadau ; trwy yr hyn y gwyddai efe ei fod yw 


1 LLYFR CYNTAF NEPHI. 


ddisgynydd o Joseph ; ïe, sef y Joseph hwnw ag oedd yn fab 
Jacob, yr hwn a werthwyd i'r Aifft, ac a gadwyd trwy law 
Duw, fel y gallai yntau gadw ei dad Jacob a'i holl deulu, rhag 
marw onewyn. A hwy hefyd a ddygwyd allan o gaethiwed 
ac allan o wlad yr Aifft, trwy yr un Duw a'u cadwodd hwynt. 
Ac felly y darganfyddodd fy nhad Lehi achyddiaeth ei dadau. 
Ac yr oedd Laban hefyd yn ddisgynydd o Joseph, o ba herwydd 
y darfu iddo ef a'i dadau gadw y cof-lyfrau. 

Ac yn awr, pan welodd fy nhad yr holl bethau hyn, efe a 
lanwyd o'r ysbryd, ac a ddechreuodd brophwydo ynghylch ei 
hâd; y cawsai y llafnau prês hyn fyned allan at yr holl genedl- 
oedd, llwythau, tafod-ieithoedd, a phobloedd ag oeddent o'i hâd 
ef. Am hyny, efe a ddywedodd na chawsai y llafnau prês hyn 
byth eu dystrywio, nac ychwaith eu pylu mwyach gan amser. 
Ac efe a brophwydodd lawer o bethau ynghylch ei hâd. 

A bu ddarfod i mi a'm tad, hyd yma, gadw y gorchymynion 
a orchymynwyd i ni gan yr Arglwydd. Ac yr oeddem wedi 
cael y cof-lyfrau a orchymynodd yr Arglwydd ini, ac wedi 
eu chwilio a chael allan eu bod yn ddymunol; îe, o werth mawr 
ini, yn gymmaint ag y gallem gadw gorchymynion yr Ar- 
glwydd i'n plant. Am hyny, yr oedd yn ddoethineb yn yr 
Arglwydd fod i ni eu cario hwynt gyda ni, tra y teithìem yn yr 
anialwch tua gwlad yr addewid. 


PENNOD II. 


Ac yn awr, nid wyf fì, Nephi, yn rhoddi achyddiaeth fy nhadau 
yn y rhan hon o'm cof-lyfr; ac ni roddaf ychwaith unrhyw 
amser ar y llafnau hyn ag wyf yn ysgrifenu; canys y mae hyny 
yn cael ei roddi yn y cof-lyfr a gadwyd gan fy nhad; am hyny 
nid wyf yn ei ysgrifenu yn y gwaith hwn. Oblegid y mae yn 
ddigon i mi ddywedyd, ein bod yn ddisgynyddion o Joseph. 
Ac nid yw yn perthynimi fod yn fanwl i roddi hanes cyflawn 
o holl bethau fy nhad, canys ni allant gael eu hysgrifenu 
ar y llafnau hyn, oblegid yr wyf yn chwennych y lle fel y 
gallwyf ysgrifenu pethau Duw. Cyflawnder fy mwriad i yw, 
fel y gallwyf berswadio dynion i ddyfod at Dduw Abraham, a 
Duw Isaac, a Duw Jacob,a bod yn gadwedig. Am hyny y 
pethau sydd yn bleserus i'r byd, nid wyf yn eu hysgrifenu, ond 
y pethau sydd yn rhyngu bodd Duw, ynghyd â'r rhai hyny nad 
ydynt o'r byd. Am hyny mia roddaf orchymyn i'm hâd na 
lanwont hwy y llafnau hyn â phethau nad ydynto werthi 
blant dynion. 

Ac yn awr yr wyf yn ewyllysio i chwi wybod, ddarfod ar ol 
i'm tad Lehi orphen prophwydo ynghylch ei had, i'r Arglwydd 
lefaru wrtho drachefn, gan ddywedyd, nad oedd yn addas iddo 
ef, Lehi, gymmeryd ei deulu i'r anialwch yn unig; ond y dylai 


LLYWR CYNTAF NEPHI. ll 


ei feibion gymmeryd merched i wreiga, fel y gallent gyfodi hâd 
i'r Arglwydd yn ngwlad yr addewid. 

A bu i'r Arglwydd orchymyn iddo, am i mi, Nephi, a'm 
brodyr, ddychwelyd drachefn i wlad Jerusalem, a dwyn Ishmael 
a'i deulu i waered i'r anialwch. 

A bu ddarfod i mi, Nephi, ynghyd â'm brodyr, fyned eilwaith 
i'r anialwch er myned i fyny i Jerusalem. A bu i ni fyned i 
fyny i dŷ Ishmael, a nyni a gawsom ffafr yn ngolwg Ishmael, 
yn gymmaint ag i ni lefaru wrtho eiriau yr Arglwydd. 

A bu i'r Arglwydd dyneru calon Ishmael, ac hefyd ei deulu, 
yn gymmaint ag iddynt gymmeryd eu taith gyda nii waered 
i'r anialwch, at babell ein tad. A bu fel yr oeddem yn teithio 
yn yr anialwch, wele, Laman a Lemuel, a dwy o ferched 
Ishmael, a dau fab Ishmael, a'u teuluoedd, a wrthryfelasant yn 
ein herbyn ; ïe, yn fy erbyn i, Nephi, a Sam, a'u tad Ishmael, a'i 
wraig, a thair o'i ferched ereill. 

A bu yn y gwrthryfel hwnw, iddynt ddymuno dychwelyd ì 
wlad Jerusalem. Ac yn awr, myfì, Nephi, gan fod yn flin o 
herwydd caledrwydd eu calonau, allefarais wrthynt, gan ddy- 
wedyd, Wele, chwychwi ydych fy mrodyr henaf; a pha fodd yr 
ydych chwi mor gelyd eich calonau, ac mor ddall eich meddyl- 
iau, fel ag y mae anghen ì mi, eich brawd ieuengaf, ì lefaru 
wrthych, îe, ac i roddi esiampl ichwi? Pa fodd nad ydych wedi 
gwrandaw ar air yr Arglwydd? _ Pa fodd yr ydych wedi 
anghofio i chwi weled angel yr Arglwydd? Iê,a pha fodd yr 
ydych wedi anghofìo y pethau mawrion a wnaeth yr Arglwydd 
erddom ni, wrth ein gwaredu allan o ddwylaw Laban, ac hefyd 
fel y gallem gael y cof-lyfr? Iê, a pha fodd yr ydych wedi 
anghofìo fod yr Arglwydd yn alluog i wneuthur pob peth yn ol 
ei ewyllys, i feibion dynion, os bydd iddynt hwy weithredu 
ffydd ynddo ef? am hyny byddwn ffyddlawn iddo. Ac os 
byddwn yn ffyddlawn iddo, bydd i ni gael gwlad yr addewid ; 
ac fe gewch chwi wybod mewn rhyw amser dyfodol, y cyf- 
lawnir gair yr Arglwydd mewn perthynas ì ddinystr Jeru- 
salem; canysrhaid cyflawni pob peth a lefarodd yr Arglwydd 
mewn perthynas ì ddinystr Jerusalem. Canys, wele, yn fuan 
ysbryd yr Arglwydd ni ymrysona â hwynt ; canys, wele, gwr- 
thodasant y prophwydi, a Jeremiah a fwriasantì garchar. A 
cheisiasant gymmeryd ymaith fywyd fy nhad, yn gymmaint ag 
iddynt ei yru allan o'r wlad. 

Yn awr, wele, meddaf i chwi, os dychwelwch chwi i Jeru- 
salem, chwithau hefyd a ddinystrir gyda hwynt. Ac yn awr, 
os ydych yn dewis, ewch i fyny i'r wlad, a chofiwch y geir- 
iau yr wyf yn lefaru wrthych, os bydd i chwi fyned y dinystrir 
chwithau hefyd ; canys felly y mae ysbryd yr Arglwydd yn 
fy nghymhell i lefaru. 

A bu, wedi i mi, Nephi, lefaru y geiriau hyn wrth fy mrodyr, 
iddynt fod yn ddigllawn wrthyf. A bu iddynt osod eu dwy- 
law arnaf—canys, wele, yr oeddynt yn llidiog iawn—a rhwyww- 


13 LLYFR CYNTAF NEPHI. 


asant fi â rheffynau, canys ceisiasant gymmeryd ymaith fy 
mywyd, fel y gallent fy ngadael yn yr anialwch i'm dyfetha 
gan greaduriaid gwylltion. 

Eithr bu i mi weddio ar yr Arglwydd, gan ddywedyd, O 
Arglwydd, yn ol fy ffydd yr hon sydd ynot ti, gwared fì allan o 
ddwylaw fy mrodyr; ïe, dyro nerth i mi fel y drylliwyf y 
rhwymau â pha rai y'm rhwymwyd. 

A bu pan lefarais y geiriau hyn, wele, rhyddhawyd y rhwym- 
au oddiar fy nwylaw a'm traed, ac mi a sefais o flaen fy 
mrodyr, ac a lefarais wrthynt drachefn. 

A bu iddynt fod yn ddigllawn wrthyf drachefn, a cheisio 
gosod eu dwylaw arnaf; ond, wele, un o ferched Ishmael, ïe, 
ac hefyd ei mam, ac un o feibion Ishmael, a ymbiliasant â'm 
brodyr, yn gymmain$ ag iddynt dyneru eu calonau; a hwy 
a beidiasant ymdrechu cymmeryd ymaith fy mywyd. 

A bu iddynt fyned yn athrist, o herwydd eu drygioni, 
yn gymmaint ag iddyrtt ymostwng i lawr o'm blaen, ac ymbil â 
mi i faddeu iddynt y peth a wnaethent yn fy erbyn. 

A. bu i mi faddeu iddynt yn rhwydd yr hyn oll a wnaethent, 
ac annogais hwynt i weddio ar yr Arglwydd eu Duw am 
faddeuant. A bu iddynt wneuthur felly. A bu wedi iddynt 
ddarfod gweddio ar yr Arglwydd, i ni eilwaith fyned yn mlaen 
ar ein taith tua phabell ein tad. 

A bu ini ddyfod i waered i babell ein tad. Ac ar olimi 
a'm brodyr, a holl dŷ Ishmael, ddyfod i waered i babell fy nhad, 
hwy a ddiolchasant i'r Arglwydd eu Duw,—ac a offrymasant 
aberth a phoeth-offrymau iddo ef. 

A dygwyddodd ein bod ni wedi casglu ynghyd bob math o 
hadau, hadau ŷd o bob math, ac hefyd hadau ffrwythau o bob 
math. A bu tra yr oedd fy nhad yn aros yn yr anialwch 
iddo lefaru wrthym, gan ddywedyd, Wele, mi a freuddwydiais 
freuddwyd; neu, mewn geiriau ereill, mi a welais weledigaeth. 
Ac wele, o herwydd y peth a welais, y mae genyf achos ì 
orfoleddu yn yr Arglwydd oblegid Nephi, a Sam hefyd; canys 
y mae genyf achosi feddwl yr achubir hwynt, ac hefyd llawer 
o'u hâd. Ond, wele, Laman a Lemuel, yr wyf yn ofni yn 
fawr o'ch plegid chwi; canys, wele, meddyliais i'm weled yn 
fy mreuddwyd anialwch tywyll a diffaeth. 

A bui mi weled dyn, ac yr oedd wedi ymdrwsio mewn 
gwisg wên: ac efe a ddaeth ac a safodd o'm blaen. A. bu iddo 
lefaru wrthyf, a gorchymyn i mi ei ganlyn. A bu fel yr 
oeddwn yn ei ganlyn ef, i mi weled fy hun mewn diffrwyth- 
dir tywyll a diffaeth. Ac ar oli mi deithio am yspaid llawer 
o oriau mewn tywyllwch, dechreuais weddio ar yr Arglwydd, 
am iddo gymmeryd trugaredd arnaf yn ol amlder ei drugar- 
eddau. 

A buar ol i mi weddio ar yr Arglwydd, i mi weled maes 
mawr ac eang. A bu i mi weled pren, ffrwyth yr hwn oedd 
yn ddymunol i wneuthur un yn ddedwydd. 


LLYFR CYNTAV NEPHI. 13 


A bui mi fyned yn mlaen, a chyfranogi o'ì ffrwyth; a chan- 
fyddais ei fod yn felys iawn, tuhwnti ddim a brofais erioed 
o'r blaen. Iê, a chanfyddais fod ei ffrwyth yn wŷn, tuhwnt i'r 
holl wyndra a welais erioed. Ac fel yr oeddwn yn cyfranogi 
o'i ffrwyth, llanwodd fy enaid â llawenydd mawriawn; o ba 
herwydd, dechreuais ddymuno gael o'm teulu i gyfranogi o 
hono hefyd; canys gwyddwn ei fod yn fwy dymunol nag un 
ffrwyth arall. Ac fel yr oeddwn yn 'taflu fy ngolygon o gwm- 
pas, fel y gallwn efallai ganfod fy nheulu hefyd, mi a welais 
afon o ddwfr ; ac yr oedd. yn rhedeg rhag ei blaen, ac yn agos 
i'r pren o ba un y cymmeraswn y ffrwyth. Ac mi a edrychais 
i weled o ba le y daethai; ac mi a welais eì phen ychydig ì 
ffwrdd ; ac wrth ei phen, canfyddais eich mam Sariah, a Sam, a 
Nephi ; a safasent fel pe na wyddent pa lei fyned. 

A bu ì mi wneuthur awgrym iddynt ; ac mi hefyd a ddywed- 
ais wrthynt â llef uchel, am iddynt ddyfod ataf fì, a chyfranogi 
o'r ffrwyth, yr hwn oedd yn ddymunol tu hwynt i bob ffrwyth 
arall. 


A bu iddynt ddyfod ataf, a chyfranogi o'r ffrwyth hefyd. A 
bu i mi ddymuno fod i Laman a Lemuel ddyfod a chyfranogi 
o'r ffrwyth hefyd; gan hyny, mi a deflais fy ngolygon tua 
phen yr afon, fel y gallwn efallai eu gweled. 

A bu i mi eu gweled hwynt, ond ni ddeuent ataf fì. Ac mi a 
welais wialen o haiarn ; ac yr oedd yn estynedig ar hyd. lân yr 
afon, ac yn arwain tuag at y pren wrth ba un y safaswn.. Ac 
mi a welais hefyd lwybr uniawn a chul, yr hwn a ddaethai yn 
mlaen gyda'r wialen o haiarn, hyd at y pren wrth ba un y 
safaswn ; ac yr oedd yn arwain hefyd, wrth ben. y ffynnonell, i 
faes mawr ac eang, fel pe buasai yn fyd ; ac mi a welais dor- 
feydd dirifedi o bobloedd ; llawer o ba rai oeddynt yn ymwasgu 
yn mlaen, fel y gallent gyrhaedd y llwybr ag oedd yn arwain 
at y pren wrth yr hwn y safaswn. 

A bu iddynt ddyfod allan, a' dechreu ar y llwybr ag oedd yn 
arwain at y pren. A bu i gaddug o dywyllwch gyfodi; ïe, 
caddug o dywyllwch mawr iawn, yn gymmaint ag iddynt hwy 
oedd wedi dechreu ar y llwybr, golli eu ffordd, nes crwydro 
ymaith a myned ar goll. 

Abu i mi weled ereill yn ymwasgu yn mlaen, a hwy a 
ddaethant ac a gymmerasant afael yn mhen y wialen o haiarn ; 
a hwy a ymwasgasant yn mlaen trwy y caddug o dywyllwch, 
gan ddal gafael yn y wialen haiarn, hyd y nod nes iddynt 
ddyfod yn mlaen a chyfranogi o ffrwyth y pren. Ac ar ol 
iddynt hwy gyfranogi o ffrwyth y pren, taflasant eu golygon 
oddiamgylch fel pe buasai arnynt gywilydd. A minnau hefyd 
a deflais fy ngolygon oddiamgylch, ac a welais, ar ochr arall 
yr afono ddwfr, adeilad mawr ac eang ; ac yr oedd yn sefyll 
megys pe byddai yn yr awyr, yn uchel uwchlaw y ddaear ; 
ac yr oedd wedi ei lenwi â phobl, hen ac ieuanc, gwrryw a 
benyw ; ac yr oedd dull eu gwisgoedd yn hardd iawn; ac yr 


4 LLYFR CYNTAF NEPHI. 


oeddynt yn yr agwedd o watwar a_ chyfeirio eu bysedd tusg at 
y rhaì ag oedd wedi dyfod at, ac yn cyfranogi o'r ffrwyth. Ac 
. ar ol iddynt brofi o'r ffrwyth yr oeddynt yn cywilyddio, o 
herwydd yrhai hyny ag oedd yn eu gwawdio; a hwy a syrth- 
iasant ymaith i lwybrau gwaharddedig ac a gollwyd. 

Ac yn awr, nid wyf fi, Nephi, yn adrodd holl eiriau fy nhad. 
Ond, i fod yn fyr wrth ysgrifenu, wele, efe a ganfyddodd dor- 
feydd ereill yn ymwasgu yn mlaen; ahwy a ddaethant ac a 
gymmerasant afael yn mhen y wialen o haiarn; ac a wthiasant 
eu ffordd yn mlaen, gan ddal gafael yn barhaus yn y wialen o 
haiarn, hyd nes y daethant a syrthio ìi lawr, a chyfranogi o 
ffrwyth y pren. Ac efe hefyd a welodd dorfeydd ereill yn 
chwilio eu ffordd tua'r adeilad mawr ac helaeth hwnw. 

A bu i lawer foddi yn nyfnderau y ffynnonell; allawer a 
gollwyd o'i olwg ef, gan grwydro mewn ffyrdd dyeithr. A 
mawr oedd y dyrfa a elent i mewn i'r adeilad rhyfedd hwnw. 
Ac ar ol iddynt fyned i mewn i'r adeilad hwnw, cyfeiriasant 
fysedd i'm gwawdio i, a'r rhai hyny ag oedd yn cyfranogi o'r 
ffrwyth hefyd ; ond nì chymmerasom un sylw o honynt. Y rhai 
hyn ydynt eiriau fy nhad: canys cynnifer ag a gymmerent 
' sylw o honynt, oeddynt yn syrthio ymaith. A Laman a 
Lemuel ni chyfranogasant o'r ffrwyth, meddai fy nhad. 

A bu wedi i'm tad lefaru holl eiriau ei freuddwyd neu ei 
weledigaeth, y rhai oeddynt lawer, efe a ddywedodd wrthym, o 
herwydd y pethau hyn a welodd efe yn ei weledigaeth, ei fod 
yn ofni yn fawr oblegid Laman a Lemuel;; ïe, ofnai rhag iddynt 
gael eu tori ymaith o bresennoldeb yr Arglwydd: ac efe a'u 
cynghorodd y pryd hwnw gyda holl deimladau tad tyner, am 
iddynt wrandaw ar ei eiriau, fel, ysgatfydd, y byddai yr Ar- 
glwydd yn drugarog tuag atynt, a pheidio eu bwrw ymaith; ïe, 
fe bregethodd fy nhad wrthynt. 

Ac ar ol iddo efbregethu wrthynt, ac hefyd brophwydo wrth- 
ynt lawer o bethau, gorchymynodd iddynt ìi gadw gorchymynion 
yr Arglwydd; ac efe a attaliodd lefaru wrthynt. A'r holl 
bethau hyn fy nhad a welodd, ac a glywodd, ac a_ lefarodd, tra 
yn trigo mewn pabell, yn nyffryn Lemuel; ac hefyd llawer 
iawn o bethau yn ychwaneg, y rhai ni ellir eu hysgrifenu ar y 
llafnau hyn. Ac yn awr, gan fy mod wedi llefaru ynghylch y 
llafnau hyn, wele nid hwy ydynt y llafnau ar ba rai yr wyf yn 
rhoddi hanes cyflawn am helynt fy mhobl; canys y llafnau ar 
ba rai yr wyf yn rhoddi hanes cyflawn am fy mhobl, a enwais 
wrth yr enw Nephi ; gan hyny gelwir hwynt yn lafnau Nephi, 
yn fy enw fy hun ; a'r llafnau hyn hefyd a elwir yn lafnau Nephi. 

Er hyny, yr wyf wedi derbyn gorchymyn oddiwrth yr Ar- 
glwydd, fodi mi wneuthur y llafnau hyn i'r dyben neillduol 
o fod hanes yn cael ei gerfio am weinidogaeth fy mhobl. Ar y 
Hafnau ereill y dylid cerfio hanes teyrnasiad y breninoedd, a 
rhyfeloedd ac ymrafaelion fy mhobl ; gan hyny mae y llafnau 
hyn, y rhan fwyaf, at y weinidogaeth ; a'r llafnau ereill, y rhan. 


LLYFR CYNTAF NEPHI. 15 


fwyaf, at deyrnasiad y breninoedd, a'r rhyfeloedd, ac ymra- 
faelion fy mhobl.—Gan hyny, mae yr Arglwydd wedi gorchymyn 
i mi wneuthur y llafnau hyn i ryw ddyben doeth ynddo ef; yr 
hwn ddyben ni wni. Eithr y mae yr Arglwydd yn gwybod pob 
peth o'r dechreuad; gan hyny y mae efe yn parotoi ffordd i 
gyflawni ei holl weithredoedd yn mhlith plant dynion; canys, 
wele, y mae ganddo bob gallu hyd at gyflawniad ei eiriau oll. 
Ac felly y mae, Amen. 


PENNOD HI. 


Ac yn awr, yrwyf fì, Nephi, yn myned i roddi hanes ar y llafnau 
hyn, am fy ngweithrediadau, ac am fy nheyrnasiad a'm gwein- 
idogaeth ; gan hyny, er myned yn mlaen â'm hanes, rhaid i mi 
lefaru rhywfaint am bethau fy nhad, ac hefyd am fy mrodyr. 

Canys, wele, dygwyddodd, ar ol i'm tad orphen llefaru geiriau 
ei freuddwyd, ac hefyd eu cynghori hwynt i bob diwydrwydd, 
iddo lefaru wrthynt ynghylch yr Iuddewon, y buasai iddynt, ar 
ol cael eu dinystrio, hyd y nod y ddinas fawr hôno Jerusalem, 
ac i lawer gael eu cludo ymaith yn gaethion i Babilon, yn amser 
priodol yr Arglwydd, gael eu dychwelyd drachefn; ïe, sef eu 
dwyn yn ol o gaethiwed, ac ar iddynt gael eu dychwelyd yn ol e 
gwaethiwed, y cawsent drachefn etifeddu gwlad eu hetifeddiaeth. 

Iê, chwe chan mlynedd o'r amser y gadawodd fy nhad Jeru- 
salem, yr Arglwydd a gyfodai i fyny brophwyd yn mhlith yr 
Iuddewon ; sef Messiah ; neu, mewn geiriau ereill, Iachawdwr y 
byd. Ac efe hefyd a_lefarodd ynghylch y prophwydi, y fath 
nifer fawr ag oedd wedi tystiolaethu am y pethau hyn, mewn 
perthynas i'r Messiah hwn, am ba un yr oedd wedi llefaru, neu 
Waredwr y byd. O ba herwydd, yr oedd holl ddynolryw 
mewn sefyllfa golledig a syrthiedig, a pharhaent felly byth, oni 
fyddai iddynt ymddibynu ar y Gwaredwr hwn. 

Ac efe a lefarodd hefyd ynghylch prophwyd ag oedd i ddyfod 
o flaen y Messiah, i barotoi ffordd yr Arglwydd; ïe, y byddai 
iddo fyned allan a llefain yn yr anialwch, Parotowch ffordd yr 
Arglwydd, a gwnewch ei lwybrau ef yn uniawn; canys y mae 
un yn sefyll yn eich plith chwi nad adwaenoch ; ac y mae efe 
yn alluocach nâ myfì, carai esgidau yr hwn nid wyf fi deilwng 
i'w dattod. A llawer a lefarodd fy nhad ynghylch y peth hwn. 

A'm tad a ddywedodd y buasai yn bedyddio yn Bethabary, 
tuhwnt i'r Iorddonen; ac efea ddywedodd hefyd y buasai yn 
bedyddio â dwfr; ïe, y buasai yn bedyddio y Messiah â dwfr. 
Ac ar ol bedyddio y Messiah â dwfr, y buasai yn gweled ac yn 
dwyn tystiolaeth, ei fod wedi bedyddio Oen Duw, yr hwn a 
dynai ymaith bechodau y byd. 

A bu wedi i'm tad lefaru y geiriau hyn, iddo lefaru wrth fy 
mrodyr ynghylch yr efengyl a gawsai ei phregethu yn mhlith 
yr Iuddewon; ac hefyd ynghylch methiant yr Iuddewon mewn 


16 LLYFR CYNTAF NEPHI. 


anghrediniaeth. . Ac ar ol iddynt ladd y Messiah, yr hwn a 
ddeuai, ac ar ol iddo gael ei ladd, efe a gyfodai oddiwrth y 
meirw, ac a eglurai ei hun, trwy yr Ysbryd Glân, i'r Cenedloedd. 
Ie, fy nhad a lefarodd lawer ynghylch y Cenedloedd, ac 
hefyd ynghylch tŷ Israel, y buasai iddynt gael eu cyffelybu i 
olewydden, cangenau yr hon a gawsent eu tori ymaith, a'u gwas- 
garu ar wyneb yr holl ddaear. Gan hyny, medd efe, anghenrhaid 
yw i ni gael ein harwain yn gytun i wlad yr addewid, er cyf- 
lanwi gair yr Arglwydd, y buasai i ni gael ein gwasgaru ar 
wyneb yr holl ddaear. Ac arol i dŷ Israel gael ei wasgaru, y 
cawsent eu casglu drachefn ; neu, yn fyr, ar ol i'r Cenedloedd 
dderbyn cyflawnder yr Efengyl, y cangenau naturiol o'r 
olewydden, neu weddillion tŷ Israel, a gawsent eu himpioi 
mewn, neu ddyfod i wybodaeth o'r gwir Fessiah, eu Harglwydd 
a'u Gwaredwr. Ac yn ol iaith o'r dull hyn y darfu i'm tad 
brophwydo a llefaru wrth fy mrodyr, ac hefyd llawer o bethau 
yn ychwaneg, y rhai nid wyf yn ysgrifenu yn y llyfrhwn, canys 
mi a ysgrifenais gymmaint o honynt ag oedd. yn fuddiol i mi 
yn fy llyfr arall. A'r holl bethau hyn am ba rai yr wyf wedi 
llefaru, a wnaethwyd pan oedd fy nhad yn trigo mewn pabell, 
yn nyffryn Lemuel. 
A bu ar ol ìi mi, Nephi, glywed holl eiriau fy nhad ynghylch 
y pethau a welodd mewn gweledigaeth; ac hefyd y pethau a 
lefarodd trwy allu yr Ysbryd Glân, yr hwn allu a dderbyniodd 
trwy ffydd yn Mab Duw ; a Mab Duw oedd y Messiah ag oedd 
ì ddyfod ; yr oeddwn i, Nephi, yn ewyllysio hefyd i weled, a 
chlywed a gwybod am y pethau hyn, trwy allu yr Ysbryd Glân, 
yr hwn yw rhodd Dw i'r holl rai hyny a'i dyfal geisiant ef, yn 
gystal mewn hen amseroedd ag yn yr amser y dadguddia ei hun 
ì blant dynion; canys yr un yw efe ddoe, heddyw, ac yn 
dragywydd ; ac y mae'r ffordd wedi ei pharotoi er cyn seiliad 
y byd, os bydd iddynt edifarhau a dyfod ato ef; canys yr hwn 
sydd yn ddiwyd yn ceisio a gaiff; a dirgeledigaethau Duw a 
eglurir iddynt, trwy allu yr Ysbryd Glân, yn gystal yn yr 
amseroedd hyn ag yn yr amseroedd gynt; ac yn gystal 
yr amseroedd gynt ag mewn amseroedd i ddyfod; am 
yny y mae ystod yr Arglwydd yn un cylchdro tra- 
gywyddol. Gan hyny, cofia, O ddyn, canys am dy holl 
weithredoedd, y dygir di i farm... Am hyny, os ymgeisiaist 
wneuthur yn ddrygionus yn nyddìau dy ymbrawf, yna ti a geir 
yn aflan o flaen brawdle Duw ; ac ni chaiff dim aflan drigo gyda 
Duw; am hyny, bydd yn rhaid eich bwrw ymaith am byth. 
Ac y mae yr Ysbryd Glân yn rhoddi awdurdod i mi lefaru y 
pethau hyn, a pheidio eu gwadu hwynt. 
Canys bu wedii mi ewyllysio y pethau a welodd fy nhad, 
a chan gredu fod yr Arglwydd yn abl i'w gwneuthur yn hysbys 
i mi, fel yr oeddwn yn eistedd ac yn myfyrio yn fy nghalon, 
cymmerwyd fi ymaith yn Ysbryd yr Arglwydd, ïe, i fynydd tra 
uchel, yr hwn ni welais erioed o'r blaen, ac ar yr hwn ni osodais 


be 


LLYFR CYNTAF NEPHf. 1? 


nhroed erioed o'r blaen. A'r ysbryd a ddywedodd wrthyf, 

ele, pa beth wyt yn ewyllysio? Ac mi a ddywedais, Yr wyf 
yn ewyllysio gweled y pethau a welodd fy nhad. A'r ysbryd 
a ddywedodd wrthyf, A wyt ti yn credu i'th dad weled y pren 
am ba un y llefarodd ? Ac mi a ddywedais, Ydwyf, ti a wyddost 
fy mod yn credu holl eiriau fy nhad. 

Ac wedi i mi lefaru y geiriau hyn, yr ysbryd a waeddodd 
â llef uchel, gan ddywedyd, Hosanna i'r Arglwydd, y Goruchaf 
Dduw ; canys efe sydd Dduw ar yr holl ddaear, ïe, sef uwchlaw 
pawb; a gwyn dy fyd di, Nephi, o herwydd dy fod yn credu yn 
Mab y Goruchaf Dduw; am hyny, ti a gaì weled y pethau 
a ewyllysiaist.. Ac wele y peth hyn aroddir iti yn arwydd; 
ar ol i ti weled y pren a ddygodd y ffrwyth a_ brofodd dy dad, 
tiagai hefyd weled dyn yn disgyn allan o'r nefoedd, ac arno 
ef yr edrychwch ; ac ar ol ìi chwi edrych arno, chwi a ddygwch 
dystiolaeth mai efe yw Mab Duw. 

A bu i'r ysbryd ddywedyd wrthyf, Edrycha ! ac mi a edrych- 
ais ac a welais bren; ac yr oedd. yn debyg i'r pren a welodd fy 
nhad ; ac yr oedd ei harddwch yn mhell uwchlaw, ïe, tu hwnt i 
bob harddwch ; ac yr oedd eì wyndra yn rhagori ar wyndra yr 
eira lluchiedig. 

A bu ar oli mi weled y pren,i mi ddywedyd wrth yr ys- 
bryd, Yr wyf yn gweled dy fod wedi dangos imi y pren yr 
hwn sydd werthfawr uwchlaw pob peth. Ac efe a ddywedodd 
wrthyf, Pa beth a ewyllysi? Ac mi a ddywedais wrtho, Gwybod 
ei ddehongliad ; canys mi a lefarais wrtho megys y llefara 
dyn; canys mi a ganfyddais ei fod ef ar ddull dyn; etto, er 
hyny, mi a wyddwn mai ysbryd yr Arglwydd oedd; ac efe a 
lefarodd wrthyf fi megys y llefara un dyn wrth y llall. 

A bu iddo ddywedyd wrthyf, Edrycha ; ac mi a edrychais 
fel pe yn edrych arno ef, ac nis gwelswn ef; canys yr oedd 
wedi myned o'm gŵydd. 

A bu imi edrych a gweled dinas fawr Jerusalem, ac hefyd 
ddinasoedd ereill. Ac mi a welais ddinas Nazareth ; ac yn ninas 
Nazareth mi a welais forwyn, ac yr oedd yn dra theg a gwyn. 

A bu imi weled y nefoedd yn agored; ac angel a ddaeth i 
waered ac a safodd o'm blaen; ac efe a ddywedodd wrthyf, 
Nephi, pa beth a weli? Ac mi a ddywedais wrtho, Morwyn, y 
fwyaf hardd a theg uwchlaw pob morwynion ereill? Ac efe & 
ddywedodd wrthyf, A adwaenost ti ymddarostyngiad Duw ? 
Ac mi a ddywedais wrtho, Yr wyf yn gwybod ei fod ef yn caru 
ei blant; er hyny, nid wyf yn gwybod arwyddocâd pob peth. 
Ac efe a ddywedodd wrthyf, Wele, y forwyn a welaist, yw mam 
Mab Duw, yn ol y cnawd. 

A buimi weled iddi gael ei chymmeryd ynmith yn yr ys- 
bryd ; ac ar ol iddi gael ei chymmeryd ymaith yn yr ysbryd am 

spaid amser, yr angel a lefarodd wrthyf, gan ddywedyd, 

cha! Acmia edrychais ac a welais y forwyn drachefn, 

yn dwyn plentyn yn eì breichiau. A'r angel a ddywedodd 
2 


1g LLYFR CYNTAF NEPHER 


wrthyf, Wele Oen Duw, ïe, sef Mab y Tadtragywyddolf A 
wyddost ti arwyddocâd y pren a welodd dy dad ?_ Ac mi a'i 
hatebais ef, gan ddywedyd, Gwn, cariad Duw yw, yr hwn a 
dywallta ei hun ar led yn nghalonau plant dynion ; am hyny, 
efe yw y mwyaf dymunol uwchlaw pob peth. Ac efe a_lefar- 
odd wrthyf, gan ddywedyd, Iê, a'r mwyaf gorfoleddus i'r enaid. 
Ac ar ol iddolefaru y geiriau hyn, efe a ddywedodd wrthyf, 
Edrycha! ac mi a_ edrychais, ac a welais Fab Duw yn myned 
allan yn mhlith plant dynion ; ac mi a welais lawer yn syrthio 
i lawr wrth ei draed ac yn ei addoli. 

A buimi ganfod maiy wialeno haiarn a welodd fy nhad, 
eedd gair Duw, yr hwn a arweiniai i'r ffynnon o ddyfroedd 
bywiol, neu at bren y bywyd; y dyfroedd hyn oeddynt arddan- 
gosiad o gariad Duw ; ac mi a welais hefyd fod pren y bywyd 
yn arddangosiad o gariad Duw. A'r angel addywedodd 
wrthyf drachefn, Edrycha, a gwel ymddarostyngiad Duw ! Ac 
mi a edrychais ac a welais Waredwr y byd, am yr hwn y llefar- 
asai fy nhad ; ac mi a welais hefyd y prophwyd, yr hwn a gai 
barotoi y ffordd o'i flaen. Ac Oen Duw a aeth allan ac a fed- 
yddiwyd ganddo ef; ac ar ol iddo gael ei fedyddio, mi a welais 
y nefoedd yn agored, a'r Ysbryd Glân a ddaeth i waered o'r nef 
ac a arosodd arno ef ar ddull colomen. Ac mi a ganfyddais ei 
fod yn myned allan ac yn gweinidogaethu i'r bobl, mewn gallu 
a gogoniant mawr; ac yr oedd y torfeydd wedi ymgynnull 
ynghyd i'w wrandaw; ac mi a welais iddynt ei fwrw ef allan 
o'u plith. Ac mi awelais hefyd ddeuddeg ereill yn ei ganlyn ef. 

A bu iddynt gael eu cymmeryd ymaith yn yr ysbryd, o flaen 
fy wyneb, ac nis gwelswn hwynt. A bu i'r angel lefaru wrthyf 
drachefn, gan ddywedyd, Edrycha! Ac mi a edrychais, ac mi 
a welais y nefoedd yn agored drachefn, ac a welais angylion yn 
disgyn at blant dynion ; a hwy a weiniasant iddynt. Ac efe a 
lefarodd wrthyf drachefn, gan ddywedyd, Edrycha! Acmia 
edrychais, ac mi a welais Oen Duw yn myned allan yn mhlith 
plant dynion. Ac mi a_ welais dorfeydd o bobl y rhai oeddynt 
gleifion; ac wedi eu cystuddio â phob math o afìechyd, a chan 
gythreuliaid ac ysbrydion aflan ; a'r angel a lefarodd ac addan- 
gosodd yr holl bethau hyn imi. A hwy a_iachawyd trwy allu 
Oen Duw ; a'r cythreuliaid a'r ysbrydion aflan a fwriwyd allan. 

A bu i'r angel lefaru wrthyf drachefn, gan ddywedyd, Ed- 
rycha! Acmia edrychais aca welais Oen Duw yn cael ei 
gymmeryd gan y bobl ; ïe, Mab y Duw tragywyddol yn cacl ei 
farnu gan y byd; ac mi a welais ac yr wyf yn dwyn tys- 
tiolaeth. A myfì, Nephi, a welais ei fod yn cael ei gyfodii 
fyny ar y groes, a'i ladd dros bechodau y byd. Ac arol iddo 
gael ei ladd, mi a welais dorfeydd y ddaear wedi ymgasglu yn 
nghyd i ymladd yn erbyn apostolion yr Oen; canys felly y 
galwyd y deuddeg gan angel yr Arglwydd. Ac yr oedd 
torfeydd y ddaear wedi ymgynnull ynghyd ; ac mi a welais eu 
bod mewn adeilad mawr ac helaeth, cyffelyb i'r adeilad a 


LLYFR CYNTAF NEPHI. 19 


welodd fynhad ! Ac angel yr Arglwydd a lefarodd wrthyf 
drachefn, gan ddywedyd, Wele, y byd a'i ddoethineb; ïe, wele, 
y maetŷ Israel wedi ymgasglu ynghyd, i ymladd yn erbyn 
deuddeg apostol yr Oen. 

A bu i mi weled, a dwyn tystiolaeth, mai yr adeilad mawr ac 
helaeth oedd balchder y byd ; ac efe a syrthiodd ; ac yr oedd ei 
syrthiad yn fawr iawn. Ac angel yr Arglwydd a lefarodd 
wrthyf drachefn, gan ddywedyd, Felly y bydd dinystr pob 
cenedl, llwyth, iaith, a. phobl, a ymladdo yn erbyn deuddeg ap- 
ostol yr Oen. 

A bu i'r angel ddywedyd wrthyf, Edrycha, a gwel dy hâd, ac 
hefyd hâd dyfrodyr ! Ac mi a edrychais ac a welais wlad yr 
addewid ; ac mi a welais dorfeydd o bobloedd, ïe, sef mewn 
rhifedi, cynnifer â thywod y môr. 

A bui mi weled torfeydd wedi ymgasglu ynghyd i ryfel, y 
naill yn erbyn y liall; ac mi a welais ryfeloedd, a son am 
ryfeloedd, a lladdiadau mawrion â'r cleddyf yn mhlith fy mhobl. 

A bu i mi weled llawer o genedlaethau yn pasio heibio, yn ol 
y dull o ryfeloedd ac amrysonau yn y wlad; ac mia welais 
lawer o ddinasoedd, ïe, hyd y nod na ddarfu i mi eu cyfrif. 

A bu i mi weled caddug o dywyllwch dros wynebgwlad yr add- 
ewid; ac mi a_ welais fellt, ac a glywais daranau, a daeargryn- 
fâau,. a phob math o sŵn terfysglyd; ac mi a welais y ddaear 
a'r creigiau yn ymrwygo; ac mi a 'welais y mynyddoedd yn 
treiglo yn ddrylliau ; ac mi a welais wastad-diroedd y ddaear 
yn ymdori i fyny ; ac mi a welais lawer o ddinasoedd wedi ym- 
suddo; ac mi a welais lawer wedi eu llosgi a thân; ac mi & 
welais lawer wedi syrthio i'r ddaear, o herwydd ei chryniad. 

A bu ar ol i mi weled y pethau hyn, i mi weled fod y niwl o 
dywyllwch yn diflanu oddiar wyneb y ddacar; ac wele, mi a 
ganfyddais luoedd ag oeddynt wedi syrthio, o herwydd barned- 
igaethau mawr ac ofnadwy yr Arglwydd. Ac mi a welais y 
nefoedd yn agored, ac Oen Duw yn disgyn i waered o'r nef; ac 
efe a ddaeth i lawr, ac addangosodd ei hun iddynt. Ac mi a 
welais hefyd ac a ddygais dystiolaeth, i'r Yspryd Glân syrthio 
ar ddeuddeg ereill; a hwy a ordeiniwyd gan Dduw ac â 
ddewiswyd. 

A'rangela lefarodd wrthyf, gan ddywedyd, Wele ddeuddeg 
dyscybl yr Oen, y rhaia ddewiswyd i weinidogaethu i'th hâd 
di. Ac efea ddywedodd wrthyf, A wyt ti yn cofio am ddeu- 
ddeg apostol yr Oen? Wele, hwynt-hwy yw yrhai a farnant 
ddeuddeg llwyth Israel; am hyny y deuddeg gweinidog o'th 
hâd di a fernir ganddynt, hwy; canys yr ydych chwi o dŷ Israel; 
a'r deuddeg gweinidog hyn a weli, a farnant dy hâd di. Ac, 
wele y maent hwy yn gyfìawn yn dragywydd; canyso herwydd 
eu gydd yn Oen Duw, y mae eu gwisgoedd wedi eu cânu yn ei 
waed 

A'r angel a ddywedodd wrthyf, Edrycha! _ Ac mi a edrychais, 
ac a welais dair o genedlaethau yn pasio heibio yn gyfiawn; ac 


20 LLYFR CYNTAF NEPHI, 


yr oedd eu gwisgoedd yn wynion, sef yn gyffelyb i Oen Duw. 
A'r angel a ddywedodd wrthyf, Mae y rhaihyn wedi eu cânu 
yn ngwaed yr Oen, o herwydd eu ffydd ynddo... A myfì, Nephi, 
a welais hefyd lawer o'r bedwaredd genedlaeth, y rhai a ddarfu 
basio heibio yn gyfiawn. 

bu, i mi weled lluoedd y ddaear wedi ymgasglu yn 
nghyd. A'r angel a ddywedodd wrthyf, Wele dy hâd di ac 
hefyd hâd dy frodyr. A bu i mi edrych a gweled pobl fy hâd 
wedi ymgasglu ynghyd yn lluoedd yn erbyn hâd fy mrodyr; ac 
yr oeddynt wedi ymgasglu ynghyd i ryfel. 

A'r angel a lefarodd wrthyf, gan ddywedyd, Wele y ffynnonell 
o ddwfr brwnt a welodd dy dad ; ïe, sef yr afon alefarodd efe yn 
ei chylch ; a'i dyfnderau hi yw dyfnderau uffern ; a'r caddug o 
dywyllwch yw temtasiynau y diafol, yr hwn sydd yn dallu 
llygaid, ac yn caledu calonau plant dynion, ac yn eu harwain 
hwynt ymaith i ffyrdd llydain, fel yr elont i ddinystr a cholled- 
igaeth ; a'r adeilad mawr ac eang a welodd dy dad, yw dych- 
ymygion gau a balchder plant dynion. Ac y mae gagendor 
mawr ac ofnadwy yn eu rhanu hwynt ; ïe, sef gair cyfiawnder 
y Duw tragywyddol, a'r Messiah, yr hwn yw Oen Duw, am yr 
hwn y mae yr Ysbryd Glân yn dwyn tystiolaeth, o ddechreuad 
y byd hyd yr amser hwn, ac o'r amser hwn hyd byth ac yn 
dragywydd. A thra yr oedd yr angel yn llefaru y geiriau hyn, 
mi a welais ac a ganfyddais fod hâd fy mrodyr yn ymdrechu yn 
erbyn fy hâd i, yn ol gair yr angel; ac o herwydd balchder fy 
had i,a themtasiynau y diafol, mi a ganfyddais fod hâd fy 
mrodyr yn gorchfygu pobl fy hâd i. 

A bui mi weled a chanfod fod pobl hâd fy mrodyr wedi 
gorchfygu fy hâd i; a hwy a aethant allan yn lluoedd ar hyd 
wyneb yr holl wlad. Ac mi a'u gwelais hwynt wedi ymgasglu 
ynghyd yn lluoedd ; ac mi a welais ryfeloedd a sôn am ryfeloedd 
yn eu plith hwynt ; ac mewn rhyfeloedd a sôn am ryfeloedd, mi a 
welais lawer o genedlaethau yn pasio heibio. A'r angel a ddyw- 
edodd wrthyf, Wele, y rhai hyn a fethant mewn anghrediniaeth. 

A bu i mi weled, ar ol iddynt fethu mewn anghrediniaeth, 
iddynt fyned yn bobl dywyll, ac atgas, a ffiaidd, yn llawn seg- 
urdod, a phob math o ffieidd-dra. 

A bu i'r angel lefaru wrthyf, gan ddywedyd, Edrycha! Ac 
mia edrychais ac a welais lawer o genedloedd a theyrnasoedd. 
A'r angel a ddywedodd wrthyf, Pa beth a welidi? Acmia 
ddywedais, Mi a welaf lawer o genedloedd a_theyrnasoedd. 
Ac efe a ddywedodd wrthyf, Y rhai hyn. ydynt genedloedd a 
theyrnasoedd y Cenedloedd. 

A bu i mi weled yn mhlith cenedloedd y Cenedloedd sylfaen 
eglwys fawr. A'r angel a ddywedodd wrthyf, Wele sylfaen 
eglwys, yr hon yw y fwyaf ffiaidd uwchlaw pob eglwys arall, 
yr hon sydd yn lladd saint. Duw, ïe, ac yn eu poeni hwynt ac 
yn eu rhwymo i lawr, ac yn eu hieuo hwynt mewn iau haiarn, 
ac yn eu darostwng i gaethiwed. 


LLYFR CYNTAF NEPHI. ol 


A bu ì mi weled yr eglwys fawr a ffiaidd hon; ac mi a wel- 
aìs mai y diafol oedd ei sylfaen hi. Ac mi a welais hefyd aur, 
ac arian, a sidanau, ac ysgarlad, a llian main, a phob math o 
wisgoedd gwerthfawr; ac mi a welais lawer o buteiniaid. A'r 
angel a lefarodd wrthyf, gan ddywedyd, Wele, yr aur, a'r ar- 
ïan, a'r sidanau, a'r ysgarlad, a'r llian main, a'r gwisgoedd 
gwerthfawr, a'r puteiniaid, ydynt ddymuniadau yr eglwys fawr 
a ffiaidd hon: ac hefyd er cael clod y byd, y maent yn dyfetha 
saint Duw. ac yn eu darostwng i gaethiwed. 

A bu i mi edrych a gweled dyfroedd lawer; a hwy a wahan- 
iaethent y Cenedloedd oddiwrth hâd fy mrodyr. A bu i'r angel 
ddywedyd wrthyf, Wele, y mae digofaint Duw ar hâd dy frodyr! 
Ac mi a edrychais ac a welais ddyn yn mhlith y Cenedloedd 
ag oeddynt wedi eu gwahaniaethu oddiwrth hâd fy mrodyr gan 
y dyfroedd lawer; ac mi a welais Ysbryd Duw yn dyfod i 
waered ac yn gweithredu ar y dyn; ac efe a aeth allan ar y 
dyfroedd lawer, sef at hâd fy mrodyr, y rhai oeddynt yn ngwlad 
yr addewid. 

A bu i mi weled Ysbryd Duw yn gweithredu ar Genedloedd 
ereill; a hwy a aethant allan o gaethiwed, ar y dyfroedd lawer. 

A bu i mi weled torfeydd lawer o'r Cenedloedd yn ngwlad yr 

dewid ; ac mi a welais fod digofaint Duw ar hâd fy mrodyr; 
a hwy a wasgarwyd o flaen y Cenedloedd, ac a darawyd.. Ac 
mi a welais fod Ysbryd yr Arglwydd ar y Cenedloedd ; eu bod 
yn llwyddo, ac yn cael y wlad yn etifeddiaeth; ac mi a welais 
eu bod yn wynion, ac yn deg a hardd iawn, yn gyffelyb i'm 
pobl i, cyn iddynt gael eu lladd. 

A bu i myfi, Nephi, weled fod y Cenedloedd a aethant 
allan o gaethiwed, yn ymddarostwng o flaen yr Arglwydd; 
ac yr oedd gallu yr Arglwydd gyda hwynt; ac mi a welais 
fod eu mam Genedloedd wedi ymgasglu ynghyd ar y dyf- 
roedd, ac ar y tir hefyd, i ryfela yn eu herbyn hwynt; ac mì a 
welais fod gallu Duw gyda hwynt, ac hefyd fod digofaint Duw 
ar bawb ag oedd wedi ymgasglu ynghyd yn eu herbyn hwynt i 
ryfel. A myfì, Nephi, a welais fod y Cenedloedd a aethant 
allan o gaethiwed, wedi eu gwaredu trwy allu Duw allan o 
ddwylaw yr holl genedloedd ereill. 

A. bu i mi, Nephi, weled eu bod hwy yn llwyddo yn y tir, ac 
mi a welais lyfr, ac yr oedd yn cael ei gario allan yn eu plith 
hwynt. A'r angel a ddywedodd wrthyf, A wyddost ti arwydd- 
ocêâd y llyfr? Ac mi a ddywedais wrtho, Nawni. Accfe a 
ddywedodd, Wele y mae yn dyfod allan o enau Iuddew : a myfi, 
Nephi, a'i gwelais ef; ac efe a ddywedodd wrthyf, Y llyfr a 
welaist yw cof-lyfr yr luddewon, yr hwn sydd yn eynnwys cyf- 
ammodau yr Arglwydd, y rhai a wnaeth efe â thŷ Israel; ac y 
mae hefyd yn cynnwys llawer o brophwydoliaethau y proph- 
wydi santaidd: ac y mae yn gof-lyfr tebyg i'r cerfiadau sydd 
av y llafnau pres, ond nad oes dim cymmaint; er hyny, y maent 
yneynnwys cyfammodau yr Arglwydd, y rhai a wnaeth «îe 


2 LLYFR CYNTAF NEPHI. 


â thŷ Israel; am hyny y maent o werth mawr i'r Cen- 
edloedd. 

Ac angel yr Arglwydd a ddywedodd wrthyf, Yr wyt ti wedi 
gweled y llyfr yn dyfod allan o enau Iuddew ; a phan y daeth 
allan o enau Iuddew, yr oedd yn cynnwys symlrwydd efengyl 
yr Arglwydd, am yr hwn y dygwyd tystiolaeth gan y deuddeg 
apostol; a hwy a ddygasant dystiolaeth yn unol â'r gwirionedd 
ag sydd yn Oen Duw; am hyny, y mae y pethau hyn yn 
myned allan oddiwrth yr Iuddewon mewn purdeb, at y Cenedl- 
oedd, yn unol â'r gwirionedd ag sydd yn Nuw; ac ar ol iddynt 
fyned allan trwy ddwylaw deuddeg apostol yr Oen, oddiwrth 
yr Iuddewon, at y Cenedloedd, yr wyt yn gweled sylfaen 
eglwys fawr a ffiaidd, yr hon yw y mwyaf ffiaidd uwchlaw pob 
eglwys arall; canys wele, y maent wedi cymmeryd ymaith 
oddiwrth efengyl yr Oen, lawer o ranau ag ydynt yn oleu ac 
yn dra gwerthfawr; ac hefyd y maent wedi cymmeryd 
ymaith lawer o gyfammodau yr Arglwydd; a hyn oll a 
wnaethant, fel y gallent ŵyrdroi ffyrdd uniawn yr Arglwydd ; 
fel y gallent ddallu llygaid a chaledu calonau meibion dynion ; 
am hyny, tì a weli, ar ol i'r llyfr fyned allan trwy ddwylaw 
yr eglwys fawr a ffiaidd, fod llawer o bethau goleu a gwerth- 
fawr wedi eu cymmeryd ymaith o'r llyfr, yr hwn yw llyfr Oen 
Duw ; ac ar ol i'r pethau goleu a gwerthfawr hyn gael eu cym- 
meryd ymaith, y mae yn myned allan at holl genedloedd y 
Cenedloedd; ac ar ol ìddo fyned allan at holl genedloedd y 
Cenedloedd, ïe, hyd y nod yn groes i'r dyfroedd lawer a welaist 
gyda'r Cenedloedd a aethant allan o gaethiwed; ti a weli, o 
herwydd yr amryw bethau goleu a gwerthfawr a gymmerwyd 
allan o'r llyfr, y rhai oeddynt eglur ì ddealltwriaeth plant 
dynion, yn ol y symlrwydd yr hwn sydd yn Ôen Duw; e 
herwydd y pethau hyn a gymmerwyd ymaith oddiwrth efengyl 
yr Oen, y mae llawer ìawn yn tramgwyddo, ïe6, yn gymmaìnt 
nes y mae gan satan allu mawr drostynt; er hyny ti a welaist 
na fydd i'r Cenedloedd a aethant allan o gaethiwed, ac a gyfod- 
wyd ifyny trwy allu Duw uwchlaw pob cenedl ar wyneb y 
tir, yr hwn sydd dir dewìsol uwchlaw pob tir arall, yr hwn 
yw y tir a gyfammododd yr Arglwydd Dduw â'th dad, y 
byddai i'w had ei gael yn etifeddìaeth,—lwyr ddyfetha cym- 
mysg dy had di, y rhai ydynt yn mhlìth dy frodyr; ac nì 
ddyoddefa efe i'r Cenedleedd ddyfetha had dy frodyr; ac ni 
ddyoddefa yr Arglwydd Dduw i'r Cenedloedd aros dros byth 
yn y sefyllfa enbyd hono o dywyllwch, ag y gwelaìst hwynt 
ynddi, o herwydd y rhanau goleu a mwyaf gwerthfawr o 
efengyl yr Oen y rhai a gadwyd yn ol gan yr eglwys ffiaidd 
honoag y gwelaist ti ei ffurfìad. Am byny, medd Ôen Duw, 
mi afyddaf drugarog tuag at y Cenedloedd, hyd at ymweled 
â gweddill tŷ Israel mewn barnedigaeth fawr. 

A bu i angel yr Arglwydd lefara wrthyf, gan ddywedyd, 
Wale, medd Oen Duw, ar oli mi ymweled â gweddill tŷ Israel, 


LLYFR CYNTAF NEPHI. “ 


mr gweddill hwn am ba un y llefaraf, yw had dy had; am 
hyny, ar ol i mi ymweled â hwynt mewn barn, a'u taraw hwynt 
â llaw y Cenedloedd; ac ar ol i'r Cenedloedd dramgwyddo yn 
fawr o herwydd y rhanau mwyaf goleu a gwerthfawr o efengyl 
yr Oen, y rhai â gadwyd yn ol gan yr eglwys ffiaidd hono, yr 
hon yw mam puteiniaid, medd yr Oen; mi a fyddaf drugarog 
wrth y Cenedloedd yn y dydd hwnw, yn gymmaint ag y dygaf 
allam iddynt trwy fy ngallu fy hun, lawer o'm hefengyl ag a 
fyddo yn oleu a gwerthfawr, medd yr Oen; canys, wele, 
medd yr Oen, mi a amlygaf fy hun i'th had di, fel yr ysgrif- 
enont lawer o bethau a weinyddaf iddynt, y rhai a fyddant yn 
oleu a gwerthfawr; ac ar ol i'th had di gael eu dinystrio a 
methu mewn anghrediniaeth, ac hefyd had dy frodyr; wele, y 
pethau hyn a guddir, ac a ddeuant aìlan i'r Cenedloedd, trwy 
ddawn a gallu yr Oen; ac ynddynt hwy y bydd fy efengyl yn 
ysgrifenedig, medd yr Oen, a'm craig, a'm hiachawdwriaeth ; 
a fyd y rhai hyny a geisiant ddwyn allan fy Seion y 
dydd hwnw, canys hwy a gant ddawn a gallu yr Ysbryd 
Glân; ac os parhant hyd y diwedd, hwy a ddyrchefir i 
fyny yn y dydd diweddaf, ac a achubir yn nheyrnas dragywydd- 
ol yr Oen; a'r sawl a gyhoeddo heddwch, ïe, mewyddion o 
lawenydd mawr, mor ddymunol y byddant ar y mynyddoedd. 

Abu i mi weled gweddill had fy mrodyr, ac hefyd Hyfr Oen 
Duw, yr hwn a ddaeth allan o enau yr Iuddew, ac îddo ddod 
allan oddiwrth y Cenedloedd, at weddill had fy mrodyr, ac ar 
ol iddo ddod allan atynt hwy, mi a welais lyfrau ereill, y rhai 
a ddaethant allan trwy allu yr Oen, oddiwrth y Cenedloedd 
atynt hwy, hyd at argyhoeddìîad y Cenedloedd, a gweddill had 
fy mrodyr, ac hefyd yr Iuddewon, y rhai oeddynt wedi eu 
gwasgaru ar hyd hoH wyneb y ddaear, fod cof-lyfrau y pro- 
phwydi a deuddeg apostol yr Oen yn wir. 

A'r angel a lefarodd wrthyf, gan ddywedyd, Y cof-lyfrau 
diweddaf hyn a welaist yn mhlith y Cenedloedd, a gant gad- 
arnhau gwirionedd y rhai cyntaf, y rhai ydynt eiddo deuddeg 
apostol yr Oen, a gwneyd yn hysbys y pethau goleu a gwerth- 
fawr a gymmerwyd ymaith oddiwrthynt; a chant wneyd yn 
hysbys i bob llwyth, iaith, a phobl, mai Oen Duw yw Mab y 
Tad tragywyddol, ac Iachawdwr y byd; a bod yn rhaid i 
bawb ddyfod ato ef, neu ni ellir eu hachub; a rhaid iddynt 
ddyfod yn ol y geiriau a gadarnheir trwy enau yr Oen: a 
geiriau yr Oen a wneir yn hysbys yn nghof-lyfrau dy had di, 
yn gystal ag yn nghof-lyfrau deuddeg apostol yr Oen; am 
hyny, hwy a sefydlir yn un; canys un Duw sydd ac un 
Bugail dros yr holl ddaear; ac y mae yr amser yn dyfod 
pan yr amlyga efe eihun i bob cenedl, i'r Iuddewon, ac hefyd 
i'r Cenedloedd; ac ar ol íddo amlygu ei hun i'r Iuddewon, ac 
hefyd i'r Cenedloedd, yna efe a amlyga ei hun i'r Cenedloedd, 
ac hefyd î'r Iuddewon, a'r olaf a fyddant flaenaf, a'r blaenaf a 
fyddant olaf. 


24 LLYFR CYNTAF NEPHI. 


A bydd, os gwrandawa y Cenedloedd ar Oen Duw yn y dydd 
hwnw yr amlyga ei hun iddynt mewn gair, ac hefyd mewn 
gallu, yn wir ddiau, hyd at gymmeriad ymaith eu meini 
tramgwydd, ac os na chaledant eu calonau yn erbyn Oen Duw, 
hwy a gyfrifir yn mysg had dy dad; îe, hwy a gyfrifir yn 
mysg tŷ Israel; a hwy a fyddant yn bobl gwynfydedig yn 
ngwlad yr addewid dros byth: ni ddarostyngir hwy mwyach i 
gaethiwed; a thŷ Israel ni chywilyddir mwyach; a'r pwll 
mawr hwnw a gloddiwyd iddynt gan yr eglwys fawr a ffìaidd 
hono, yr hon a sylfaenwyd gan y diafol a'i blant, fel y 
gallai arwain eneidiau dynion i lawr i uffern; ie, y pwll mawr 
hwnw a gloddiwyd er dinystr dynion, a_ lenwir gan y rhai a'i 
'cloddiodd, er eu llwyr ddinystr, medd Ôen Duw; nid dinystr 
yr enaid, oddieithr mai hyny yw ei dafliad i'r uffern hono nad 
oes iddi ddiwedd; canys wele, y mae hyn yn ol caethiwed y 
diafol, ac hefyd. yn ol cyfiawnder Duw, ar yr holl rai hyny 
a weithredant anwiredd a ffìeidd-dra o'i flaen ef. 

A bu i'r angel ddywedyd wrthyf fì, Nephi, gan ddywedyd, 
Yr wyt ti wedi gweled os gwna y Cenedloedd edifarhau, y bydd 
yn dda arnynt; athi awyddost hefyd ynghylch cyfammodau yr 
Arglwydd â thŷ Israel; ac yr wyt hefyd wedi clywed, mai yr 
hwn ni edifarha, a raid drengu ; gan hyny, gwae y Cenedloedd, 
os caledant eu calonau yn erbyn Oen Duw; canys y 
mae yr amser yn dyfod, medd Oen Duw, y bydd i mi wneyd 
gwaith mawr a rhyfedd yn mhlith plant dynion; gwaith ag & 
ydd yn dragywyddol, naill ar un llaw neu ar y llall: naill ai 
er eu hargyhoeddi hwynt i heddwch a bywyd tragywyddol, 
neu er eu traddodi yn nghaledwch eu calonau a dallineb eu 
meddyliau, i gael eu darostwng i gaethiwed, ac hefyd i ddinystr, 
yn dymmorol ac ysbrydol, yn ol caethiwed y diafol, am yr 
hwn yr wyf wedi llefaru. 

A.bu ar ol i'r angel lefaru y geiriau hyn, iddo ddywedyd 
wrthyf, A_ wyt ti yn cofìo am gyfammodau y Tad â thŷ 
Israel. Ac mi a ddywedais wrtho ef, Ydwyf. A buiddo ef 
. ddywedyd wrthyf, Edrycha | ac wele yr eglwys fawr a fflaidd 
hono, yr hon yw mam ffìeidd-dra, sylfaen yr hon yw y diafol. 
Ac efe a ddywedodd wrthyf, Wele, nid oes ond dwy eglwys yn 
unig; un yw eglwys Oen Duw, a'r llall yw eglwys y diafol; 
am hyny, yr hwn nid yw yn perthyn i eglwys Oen Duw, 
mae yn perthyn i'r eglwys fawr hono, yr hon yw mam ffieidd- 
dra: ahi yw putain yr holl ddaear. 

A bu i mi edrych a gweled putain yr holl ddaear, a. hi a 
eisteddai ar ddyfroedd lawer; ac yr oedd ganddi lywodraeth 
dros. yr holl ddaear, yn mhlith pob cenedl, llwyth, iaith, 
a phobl, 

A bu i mi weled eglwys Oen Duw, ai rhifedi oedd yn 
ychydig, o herwydd drygioni a ffieidd-dra y butain ag oedd 
yn eistedd ar ddyfroedd lawcr; er hyny, mi a welais fod 
eglwys yr Oen, y rhai oeddynt saint Duw, hefyd ar wyneb yr 


LLYFR CYNIAF NEPHI, 95 


holl ddaear; ac yr oedd eu llywodraeth ar wyneb y ddaear 
yn fach, o herwydd drygioni y butain fawr a welais, 

A bu imi weled mam fawr ffieidd-dra yn casglu ei lluoedd 
ynghyd ar wyneb yr holl ddaear, yn mhlith holl genedloedd y 
Cenedloedd, i ymladd yn erbyn Oen Duw. 

A bu imi, Nephi, weled gallu Oen Duw yn disgyn ar saint 
eglwys yr Oen, ac ar bobl gyfammodol yr Arglwydd, y rhai 
oeddynt yn wasgaredig ar hyd wyneb yr holl ddaear; ac yr 
oeddynt wedi ymarfogi â chyfiawnder ac â gallu Duw mewn 
gogoniant mawr. 

A bu i mi weled digofaint Duw yn cael eì dywallt allan ar 
yr eglwys fawr a ffìaidd, yn gymmaint â bod rhyfeloedd a sôn 
am ryfeloedd yn mhlith holl genedloedd a llwythau y ddaear ; 
a phan ddechreuodd fod rhyfeloedd a sôn am ryfeloedd yn 
mhlith yr holl genedloedd a berthynent i fam ffieidd-dra, yr 
angel a lefarodd wrthyf, gan ddywedyd, Wele, y mae digofaint 
Duw ar fam puteiniaid; ac wele, yr ydwyt yn canfod yr holl 
bethau hyn: a phan ddelo y dydd i ddigofaint Duw gael ei 
dywallt allan ar fam puteiniaid, yr hon yw eglwys fawr a 
flaidd yr holl ddaear, sylfaen yr hon yw y diafol, yna, yn y 
dydd hwnw, gwaith y 'Tad a ddechreuir, mewn parotoi ffordd 
i wni ei gyfammodau, y rhai a wnaeth efe âi bobl, y rhai 
ydynt o dŷ Israel. 

A bu i'r angel lefaru wrthyf, gan ddywedyd, Edrycha! 
Ac mi a edrychais ac a welais ddyn, ac yr oedd wedi ymwisgo 
mewn gwisg wên; a'r angel a ddywedodd wrthyf, Wele, un o 
ddeuddeg apostol yr Oen! Wcle, efe a gaiff weled ac ysgrif- 
enu y gweddill o'r pethau hyn ; ïe, allawer o bethau ag ydynt 
wedi bod; ac efe hefyd a gaiff ysgrifenu ynghylch diwedd y 
byd ; am hyny, mae y pethau a ysgrifena yn gyfiawn a chywir; 
ac wele, y maent yn ysgrifenedig yn y llyfr a welaist yn dyfod 
allan o enau yr Iuddew; ac yn yr amser y deuent allan o 
enau yr Iuddew, neu, yn yr amser y dacth y llyfr allan o enau 
yr Iuddew, yr oedd y pethau ysgrifenedig yn eglur a phur, ac 
yn dra gwerthfawr, ac yn rhwydd i amgyffrediad pob dyn. Ac 
wele, y pethau a ysgrifena yr apostol hwn o eiddo yr Oen, 
ydynt lawer o bethau ag yr ydwyt wedi eu gweled; ac wele, 

gweddill a gai di weled; ond y pethau a gai di weled ar ol 

yn, ni chei ysgrifenu; canys y mae yr Arglwydd Dduw wedì 
arfaethu apostol yr Oen i'w hysgrifenu hwynt. Ac hefyd ì 
ereill ag ydynt wedi bod y mae efe wedi dangos pob peth, ac 
y maent hwy wedi eu hysgrifenu; ac y maent wedi eu selio 
i fyny i ddyfod allan yn eu purdeb, yn ol y gwirionedd yr 
hwn eydd yn yr Oen, yn amser cyfaddas yr Arglwydd, i dŷ 


A myfì, Nephi, a glywais, ac yr wyf yn dwyn tystiolaeth, 
mai enw apostol ŷr Oen yw Ioan, yn ol gair yr angel. Ac, 
wele, yr wyf fì, Nephi, yn cael fy ngwahardd i ysgrifenu 
gweddill y pethau a welais ac a glywais; am hyny digon â 


26 LLYFR CYNTAF NEPHI. 


i yw y pethau a ysgrifenais; ac ni ysgrifenais ond rhan 
fechan o'r hyn a welais. Ac yr wyf yn dwyn. tystiolaeth, i 
mi weled y pethau a welodd fy nhad, ac angel yr Arglwydd 
a'u gwnaeth hwynt yn adnabyddusimi. Ac yn awr yr wyf 
yn gwneuthur diwedd ar lefaru ynghylch y pethau a welais, 
pan y cymmerwyd fì ymaith yn yr ysbryd: ac os nad yw yr 
holl bethau a welais wedi eu hysgrifenu, y mae y pethau a 
ysgrifenais yn wirionedd. Ac felly y mae. Amen. 


PENNOD IV. 


A Bu ar ol i mi, Nephi, gael fy nghymmeryd ymaith yn yr ys- 
bryd, a gweled yr holl bethau hyn, i mi ddychwelydi babell fy 
nhad. A bu i mi weled fy mrodyr, ac yr oeddynt yn ymddad- 
leu â'u gilydd ynghylch y pethau a lefarodd fy nhad wrthynt; 
canys yn ddiau efe a lefarodd wrthynt lawer o bethau mawrion, 
y rhai oeddynt yn anhawdd i'w deall, oddieithr fod dyn yn ym- 
ofyn â'r Arglwydd ; a chaneu bod hwy wedi ymgaledu yn eu cal- 
onau ni edrychasant tuag at yr Arglwydd, megys y dylasent. Ac 
yn awr, yr oeddwn i, Nephi, yn ymofidio o herwydd caledrwydd 
euZcalonau, ac hefyd o herwydd y pethau a welais, ac y gŵydd- 
wn fod yn rhaid iddynt gael eu cyflawni, o herwydd mawr 
ddrygioni plant dynion. A bu i mi gael fy llethu o herwydd fy 
ngofidiau, canys yr oeddwn yn ystyried fod fy ngofidiau i yn 
fawr uwchlaw dim, o herwydd dinystriadau fy mhobl, canys mi 
a welais eu cwymp hwynt. 

A buar ol i mi dderbyn nerth, i mi lefaru wrth fy mrodyr, 
gan ddymuno cael gwybod ganddynt yr achos o'u hymddadleu. 
A hwy a ddywedasant, Wele, nis gallwn ddeall y geiriau a_lef- 
arodd ein tad ynghylch cangenau naturiol yr olewydden, ac hef- 
yd ynghylch y Cenedloedd. Ac mi a ddywedais wrthynt, A ym- 

ofynasoch chwi â'r Arglwydd? _ A hwy a ddywedasant wrthyf, 
Naddo; canys nid. yw yr Arglwydd yn gwneyd y fath beth 
yn hysbys ini. Wele, mi a ddywedais wrthynt, Pa fodd y 
mae nad ydych yn cadw gorchymynion yr Arglwydd ? Paham 
y gwnewch drengu, o herwydd caledrwydd eich calonau? Ai 
nid ydych yn cofio y pethau a ddywedodd yr Arglwydd, Os na 
fydd i chwi galedu eich calonau, ond gofyn i mi mewn ffydd, 
gan gredu y derbyniwch, & bod yn ddiwyd ìi gadw fy ngorch- 
ymynion, y pethau hyn yn ddiau a wneir yn adnabyddus i chwi. 

Wele, yr wyf yn dywedyd wrthych, fod tŷ Israel yn cael ei 
gymharu i olewydden, gan Ysbryd yr Arglwydd yr hwn oedd 
yn ein tadau ; ac wele, ai nid ydym wedi ein tori ymaith oddi- 
wrth dŷ Israel; ac ai nid ydym yn gangen o dŷ Israel? Ac 
yn awr, y peth a feddylia ein tad ynghylch ifnpiad y cangenau 
naturiol i mewn trwy gyflawnder y Cenedloedd, yw, y bydd, 
Jn y dyddiau diweddaf, pan fyddo ein hâd ni wedi methu mewn 


LLYFR CYNTAF NEPHI. 27 


anghrediniaeth, îe, am yspaid llawer o flynyddoedd, a_ llawer o 
genedlaethau ar ol i'r Messiah gael ei amlygu mewn corff i blant 
dynion, i gyflawnder efengyl y Messiah ddyfod at y Cenedloedd, 
ac oddiwrth y Cenedloedd at weddill ein hâd ni: ac yn y dydd 
hwnw y caiff gweddill ein hâd ni wybod eu bod o dŷ Israel, a'u 
bod yn bobl gyfammodol yr Arglwydd ; ac yna y cânt wybod a 
dyfod i wybodaeth o'u cyndadau, ac hefyd i wybodaeth o efeng- 
yl eu Gwaredwr, yr hon a weinyddwyd i'w tadau ganddo ef; 
am hyny hwy a gânt ddyfod i wybodaeth o'u Gwaredwr, ac o 
bynciau ei athrawiaeth, fel y gallont wybod pa fodd i ddyfod 
atto ef ac ì gael eu hachub. Ac yna yn y dydd hwnw, ai ni or- 
foleddant a chlodfori eu Duw tragywyddol, eu craig, a'u hiach- 
awdwriaeth ? Iê, yn y dydd hwnw, ai ni dderbyniant nerth a 
meithriniaeth oddiwrth y wir winwydden ?. Iê, ai ni ddeuant i 
wir gorlan Duw? _ Wele, yr wyf yn dywedyd wrthych, Iê, hwy 
a gofir etto yn mhlith tŷ Israel; hwy a impir i mewn, gan eu 
bod yn gangen naturiol o'r olewydden, i'r wir olewydden; a 
dyma y peth a feddylia ein tad ; ac y mae. efe yn meddwl na 
ddaw oddiamgylch hyd nes ar ol ìddynt gael eu gwasgaru gan 
y Cenedloedd ; ac y mae efe yn meddwl y daw trwy ddwylaw y 
Cenedloedd, fel y gallo yr Arglwydd ddangos ei allu i'r Cenedl- 
oedd, i'r unig ddyben o gael ei wrthod gan yr Iuddewon, neu 
dŷ Israel; am hyny nid yw ein tad wedi llefaru am ein had ni 
yn unig, ond hefyd am holl dŷ Israel, gan gyfeirio at y cyfam- 
mod a gawsai ei gyflawni yn y dyddiau diweddaf ; yr hwn gyf- 
ammod a wnaeth yr Arglwydd â'n tad Abraham, gan ddywed- 
yd, Yn dy hâd di y bendithir holl lwythau y ddaear. 

A bu i mi, Nephi, lefaru llawer wrthynt ynghylch y pethau 
hyn ; ïe, mi a lefarais wrthynt ynghylch adferiad yr Iuddewon, 
yn y dyddiau diweddaf; ac mi a adroddais iddynt eiriau Isaiah, 
yr hwn a lefarodd ynghylch adferiad yr Iuddewon, neu dŷ Israel; 
ac ar ol iddynt gael eu hadferyd, na chawsent mwyach eu cyw- 
iHlyddio, nac ychwaith eu gwasgaru drachefn. A bui mi lefaru 
llawer o eiriau wrth fy mrodyr, nes iddynt gael eu heddychu, a 
hwy a ymddarostyngasant gerbron yr Arglwydd. 

A bu iddynt lefaru wrthyf drachefn, gan ddywedyd, Beth yw 
ystyr y peth a welodd ein tad mewn breuddwyd ? Beth yw ys- 
tyr y pren a welodd?” Ac mi a ddywedais wrthynt, Yr oedd yn 
arddangosiad o bren y bywyd ? _ A hwy a ddywedasant wrthyf, 
Beth yw ystyr y wialen haiarn a welodd ein tad, yr hon a ar- 
weiniai at y pren? Ac mi a ddywedais wrthynt, mai gair Duw 
oedd ; a'r sawl a wrandawo ar air Duw, ac a ddalio afael ynddo 
ni chyfrgollir byth ; ac ni all temtasiynau a phicellau tanllyd y 
gelyn eu gyru hwy ìi dywyllwch, er eu harwain ymaith ìi ddys- 
tryw. Am hyny myfi, Nephi, a'u hannogais hwynt ìi wrandaw 
ar air yr Arglwydd ; ïe, mi a'u hannogais hwynt â holl alluoedd 
fy enaid, ac â'r holl gynneddfau sydd yn fy meddiant, i wrandaw 
av aír yr Arglwydd, a chofìo cadw ei orchymynion yn mhob peth 
yn wastadol. A hwy a ddywedasant wrthyf, Beth yw ywŵyr yt 


98 LLYFR CYNTAF NEPHI. 


afon o ddwfr a welodd eintad? Ac mi a ddywedais wrthynt, 
mai y dwfr a welodd fy nhad oedd brynti; ac yr oedd ei feddwl 
ef wedi ei lyncu ì fyny gymmaint gan bethau ereill, fel na wel- 
odd frynti y dwfr ; ac mi a ddywedais wrthynt, mai gagendor 
ofnadwy oedd, yr hwn sydd yn gwahanu y drygionus oddiwrth 
bren y bywyd, ac hefyd oddiwrth saint Duw. Ac mi a ddyw- 
edais wrthynt, ei fod yn arddangosiad o'r uffern ddychrynllyd 
hono, ag a ddywedodd yr angel wrthyf oedd wedi ei pharotoi i'r 
drygionus. Ac mi a ddywedais wrthynt, i'n tad hefyd weled 
fod cyfiawnder Duw hefyd yn gwahanu y drygionus oddiwrth 
y cyfìawn ; ac yr oedd ei ddyscleirdeb yn dêbyg i ddyscleirdeb 
tân fflamllyd, yr hwn sydd yn esgyn i fyny at Dduw yn oes 
oesoedd, ac heb ddiwedd iddo. 

A hwy a ddywedasant wrthyf, A ywy peth hwn yn meddwl 
poenedigaeth y corff yn nyddiau prawf, neu a yw yn meddwl 
sefyllfa. olaf yr enaid ar ol marwolaeth y corff tymmorol? 
neu a ydyw yn llefaru am bethau sydd yn dymmorol? A bui 
mi ddywedyd wrthynt, ei fod yn arddangosiad o bethau tym- 
morol ac ysbrydol; canys fe ddaw y dydd pan y bydd yn rhaid 
iddynt gael eu barnu wrth eu gweithredoedd, ïe, sef y gweith- 
redoedd a gyflawnwyd gan y corff tymmorol yn nyddiau eu 
prawf; am hyny, os byddant farw yn eu drygioni, rhaid iddynt 
gael oeu bwrw ymaith hefyd gyda golwg ar y pethau ag 
ydynt yn ysbrydol, y rhai ydynt yn berthynol ìi iachawdwrïaeth ; 
am hyny, rhaid iddynt gael eu dwyni sefyll gerbron Duw, i gael 
eu barnu am eu gweithredoedd ; ac os bu eu gweithredoedd yn 
ffiaidd, y maent hwythau yn ffìaidd o anghenrhaid ; ac os ydynt 
hwy yn ffiaidd, nis gallant drigo yn nheyrnas Dduw ; pe gallent, 
byddai raid fod teyrnas Dduw yn ffìaidd hefyd. Ond, wele, yr 
wyf yn dywedyd wrthych, Nid yw teyrnas Dduw yn ffiaidd ; ac 
ni all dim aflan fyned i mewn i deyrnas Dduw : am hyny ang- 
henrhaid yw fod lle ffiaidd wedi ei barotoii'r hyn sydd ffiaidd. 
Ac y mae lle wedi ei barotoi, îe, sef yr uffern ddychrynllyd hono. 
am ba un yr wyf wedi llefaru, a'r diafol yw y sylfaen o honi; 
am hyny sefyllfa olaf eneidiau dynion yw trigo yn nheyrnas 
Dduw, neu gael eu taflu allan oblegid y cyfiawnder hwnw am ba 
un yr wyf wedi llefaru ; am hyny, y drygionus a wahanir oddi- 
wrth y cyfiawn, ac hefyd oddiwrth bren y bywyd hwnw, 
ffrwyth yr hwn sydd yn dra gwerthfawr a thra dymunol uwch- 
law pob ffrwythau ereill ; ïe, ac efe yw y fwyaf o holl roddion 
Duw. Ac felly y llefarais wrth fy mrodyr. Amon. 


PENNOD V. 


A Bu yn awr, ar ol ì mi, Nephi, orphen llefaru wrth fy mrodyr, 
wele hwy a ddywedasant wrthyf, Yr wyt tì wedi mynegi i ni 
bethau celyd, mwy nag y gallwn ni eu dyoddef. 


LLYFR CYNTAF NEPHI. 99 


A bu ìi mi ddywedyd wrthynt, fy mod yn gwybod ì mi lefaru 
pethau celyd yn erbyn y drygionus, yn unol â'r gwirionedd; 
ac yr wyf wedi cyfiawnhau y cyfiawn, a thystiolaethu y cant eu 
dyrchafu i fyny yn y dydd diweddaf; am hyny, y mae'r euog 
yn cymmeryd fod y gwirionedd yn galed, canys y mae yn eu 
tori hwy hyd at y canol. Ac yn awr, fy mrodyr, pe buasech 
chwi yn gyfiawn, ac yn ewyllysgar i wrandaw y gwirionedd, a 
thalu sylw iddo, fel y gallech rodio yn uniawn gerbron Duw, 
yna ni rwgnachech oblegid y gwirionedd, a dywedyd, Yr wyt ti 
yn llefaru pethau celyd yn ein herbyn ni. A bui mi, Nephi, 
annog fy mrodyr, gyda phob diwydrwydd, i gadw gorchym- 
mynion yr Arglwydd. A bu iddynt hwy ymddarostwng 
gerbron yr Arglwydd: yn gymmaint ag i mi gael llawenydd a 
gobaith mawr am danynt, y gwnelentrodio yn llwybrau cyf- 
iawnder. Yn awr, yr holl bethau hyn a lefarwyd, ac a gyflawn- 
wyd, pan oedd fy nhad yn trigo mewn pabell mewn dyffryn 
a alwai efe yn Lemuel. 

A. bu i mi, Nephi, gymmeryd un o ferched Ishmael yn wraig ; 
ac hefyd, fy mrodyr a gymmerasant ferched Ishmael yn wrag- 
edd; ac hefyd Zoram a gymmerodd ferch henaf Ishmael yn 
wraig. Ac felly fy nhad a gyflawnodd holl orchymynion yr 
Arglwydd, y rhai a roddwyd iddo. Ac hefyd, myfi, Nephi, a 
fendithiwyd gan yr Arglwydd yn fawr iawn. 

A bu i lais yr Arglwydd lefaru wrth fy nhad yn y nos, a gor- 
chymyn iddo gymmeryd ei daith yn y boreu i'r anialwch. A 
bu pan oedd fy nhad yn codi yn y boreu, ac yn myned allan i 
ddrws y babell, er ei fawr syndod, iddo weled ar y llawr belen 
gron o wneuthuriad cywrain; ac yr oedd o bres coeth. Ac 
oddifewn y belen yr oedd dwy werthyd ; ac un a bwyntiai at y 
ffordd ag oeddym ì fyned i'r anialwch. 

A bu inigasglu ynghyd pa bethau bynag a allem gario i'r 
anialwch,—a'r holl weddill o'r darpariadau ag oedd yr Arglwydd 
wedi roddi ini; a ni a gymmerasom hâd o bob math, fel y gall- 
eam fyned ag ef i'r anialwch, 

A. bu i ni gymmeryd ein pebyll, ac ymadael i'r anialwch, yn 
groes i'r afon Laman. A bu i ni deithio am yspaid pedwar 
diwrnod, yn agos yn ddeheuol mewn cyfeiriad deheu-ddwyrein- 
iol, ac ni a godasom ein pebyll drachefn; ac nia. alwasom enw 
y lle yn Shazer, 

A bu i ni gymmeryd ein bwïâau a'n saethau, a myned allan 
i'r anialwch ìi ladd ymborth i'n teuluoedd ; acar ol i niladd ym- 
borth i'n teuluoedd, ni a ddychwelasom drachefn at ein teulu- 
oedd yn yr anialwch, i'r lle Shazer. Ac ni a aethom allan dra- 
chefn i'r anialwch, gan ddilyn yr un cyfeiriad, a chadw yn y 
rhanau mwyaf ffrwythlawn o'r anialwch, y rhai oeddynt ar y 
cyffiniau gerllaw y Môr Coch. A bu i ni deithio am yspaid 
amryw ddyddiau, gan ladd ymborth ar hyd y ffordd, â'n bwiiau 
a'n saethau, a'n ceryg, a'n ffyn-tafl; ac ni a ddilynasom gyfeir- 
iadau y belen, yr hon a'n harweiniai i'r rhanau mwyaf ffrwyth- 


30 LLYFR CYNTAF NEPHI. 


lawn o'r anialwch. _ Acar oli ni deithio am yspaid amryw ddydd- 
iau, ni a godasom ein pepyllam yspaid o amser, fel y gallem 
drachefn ymorphwys a chael ymborth i'n teuluoedd. 

A bu pan oeddwn i, Nephi, yn myned allani ladd ymborth, 
wele, mi a dorais fy mwa, yr hwn a wnaed o ddur coeth: ac ar 
ol i mi dori fy mwa, wele, fy mrodyr, oeddynt ddigllawn wrthyf, 
oblegid colli fy mwa, canys ni chawsom ddim ymborth. A bu î 
ni ddychwelyd heb ymborth i'n teuluoedd. A chan eu bod hwy 
wedi mawr flino, o herwydd eu teithio, hwy a ddyoddefasant 
lawer o eisieu ymborth. 

A bu i Laman a Lemuel, a meibion Ishmael, ddechreu grwg- 
nach yn ddirfawr, o herwydd eu dyoddefiadau a'u blinderau yn 
yr anialwch: ac hefyd, fy nhad a ddechreuodd rwgnach yn 
erbyn yr Arglwydd ei Dduw ; ïe, yr oeddynt oll yn drist iawn, 
hyd y nes grwgnachasant yn erbyn yr Arglwydd. 

Yn awr dygwyddodd i mi, Nephi, gael fy ngofidio gan fy 
mrodyr, o herwydd colli fy mwa ; a chan fod eu bwâiau hwyth- 
au wedi colli eu springs, dechreuodd fod yn dra anhawdd, ïe, 
yn gymmaint ag na allem gael dim ymborth. A bu imi, Nephi, 
lefaru llawer wrth fy mrodyr, o herwydd eu bod wedi caledi eu 
calonau drachefn, hyd at achwyn yn erbyn yr Arglwydd eu 
Duw. A bu i mi, Nephi, wneuthur bwa o goed, a saeth o wìal- 
en syth : am hyny, mi a arfogais fy hunan â bwa a saeth, â ffon- 
dafl ac â cheryg. Ac mi a ddywedais wrth fy nhad, Pa le yr af 
i ymofyn ymborth ? A bu iddo ef ymofyn â'r Arglwydd, canys 
hwy a ymddarostyngasanto herwydd fy ngairi; canys mi a 
ddywedais lawer o bethau wrthynt yn ngrymusder fy 
enaid. 

A bu i lais yr Arglwydd ddyfod atfy nhad ; ac efe a wirfger- 
yddwyd oblegid ei rwgnachrwydd yn erbyn yr Arglwydd, yn 
gymmaint ag iddo gaelei ddarostwng i ddyfnderau tristwch, 
A bu i lais yr Arglwydd ddywedyd wrtho, Edrycha ar y belen, 
a gwel y pethau ydynt wedi eu hysgrifenu. A bu, pan welodd 
fy nhad y pethau oedd wedi eu hysgrifenu ar y belen, efe a ofn- 
odd ac a ddychrynodd yn ddirfawr; ac hefyd fy mrodyr, a 
meibion Ishmael, a'n gwragedd. 

A bu i mi, Nephi, ganfod fod y cyfeirwyr oedd yn y belen, yn 
gweithio yn ol y ffydd, a'r diwydrwydd, a'r sylw a roddasem ni 
iddynt. Ac yr oedd hefyd yn ysgrifenedig arnynt, ysgrifeniad 
newydd, yr hwn oedd yn hawdd i'w ddarllen, yr hwn a roddai 
ar ddeall i ni ynghylch ffyrdd yr Arglwydd ; ac yr oedd yn cael 
ei ysgrifenu a'i newid o bryd i bryd, yn ol y ffydd a'r diwyd- 
rwydd a roddasem niiddo. Ac fel hyn yr ydym yn gweled. fod 
yr Arglwydd, trwy offerynau bychain, yn dwyn oddiamgylch 
bethau: mawrion. Fynod i f da, 1 

i mi, Nephi, fyned ì fyny i ben y mynydd, yn ol y cyf- 
arwyddiadau ag oedd ar y belen. A bu i mi ladd ann 
gwylltion, yn gymmaint ag i mi gael ymborth i'n teuluoedd. A. 
bu i mi ddychwelyd i'n pebyll, gan ddwyn yr anifeiliaid a ladd- 


LLYFR CYNTAF NEPHI. 4i 


aswn ; ac yn awr pan welsant fy mod wedi cael ymborth, mor 
fawr oedd eu llawenydd. A bu iddynt ymddarostwng gerbron 
yr Arglwydd, a rhoddi diolchgarwch iddo. 

A bu ini drachefn gymmeryd ein taith, gan fyned yn agos 
yn yr un cyfeiriad ag yn y dechreu ; ac ar ol i nideithio am ys- 
paid llawer o ddyddiau, ni a godasom ein pebyll drachefn, fel y 
gallem aros dros yspaid o amser. 

A bu i Ishmael farw, a chladdwyd ef yn y lle yr hwn aalwyd 
Naham. A bu iferched Ishmael alaru yn ddirfawr, o herwydd 
colli eu tad, ac o herwydd eu gofidiau yn yr anialwch; ahwy a 
rwgnachasant yn erbyn fy nhad, am iddo eu dwyn hwynt allan 
o wlad Jerusalem, gan ddywedyd, Mae ein tad wedi marw ; îe, ac 
yr ydym ni wedi crwydro llawer yn yr anialwch, ac wedi dyodd- 
ef llawer o helbulon, newyn, syched a blinder; ac ar ol yr 
holl ddyoddefiadau hyn y mae yn rhaid i ni farw yn yr anialwch 
onewyn. Ac fel hyn y grwgnachasant yn erbyn fy nhad, ac 
hefyd yn fy erbyn innau ; ac yr oeddynt yn dymunodychwelyd 
drachefn ì Jerusalem. A Laman a ddywedodd wrth Lemuel, 
ac hefyd wrth feibion Ishmael, Wele, lladdwn ein tad, ac hefyd 
ein brawd Nephi, yr hwn sydd wedi cymmeryd arno i fod yn 
llywodraethwr a dysgawdwr ini, y rhai ydym ei frodyr henaf: Yn 
awr, dyweda fod yr Arglwydd wedi ymddyddan ag ef, ac hefyd 
fod angylion wedi gweinyddu iddo. Ond wele, gwyddom ei fod 
yn dywedyd celwydd wrthym ; ac y mae yn mynegi y pethau . 

yn ìi ni, ac yn gwneuthur llawer o bethau trwy gyfrwysdra, 
fel y gallo ddallu ein llygaid, gan dybied, efallai, y medr ein har- 
wain ymaith i ryw anialwch dyeithr ; ac ar ol iddo ein harwain 
ymaith, tybia wneuthur ei hun yn frenin ac yn llywodraethwr 
arnom ni, fel y gallo wneuthur o honom ynol ei ewyllys a'i bleser. 
Ac yn y modd hyn y darfu i'm brawd Laman gynhyrfu eu cal- 
onau i ddigofaint. 

A bu i'r Arglwydd fod gyda ni, ïe, hyd y nod llais yr Ar- 
glwydd a ddaeth ac a lefarodd lawer o eiriau wrthynt, ac a'u 
ceryddodd yn enbyd ; ac ar ol iddynt gael eu ceryddu gan lais 

Arglwydd, hwy a droisant ymaith eu digofaint, ac a edifar- 
hasant am eu pechodau, yn gymmaint ag i'r Arglwydd eu ben- 
dithio hwy drachefn ag ymborth, fel na fuom feirw. 

A bu i ni drachefn gymmeryd ein taith yn yr anialwch; ac 
ni a deithiasom yn agos yn ddwyreiniol, o'r amser hwnw yn 
mlaen. Ac ni a deithiasom ac a aethom drwy lawer o flinderau 

yr anialwch ; a'n gwragedd a ddygasant blant yn yr anial- 
wch. Ac yr oedd bendithion yr Arglwydd mor fawr tuag at- 
om, fel pan yr oeddem yn byw ar gig anmrwd yn yr anialwch, 
yr oedd ein benywod yn rhoddi digonedd o laeth i'w plant, ac 
yr oeddent yn gryfion, ïe, yn debyg i'r gwrrywod; a hwy a 
ddechreuasant ddyoddef eu teithiau heb rwgnach. Ac felly 
gwelwn fod yn rhaid i orchymynion Duw gael eu cyflawni. Ac 
os bydd plant dynion yn cadw gorchymynion Duw, y mae efe 
yn eu meithrin, ac yn eu cryfhau, ac yn darparu moddion trwy 


32 LLYFR CYNTAF NEPHI, 


ba rai y gallant gyflawni y peth y gorchymynodd efe iddynt: 
am hyny, efe a ddarparodd foddion i ni tra yn teithio yn yr an- 
ialwch. Ac ni a deithiasom am yspaid llawer o flynyddau, ïe, 
hyd y nod wyth mlynedd, yn yr anialwch. Ac ni a ddaethom 
i'r tir yr hwn a alwasom yn Llawnder, oblegid ei ffrwyth lawer, 
ac hefyd ei fêl gwyllt; a'r holl bethau hyn a barotowyd gan 
yr Arglwydd, fel na fuasem farw. Ac ni a welsom y môr, 
yr hwn a alwasom yn Írreantum, yr hyn o'i gyfieithu yw, 
dyfroedd lawer. 

A bu ini godi cin pebyll ar lân y môr; ac er ini ddyoddef 
llawer o flinderau a llawer o anhawsdra, ïe, gymmaint fel nad 
allwn eu hysgrifenu oll, etto darfu i ni orfoleddu yn ddirfawr 
pan ddaethom at lân y môr; ac ni a alwasom y lle yn Llawn- 
der, oblegid ei ffrwyth lawcr. 

Abu aroli mi, Nephi, fod yn nhir Llawnder, am yspaid 
llawero ddyddjau,i lais yr Arglwydd ddyfod ataf, gan ddy - 
wedyd, Cyfoda, a dos i'r mynydd. __ A bu i mi gyfodi a myned i 
fyny i'r mynydd, a galw ar yr Arglwydd... 

A bu i'r Arglwydd lefaru wrthyf, gan ddywedyd, Ti a2 gai 
adeiladu llong, yn ol y dull a ddangosaf i ti, fel y gallwyf gludo 
dy bobl yn groes i'r dyfroedd hyn. Ac mi a ddywedais, Argl- 
wydd, Pa le yr af i gael mŵn i'w dodi, fel y gallwyf wneuthur 
offerynau i adeiladu y llong yn ol y dull a ddangosaisti mi? A 
bu i'r Arglwydd fynegi wrthyf pa leyyr awni gael mŵn, fel y 
gallwn wneuthur offerynau. 

A bu imi, Nephi, wneuthur megin i chwythu y tân, allan o 
grwyn anifeiliaid; ac ar ol i mi wneuthur megin, fel y gallwn 
gael rhywbeth i chwythu y tân, mì a. darawais ddwy gareg yn 
erbyn eu gilydd, fel y gallwn gynneu tân : canys nid oedd yr Ar- 
glwydd hyd yn hyn wedi dyoddef i ni wneyd llawer o dân, pan 
yn teithio yn yr anialwch ; canys efe a ddywedodd, Mi a wnaf 
â'th ymborth fod yn felys, fel na choginot ef; ac mi a fyddaf 
hefyd yn oleuni i chwi yn yr anialwch; ac mi a barotoaf y 
ffordd o'ch blaen, os bydd. i chwi gadw fy ngorchymynion ; am 
hyny, yn gymmaint ag y bydd i chwi gadw fy ngorchymynion, 
chwi a arweinir tua gwlad yr addewid ; a chwi a gewch wybod 
mai genyf fì y'ch arweinir. Iê, a'r Arglwydd a ddywedodd 
hefyd, Ar oli chwi gyrhaedd gwlad yr addewid, chwi a gewch 
wybod mai myfì, yr Arglwydd, Dduw ; ac mai myfl, yr 
Arglwydd, a'ch gwaredodd o ddinystr; ïe, mai myfì a'ch 
dygodd allan o wlad Jerusalem. Am hyny, myfi, Nephi, a 
ymdrechais gadw gorchymynion yr Arglwydd, ac a annogais 
fy mrodyr i ffyddlondeb a diwydrwydd. 

A bu i mi wneuthur offerynau allan o'r mŵn, yr hwn & 
doddais allan o'r graig. A phan welodd fy mrodyr fy mod 
ynghylch adeiladu llong, hwy a ddechreuasant rwgnach yn fy 
erbyn, gan ddywedyd, Mae ein. brawd yn ffol, canys y mae yn 
tybied y gall adeiladu llong ; ïe, ac y mae efe hefyd yn tybied 
gall groesi y dyfroedd mawrion hyn. _ Ac felly yr oedd fy mrod 


LLYFR OYNTAF NEPHI. 98 


ŷr yn achwyn yn fy erbyn, ac yn dymuno na chaffent weithio, 
canys ni chredent y gallwn i adeiladu llong; ac ni chredent 
ychwaith fy mod yn cael fy nghyfarwyddo gan Jj Arglwydd. 

A bu i mì, Nephi, fod yn dra gofldus oblegid caledrwydd eu 
calonau ; ac yn awr pan welsant fy mod i yn dechreu gofidio 
yr oeddynt yn felch yn eu calonau, yn gymmaint ag iddynt 
orfoleddu droswyf, gan ddywedyd, Ni a wyddem nas gallech 
chwi adeiladu llong, canys gwyddem eich bod yn ddiffygiol 
mewn medrusrwydd; am hyny, nis gelli gyflawni gorchwyl 
mor fawr; ac yr ydwyt yn debyg i'n tad, yn cael ei arwain 
ymaith gan wag ddychymmygion ei galon; ìe, y mae efe 
wedi ein harwain allan o wlad Jerusalem, ac yr ydym yn 
crwydro yn yr anialwch dros yr amryw flynyddoedd hyn; 
ac y mae ein benywod wedi ymboeni, gan fod yn feichiog ar 
blant; ac y maent wedi dwyn plant yn yr anialwch a dyoddef 
pob peth oddieithr marwolaeth; a buasai yn well pe byddont 
wedi marw;cyn iddynt ddyfod allan o Jerusalem, nâ dyoddef” 
y blinderau hyn. Wele, yr holl flynyddoedd hyn yr ydym 
wedi dyoddef yn yr anialwch, yn yr hwn amser y gallem fod 
yn mwynhau ein meddiannau a gwlad ein hetifeddiaeth: ïe, 
a em fod yn ddedwydd; ac ni a wyddom fod y bobl ag 

dynt yn ngwlad Jerusalem, yn bobl gyflawn; canys yr 
oeddynt yn cadw deddfau a barnedigaethau yr Arglwydd, a'i 
holl orchymynion, yn ol cyfraith Moses: am hyny, ni a 
wyddom eu bod yn bobl gyfiawn; ac y mae ein tad ni wedi 
eu barnu hwynt a'n harwain ni ymaith o herwydd ein ood 
yn gwrandaw ar ei eiriau ef; ïe, ac y mae ein brawd yn 
debyg iddo. Ao yn ol iaith o'r dull hyn y grwgnachai ac yr 
achwynai fy mrodyr yn eìn herbyn. 

A bui mi, Nephi, lefaru wrthynt, gan ddywedyd, A ydych 
chwi yn credu y cawsai cin tadau, y rhai oeddynt blant 
Israel, eu dwyn ymaith o ddwylaw yr Aifftiaid, pona wran- 
dawent ar eiriau yr Arglwydd? Iê&, a ydych chwi yn tybied 
y cawsenthwy eu dwyn allan o gaethiwed, po na fuasai i'r 
Arglwydd orchymyn i Moses i'w dwyn hwynt allan o gaeth- 
iwed ? Yn awr, yr ydych yn gwybod i blant Israel fod 
mewn caethiwed ; ac yr ydych yn gwybod eu bod yn cael eu 
llwytho â thasg-waith, yr hwn oedd yn drwm i'w ddyoddef; 
am hyny, yr ydych yn gwybod mai peth da iddynt hwy, oodd 
cael eu d allan o gaethiwed. Yn awr, yr ydych yn 
gwybod fod Moses wedi cael gorchymyn gan yr Arglwydd i 
gyflawni y gwaith mawr hwnw; ac yr ydych yn gwybod 
mai trwy ei air y rhanwyd dyfroedd y Môr Coch yma ac acw, 
ac yr aethant trwodd ar dir sych. Ond yr Y ych yn gwybod 
i'r Aifftiaid gael eu boddi yn y Môr Coch, y rhai oeddynt 
fyddinoedd Pharaoh; ac yr ydych yn gwybod hefyd i'r lleill 
gael eu porthi â manna yn yr anialwch; îe, ac yr ch yn 

bod i Moses, trwy ei air, yn ol u Duw yr hwn oedd 
ynddo, daraw y graig, ac i ddwfr ddyfod allao, € y «as 


24 LLYFR CYNTAF NEPHI. 


plant Israel dori eu syched; ac er eu bod yn cael eu Íiarwaiírt, 

a'r Arglwydd eu Duw, eu Gwaredwr, yn myned o'u blaen 

hwynt, gan eu harwain hwynt y dydd, a'u goleuo hwynt y 

nos, a gwneuthur pob peth iddynt ag oedd yn llesoli ddyn 

i'w gael, darfu iddynt galedu eu calonau, a dallu eu medd- 

ygau, a chablu yn erbyn Moses ac yn erbyn y gwir ar bywiol 
uw, 

A bu mai yn ol ei air, y dinystriodd hwynt; ac yn ol ei 
air yr arweiniodd hwynt; ac yn ol ei air y gwnaeth bob peth 
iddynt: ac ni wnaed dim, oddieithr trwy ei air ef. Ac ar ol 
iddynt groesi afon yr Iorddonen, efe a'u gwnaeth hwynt yn 
alluog i ymlid allan blant y wlad, ïe, a'u gwasgaru hwynt i 
ddinystr. Ac yn awr, a ydych chwi yn tybied fod plant y 
wlad hon, y rhai oeddynt yn ngwlad yr addewid, y rhai a 
yrwyd allan gan ein tadau, a ydych chwi yn tybied eu bod 
yn gyfiawn? Wele, meddaf i chwi, nac oeddynt. A ydych 
chwi yn tybied y buasai ein tadau yn fwy dewisol na hwy, 
pe buasent yn gyflawn? Yr wyf yn dywedyd wrthych, Na 
fuasent: wele, mab yr Arglwydd yn cyfrif pob cnawd yn 
un: yr hwn sydd yn gyfiawn a gaiff ffafr yr Arglwydd. 
Eithr wele, yr oedd y bobl hyn wedi gwrthod pob gair o 
eiddo Duw, ac wedi addfedu mewn drygioni; ac yr oedd 
cyflawnder digofaint yr Arglwydd arnynt; ac yr oedd yr Ar- 
glwydd wedi melldithio y wlad yn eu herbyn hwynt, ac wedi 
ei bendithio i'n tadau; ie, efe a'i melldithiodd hi yn eu her- 
byn hwynt er eu dinystr; ac efe a'i bendithiodd hi i'n tadau, 
er cael o honynt allu drosti. Wele, yr Arglwydd a greodd y 
ddaear fel y byddai iddi gael ei phreswylio! ac efe a greodd 
ei blant fel y gallent ei meddu. Ac y mae efe yn cyfodi i 
fyny genedl gyfiawn, ac yn dinystrio cenedloedd y drygionus. 
Ac y mae efe yn arwain ymaith y cyfìawn i diroedd gwerth- 
fawr, a'r drygionus y mae efe yn ddyfetha, ac yn melldithìo y 
tir iddynt er eu mwyn. Y mae efe yn llywodraethu yn uchel 
yn y nefoedd, canys yno y mae ei orseddfainc, a'r ddaear hon 
yw ei droedfainc. Ac y mae efe yn caru y rhai hyny a'u 
mynant ef yn Dduw iddynt. Wele, yr oedd efe yn caru ein 
tadau! ac efe a ymgyfammododd â hwynt, ïe, sef Abraham, 
Isaac, a Jacob: ac yr oedd efe yn cofìo y cyfammodau y rhai 
a wnaeth; am hyny, efe a'u dygodd hwynt allan o wlad yr 
Aifft, ac a'u hunionodd hwynt yn yr anialwch â'i wialen, 
canys hwy a galedasant eu calonau megys chwithau; a'r Ar- 
glwydd a'u hunionodd hwynt o herwydd eu drygioni. Efea 
ddanfonodd wib-seirff tanllyd i'w plith hwynt; ac ar ol iddynt 
gael eu brathu, efe a barotôdd ffordd i'w gwella: a'r gwaith 
eg oedd ganddynt i'w wneuthur, oedd edrych; ac o herwydd 
symlrwydd y ffordd, neu ei rhwyddineb, darfu i lawer gael eu 
dinystrio. A hwy a galedasant eu calonau o bryd i bryd, 
ac a gablasant yn erbyn Moses, ac hefyd yn erbyn Duw; er 
hyny, yr ydych chwi yn gwybod iddynt gael eu dwyn allan 


LYFR CYNTAF NPHY. ob 


â wlaâ yraddewid trwy ei allu digyffelyb ef. Ac yn awr, ar 
ol yr holl bethau hyn, y mae yr amser wedi dyfod pan y 
aent wedi myned yn ddrygionus, ïe, yn agos i addfedrwydd ; 
ac nis gwn ai nad ydynt y dydd hwn ar gael eu dinystrio; 
canys mi a wn fod yn rhaid i'r dydd ddyfod pan y bydd yn 
rhaid iddynt gael eu dinystrio, oddieithr ychydig yn unig, y 
rhai a ddygir i gaethiwed; am hyny, yr Arglwydd a orch- 
ymynodd i'm tad fyned i'r anialwch; ac yr oedd yr Iuddewon 
hefyd yn ceisio cymmeryd ymaith ei fywyd ef, ïe, ac yr ydych 
chwithau hefyd wedi ceisio cymmeryd ymaith ei fywyd ef; 
am hyny, yr ydych yn llofruddion yn eich calonau, ac yr 
ydych yn debyg iddynt hwy. Yr ydych yn gyflym i wneuthur 
drygioni, eithr yn hwyrfrydig i gofio yr Arglwydd eich Duw. 
Yr ydych wedi gweled angel, ac efe a lefarodd wrthych ; ïe, 
chwi a glywsoch ei lais ef o bryd i bryd; ac y mae efe wedi 
llefaru wrthych mewn llais dystaw main, eithr yr oeddech 
chwi yn ddideimlad, fel na allech deimlo ei eiriau ; am hyny, 
y mae efe wedi llefaru wrthych megys â llais taran, yr hwn 
& achosai i'r ddaear grynu fel pe bai yn ymhollti. Ac yr 
ydych yn gwybod hefyd, mai trwy nerth ei air hollalluog, y 
medr efe achosi i'r ddaear fyned heibio; ïe, ac yr ydych yn 
gwybod mai trwy ei air y medr efe lyfnhau y lleoedd geirwon, 
sa rhwygo i Fyny y lleoedd gwastad. O, paham, ynte, y gell- 
wch chwi fod mor gelyd eich calonau? Wele, mae fy enaid 
yn cael ei rwygo gan ofìd o'ch plegid chwi, a'm calon yn cael 
ei phoenydio: yr yn ofni rhag i chwi gael eich tori 
ymaith yn dragywydd. Wele, yr wyf fi yn llawn o ysbryd 
w, gan gymmaint nes y mae fy nghyfansoddiad yn ddirym, 

A bu yn awr, wedi i mi lefaru y geiriau hyn, iddynt fod 
yn ddigllawn wrthyf, ac yn chwennych fy nhaflu i ddyfnderau 
y môr: ac fel yr oeddynt yn dyfod i osod eu dwylaw arnaf, 
mi a lefarais wrthynt, gan ddywedyd, Yn enw y Duw Hollall- 
uog, yr wyf yn gorchymyn i chwi na chyffyrddoch â mi, canys 
yr wyf wedi fy llenwi gan allu Duw, hyd at ysiad fy nghnawd ; 
a phwy bynag a osodo eì ddwylaw arnaf fìl, a wywa megys 
corsen sych; ac efe a fydd megys diddym o flaen gallu Duw, 
canys Duw a'i tery ef. 

A bu i mi, Nephi, ddywedyd wrthynt, na rwgnachent mwy- 
«ch yn erbyn eu tad; nac ychwaith attal gweithio i mi, oblegid 
yr oedd Duw wedi gorchymyn i mi adeiladu llong. 

Ac mi a ddywedais wrthynt, pe buasai Duw wedi gorch- 
Ymyn i mi wneuthur pob peth, mi a allaswn eu gwneuthur. 

e gorchymynai efeimi ddywedyd wrth y dwfr hwn, Bydd 
di yn dir, efe a fyddai yn dir; a phe buasai i mi ei ddywedyd, 
cawsai ei wneyd. Ac yn awr, os oes gan yr Arglwydd y fath 
allu mawr, ac os yw wedi cyflawni cynnifer o wyrthiau yn 
whlith plant dynion, paham nas gall fy nghyfarwyddo innau 
fel ag i adeiladu llong ? . 

bu i mi, Nephi, ddywedyd llawer o bethau wrth êŷ 


46 LLYFR CYNTAF KEFEL 


mrodyr, hyd nes y cawsant eu dyrysu, ac y wrthry- 
fela yn fy erbyn ; ac ni feiddiasant osod eu dwylaw arnaf, na'n: 
wrdd â'u bysedd, h yd y nod am yspaid llawer o dd 

n awr ni feiddient wneuthur hyn, rhag iddynt wywo o'm 
blaen, canys yr oedd ysbryd Duw mer bwerus; ac felly y 
gweithredodd ef arnynt hwy. 

A bu i'r Arglwydd ddywedyd wrthyf, Estyn allan dy law etto 
at dy frodyr, acni chant wywo o'th fìaen, eithr mi a'u hysgyd- 
waf hwynt,medd yr Arglwydd; ac hyn a wnaf, fel y gwyb- 
yddont mai myfi yw yr Arglwydd eu Duw. 

A bu i mi estyn allan fy llaw at fy mrodyr, ac ni wywasant 
o m blaen; eithr yr Arglwydd a'u hysgydwodd hwynt, hyd. y 

od gm ol” y gaira lefarodd. Ac yn awr, dywedasant, Ni a 
wyd om mewn sicrwydd fod yr Arglwydd gyda thi, canys ni a 
wyddom mai gallu yr Arglwydd a'n hysgydwodd. A hwy a 
syrthiasant ií lawr o'm blaen, ac a fynent fy addoli, eithr mi a'u 
gwaherddais hwynt, gan ddywedyd, Myfi yw dy frawd, ïe, sef 
dy frawd ieuengaf; am hyny, addola yr Arlwydd dy Ddnw, ac 
anrhydedda dy dad a'th fam, fel y byddo i ti hir ddyddiau yn y 
wlad a rydd yr Arglwydd dy Duw i ti. 

A bu 1ddynt addoli yr Arglwydd, a dyfod allan gyda mi; ac 
nia weithiasom goed o wneuthuriad cywrain. A'r Arglwydd 
a ddangosodd i mi o bryd i bryd yn ol pa ddull y gweithiwn 
goed y llong. Yn awr, ni ddarfu i mi, Nephi, weithio coed 
y llong yn ol y dull a ddysgwyd gan ddynion, ac ni adeiladais 
y llong ychwaith yn ol dull dynion; eithr mi a'i hadeiladais 
yn ol y dull a ddangosodd yr Arglwydd i mi; am hyny, nid 
oedd yn ol dull dynion. 

A myfi, Nephi, a aethym i'r mynydd yn fynych, ac a wedd- 
iais yn fynych ar yr Arglwydd; am hyny, yr Arglwydd a 
ddangosodd i mi bethau mawrion. 

A bu ar ol i mi orphen y llong, yn ol gair yr Arglwydd, 
fy mrodyr a welsant mai da oedd, a bod ei gwneuthuriad ymn 
hardd iawn: am hynys hwy a ymgrymasant eu hunain dra- 
chefn gerbron yr Arglwydd. 

A bu i lais yr Arglwydd ddyfod at fy nhad, am i mi 
an mynedi waered i'r llong. A dygwyddodd dranoeth, aroli 
ni barotoi pob peth, llawer o ffrwythau a chig o'r anialwch, 
a môl mewn cyflawndor, a darpariadau, yn ol yr hyna orchym- 
ynodd yr Arglwydd, i ni, fyned o honom i waered i'r llong, 
gyda ein llwythau a'n hadau, a pha beth bynag a ddygasom 
gyda ni, pob un yn ol ei oedran ; am hyny, aethom oll ìi waered 
i'r llong, gyda ein gwragedd a'n 'plant. 

Ac yn awr, yr oedd fy nhad wedi cenedlu dau fab, yn 
yr anialwch; yr henaf a alwyd yn Jacob, a'r icuengaf yn 
Joseph. A bu aroli ni oll fyned i i waered i'r llong, a chymmer: 
yd genym cin darpariadau a'r pethau a orchymynwyd i ni, fyned 
o Ììonom allan i'r môr, a chael ein gyru o flaen y gwynt tua 
gwlad yr addewid; ac ar ol i ni gael ein gyru o flacn y 


YLYFR CYNTAF NEPHI. tY 


wynt am yspaid llawer o ddyddiau, wele fy mrodyr, a meibion 
YTshmael, ac hefyd eu gwragedd, a. ddechreuasant ymlawenhau, 
yn gymmaint nes iddynt ddechreu dawnsio, a chanu, a_llefaru 
£yda llawer o ysgafnder, hyd y nod nes yr anghofìasant trwy 
ba allu y dygwyd hwynt hyd yno; ìïe, yr oeddynt wedi 
myned yn ysgafn iawn. A myfì, Nephi, a ddechreuais ofni yn 
ddirfawr, rhag i'r Arglwydd fod yn ddigllawn wrthym, a'n 
taraw ni, o herwydd ein drygioni, ac i ni gael ein llyncu i 
fyny yn nyfnderau y môr; am hyny, myfì, Nephi, a ddechreu- 
ais lefaru wrthynt mewn cryn sobrwydd; eithr wele yr oeddynt 
yn ddigllawn wrthyf, ac yn dywedyd, Ni fynwn ein brawd ieu- 
engaf ì lywodraethu arnom ni. 

A bui Laman a Lemuel ymaflyd ynof a'm rhwymo â chord- 
ynau, a thriniasant fl gyda llawer o erwindeb; er hyny yr 
Arglwydd a'u dyoddefodd, fel y dangosai ei allu, hyd at gyf- 
lawniad ei air yr hwn a lefarodd ynghylch y drygionus. 

A bu wedi iddynt fy rhwymo, yn gymmaint nas gallwn 
symud, y cwmpawd, yr hwn a barotôdd yr Arglwydd, a ddar- 
fyddodd weithio; am hyny, ni wyddent pa ffordd i lywio y 
llong, yn gymmaint ag i ystorm fawr gyfodi, ïe, tymhestl 
fawr a dychrynllyd, a nyni a yrwyd yn ol ar y dyfroedd am 
yspaid tri diwrnod ; a hwy a ddechreuasant ofni yn ddirfawr, 
rhag iddynt gael eu boddi yn y môr; er hyny ni ryddhausant 
fi. Ac ar y pedwerydd dydd o'n gyriad yn ol, dechreuodd y 
dymhestl fod yn erwin iawn. 

A bu i ni fod ynghylch cael ein llyncu i fyny yn nyfnderau 
y môr. Ac ar ol i ni gael ein gyru yn ol ar y dyfroedd am 
yspaid pedwar diwrnod, dechreuodd fy mrodyr weled fod 
barnedigaethau Duw arnynt, a bod yn rhaid iddynt drengu, 
oddieithr iddynt edifarhau am eu drygioni; am hyny, hwy a 
ddaethant ataf, ac a ryddhausant y rhwymau oedd am fy 
arddwrnau, ac wele yr oeddynt wedi chwyddo yn fawr iawn; 
ac hefyd yr oedd fy fferau wedi chwyddo llawer, a mawr oedd 
eu tostrwydd hwynt. 

Er hyny, mi a edrychais ar fy Nuw, ac a'i moliannais trwy 
gydol y dydd ; ac ni rwgnachais yn erbyn yr Arglwydd, o her- 
wydd fy nhrallod. 

Yn awr, yr oedd fy nhad Lehi wedi dywedyd llawer o bethau 
wrthynt hwy, ac hefyd wrth feibion Ishmael; ond wele hwy 
a chwythasant lawer o fygythion yn erbyn unrhyw un a wnai 
lefaru droswyf; a chan fod fy rhieni mewn gwth o oedran, ac 
wedi dyoddef llawer o drallod oblegid eu plant, yr oeddynt 
wedi eu darostwng, ïe, hyd y nod i wely cystudd. O herwydd 
eu gofìd, a'u tristwch mawr, a drygioni fy mrodyr, yr oeddynt 
hyd y nod yn agos a chael eu cymmeryd ymaith o amser, i 
eyfarfod â'u Duw; ïe, yr oedd eu penwyni yn agos a chael ei 
ddwyn i waered i orwedd yn isel yn y llwch ; ïe, yr oeddynt 
yn agos a chael eu bwrw i'r dyfrllyd fedd. Ac yr oedd Jacob 
a Joseph hefyd, gan eu bod yn ienainc, ac mewn anghen wm. 


ss LLYFR CYNTAF NEPHI, 


lawer o faeth, yn cael eu gofidio o herwydd cystudd eu mamr 4 
ac hefyd fy ngwraig, gyda'i dagrau a'i gweddiau, ac hefyd 
fy mhlant; etto ni feddalhaodd hyny galonau fy mrodyr, fel y 
gollyngent fi yn rhydd; ac ni allai dim, oddieithr gallu Duw, 
yr hwn a'i bygythïai â dinystr, feddalhau eu calonau; am 
hyny, pan welsant eu bod ynghylch cael eu llyncu i fyny yn 
nyfnderau y môr, hwy a edifarasant am y peth a wnaethant, 
yn gymmaint ag iddynt fy rhyddhau. 

A bu ar ol iddynt fy rhyddhau, wele, i mì gymmeryd 
y cwmpawd, ac efe a weithiodd y ffordd a ewyllysiwn A. 
bu i mi weddio ar yr Arglwydd; ac ar ol ìi mi weddio, 
y gwyntoedd a ostegodd, a'r ystorom a beidiodd, a bu tawel- 
wch mawr. 

A bu i mi, Nephi, lywio y llong, fel yr hwyliasom drachefn 
tua gwlad yr addewid. A bu ar ol i ni hwylio am yspaid llawer 
e ddyddiau, gyrhaedd o honom wlad yr addewid ; a nyni a aeth- 
om allan ar hyd y wlad, ac a godasom ein pebyll; ac ni a'î 
galwasom yn wlad yr addewìd. 

A bu ini ddechreu trin y ddaear, a dechreu hau hadau ; Ie, 
nyni a osodasom ein hell hadau yn y ddaear, y rhai a ddygasom 
o wlad Jerusalem. A bu iddynt dyfu yn hynod ; am hyny nî 
a fendithwyd â chyflawnder, 

A bu i ni gael allan yn ngwlad yr addewid, fel yr oeddem 
yn teithìo yn yr anialwch, fod yno anifeiliaid yn y coed- 
wigoedd o bob math, y fuwch a'r ych, a'r asyn a'r ceffyl, a'r afr 
a'r afr wyllt, a phob math oanifeiliaid gwylltion, y rhaì oedd at 
wasanaeth dyn. Ac ni a gawsom bob math o fŵn, mŵn aur, 
arian, a chopr. 

A bu i'r Arglwydd orchymyn ? mi, ac am hyny mi a wnaeth- 
ym lafnau o fŵn, fel y gallwn gerfìo arnynt hanes fy mhobl. 
Ac ar y llafnau a wnaethym, mi a gerfìaïs gof-ysgrif fy nhad, 
ac hefyd ein teithiau yn yr anialwch, a phrophwydoliaethau fy 
nhad; ac hefyd llawer o'm prophwydoliaethau fy hun a 
gerfìais arnynt. Ac nis gwyddwn i yn yr amser y gwnaethym 
hwynt, y gorchymynai yr Arglwydd i mi wneuthur y llafnau 
hyn: am hyny, y mae cof-lyfr fy nhad, ac achyddiaeth eî 
dadau, a'r rhan fwyaf o'n gweithrediadau yn yr anialwch, 
wedi eu cerfio ar y llafnau hyny am ba rai yr wyf wedi llefaru; 
am hyny, mae y pethau a gymmerasant le cyn i mi wneuthur y 
llafnau hyn, mewn gwirionedd, yn cael eu crybwyll yn fwy 
neillduol ar y llafnau cyntaf. 

Ac ar ol i mi wneuthur y llafnau hyn mewn fforddo orch- 
ymyn, myfì, Nephi, a dderbyniais orchymyn fod i'r weinidog- 
aeth a'r prophwydoliaethau, sef y rhanau mwyaf goleu a 
gwerthfawr o honynt, gael eu hysgrifenu ar y llafnau hyn; a 
bod y pethau a ysgrifenwyd, ì gael eu cadw er hyfforddi fy 
mhobl, y rhai a gaent feddiannu y wlad, ac hefyd er dybenion 
doeth ereill, y rhai ydynt hysbys i'r Arglwydd ; am hyny, myfl, 
Nephì, a wnaethym gof-ysgrif ar y llafnau ereill, yr hon a rydd 


LLYFR OYNTAF NEÊHI. ” 


banes, neu a rydd fwy o hanes am ryfeloedd, ac amrysonau, a 
dinystriadau fy mhobl. A hyn a wnaethym, a gorchymynais 
i'm pobl yr hyn a wnelent ar ol i mi fyned, a bod iddynt dros- 
glwyddo y llafnau hyn i lawr o un genedlaeth i'r llall, neu o un. 
prophwyd i'r llall, hyd nes y rhoddai yr Arglwydd orchymynion 
pellach. A rhoddir hanes o honof yn gwneuthur y llafnau hyn 
€tto: ac yna, wele, yr wyf yn myned rhagof yn ol yr hyn wyf 
wedi lefaru ; ac hyn wyf yn ei wneuthur fel y byddo y pethau 
mwyaf santaidd yn cael eu cadw er gwybodaeth i'm pobl 
Er hyny, nid wyf yn ysgrifenu dim ar lafnau, oddieithr fy mod 
yn meddwl ei fod yn gyssegredig. Ac yn awr, os wyf yn cyf- 
eiliorni, felly y cyfeiliornasant gynt; nid am fy mod am esgus- 
odi fy hun o herwydd dynion ereill, eitlìr o herwydd y gwendid 
sydd ynof, yn ol y cnawd, yr wyf am esgusodi fy hun. Canys 
yr hyn y mae rhai dynion yn ystyried o werth mawr, i'r corff 
a'r enaid, a ddibrisia ereill ac a sathrant dan draed. Iê, y mae 
hydy nod Duw Israel, gan ddynion, yn cael eì sathru dan 
draed; yr wyf yn dweyd, sathru dan draed, eithr mi a_lefaraf 
mewn geiriau ereill. Hwy a'i dibrisiant ef, ac ni wrandawant 
ar lais ei gynghorion; ac wele, y mae efe yn dyfod yn ol geiriau 
ei angel, mewn chwe chan mlynedd oddiar yr amser y gadawodd 
fy nhad Jerusalem, A'r byd, o herwydd eu drygioni, a'i barnant 
ef yn beth diddym ; am hyny hwy a'i ffrewyllant, ac efe a'u 
dyoddefa ; a hwy a'i tarawant, ac efe a'u dyoddefa.. Iê, hwy a 
bocrant arno, ac efe a'u dyoddefa, o herwydd ei fawr drugaredd 
a'i hir-amynedd tuag at blant dynion. A Duw ein tadau, y 
rhai a ddygwyd allan o'r Aifft, o gaethiwed, ac hefyd a gadwyd 
yn yr anialwch ganddo ef; îe, Duw Abraham, ac Isaac, a Duw 
Jacob, a rydd ei hun, yn ol geiriau yr angel, megys dyn, i 
ddwylaw dynion drygionus, i gael ei ddyrchafu i fyny, yn ol 
geiriau Zeuock, ac i gael ei groeshoelio, yn ol geiriau Neum, ac 
i gael ei gladdu mewn beddrod, yn ol geiriau Zenos, y rhai a 
lefarodd efe ynghylch y tridiwrnod o dywyllwch, yr hyn a 
fyddai yn arwydd o'i farwolaeth, i'r rhai hyny a gyfanneddent 
ynysoedd y môr, eithr yn cael ei roddi yn fwyaf neillduol i'r 
rhai hyny ag ydynt o dŷ Israel. Canys fel hyn y llefarodd y 
groplwyd, Yr Arglwydd Dduw yn ddiau a ymwêl â holl dŷ 
yn y dydd hwnw: rhai â'i lais, o herwydd eu cyfiawnder, 
er eu llawenydd mawr a'u hiachawdwriaeth, ac ereill â tharan- 
au a mellt ei allu, trwy dymhestloedd, trwy dân, a thrwy fwg, 
a thrwy niwl tywyllwch, a thrwy y ddaear yn ymagor, a thrwy 
fynyddoedd yn ymgodi; ac yn ddiau y mae yn rhaid i'r holl 
bethau hyn ddyfod, medd y prophwyd Zenos. _ A rhaid i greig- 
iau y ddaear hollti; ac oblegid griddfanau y ddaear, ysbryd 
Duw a weithreda ar lawer o freninoedd ynysoedd y môr,i 
&dywedyd fod Duw natur yn dyoddef. A chyda golwg ar y 
rhai hyny a fyddant yn Jerusalem, medd y prophwyd, hwy a 
fflangellir gan yr holl bobloedd, o herwydd eu bod yn croes- 
hoelio Duw Israel, a throi ymaith eu calonau, gan wrthod 


40 LLYFR CYNTAF NEPHI. 


arwyddion a rhyfeddodau, a gallu a gogoniant Duw Israel; ac 
o herwydd eu bod yn troi ymaith eu calonau, medd y prophwyd, 
a diystyru Sanct Israel, hwy a gant grwydro yn y enawd, a 
threngu, a myned yn wawd ac yn ddiareb, ac i gael eu ffieiddio 
yn mhlith pob cenedl ; er hyny, pan ddaw y dydd hwnw, medd 
y prophwyd, pan na throant ymaith mwyach eu calonau oddi- 
wrth Sanct Israel, yna efe a gofiay cyfammodau y rhai a 
wnaeth â'u tadau ; ìe, yna efe a gofìaam ynysoedd y môr ; ìe, 
a'r holl bobl y rhai ydynt o dŷ Israel a gasglaf ì mewn, medd yr 
Arglwydd, yn ol geiriau y prophwyd Zenos, o bedwar cwr y 
ddaear ; ïe, a'r holl ddaear a gant weled iachawdwriaeth 
Arglwydd, medd y prophwyd; peb cenedl, llwyth, iaith, a 
phobl, a fendithir. ' 

A myfì, Nephi, a ysgrifenais y pethau hyn i'm pobl, fel y 
gallwn efallai eu perswadio hwynt i gofio yr Arglwydd eu 
Gwaredwr; am hyny, yr wyf yn llefaru wrth holl dŷ Israel, os 
bydd iddynt feddu y pethau hyn. Canys, wele, y mae ynof 
weithrediadau yr ysbryd, y rhai ydynt yn fy mlino, hyd nes y 
mae fy nghymmalau yn weinion, ynghylch y rhai hyny ag ydynt 
yn Jerusalem; canys oni fuasai ìi Dduw fod yn drugarog, ì 
ddangos i mi yn eu cylch, hyd y nod megys i'w brophwydi 
gynt, mi a fuaswn wedi trengu hefyd ; ac yn ddìau efe a ddan- 
gosodd i'r prophwydi gynt yr holl bethau perthynol iddynt 
hwy ; ac hefyd efe a ddangosoddi lawer o berthynasi ninnau; 
am hyny, mae yn rhaid ein bod ni yn gwybod yn eu cylch hwynt, 
eanys y mae eu hanes yn ysgrifenedig ar y llafnau pres. 


PENNOD VI 


YN awr, dygwyddodd ì mi, Nephi, ddysgu y pethau hyn i'm 
brodyr; a bu i mi ddarllen llawer o bethau iddynt ag oedd 
wedi eu cerfio ar y llafnau pres, fel y gallent wybod ynghylch 
gweithredoedd Duw mewn gwledydd ereill, yn mhlith pobloedd 
gynt. Ac mi a ddarllenais lawer o bethau iddynt, ag oeddynt 
wedi eu hysgrifenu yn llyfr Moses; eithr fel y gallwn eu per- 
swadio hwy yn fwy effeithiol i gredu yn yr Arglwydd eu 
Gwaredwr, mi a ddarllenais iddynt yr hyn a ysgrifenwyd gan 
y prophwyd Jsaiah ; canys mi a gyffelybais bob ysgrythyr i ni, 
fel y gallai fod er ein budd a'n haddysg. Am hyny, mi a lef- 
arais wrthynt, gan ddywedyd, Gwrandewch chwi eiriau y pro- 
phwyd, chwi y rhai ydych weddill tŷ Israel, a changen ag sydd 
wedi ei thori ymaith ; gwrandewch chwi eiriau y prophwyd, y 
rhai ydynt wedi eu hysgrifenu at holl dŷ Israel, a chyffelybwch 
hwynt i chwi eich hunain, fel y byddoi chwithau obaith yn gystal 
ag i'ch brodyr, oddiwrth ba raì yr ydych wedi eich tori ymaith; 
canys yn ol y dull hyn yr ysgrifenodd y. prophwyd—Clywch a 
gwrandewch hyn, O dŷ Jacob, y rhai a elwir ar enw Israel, at 


LLYFR CYNTAF NEPHL 41 


au ddaethant allan o ddyfroedd Juda, y rhai a dyngant i enw yr 
Arglwydd, ac a. goffânt am Dduw Israel, etto nid ydynt yn 
tyngu mewn gwirionedd nac mewn cyfiawnder; er hyny gal- 
want eu hunain o'r ddinas santaidd, ond ni phwysant ar Dduw 
Israel, yr hwn yw Arglwydd y lluoedd ; ïe, Arglwydd y lluoedd 
yweienw. Wele, mi a fynegais y pethau gynt o'r dechreuad ; 
a daethant allan o'm genau, ac mi a'u traethais hwynt. Mi a'u 
traethais hwynt yn ddisymmwth, ac mi a'i gwnaethym o her- 
wydd y gwyddwn dy fod di yn ystyfnig, a'th war fel gïeuyn 
haiarn, a'th dalcen yn bres; ac mi a'i mynegais i ti er y dech- 
reuad, a chyn ìddo ddygwydd adroddais hwynt ìi ti; ac mi a'u 
dangosais hwynt, rhag ofn ìi ti ddywedyd, Fy eilun a'u gwnaeth, 
a'm cerf-ddelw, a'm tawdd-ddelw a'u gorchymynodd hwynt. 
'Ti a welaist ac a glywaist hyn oll; ac oni fynegwch chwithau 
hwynt? A'm bodi wedi adrodd i tì bethau newyddion o'r 
pryd hwn, sef pethau cuddiedig, ac ni wyddit oddiwrthynt. 
Yn awr y crewyd hwynt, ac nid er y dechreuad ; ïe, cyn y dydd 
ni chlywaist sôn am danynt, y mynegwyd hwyntiti, rhag i ti 
ddywedyd, Wele, mi a'u gwyddwn hwynt. lê,ac nis clywsit, 
ac nis gwyddit chwaith; ïe, nid agorasid dy glust er y pryd 
hyn ; canys gwyddwn y byddit lwyr anffyddlawn, a'th alw 
o'r groth yn droseddwr, 

Er hyny, er mwyn fy enw yr oedaf fy llid, ac er fy mawl yr 
ymattaliaf oddiwrthyt, rhag dy ddyfetha; canys wele, myfl 
a'th burais, ac a'th ddewisais mewn pair cystudd. Er fy 
mwyn fy hun, ïe, er mwyn fy hun y gwnaf hyn; canys ni 
ddyoddefaf i'm henw gael ci halogi, ac ni roddaf fy ngogoniant 
i arall. 

Gwrandewch arnaf fl, O Jacob, ac Israel yr hwn a_clwais; 
canys myfl yw ; myfl yw y cyntaf, a myfì hefyd yw y diwedda£ 
Fy llaw hefyd a sylfaenodd y ddaear, a'm deheulaw a rychwant- 
odd y nefoedd. Mi aalwafarnynt,a hwyn gyd-safant. Ym- 
gesglwch oll a gwrandewch ; pwy o honynt hwy a_ fynegodd y 
pethau hyn iddynt? Yr Arglwydd a'i hoffodd ef; ïe, efe a 
gyflawna ei air yr hwn a fynegodd trwyddynt; ac efe a wna eì 
ewyllys ar Babilon, a'i fraich a fydd ar y Caldeaid. Hefyd, 
medd yr Arglwydd; myfi yr Arglwydd, ïe, myfì a_lefarais, ac 
a'i galwais ef ì fynegu ; dygais ef, ac efc a lwydda yn ci ffordd. 

Neshewch ataf ; ni lefarais o'r cyntaf yn ddirgel; er yr amser 
y traeth ef y llefarais; a'r Arglwydd Dduw, a'i ysbryd. a'm 

onodd, Ac fel hyn y dywed yr Arglwydd, dy Waredwr, 
Sanct Israel; yr wyf wedi ci ddanfon ef, yr Arglwydd dy Dduw 
yr hwn sydd yn dy ddysgu dì i wellhau, yr hwn sydd yn dy 
arwain yn y ffordd y dylit rodio, a wnaeth hyny. O na wran- 
dawsit ar fy ngorchymyn ! yna y buasai dy heddwch fel afon, 
a'th gyflawnder fel tônau y môr; buasaidy had fel y tywod, 
ac eppil dy gorff fel ei raian ef! ni thorasid, ac ni ddinystriasid 
ei enw oddi ger fy mron. 

Ewch allan o Babilon, ffowch oddiwrth y Caldeaid, â llcf 


49 LLYFR OYNTAF NBFHL. 


gorfoledd, mynegwch, ac adroddwch hyn, traethwch ef hyd 
eithafoedd y ddaear; dywedwch, Gwaredodd yr Arglwydd eâ 
was Jacob. Ac ni fu syched arnynt; efe a'u harweini 
hwynt yn yr anialwch; gwnaeth ìi ddwfr bistylli iddynt o'r 
graig; holltodd y graig hefyd, a'r dwfr a ddylifodd.. Acer iddo 
wneuthur hyn oll, a mwy na hyn hefyd, nid oes dim heddwch, 
medd yr Arglwydd, i'r rhai drygionus. 

A thrachefn: Gwrandewch, O chwi dŷ Israel, y rhai oll a 
dorwyd ymaith ac a yrwyd allan, o herwydd drygioni bugeil- 
iaid fy mhobl ; ïe, y rhaioll a dorwyd ymaith ac a wasgarwyd 
o'm pobl, O dŷ Israel. Gwrandewch arnaf, O gnysodd, ac 
ystyriwch bobl o bell: Yr Arglwydd a'm galwodd o' 
ymysgaroedd fy mam y gwnaeth goffa am fy enw. _ A gosododd 
hefyd fy ngenau fel cleddyf llym; yn nghysgod ei law y'm 
cuddiodd; a gwnaeth fi yu saeth loyw, cuddiodd fì yn ei gawell 
sgethau ; ac a ddywedodd wrthyf, Fy ngwas ydwyt ti, Israel, 
yr hwn yr ymogoneddaf ynot. Minnau a ddywedais, Yn ofer 
y llafuriais, yn ofer ac am ddim y treuliais fy nerth ; er hyny y 
mae fy marn gyda'r Arglwydd, a'm gwaith gyda'm Duw. 

Ac yn awr, medd yr Arglwydd, yr hwn a'm lluniodd o'r 
groth yn was iddo, i ddychwelyd Jacob ato ef, Peni ymgas- 
glai Israel, etto gogoneddus fyddaf fi yn ngolwg yr Arglwydd, 
a'm Duw fydd fy nerth. Ac efe a ddywedodd, Gwael yw dy 
fod yn was i mì, i gyfodi llwythau Jacob, aci adferu rhai cad- 
wedig Israel, Mi a'th roddaf hefyd yn oleuni i'r Cenedloedd, 
fel y byddech yn iachawdwriaeth i mi hyd eithafoedd y ddaear. 
Fol hyn y dywed yr Arglwydd, Gwaredwr Israel, eì Sanct ef, 
wrth y dirmygedig o enaid, wrth yr hwn sydd ffiaidd gan y 
genedl, wrth was llywodraethwyr; breninoedd a welant, ac a 
gyfodant; tywysogion hefyd a ymgrymant, er mwyn yr 

glwydd, yr hwn sydd ffyddlawn. Fel hyn y dywed yr 
Arglwydd, Mewn amser boddlongar y'th wrandewais, O ynys- 
oedd y môr, ac yn nydd iachawdwriaeth y'th gynnorthwyais; 
ac mi a'th gadwaf, ac a'th roddaf yn gyfammod y bobl,i sicr- 
hau y ddaear, i beri etifeddu yr etifeddiaethau anghyfanneddol ; 
fel y dywedych wrth y carcharorion, Ewch allan; wrth y rhai 
sydd mewn tywyllwch, Ymddangoswch. Ar y ffyrdd y porant, 
ac yn yr holl uchel-fanau y bydd eu porfa hwynt. Ni newyn- 
ant, ac ni sychedant ; ac nis tery gwres na haul hwynt; o her- 
wydd yr hwn a dosturia wrthynt a'u tywys, ac a'u harwain wrth 
y ffynnonau dyfroedd. Ac mia wnaf fy holl fynyddoedd yn 
ffordd, a'm prif-ffyrdd a gyfodir.. Ac yna, O dŷ Israel, wele, y 
rhai hyn a ddeuant o bell; ac wele, y rhai acw o'r gogledd, ac 
o'r gorllewin; a'r rhai yma o dir Sinim. 

Cenwch, nefoedd ; a gorfoledda, ddaear, canys traed y rhai 
hyny ydynt yn y dwyrain a gadarnheir ; a bloeddiwch ganu, y 
mynyddoedd; canys ni tharawir hwynt mwyach; canys yr 
Arglwydd a gysurodd cei bobl, ac a drugarha wrth ei drueiniaid, 
Ond, wele, dywedodd Seion, Yr Arglwydd a'm gwrthododd, 


LLYFR CYNTAF NEPHI. 4$ 


a'm Harglwydd a'm hangofiodd ; ond efe a ddengys na wnaeth. 
Canys a anghofia gwraig ei phlentyn sugno, fel na thosturio 
wrth fab ei chroth? Iê, hwy a allant anghofio, etto myfi nid 
anghofiaf di, O dŷ Israel. Wele, ar gledr fy llaw y'th argreff- 
ais; dy furiau sydd ger fy mron bob amser. Dy blant a frys- 
iant yn erbyn y rhai a'th ddinystriant, a'r rhai a'th ddystryw- 
iant a ânt allan o honet. 
Dyrchafa dy lygaid oddiamgylch, ac edrych ; yr holl rai hyn 
a ymgasglant, a hwy a ddeuant atat tì. Ac fel mai byw ÍÎl, 
medd yr Arglwydd, diau y gwisgi hwynt oll fel hardd-wisg, ac 
y rhwymi hwynt arnat fel priodferch... Canys dy_ ddiffaethwch 
a'th anialwch, a'th dir dinystriol, yn ddiau fydd yn awr yn rhy 
g gan breswylwyr; a'r rhai a'th lyncant a ymbellhant. 
plant a gai, ar ol ì ti golli y taf, a ddywedant etto yn dy 
delyw, Cyfyng yw y llehwnimi; dod le i mi, fel y preswyl- 
iwyf. Yna y dywedi yn dy galon, Pwy a genedlodd y rhai hyn 
i mi, a mi yn ddieppil, ac yn unig, yn gaeth, ac ar grwydr? a 
phwy afagodd yrhaihyn? Wele,myfi a adawyd fy hunan; yn 
mha le y bu y rhai hyn? Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw, 
Wele, cyfodaf fy llaw at y Cenedloedd, a dyrchafaf fy maner at 
y bobloedd ; a dygant dy feibion yn eu mynwes, a dygir dy 
ferched ar eu hysgwyddau. Breninoedd hefyd fydd dy dad- 
maethod, a'u breninesau dy fammaethod; crymant i ti âu 
hwynebau tua'r llawr, a llyfant lwch dy draed; a chei wybod 
maimyfì yw yr Arglwydd; canys ni chywilyddir y rhai a 
ddysgwyliant wrthyf fì. Canys a ddygir y caffaeliad oddiar y 
cadarn ? neu a waredir y rhaì a garcherir yn gyfiawn? Ond 
fel hyn y dywed yr Arglwydd, Iê, carcharorion y cadarn a 
ddygir, ac anrhaith y creulawn a ddianc ; canys myfì a ymrys- 
onaf â'th ymrysonydd, a mi a achubaf dy feibion. Gwnaf hefyd 
i'th orthrymwyr fwyta eu cig eu hunain, ac areu gwaed eu hun y 
meddwant fel ar win melys ; a gwybydd pob enawd mai myfl, yr 
Arglwydd, yw dy achubydd, a'th gadarn waredydd di, Jacob. 


PENNOD VI. 


A Bu yn awr, ar ol i mi, Nephì, ddarllen y pethau hyn oedd 
yn gerfiedig ar y llafnau pres, i'm brodyr ddyfod ataf, a dy- 
wedyd wrthyf, Pa beth yw ystyr y pethau hyn a ddarllenasoch ? 
Wele, a ydynt i'w deall yn ol y pethau sydd yn ysbrydol, y 
rhai a ddeuant oddiamgylch yn ol yr ysbryd, ac nid yn ol y 
cnawd? A myfì, Nephi, a ddywedais wrthynt, Wele, yr 
oeddynt yn hysbys i'r prophwyd, trwy laìs yr Ysbryd; canys 
trwy yr Ysbryd gwneir pob peth yn hysbys ì'r prophwydi, ag a 
ddaw ar blant dynion yn ol y cnawd. Am hyny, mae y 
pethau a ddarllenais yn bethau perthynoli bethau tymmorol 
ac ysbrydol; canys ymddengys y ca tŷ Israel, rywbryd neu 
gilydd, eu gwasgaru ar byd holl wyneb y ddaear, ac hefyd yn 


44 LLYFR CYNTAF NEPHL 


mhlith pob cenedl; ac wele y mae llawer ag ydynt eisoes wedi 
myned yn anhysbys i'r rhai hyny ag ydynt yn Jerusalem. 

mae y rhan fwyaf o'r holl lwythau wedi eu harwain ymai 
ac y maent yn wasgaredig yma ac acw ar ynysoedd y môr; a 
pha le y maent, nis gŵyr neb o honom ni, oddieithr y 
gwyddom eu bod wedi eu harwain ymaith. Ac er pan ar- 
weiniwyd hwynt ymaith, y mae y pethau hyn wedi eu 
prophwydo am danynt, ac hefyd am yr holl rai hyny a gant ar 
olhyn eu gwasgaru a'u cywilyddio, o herwydd Sanct Israel; 
canys yn ei erbyn ef y caledant eu calonau; am hyny, hwy a 
wasgerir yn mhlith pob cenedl, ac a ffleiddir gan bawb. Er 
hyny, ar ol iddynt gael eu magu gan y Cenedloedd, ac i'r 
Arglwydd gyfodi ei law at y Cenedloedd, a'u gosod i fyny yn 
faner, ac i'w meibion gael eu dwyn yn eu mynwes, a'u merched 
ar eu hysgwyddau, wele, y pethau hyn a lefarwyd ydynt 
dymmorol, canys felly mae cyfammodau yr Arglwydd â'n 
tadau; a golyga ninnau hefyd yn y dyddiau dyfodol, ac hefyd 
ein holl frodyr y rhai ydynt o dŷ Israel. A golyga fod yr 
amser yn dyfod, ar ol i holl dŷ Israel gael eu gwasgaru a'u 
cywilyddio, ir Arglwydd Dduw gyfodi cenedl gadarn yn 
mhlith y Cenedloedd, ïe, sef ar wyneb y tirhwn; a thrwy- 
ddynt hwy y gwasgerir ein had ni. Ac ar ol i'n had nì gael 
eu gwasgaru, yr Arglwydd a â rhagddo i wneuthur gwaith 
rhyfeddol yn mhlith y Cenedloedd, yr hwn a fydd o werth 
mawr i'n had ni; am hyny, cyffelybir ef i fagu y Cenedloedd, 
ac ií ddwyn yn eu mynwes, ac ar eu hysgwyddau... A_ bydd 
hefyd o werth i'r Cenedloedd ; ac nid yn unig i'r Cenedloedd, 
ond i holl dŷ Israel, hyd at wneuthur yn hysbys gyfammodau 
y Tad nefol i Abraham, sef, Yn dy had di y bendithir holl 
lwythau y ddaear; ac mi a ewyllysiwn, frodyr, ì chwi wybod 
na ellir bendithio holl lwythau y ddaear, oni ddynoetha efe ei 
fraich yn ngolwg y cenedloedd. Am hyny, yr Arglwydd 
Dduw a â rhagddo i ddynoethi ei fraich yn ngolwg y cenedl- 
oedd, er dwyn oddiamgylch ei gyfammodau a'i efengyl, i'r rhai 
hyny ag ydynt o dŷ Israel. Am hyny, efe a'u dwg hwy drachefn 
o gaethiwed, a hwy a gesglir ynghyd i diroedd eu hetifeddiaeth ; 
a hwy a ddygir allan o niwl athywyllwch; a hwy a gânt 
wybod mai yr Arglwydd yw eu Hiachawdwr a'u cadarn 
Waredwr, Israel. A gwaed yr eglwys fawr a ffìaidd hono, yr 
hon ydyw putain yr holl ddaear, a dry ar eu penau eu hunain ; 
canys hwy a ryfelant yn mhlith eu hunain, a chleddyf eu 
dwylaw eu hunain a syrthia ar eu penau eu hun, a hwy & 
íeddwant ar waed eu hunain. A phob cenedl a ryfelo yn dy 
erbyn di, O dŷ Israel, a droir y naill yn erbyn y llall, a by 
a syrthiant i'r pwll a gloddiasant er maglu pobl yr Arglwyd; 

A phawb a ryfelo yn erbyn Seion a ddinystrir. A'r butain fawr 
hono, yr hon a ŵyrodd ffyrdd uniawn yr Arglwydd, ïe, yr 
eglwys fawr a ffiaidd hono, a_dreigla i'r llwch, a mawr fydd 
eichwymp. Canys, wele, medd y prophwyd, y mae yr amser 


PF 


LLYFR CYNTAF NEPHI. 45 


yn dyfod ar frys, pan na chaiff satan awdurdod mwyach ar 
galonau meibion dynion; canys y mae'r dydd yn dyfod yn 
fuan, pan y bydd yr holl feilchion a gweithredwyr anwiredd 
megys sofl; ac y mae'r dydd yn dyfod pan y bydd yn rhaid 
eu llosgi. Canys dyfod y mae'r amser ar frys, ìi gyflawnder 
digofaint Duw gael ei dywallt allan ar holl blant dynion; 
eanys ni ddyoddefa efe i'r drygionus ddyfetha y cyfiawn. Am 
hyny efe a geidw y cyfiawn trwy ei allu, hyd y nod pe byddai 
raid i gyflawnder ei ddigofaint ef ddyfod, ac i'r cyfiawn gael 
eu cadw, hyd y nod er dinystr eu gelynion trwy dân. Am 
hyny, nac ofned y cyflawn; canys fel hyn y dywed y pro- 
phwyd, Hwy a _ achubir, hyd y nod megys trwy dân. Wele, 
fy mrodyr, yr ydwyf yn dywedyd wrthych, fod yn rhaid i'r 
pethau hyn ddyfod ar fyrder; ïe, rhaid i waed, â thân, a tharth 
mwg ddyfod ; a rhaid iddo fod ar wyneb y ddaear hon; a daw 
ar ddynion yn oly cnawd, os caledant eu calonau yn erbyn 
Sanct Israel; canys wele, y cyfiawn ni threngant, canys 
yn ddiau rhaid i'r amser ddyfod, y torir ymaith bawb a 
ryfelo yn erbyn Seion. A'r Arglwydd yn ddiau a bar- 
otoa ffordd i'w bobl, hyd at gyflawniad geiriau Moses, y 
rhai a lefarodd efe, gan ddywedyd, Yr Arglwydd eich 
Duw a gyfyd i chwi brophwyd megys finnau; arno ef y 
gwrandewch yn mhob peth a ddywedo wrthych. A bydd, pob 
enaid ni wrandawo ar y prophwyd hwnw, a lwyr-ddyfethir o 
blith y bobl. Ac yn awr, yr wyf fi, Nephi, yn mynegi i chwi, 
mai y prophwyd am ba un y llefarai Moses, oedd Sanct Israel ; 
am hyny, efea weinydda farn mewn cyfiawnder; ac nid oes 
achos i'r cyfiawn ofni, canys hwynt hwy yw y rhai ni chyw- 
ìlyddir. Eithr teyrnas y diafol yr hon a adeiladir yn mhlith 
t dynion, yr hon deyrnas sydd wedi ei sefydlu yn mhlith 

rhai sydd yn y cnawd; canys daw yr amser ar fyrder, i'r ho 

eglwysi a adeiladir er mwyn elw, a'r holl rai hyny a adeiladir 
er mwyn cael awdurdod dros y cnawd, a'r rhai hyny a adeil- 
adir er mwyn dyfod yn boblogaidd yn ngolwg y byd, a'r rhai 
hyny sydd yn ceisio chwantau y cnawd a phethau y byd, ac yn 
cyflawni pob math o ddrygioni; ïe, yn fyr, yr holl rai hyny ag 
sydd yn perthyn i deyrnas y diafol, yw y rhai sydd ag achos 
ganddynt i ofnì, a brawychu, a chrynu ; hwynt hwy yw y rhai 
hyny y rhaid eu dwyn yn isel i'r llwch; hwynt hwy yw y 
rhaì hyny y rhaid eu llosgi megys sofl; ac hyn sydd yn ol 
geiriau y prophwyd. Ac y mae yr amser yn dyfod ar fyrder, 
pan yr arweinir y cyfiawn i fyny megys lloi pasgedig, ac y 
rhaid i Sanct Israel deyrnasu mewn mawredd, a gallu, ac 
awdurdod, a gogoniant mawr. Ac y mae efe yn casglu ei 
blant o bedwar cwr y ddaear; ac yn cyfrif ei ddefaid, ac y 
maent hwy yn ei adnabod ef; a bydd un gorlan ac un bugail; 
ac efe a. bortha ei ddefaid, ac ynddo ef y cânt borfa. Aco 
herwydd cyfiawnder ei bobl, y mae satan heb awdurdod ; am 
hyny, ni ellir eì ryddhau ef dros yspaid llawer o flynyddoedd ;, 


4 


46 AlL LYFR NEPHI. 


canys nid oes ganddo awdurdod ar galonau y bobl, oblegid y 
maent yn byw yn gyfiawn, a Sanct Israel yn teyrnasu. Ac yn 
awr, wele, yr wyf fi, Nephi, yn dywedyd wrthych, fod yn 
rhaid i'r holl bethau hyn ddyfod yn ol y cnawd. Ond, wele, pob 
cenedl, llwyth, iaith, a phobl, a drigant yn ddiogel yn Sanct 
Israel, os bydd iddynt edifarhau, 

Ac yn awr, yr wyf fi, Nephi, yn diweddu; canys ni feìddiaf 
lefaru ychwaneg yn bresennol, ynghylch y pethau hyn. Am 
hyny, fy mrodyr, hoffwn i chwi ystyried fod y pethau a_ ysgrif- 
enwyd ar y llafnau pres yn wirioneddol; ac y maent hwy yn 
tystiolaethu fod yn rhaidi ddyn fod yn ufydd i orchymynion 

uw. Am hyny, na feddyliwch mai fy nhad a minnau yw yr 
unig raì sydd wedi eu tystiolaethu, ac hefyd eu dysgu hwynt. 
Am hyny, os ufyddhewch i'r gorchymynion, a pharhau hyd y 
diwedd, chwi a achubir yn y dydd diweddaf. Ac felly y mae. 

en. 


AIL LYFR NEPHI. 


PENNOD I 


Hanes marwolaeth Lehi. Brodyr Nephi yn gwrthryfela yn eì erbyn 
Yr Arglwydd yn rhybyddio Nepkâii fyned ru E 
deithiau yn yr antalwch, &c. 


A mu yn awr, ar oli mi, Nephi, orphen dysgu fy mrodyr, ì'n 
tad Lehi hefyd lefaru llawer o bethau wrthynt, y fath bethau 
mawrion a wnaeth yr Arglwydd iddynt, wrth eu dwyn hwynt 
allan o wlad Jerusalem. Ac efe a lefarodd wrthynt ynghylch 
eu gwrthryfel ar y dyfroedd, a thrugaredd Duw yn achub eu 
bywydau, fel na chawsant eu llyncu gan y môr. Acefehefyd a 
lefarodd wrthynt ynghylch gwlad yr addewid, yr hon oeddynt 
wedi ei chael: pa mor drugarog y bu yr Arglwydd yn ein rhy- 
byddio i ffoi allan o wlad Jerusalem. Canys, wele, medd elb, 
mi a welais weledigaeth, trwy yr hon y gwn fod Jerusalem 
wedi ei dinystrio; a phe arosasem ni yn Jerusalem, buasem 
ninnau wedi ein dinystrio hefyd... Ond, medd efe, er ein holl 
drallodion, ni a gawsom wlad addawedig, gwlad yr hon sydd yn 
fwy dewisol nag un wlad arall; gwlad ag yr ymgyfammododd 
yr Arglwydd âmi i fod yn wlad er etifeddiaeth fy hâd i. Iâ, 
mae yr Arglwydd wedi cytuno i roddi y wlad hon i mi, ac i'm 
plant dros fyth ; ac hefyd i'r holl rai hyny a. ddygir o wledydd 
ereill trwy law yr Arglwydd. Am hyny, yr fi, Lehi, yn 
yprophwydo yn ol gweithrediadau yr Ysbryd yr hwn sydd ynof, 
aeddaw neb i'r wlad hon, oddieithr iddynt gael eu dwyn trwy 


AIL LYFR NEPHL 4Y 


law yr Arglwydd. Am hyny, y mae y wlad hon wedi ei chys- 
segrui'rsawladdwgefe. Acos bydd iddynt ei wasanaethu 
ef yn ol y gorchymynion a roddodd, caiff fod iddynt yn wlad o 
yyddid ; am hyny ni ddygir hwy byth i gaethiwed; os gwneir, 
hyny a fydd o achos drygioni ; canys os amlha drygioni, mell- 
digedig fydd y tir er eu mwyn; ond i'r cyfiawn bendithir ef yn 
dragywydd. Ac wele, y mae yn ddoethineb fod i'r wlad hon 
yn bresennol gael ei chadw yn anadnabyddus i genedloedd 
ereill; canys, wele, llawer o genedloedd a lanwent y tir, fel na 
fyddai lle i gael etifeddiaeth. Am hyny, yr wyf fl, Lehi, wedi 
cael addewid, yn gymmaintagy bydd i'r cyfryw a ddwg yr 
Arglwydd Dduw allan o wlad Jerusalem, gadw ei orchymynion 
ef, y llwyddant ar wyneb y tirhwn; a chedwir hwy oddiwrth 
bob cenedl arall, fel y meddiannont y tir hwn iddynt eu hunain. 
Ac os cadwantei orchymynion ef, hwy a fyddant yn wynfydedig 
ar wyneb y tir hwn, ac ni fydd neb i'w drygu hwynt, nac i gym- 
meryd ymaith dir eu hetifeddiaeth ; a hwy a drigant yn ddiogel 
yn dragywydd. Ond, wele, pan ddaw yr amser y bydd iddynt 
fethu mewn anghrediniaeth, ar ol ìddynt dderbyn bendithion 
mor fawr trwy law yr Arglwydd; yn meddu gwybodaeth am 
greadigaeth y byd, aphob dyn; ac yn gwybod am weithred- 
oedd mawrion & rhyfeddol yr Arglwydd er creadigaeth y byd ; 
meddu gallu i gyflawni pob peth trwy ffydd; yn meddu yr 

ll orchymynion o'r dechreuad, ac wedi eu dwyn trwy ei 
ddaioni anfeidrol i'r wlad addawedig a gwerthfawr hon ; wele, 
yr wyf yn dywedyd, Os daw y dydd iddynt wrthod Sanct Israel, 
y gwir Fessiah, eu Gwaredwr a'u Duw, wele, barnedigaethau 
yr hwn sydd gyflawn a ddisgynant arnynt; îe, efe a ddwg 
genedloedd ereill atynt, ac a rydd iddynt awdurdod, ac efe a 
gymmer oddiwrthynt diroedd cu hetifeddiaethau; a phara 
iddynt gael eu gwasgaru a'u taraw. Iê, fel y pasia un genedl- 
aeth i'r llall, y bydd tywallt gwaed ac ymweliadau mawrion yn 
eu plith hwynt ; am hyny, fy meibion, ewyllysiwn i chwi gofio ; 
ie, ewyllysiwn i chwi wrandaw ar fy ngeiriau. O na ddihunech ; 
ie, dihuno o drwmgwsg, îe, sef o gwsg uffern, ac ysgwyd 
ymaith y cadwynau erchyll sydd yn eich rhwymo, y rhai ydynt 
cadwynau bydd yn rhwymo plant dynion, fel y caethgludir 
wynti lawr i'r gagendor dragywyddol o drueni a gwael 
Dihunwch 1 a chyfodwch o'r llwch, a gwrandewch eriau rhiant 
crynedig, aelodau yr hwn a raid orwedd yn fuan yn y bedd oer 
a dystaw, o ba le nis gall un teithiwr ddychwelyd; ychydig 
ddyddiau etto, a myfi a âf ffordd yr holl ddaear. Ond, wele, yr 
Arglwydd a waredodd fy enaìd o uffern; mi a welais ei ogon- 
iant ef, ac yr wyf wedi fy amgylchynu yn dragywyddol yn 
mhreichiau ei gariad. Ac yr wyf yn ewyllysio ì chwi gofìo 
cadw deddfau a bernedigaethau yr Arglwydd; wele, hyn fu 
r fy enaid o'r dechreuad. Fy nghalon a orbwyswyd gan 

ch o bryd i bryd, canys yr wyf wedi ofni rhag i'r 
Arglwydd, o herwydd caledrwydd eich calonau, ddyfod arnoch 


“* AI rr NI. 


73 Av Íawubr z. GOwvianr. ie. x ircieÍr mr yv Iy 
syw, nu UF'| U"LTUW”F _ iehrg uirched meme'r [rm ympmhi 
Amnest y pewcdnerunu ; M: rnwweed ag lw PEI pwRHrr” x 
AgFWYL. b “Uh'L V MUDVOL "IL “BHUDL. E1 EUvnn 71 Ji WYL 

£ nw x (mlu. 'o. 3r neimnmn 1m HNeuinr 7 jwriem 
A7x «UY lw Guy myw Pr vsL gp amaw xr in. Dewi 
e'. XYVWWY, Y? ÂArfEVYOL 'ÍnL WBL 0 swclws ax WE, 
WR w fru, 4 r6ruu grhwvi yr rmurcwyrnL: am: x DR ee 
ws; Cywey '2 gv1nmauu Br r pw. xpW- mulw IV TgAr- 
"YI YAH. EUW, & WY LÍWCL TI Y 227. GDDÍ 2I. Ex'THYNUIE DROS 
FYN 2; ygu MWY DOL. “I'w. ha âZriesur 1JL MMHI- EP ym 
xv, 4 y “xl, 5y eunuD WYD Fuwch. z: Bd 7 DRUEWG Êy 
tf AWD Y YL kwn mwwr gwin urL garu dd Y'r. 
bhwymwn gob a uw wn I ed — rr Wd Twcit, fy 
MW III Y vydd 42rzae. a» Vra2wr Gemgkrïwnu 4 WR 
mer a uw uv grÌom rn xuhiE genì, Ed ma DLrrer chwi 

Fwed: 4 ua Meicnener wi dh malio au ar 
yM Ldd UES uynet Duw crhwn. er dm- 

yw e henyw trayrwr3Lu “134 a cha ÂXhenmurwcia. 
WM, 'JMFI 5 gwngwch un any uriogaeth crhigwner. Y 
w<2; ysnuiAh y cwyno wyiì Ua raì sr v2rrh vm 
dwuwch allan o dywyllwch, a chyfo2wch or iwch. Ss wrth- 
ryfiawch mwywh yn erbyn €ich Vrawd, purgmìuu vr bwn 
ydym weli lw) yn ogve.âus, a'r hwn sydd wo caiw v gor- 
chymynwn er yân adawexu Jerusalem ; a'r hwz. a fa y>  cffer- 
UR nwylaw J)uw, i'n dwyn ni i wlad yr addewid : canvs cai 
- “ y” marw o i yn yr z 
chw MWY CW gymgneryd ymaith ei fywyd ef: ie. 2: v mae 
ef wei dycsddef llawer o dristwch o'ch plegid chwi. Ac yr 
wyf fj yn «fni a dychrynu yn ddirfawr o'ch plegkl chwi, rhag i 


ceisio awdurdod a rhxlaeth arnoch ond mi a wn na_ cheisiodd 


Gwydd, yr ìwn oedd ynddo, a egorodd ei enau i lefaru, 
nas gnllai e gau. 

Ac yn awr fy mab Laman, ac hefyd Lemuel a Sam, ac 
hefyd fy meibion y rhai dynt feibion Iahmael, wele, os gwran- 
dewch chwi ar laís Nephi, ni ddyfethir chwi. Ac os gwran- 
dowch chwi arno ef, i a adawaf fendith i chwi, ïe, sef fy 


AIL LYFR NEN. 49 


Wmendith gyntaf. Ond os na. wrandewch arno, mï'a gymmeraf 
ymaith fy mendith gyntaf, ïe, sef fy mendith, a hi a orphwysa 
arno ef. Ac yn awr, Zoram, yr wyf yn llefaru wrthyt ti; 
Wele, tydi wyt was Laban; er hyny yr ydwyt wedi dy ddwyn 
allan o wlad Jerusalem, ac mi a wn dy fod yn gyfaill cywir i'm 
mab Nephi yn dragywydd. Am hyny, oblegid i ti fod yn 
ffyddlawn, dy had a fendithir gyda'i had ef, fel y preswyliont 
mewn llwyddiant yn hir ar wyneb y tir hwn ; ac ni chaiff dim, 
. oddieithr i ddrygioni fod yn eu plith hwynt, niweidio ac aflon- 
yddu eu llwyddiant ar wyneb y tir hwn yn dragywydd. Am 
hyny, os cadwch orehymynion yr Arglwydd, y mae yr Ar- 
glwydd wedi cyssegru y tir hwn er diogelwch dy had di gyda 
had fy mab. Ac yn awr, Jacob, yr wyf yn llefaru wrthych 
chwithau: Tydi ydwyt fy nghyntaf-anedig yn nyddiau fy 
nhrallod yn yr anialwch. Ac wele, yn dy ieuenctyd yr ydwyt 
wedi dyoddef trallodion a llawer o dristwch, o herwydd 
penrhyddid dy frodyr. Er hyny, Jacob, fy nghyntaf-anedig 
yn yr anialwch, ti a adnabuost fawredd yr Arglwydd ; ac efe a 
gyssegra dy drallodion i fod er ennill i ti. Am hyny, dy enaid 
a fendithir, a thi a drigi yn ddiogel gyda dy frawd Nephi; a'th 
ddyddiau a dreulir yn ngwasanaeth Duw.' Am hyny, mi a wn 
dy fod ti wedi dy waredu, o herwydd cyfiawnder dy Waredwr; 
canys ti a welaist, mai yn nghyflawnder yr amser, y daw efei 
ddwyn iachawdwriaeth i ddynion. A thi a welaist ei ogoniant 
ef yn dy ieuenctyd ; am hyny, ti a fendithiwyd megys hwythau 
y rhai a weinydda efe iddynt yn y cnawd; canys yr un yw yr 
Ysbryd ddoe, heddyw, ac yn dragywydd. Ac y mae'r ffordd wedi 
ei pharotoi er cwymp dyn, ac iachawdwriaeth yn rhydd... Ac y 
mae dynion wedi eu dysgu yn ddigonol i wybod y gwahaniaeth 
rhwng daa drwg. Ac wrth y gyfraith ni chyfiawnheir un 
enawd ; neu, wrth y gyfraith, dynion a dorwyd ymaith. Iê, 
wrth y gyfraith dymmorol, torwyd hwynt ymaith; ac hefyd, 
wrth y gyfraith ysbrydol y maent yn marw oddiwrth yr hyn 
sydd dda, ac yn myned yn druenus am byth. Am hyny, y 
mae prynedigaeth yn dyfod trwy y Messiah Santaidd, ac ynddo; 
canys y mac efe yn llawn gras a gwirionedd. Wele, rhodda ei 
hun yn aberth dros bechod, i ateb gofynion y gyfraith, i'r holl 
rai hyny a feddant galon ddrylliog ac ysbryd cystuddiedig; ac 
ni ellir ateb gofynion y gyfraith i neb ereill. Am hyny, pa 
mor gymmaint ei bwys yw gwneuthur y pethau hyn yn hysbys 
i drigolion y ddaear, fel y gwybyddont nas gall un cnawd drigo 
yn mhresennoldeb Duw, oddieithr trwy haeddiant, a thrugar- 
edd, a grâs y Messiah Santaidd, yr hwn a rydd eì fywyd i lawr 
yn ol y cnawd, ac a'i cymmer i fyny drachefn trwy allu yr 
ysbryd, fel y dygo oddiamgylch adgyfodiad y meirw, gan fod y 
cyntaf ìi adgyfodi. Am hyny, efe yw y blaenffrwyth i Dduw, 
yn gymmaint ag yr ciriola dros holl blant dynion; a'r rhaia 
gredant ynddo ef a achubir. Ac o herwydd yr eiriolaeth dros 
bawb, y mae pob dyn yn dyfodat Dduw ; am hyny, sefant, yn. 


50 AfL LYFR NEPHî. 


ei bresennoldeb Ef,i'w barnu ganddo yn ol y gwirionedd a'r 
santeiddrwydd ag sydd ynddo Ef. Am hyny, y mae gofyniot 
y gyfraith, yr hon aroddodd y Sanct, er gweinyddu y gosb 
gyssylltiedig, yr hon gosb gyssylltiedig sydd mewn gwrthgyfer- 
byniad i eiddo y dedwyddwch cyssylltiedìg, i ateb gofynìon yr 
iawn; cahys y mae yn anghenrheidiol fod gwrthgyferbyniad 
ŷn mhob peth. Pe amgen, fy nghyntaf-anedig yn yr anialwch, 
nis gallai cyfiawnder gael ei ddwyn oddiamgylch ; nac ychwaith 
ddrygioni; na santeiddrwydd na thrueni; nadanadrwg. Am 
hyny, rhaid fuasai i bob peth fod yn un cyfansawdd ; am hyny, 
pe buasai yn un corff, arosai o anghenrhaid megys yn farw, heb 
fywyd na marwolaeth, na. llygredigaeth nac anllygredigaeth, 
dedwyddwch na thrueni, na challineb nac anghallineb. Am 
hyny, rhaid fuasai ei fod wedi ei greu yn ofer, acna fuasai un 
dyben yn ei gread. Am hyny, y peth hwn o anghenrhaid a 
ddinystriai ddoethineb Duw, a'i fwriadau tragywyddol; ac 
hefyd allu, a thrugaredd, a chyfiawnder Duw. Ac os dywed- 
wch nad oes gyfraith, chwi a ddywedwch hefyd nad oes bechod. 
Os dywedwch nad oes bechod, chwi a ddywedwch hefyd nad 
oes gyflawnder. Ac os nad oes gyflawnder, nid oes ddedwydd- 
wch. Ac os nad oes gyfiawnder na dedwyddwch, nid oes gosb 
na thrueni. Ac os nad yw y pethau hyn, nid oes Dduw. Ac os 
nad oes Dduw, nìd oes i ninnau fodoliaeth, na'r ddaear ychwaith ; 
canys ni allai fod creadigaeth pethau, i weithredu, nac i weith- 
redu arnynt; am hyny, buasai pob peth yn rhwym o ddiflanu. 

Ac yn awr, fy meibion, yr wyf yn llefaru y pethau hyn wrth- 
ych er eich budd a'ch addysg; canys y mae Duw, ac efe sydd 
wedi creu pob peth, y nefoedd a'r ddaear, a phob peth sydd 
ynddynt; pethau i weithredu, a. phethau i weithredu arnynt ; 
ac er dwyn ei fwriadau tragywyddol oddiamgylch yn nyben 
dyn, ar ol iddo greu ein rhieni cyntaf, ac anifeiliaid y maes ac 
ehediaid yr awyr, ac yn fyr, pob peth crêedig, yr oedd yn rhaid 
fod yno wrthgyferbyniad ; sef y ffrwyth gwaharddedig mewn 
gwrthgyferbyniad i bren y bywyd; un yn felys a'r llall yn 
chwerw ; am hyny, yr Arglwydd Dduw a osododd i ddyn weith- 
redu drosto ei hunan. Am hyny, ni allai dyn weithredu drosto ei 
hunan, oddieithr iddo gael ei ddenu gan 1 naill neu y llall. 

Ac yr wyf fì, Lehi, yn ol yr hyn a_ ddarllenais, yn rhwym o 
dybied, fod angel Duw, yn ol yr hyn sydd yn ysgrifenedig, 
wedi syrthio o'r nef; am hyny, aeth yn ddiafol, gan ei fod wedi 
ceisio yr hyn oedd yn ddrwg gerbron Duw. A chan ei fod 
wedi syrthio o'r nef, ac wedi myned yn druenus am byth, efc a 

isiodd hefyd wneuthur holl ddynolryw yn druenus. Am 

yny, efe a ddywedodd wrth Efa, ïe, sef yr hen sarff hono, yr 
hon yw y diafol, yr hwn yw tad pob celwydd ; am hyny, efe a 
ddywedodd, Cymmerwch o'r ffrwyth gwaharddedig, ac ni 
fyddwch feirw ddim, eithr chwi a fyddwch megys Duw, yu 
gwybod da adrwg. Ac ar ol i Adda ac Efa gymmeryd o'r 


_ ffrwyth gwaharddedig, hwy a yrwyd allan o ardd Eden, i 


br 


AIL LYFR NEPHI. 5l 


taforoy ddaear. A hwy a ymddygasant blant ; ïe, sef teulu 
yr holl ddaear. A dyddiau plant dynion a estynwyd, yn ol 
ewyllys Duw, fel y allent, edifarhau tra_yn y cnawd; am 
hyny, aeth eu sefyllfa yn sefyllfao brawf, a'u hamser a estyn- 
wyd yn ol y gorchymynion a roddodd yr Arglwydd Dduw i 
blant dynion. Canys efe a roddodd orchymyn ami bob dyn 
edifarhau , canys efe a ddangosodd i bawb eu bod yn golledig, 
o herwydd trosedd eu rhieni. Ac yn awr, wele, pe ni thros- 
eddai Adda, ni syrthiai; eithr efe a arosai yn ngardd Eden. 
A phob peth a grewyd a 'arosent yn yr un sefyllfa ag oeddynt 
ynddi wedi eu creu; a hwy a arosent yn dragywydd, ac heb 
buyehr Ac ni chawsenî hwythau ddim plant; am hyny, 
a arosent mewn ystâd o ddiniweidrwydd, heb feddu 
gorfoledd, canys ni adnabuasent drueni; yn gwneuthur dim 
daioni, canys ni adnabuasent bechod. Ond, wele, gwnaethwyd 
pob peth yn ol doethineb yrhwn sydd yn gwybod pob peth. 
yrthiodd Adda fel y bodolai dynion ; a bodola dynion fel y 
gallont gael gorfoledd. Ac y mae'r Messiah yn dyfod yn 
nghyflawnder yr amser, fel y gwaredo blant dynion o'r cwymp. 
Ac oherwydd eu bod yn cael eu gwaredu o'r cwymp, deuant 
yn rhyddion yn dragywydd, gan adnabod da oddiwrth ddrwg ; 
lì weithredu drostynt eu hunain, ac nid i gael gweithredu 
arnynt, oddieithr gan gosb y gyfraith yn y dydd mawr diw- 
eddaf, yn ol y gorchymynion a roddodd Duw. Am hyny y 
mae dynion yn rhyddion yn ol y cnawd ; a phob peth anghen- 
rheidiol iddyn a roddwyd iddynt. Ac y maent yn rhyddion i 
ddewis rhyddid a bywyd tragywyddol, trwy gyfryngdod mawr 
pob dyn, neu i ddewis caethiwed a marwolaeth, yn ol caethiwed 
a gallu y diafol; canys y mae efe yn ewyllysio fod pob dyn yn 
druenus fel efe ei hun, 

Ac yn awr, fy meibion, ewyllysiwn i chwi edrych ar y Cyf- 
ryngwr mawr, a gwrandaw ar ei orchymynion mawrion ef; a 
bod yn ffyddlawn i'w eiriau, & dewis bywyd tragywyddol, yn 
ol ewyllys eì Ysbryd Santaidd ef, a pheidio dewis marwolaeth 
dragywyddol, yn ol ewyllys y cnawd a'r drwg sydd ynddo, yr 
hyn a rydd allu i ysbryd y diafol i gaethiwo, a'ch dwyni 
waered i uffern, fel y gallo deyrnasu arnoch yn ei deyrnas ei hun. 

Mi a lefarais yr ychydig eiriau hyn wrthych oll, fy meibion, 
yn nyddiau olaf fy mhrawf ; ac mi a ddewisais y rhan dda, yn 
ol geiriau y prophwyd. Ac nid oes genyf ddyben arall mewn 
golwg, na lleshau tragywyddol eich eneidiau. Amen. 


PENNOD II. 


Ac yn awr yr wyf yn llefaru wrthych chwi, Joseph, fy olaf aned - 

ìg. Tydi a anwyd yn anialwch fy mlinderau; ie, yn nyddiau fy 
nhristwch mwyaf yr ymddygodd dy fam di. A boed i'r Ar- 
€lwydd gyssegru hefyd tir hwn ì ti, yr hwn aydd yn dir 


2 AîÎL LYFR NEPHI. 


gwerthfawr, yn etifeddiaeth i ti, ac yn etifeddiaeth i'th had dî 
gyda'th frodyr, er dy ddiogelwch yn dragywydd, os bydd i t; 
gadw gorchymynion Sanct Israel. Ac yn awr, Joseph, fy 
olaf anedig, yr hwn a ddygais allan o anialwch fy mlinderau, 
bydded i'r Arglwydd dy fendithio di yn dragywydd, canys ni 
lwyr-ddyfethir dy had di. Canys wele, tydi ydwyt 
fy lwynau; ac yr wyf fÌ yn ddisgynydd o Joseph, yr hwn & 
gaethgludwyd i'r Aiff A mawr oedd cyfammodau yr Ar- 
glwydd, y rhai a wnaeth â Joseph; am hyny, Joseph yn ddiau 
a welodd ein dydd ni. Ac efe a gafodd addewid gan yr Ar- 
glwydd, mai allan o ffrwyth ei lwynau ef, y cyfodai yr Arglwydd 
Dduw gangen gyfiawn, i dŷ Israel ; nid y Messiah, eithr cangen 
ag oedd i'w thori ymaith; er hyny, i'w gofio yn nghyfammod- 
au yr Arglwydd, fod y Messiah i ymddangos iddynt yn y dydd- 
iau diweddaf, yn ysbryd gallu, er eu dwyn hwynt o dywyllwch 
ioleuni; ïe, o dywyllwch cuddiedig, ac o gaethiwed i ryddid. 
Canys Joseph yn ddiau adystiodd, gan ddywedyd, Yr Arglwydd 
fy Nuw a gyfyd weledydd, yr hwn a fydd yn weledydd dewisol 
ì ffrwyth fy lwynau. Iê, Joseph yn ddiau a ddywedodd, Fel 
hyn y dywed yr Arglwydd wrthyf, Gweledydd dewisol a gyf- 
odaf allan o ffrwyth dy lwynau; ac efea gyfrifir yn fawr yn 
mhlith ffrwyth dy lwynau. Ac iddo ef y rhoddaf orchymyn i 
wneuthur gwaith i ffrwyth dy lwynau, ei frodyr, yr hwn a fydd 
yn werthfawr iddynt, sef eu dwyn hwynt ìi wybodaeth o'r 
cyfammodau y rhai a wnaethym â'th dadau. A rhoddaf iddo 
orchymyn na wnelo un gwaith arall, oddieithr y gwaith a 
orchymynwyf iddo. Ac mi ai gwnaf ef yn fawr yn fy 
ngolwg; canys efe a gaiff gyflawni fy ngwaithi. Ac efe & 
fydd yn fawr megys Moses, yr hwn a ddywedais a gyfodwn i 
chwi,ì waredu fy mhobl, O dŷ Israel. A Moses a gyfodaf, 
i waredu dy bobl allan o wlad yr Aifft. Eithr gweledydd a 
gyfodaf allan o ffrwyth dy lwynau di; ac iddo ef y rhoddaf 
allu i ddwyn allan fy ngair i ffrwyth dy lwynau; ac nid i 
ddwyn allan fy ngair yn unig, medd yr Arglwydd, ond eu 
hargyhoeddi hwynt o'm gair, yr hwn a fydd eisoes wedi myned 
i'w plith. Am hyny, ffrwyth dy lwynau di a gant ysgrifenu ; 
a ffrwyth lwynau Judah a gant ysgrifenu; a'r hyn a ys- 
grifenir gan ffrwyth dy lwynau di, ac hefyd yr hyn a ysgrifenir 
gan ffrwyth lwynau Judah, a gyd-dyfant er cywilyddio athraw- 
iaethau gau ac attal amrafaelion, a sefydlu heddwch yn mhlith 
ffrwyth dy lwynau di, a'u dwyn hwynt i wybodaeth o'u tadau yn 
y dyddiau diweddaf; ac hefyd i wybodaeth o'm cyfammodau, 
medd yr Arglwydd. Ac allan o wendid y gwneir ef yn gadarn, 
yn y dydd hwnw pan ddechreuo fy ngwaith yn mhlith fy holl 
bobl, hyd at dy adferu di, O, dŷ Israel, medd yr Arglwydd. 
Ac fel hyn y prophwydodd Joseph, gan ddywedyd, Wele, 
y gweledydd hwnw a fendithia yr Arglwydd; a'r rhai a 
isiant ei ddyfetha ef, a gywilyddir ; canys yr addewid hon, yr 
n a gefais gan yr Arglwydd am ffrwyth fy lwynau, a gyf- 


AIL LYFR NEPHI. 3 


lawnir. Wele, sicr ydwyf y cyflawnir yr addewid hon. A'i 
enw efa enwir ar fy enw i; a chaiff fod yn ol enw ei dad. 
Ac efe a gaiff fod yn gyffelyb i minnau; canys y peth a 
ddwg yr Arglwydd allan trwy ei law ef, trwy allu yr Arglwydd 
a ddwg fy mhobl i iachawdwriaeth; ïe,fel hyn y prophwyd- 
odd Joseph, Yr wyf yn sicr o'r peth hyn, megys ag wyf yn 
sicr am addewid Moses; canys yr Arglwydd a ddywedodd 
wrthyf, Mi a gadwaf dy had di yn dragywydd. Ac y mae'r 
Arglwydd wedi dywedyd, Mi a gyfodaf Foses; arhoddaf allu 
iddo mewn gwialen; ac a roddaf farn iddo mewn ysgrifen. 
Etto ni ryddhaf ei dafod ef, fel y llefaro lawer; canys ni 
wnaf ef yn alluog mewn llefaru. Ond mi a ysgrifenaf iddo fy 
nghyfraith, â bys llaw fy hun: ac mi a wnaf un yn enau iddo 
A'r Arglwydd a ddywedodd wrthyf. hefyd, Mi a gyfodaf arall. 
i bad dy lwynau di ; âc mi a wnaf un yn enau iddo yntau. Ac 
wele, myfì a wnaf iddo ysgrifenu ysgrifen ffrwyth dy lwynau, 
i ffrwyth dylwynau; a genau o'th lwynau di a'i traetha. A'r 
geiriau a ysgrifena fydd y geiriau ydynt yn fuddiol yn fy 
noethineb i fyned allan i blith ffrwyth dy lwynau di. A bydd 
megys pe byddai ffrwyth dy lwynau di yn gwaeddi arnynt o'r 
llwch ; canys mi a wn ameu ffydd. A hwy a waeddant o'r 
llwch; ïe, sef edifeirwch wrth dy frodyr, hyd y nod arol i 
lawer o genedlaethau fyned heibio iddynt. A bydd i'w gwaedd 
fyned, ïe, yn ol symlrwydd eu geiriau. O herwydd eu ffydd, 
eu geiriau a ddeuant allan o'm genau i at eu brodyr, y rhai 
ydynt ffrwyth dy lwynau di; a gwendid eu geiriau hwynt a 
wnaf fì yn nerthol trwy eu ffydd, hyd at gofio fy nghyfammod 
yr hwn a wnaethym â'th dadau. 
Ac yn awr, wele, fy mab Joseph, yn ol y dull hyn y pro- 
d fy nhad i gynt. Am hyny, o herwydd y cyfammod 
hwn bendigedig ydwyt ti ; canys ni ddyfethìr dy had di, oblegid 
hwy a wrandawant eiriau y llyfr. A chyfyd un galluog yn eu 
mysg hwynt, yr hwn a wna lawer o ddaioni, mewn gair a 
gweithred, gan fod yn offeryn yn nwylaw Duw, trwy ffydd 
nerthol, ìi wneyd rhyfeddodau mawrion, & chyflawni y peth 
hwnw ag sydd yn fawr yn ngolwg Duw, hyd y nod dwyn oddi- 
amgylch lawer o adferiad i dŷ Israel, ac i had dy frodyr. Ac 
yn awr, gwyn dy fyd di, Joseph. Wele, tydi ydwyt fychan ; 
am hyny, gwrandaw ar eiriau dy frawd Nephi, a bydd. i ti yn 
ol y geiriau a lefarais. Cofia eiriau dy dad wrth farw. Amen. 


PENNOD III. 


Ac yn awr, yr wyf fi, Nephi, yn llefaru ynghylch y prophwyd- 
oliaethau am ba rai y llefarodd fy nhad, ynghylch Joseph, yr 
hwn a gariwyd i'r Aifft: canys wele, yn ddiau efe a brophwyd- 
odd am ei holl had. A'r prophwydoliaethau a ysgrifenodd efe, 
nid oes llawer yn fwy. Ac eíe a brophwydodd am danom ni, 


54 AÎL LYFR NEPHÌ. 


a'n cenedlaethau dyfodol; ac y maent yn ysgrifenedig ar y 
lafnau pres. Am hyny, ar ol i'm tad orphen llefaru ynghylch 
prophwydoliaethau Joseph, efe a alwodd blant Laman, eì feib- 
ion, a'i ferched, ac a ddywedodd wrthynt, Wele, fy meibion a'm 
merched, y rhai ydych feibion a merched fy nghyntaf-anedig, mì 
a ewyllysiwn i chwi roddi clust i'm geiriau ; canys dywedodd 
yr Arglwydd Dduw, yn gymmaint ag y cadwch fy ngorchym- 
ynion, chwi a lwyddwch yn y tir ; ac yn gymmaint ag na chad- 
wch fy ngorchymynion, chwi a dorir ymaith oddì ger fy mron. 
Ond, wele, fy meibion a'm merched, nia gallaf fyned ì lawr i'm 
bedd, heb adael bendith arnoch: Canys wele, mi a_ wn os hyff- 
orddir chwi yn y ffordd y dylech fyned, na ymadewch â hi. 
Am hyny, os melldithir chwi, wele, gadawaf fy mendith 
arnoch, fel y cymmerer y felldith oddiwrthych, acy gofyner hi 
ar benau eich rhieni. Am hyny, o herwydd fy mendith, yr 
Arglwydd Dduw ni ddyoddefa i chwi gael eich dyfetha; am 
hyny, efe a fydd yn drugarog wrthych, ac wrth eich had 
n 


y . 

A buareli'm tad orphen llefaru wrth feibion a merched 
Laman, iddo achosi i feibion a merched Lemuel gael eu dwyn o'i 
flaen. Ac efe a lefarodd wrthynt hwy, gan ddywedyd, Wele, fy 
meibion a'm merched, y rhai ydych feibion a merched fy ail fab; 
wele, yr wyf yn gadael i chwithau yr un fendith ag a adewais ì 
feibion a merched Laman; am hyny, ni lwyr-ddyfethir di; 
eithr yn y diwedd dy had di a fendithir. 

A bu ar ol i'm tad orphen llefaru wrthynt hwy, wele, efe a 
lefarodd wrth feibion Ishmael, ïe, ac hyd y nod ei holl deulu. 
Ac ar ol iddo orphen llefaru wrthynt hwy, efea lefarodd wrth 
Sam, gan ddywedyd, Gwynfydedig ydwyt ti, a'th had ; canys tì 
a etifeddi y tir, megys dy frawd Nephi. A'th had di a gyfrifir 
gyda'i had ef; a thi a fyddi yn debyg i'th frawd, a'th had yn 
debyg i'w had yntau ; a thï a fendithir trwy dy holl ddyddiau. 

A bu ar ol i'm tad Lehi lefaru wrth ei holl dŷ, yn ol teimlad- 
au ei galon, ac ysbryd yr Arglwydd yr hwn oedd ynddo, iddo 
fyned yn hen. A bu iddo farw, a chael ei gladdu. 

A bu cyn pon llawer o ddyddiau ar ol eì farwolaeth, i Laman 
a Lemuel, a meibion Ishmael, fod yn ddigllawn wrthyf o 
herwydd rhybyddion yr Arglwydd ; canys yr oeddwn i, Nephi, 
yn rhwym o lefaru wrthynt, yn ol ei air ef. Canys mi a 
lefarais lawer o bethau wrthynt, ac hefyd fy nhad, cyn eì 
farwolaeth ; y mae llawer o'r dywediadau hyny yn ysgrifen- 
edig ar fy llafnau ereill; canys y mae rhan fwyaf hanesyddol 
yn ysgrifenedig ar fy llafnau ereill. Ac ar y rhai hyn yr wyf 
yn ysgrifenu pethau fy enaid, a llawer o'r ysgrythyrau y rhaì 
ydynt wedi eu cerfìo ar y llafnau pres.. Canys y mae fy enaid 
yn ymhyfrydu yn yr ysgrythyrau, am calon yn eu dwys 
ystyried, ac yn eu hysgrifenu er addysg a lles fy mhlant. 
Wele, mae fy enaid yn ymhyfrydu yn mhethau yr Arglwydd ; 
a'm calon sydd yn dwys ystyried yn barhaus y pethau a welais 


ATL LYFR NEPHL b3 


“rcraglywais. Er hyny, y mae daioni mawr yr Arglwydd, wrth 
ddangosi mi ei waith mawr a rhyfedd, yn achosi i'm calon 
waeddi, Ys truan o ddyn wyf fì ; ïe, mae fy nghalon yn tristâu 
o herwydd fy nghnawd. Fy enaid a ymofidia oblegid fy anwir- 
eddau. Amgylchynir fì gan y profedigaethau a'r pechodau 
sydd barotaf i'm dal. A phan yr ewyllysiwyf orfoleddu, fy 
nghalon a ocheneidia o herwydd fy mhechodau ; er hyny, mi a 
wn yn mhwy yr ymddiriedais. Fy Nuw a'm cynnaliodd; efe 
a'm harweiniodd trwy fy mlinderau yn yr anialwch, ac a'm 
cadwodd ar ddyfroedd y dyfnder mawr. Llanwodd fì â'i gariad, 
hyd at ysiad fy nghnawd. Cywilyddiodd fy ngelynion, nes 
achosi iddynt grynu o'm blaen, Wele, gwrandawodd fy nghri 
yn y dydd, a rhoddodd i mi wybodaeth trwy weledigaethau yn 
ynos. Ac yn y dydd aethym yn hyf mewn gweddi nerthol o'i 
flaen ; ïe, fy llais a anfonais ì fyny yn uchel ; a daeth angylion 
i waered a gweinyddu i mi. Ac ar adenydd ei ysbryd y cym- 
merwyd fì ymaith i fynyddoedd uchel iawn. A gwelodd fy 
llygaid bethau mawrion ; ïe, sefrhy fawri ddyn: gan hyny, 
gorchymynwyd i mi beidio eu hysgrifenu hwynt. O, ynte, os 
gwelais bethau mor fawr—os yw yr Arglwydd, yn ei ymddar- 
“ostyngiad at blant dynion, wedi ymweled â dynion gyda'r fath 
drugaredd, paham yr wyla fy nghalon, ac yr ymhwyrfryda fy 
enaid yn nglŷn trallod, ac y treulia fy nghnawd, ac y lleiha fy 
nerth, o herwydd fy nghystuddiau? A phaham yr ymroddaf 
i bechod, o herwydd fy nghnawd ? _ Iê, paham y rhoddaf ffordd 
ìi brofedigaethau, er i'r un drwg gael lle yn fy nghalon, i ddin- 
ystrio fy heddwch a chystuddio fy enaid. Paham yr wyf yn 
ddigllawn o herwydd fy ngelyn ? _ Dihuna, fy enaid! Na ddi- 
hoena mwyach mewn pechod. Gorfoledda, fy nghalon, ac na 
rodda le mwyach i elyn fy enaid. Naddigia mwyach, o her- 
wydd fy ngelynion. Na leiha dy nerth,o herwydd fy nghys- 
tuddiau. Gorfoledda, fy nghalon, a gwaedda ar yr Arglwydd, 
a dywed, O, Arglwydd, moliannaf dy enw yn dragywydd ; ïe, 
fy enaid a ymorfoledda ynot ti, fy Nuw, a chraig fy iachawdwr- 
iaeth. O Arglwydd, a waredi di fyenaid? A waredi di fi 
allan o ddwylaw fy ngelynion? A wnai di imi grynu wrth 
weled pechod? A gaiff pyrth uffern fod yn nghau o'm blaen 
'yn barhaus, o herwydd fod fy nghalon yn ddrylliog a'm hysbryd 
yn gystuddiedig? O Arglwydd, a beidi a chau pyrth trugar- 
edd o'm blaen, fel y rhodiwyf lwybr y glyn isel, fel y byddwyf 
gywir ar y ffordd eglur? O, Arglwydd, a amgylchyni di fi yn 
ngwisg dy gyfiawnder? O Arglwydd, a wnai di ffordd i'm 
ddianc o flaen fy ngelynion ?_ A. wnaì di fy llwybr yn uniawn o'm 
blaen? A wnai di beidio gosod maen tramgwydd ar fy ffordd ? 
eithr clirio fy ffordd o'm blaen, a pheidio caui fyny fy ffordd 
i, eithr ffyrdd fy ngelynion. O Arglwydd, mi a ymddiriedais 
ynot, ac a ymddiriedaf ynot byth. Ni ymddiriedaf mewn 
braich o gnawd ; canys mi a wn mai melldigedig yw yr hwn a 
ymddiriedo mewn braich o gnawd. Iê, melldigedig yw yr hwn 


5c AIL LYFR NEPHI. 


a ymddirìedo mewn dyn, neu a wnelo gnawd yn fraich iddo. 
1Iê, mi a wn y rhydd Duw yn haelionus i'r hwn a ofyno. _ Iê, fy 
Arglwydd a rydd i mi, osna ofynaf ar gam; gan hyny, dyr- 
ehafaf fy llais atat ti; ïe, mi a waeddaf arnat ti, fy Nuw, a 
ehraig fy iachawdwriaeth. Wele, fy llais. a ddyrchafa yn dra- 
gywydd âtat ti, fy nghraig a'm Duw tragywyddol, Amen. 


PENNOD IV. 


Were, dygwyddodd ì mi, Nephi, waeddi llawer ar yr Arglwydd 
fy Nuw, o herwydd digofaint fy mrodyr. Ond, wele, eu heidd- 
igedd hwynt a gynnyddodd ynfy erbyn, hyd nes y ceisiasant 
gymmeryd ymaith fy mywyd. _ Iê, hwy a rwgnachasant yn fy 
erbyn, gan ddywedyd, Meddylia ein brawd ieuengaf lywod- 
raethu arnom ni; ac yr ydym wedi cael llawer o brofiad o'i 
blegid ef; am hyny, yn awr lladdwn ef, fel na chaffom ein 
gofidio mwyach oblegid ei eiriau. Canys, wele, ni fynwn ni ef 
yn llywodraethwr arnom ; oblegid perthyna i ni y rhai ydym eî 
: frodyr hynaf, i lywodraethu y bobl hyn. Yn awr, nid wyf yn 
ysgrifenu ar y llafnau hyn, yr holl eiriau a rwgnachasant yn 
fy erbyn. Ond digoni mi yw dywedyd, iddynt geisio cym- 
meryd ymaith fy mywyd. 

A bu i'r Arglwydd fy rhybyddio i, Nephi, i fyned oddiwrth- 
ynt, a ffoi i'r anialwch, a'r holl rai a elent gyda mi. Am hyny, 
dygwyddodd ï mi, Nephi, gymmeryd fy nheulu, ac hefyd Zoram 

'a'i deulu, a Sam, fy mrawd hŷn, a'i deulu, a Jacob a Joseph, fy 
mrodyr ieuengaf, ac hefyd fy chwiorydd, a'r holl rai hyny a 
elent gyda mi. _ A'r holl rai hyny a elent gyda mi, oedd y sawl 
a gredent yn rhybyddion a dadguddiadau Duw; am hyny, hwy 
a wrandawsant ar fy ngeiriau. A nyni a gymmerasom ein 
pebyll, a pha bethau bynag a allem, ac a deithiasom yn yr anial- 
wch am yspaid llawer o ddyddiau. Ac wedi ini deithio am 
yspaid llawer o ddyddiau, ni a godasom ein pebyll. A'm pobl 
a ewyllysient alw enw y lle yn Nephi; am hyny ni a'i galwas- 
em Nephi. A'r holl rai ag oedd gyda mi, a gymmerasant 
arnynt alw eu hunain yn bobl Nephi. A nyni a gadwasom 
farnedigaethau, a. deddfau, a gorchymynion yr Arglwydd yn 
mhob peth, yn ol cyfraith Moses. A'r Arglwydd oedd gyda 
ni; a llwyddasom yn ddirfawr ; canys nia hauasom had, ac a 
fedasom drachefn mewn cyflawnder. A dechreuasom godî 
defaid, ac eidionau, a phob math o anifeiliaid. A myfi, Nephi, 
a ddygais hefyd y cof-ysgrifau y rhai oeddynt wedi eu cerfìo ar 
y llafnau pres; ac hefyd y belen neu'r cwmpawd, yr hwn a 
barotowyd i'm tad, gan law yr Arglwydd, yn ol yr hyn sydd 
yn ysgrifenedig. 

A buini ddechreu llwyddo yn fawr, a lliosogi yn y tir. A 
myfl, Nephi, a. gymmerais gleddyf Laban, ac a. wneuthym 


AIL LYFR NEPHI. 57 


lawer o gleddyfau ereill yn ol yr un dull, rhag mewn rhyw fodd 
i'r bobla elwid yn awr yn Lamaniaid, ddyfod arnom a'n din- 
ystrio; canys mi a wyddwn am eu casineb tuag ataf fi a'm 
plant, a'r sawl a elwid fy mhobl. Ac mi a ddysgais fy mhobl i 
adeiladu tai, ac i weithio yn mhob dull ar goed, ac haiarn, a. 
chopr, a phres, a dur, ac aur, ac arian, a mŵnau gwerthfawr, y 
rhai oeddynt mewn cyflawnder mawr. A myfì, Nephi, a adeil- 
edais deml; ac mi a'i gwnaethym yn ol dull teml Solomon, ond 
nad oedd wedi ei hadeiladu o gynnifer o bethau gwerthfawr, 
canys nid oeddynt i'w cael yn y tir ; am hyny, ni ellid ei had- 
eiladu fel teml Solomon. Ond yr oedd dull ei gwneuthuriad 
yn debyg i deml Solomon ; a'r gwaith arni oedd yn hardd iawn. 

A bu i mi, Nephi, beri i'm pobl fod yn ddiwyd, ac i weithio 
â'u dwylaw. A bu ìddynt ewyllysio i mi fod yn frenin arnynt. 
Eithr myfl, Nephi, a ddymunwn iddynt fod heb frenin ; er hyny, 
mi a wnaethym iddynt yn ol yr hyn ag oedd yn fy ngallu. Ac 
wele, geiriau yr Arglwydd agyflawnwyd i'm brodyr, y rhai a 
lefarodd efe am danynt hwy, y buaswn i yn llywodraethwr ac 
yn ddysgawdwr iddynt; am hyny, bum yn llywodraethwr ac 
yn ddysgawdwr iddynt, yn ol gorchymynion yr Arglwydd, hyd 
yr amser y ceisiasant gymmeryd ymaith fy mywyd. Am hyny, 
cyflawnwyd gair yr Arglwydd yr hwn a lefarodd wrthyf, gan 
ddywedyd, Yn gymmaint ag nas gwrandawant ar fy ngeiriau, 
torir hwynt ymaith oddi gerbron yr Arglwydd. Ac wele, hwy 
a dorwyd oddi ger ei fron. Ac efe a barodd i'r felldith ddyfod 
arnynt, ïe, melldith dost, o herwydd eu drygìoni. Canys wele, 
caledasant eu calonau yn ei erbyn ef, nes yr oeddynt wedì 
myned fel y gallestr; am hyny, gan eu bod yn wynion, ac yn 
dra phrydferth ac hyfrydol, ac fel na fyddent yn ddeniadol i'm 
pobl i, yr Arglwydd Dduw a barodd ìi groen du ddyfod arnynt. 
Ac fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw, Mi a achosaf iddynt 
fod yn ffiaidd gan dy fobl dì, oddieìthr iddynt edifarhau am eu 
hanwireddau. A melldigedig fydd had yrhwn a ymgymmysgo 
â'u had hwynt; canys hwy a felldithir hyd y nod â'r un felldith 
A'r Arglwydd a'i llefarodd, a daeth i ben. Ac o herwydd y 
felldith yr hon oedd arnynt, aethant yn bobl ddioglyd, yn llawn 
o ddrygioni a chyfrwysdra, ac a helasant yn yr anialwch am 
anifeiliaid ysglyfaethus. A'r Arglwydd Dduw a ddywedodd 
wrthyf, Hwy a fyddant yn ffrewyll i'th had di, er eu cyffroi 
hwynti gofio am danaf fi; ac yn gymmaint ag nas cofiìant fl, 
a gwrandaw ar fy ngeirìau, hwy a'u ffrewyllant hyd at eu 
dinystrio. 

A bu i mi, Nephi, gyssegru Jacob a Joseph i fod yn offeiriaid 
ac yn athrawon dros dir fy mhobl. A bu ìi ni fyw mewn modd 
dedwydd. Ac yr oedd deng mlynedd ar hugain wedi myned 
heibio oddiar pan adawsom Jerusalem. A myfì, Nephi, a ged- 
wais y cof-ysgrifau ar fy llafnau, y rhai a wnaethym, am fy 
mhobl, hyd yma. 

Abui'r Arglwydd Dduw ddywedyd wrtbyf, Gwna lafnau. 


5$ AIL LYFR NEPHI, 


ereill; a thi a gei ysgrifenu arnynt lawer o bethau ag ydynt yn 
dda yn fy ngolwg, er lleshad dy bobl. Am hyny, m Nephi, 
er ufyddhaui orchymynion yr Arglwydd, a aethym ac a wnaeth- 
ym y llafnau hyn ar ba rai y cerfiais y pethau hyn. Ac mi a 
gerfiais yr hyn oedd yn rhyngu bodd Duw. Ac os 

bodd fy mhobl â phethau Duw, rhyngir eu bodd hefyd nyn 
cerfìadau innau, y rhai ydynt ar y llafnau hyn. Ac os yw fy 
mhobl yn chwennych gwybod y rhan fwyaf neillduolo hanes 
fy mhobl, rhaid iddynt chwilio fy llafnau ereill... Ac y mae yn 
ddigon ì i mi ddweyd, fod deugain mlynedd wedi myned heibio, 
& Ri bod eisioes wedi cael rhyfeloedd ac amrafaelion gyda'n 
brodyr. 


PENNOD V. 


GEIRIAU Jacob, brawd Nephi, y rhai a lefarodd efe wrth bobl 
Nephi: Wele, fy anwyl frodyr, myfl, Jacob, wedi fy ngalw gan 
Dduw, a'm hordeinio yn ol eì urdd santaidd, ac wedi fy nghys- 
segru gan fy mrawd Nephi, ar yr hwn yr edrychwch chwi 
megys brenin, neu amddiffynwr, ac yn yr hwn yr ymddiried- 
wch am ddiogelwch, wele, gwyddoch fy mod i wedi llefaru wrth- 
ych lawer iawn o bethau ; er hyny, yr wyf yn llefaru wrthych 
etto; canys yr wyf yn chwennych lleshad eich eneidiau. Iê, 
fy ngofal sydd yn fawr am danoch; a chwi a wyddoch eich 
hunain mai felly y mae wedi bod erioed. Canys yr wyf wedi 
eich annog gyda phob diwydrwydd; ac yr wyf wedi dysgu i 
chwi eiriau fy nhad; ac a lefarais wrthych ynghylch pob peth 
ysgrifenedig, er creadigaeth y byd. 

Ac yn awr, wele, ewyllysiwn lefaru wrthych ynghylch y 
pethau sydd, a'r pethau sydd i ddyfod; am hyny, darllenaf ì 
chwi eiriau Isaiah.. Ac hwynt hwy yw y geiriau a ddymun- 
odd fy mrawd arnaf eu llefaru wrthych. Ac yr wyf yn llefaru 
wrthych er eich mwyn chwi, fel y dysgoch ac y gogoneddoch 
enw eich Duw. _ Ac yn awr, y geiriau a gaf fi lefaru yw y rhai 
hyny a lefarodd Isaiah ynghylch holl dŷ Israel; am hyny, 
gellir eu cymhwyso atoch chwi, canys yr ydych chwithau o dŷ 
Israel. Ac y mae llawer o bethau a lefarwyd gan Isaiah, a 
ellir eu cymhwyso atoch chwi, oblegid yr ydych chwithau o 
dŷ Israel. 

Ac yn awr, dyma y geiriau : Fel hyn y dywed yr Arglwydd 
Dduw, Wcle, mi a gyfodaf fy llaw at y Cenedloedd, a dyrchafaf 
fy maner at y bobloedd; a dygant dy feibion yn eu mynwes, a 
dygir dy ferched ar eu hysgwyddau. Breninoedd hefyd fydd 
dy dadmaethod, a'u breninesau dy fammaethod ; crymant i ti 
â'u hwynebau tua'r llawr,a llyfant lwch dy draed; a chei 
wybod mai myfi yw yr Arglwydd; canys ni chywilyddir y 
rbai a ddysgwyliant wrthyf fi. 


AIL LYFR MNEPHI. 59 


Ac yn awr, myfl, Jacob, a ewyllysiwn lefaru ychydig 
ynghylch y geiriau hyn: Canys wele, yr Arglwydd a ddangos- 
edd i mi fod y rhai oeddynt yn Jerusalem, o bale y daethom, 
wedi eu lladd a'u caethgludo ; er hyny, yr Arglwydd a ddang- 
osodd ì mi y cawsent ddychwelyd etto. Ac efe a ddangosodd 
hefyd i mi y gwnai yr Arglwydd Dduw, Sanct Israel, amlygu 
eihuniddynt yn y onawd ; ac arol iddo amlygu ei 'hun, y 
ffrewyllent ac y croeshoelient ef, yn ol geiriau yr angel, yr hwn 
a'i llefarodd wrthyf fì. Ac ar ol ìddynt galedu eu calonau a'u 
gwar yn erbyn Sanct Israel, wele, barnedìgaethau Sanct Israel 
a ddaw arnynt. Ac y mae'r dydd yn dyfed pan y tarewir ac y 
eystuddir hwynt. Am hyny, av ol iddynt gael eu gyru yn eì 
ac yn mlaen, canys fel hyn y dywed. yr Axglwydd, Llawer a 
gystuddir yn y enawd, ac ni oddefìr ìi farw ; o herwydd gwedd- 
iau y ffyddlawn, hwy a_ wasgerir, ac a darewiìr, ac a ffieiddir ; 
er hyny, yr Arglwydd a fydd drugarog wrthynt, fel pan ddelont 
i wybodaeth o'u Gwaredwr, y cydgesglir hwynt drachefni dir- 
oedd eu hetifeddiaeth. 

A gwynfydedig yw y Cenedloedd, y rhai yr ysgrifenodd y 
prophwyd am danynt; canys wele, os edifarhant a pheidio 
ymladd yn erbyn Seion, nac ymuno â'r eglwys fawr a fífìaidd 
hono, hwy a achubir; canys yr Arglwydd a gyflawna ei gyfam- 
modau y rhai a wnaeth efe â'i blant; ac i'r dyben yma yr 
ysgrifenodd y prophwyd y pethau hyn. Am hyny, y rhai a 
ymladdant yn erbyn Seion a phobl gyfammodol yr Arglwydd, 
alyfant lwch eu traed ; ac ni chywilyddir pobl yr Arglwydd. 
Canys pobl yr Arglwydd yw y rhai a ddysgwyliant wrtho; 
canys hwy a ddysgwyliant o hyd am ddyfodiad y Messiah. 
Ac wele, yn ol geiriau y prophwyd, y Messiah etto yr ail waith 
a'u gwareda hwynt; am hyny, efe a amlyga ei hun iddynt 
mewn gallu a gogoniant mawr, hyd at ddinystrio eu gelynion, 
pan ddelo y dydd y credant ynddo; ac ni ddyfetha efe neb a 
gredo ynddo. A'r sawl ni chredant ynddo, a ddyfethir, trwy 
dân, a thrwy dymhestl, a thrwy ddaeargryn, a thrwy dywallt- 
iad gwaed, a thrwy haint, a thrwy newyn. A hwy a gant 
wybod mai yr Arglwydd sydd. Dduw, sef Sanct Israel; canys 
a ddygir y caffaeliad oddiar y cadarn, neu a waredir yr hwn a 
garcherir yn gyfiawn? Ond fel hyn y dywed yr Arglwydd, 
Iê, carcharorion y cadarn a ddygir, ac anrhaith y creulon a 
ddianc; canys yr Arglwydd a wared ei bobl gyfammodol. 
Canys fel hyn y dywed yr Arglwydd, Myfì a ymrysonaf â'th 
ymrysonwyr, ac a borthaf dy orthrymwyr â'u cig eu hunain, 
ac ar eu gwaed eu hunain y meddwant fel ar win melys; a 
gwybydd pob cnawd mai myfi yr Arglwydd yw dy achubydd ; 
a'th gadarn waredydd di, Jacob. Iê, oblegid fel hyn y dywed 
yr Arglwydd, A ollyngaisi ti ymaith, neu a fwriais i ti ymaith 
yn dragywydd? Canys fel hyn y dywed yr Arglwydd, Pa 
le y mae llythyr ysgar eichmam ? I bwy y gollyngais hì 
ymaith, nen i bwy o'm dyledwyr y gwerthais chwi iddo? 


60 AIL LYFB NEPHI. 


Wele, am eich anwireddau yr ymwerthasoch, ac am eich cam- 
weddau y gollyngwyd ymaith eich mam; am hyny, pan 
ddaethym, nid oedd neb i'm derbyn; a phan elwais, nid oedd 
neb i ateb. 

O dŷ Israel, gan gwttogi a gwttogodd fy llaw, fel na allaf 
ymwared ? neu onid oes ynof nerthiachub? Wele, â'm cer- 
ydd y sychaf y môr; gwneuthym eu hafonydd yn ddiffaethwch, 
a'u pysgod i ddrewi, oblegid sychu y dyfroedd; a threngant e 
syched. Gwisgaf y nefoedd â thywyllwch, a gosodaf sach-lian 
yn dô iddynt. Yr Arglwydd Dduw a roddodd i mi dafed y 
dysgedig, ìi fedru mewn pryd lefaru gair wrthyt tì, O dŷ Israel. 
Pan ydych yn ddiffygiol, deffry chwi bob boreu. Deffry 
nghlust i glywed fel y dysgedig. Yr Arglwydd Dduw a 
agorodd fy nghlust, a minnau ni wrthwynebais, ac ni chiliais 
yn fy ol.. Fy nghefn a roddais i'r curwyr, a'm cernau i'r rhai 
a dynai y blew. Ni chuddiais fy wyneb oddiwrth warad- 
wydd a phoeredd, canys yr Arglwydd Dduw a'm cymhorth ; am 
hyny ni'm cywìlyddir. Gan hyny gosodais fy wyneb fel 
callestr, a gwn na'm cywilyddir; a'r Arglwydd sydd agos, ac 
efe a'm cyfiawnha. Pwy a ymryson â mi? safwn ynghyd. 
Pwy yw fy ngwrthwynebwr ? nesâed ataf, ac mi a'i tarawaf 
trwy nerth fy ngenau; canys yr Arglwydd Dduw a'm cyn- 
northwya. A'r holl raì a'm bwriant i yn euog, wele, hwynt oll 
2 heneiddiant fel dilledyn, a'r gwyfyn a'u hysa hwynt. 

Pwy yn eich mysg sydd yn ofni yr Arglwydd, yn gwrandaw 
ar lais ei was ef, yn rhodio mewn tywyllwch, ac heb lewyrch 
iddo? Wele, chwi oll y rhai ydych yn cynneu tân, ac yn 
amgylchynu eich hunain â gwreichion, rhodiwch wrth lewyrch 
eich tân, ac wrth y gwreichion & gynneuasoch. O'm llaw i 
y bydd hyn i chwi ; mewn gofid y gorweddwch. Gwrandewch 
arnaf fi, ddilynwyr cyfiawnder: Edrychwch ar y graig y'ch 
naddwyd, ac ar geudod y ffos y'ch cloddiwyd o honi. Ed- 
rychwch ar Abraham eich tad, ac ar Sarah a'ch esgorodd; 
canys ei hunan y gelwais ef, ac y bendithiais ef. O herwydd 
yr Arglwydd a gysura Seion ; efe a gysura ei holl anghyfannedd- 
leoedd hi ; gwna hefyd ei hanialwch hi fel Eden, a'i diffaethwch 
fel gardd yr Arglwydd. Ceir ynddi lawenydd a hyfrydwch, 
diolch, a llais cân. Gwrandewch arnaf, fy mhobl ; a chlust- 
ymwrandewch â mi, fy nghenedl ; canys cyfraith a â allan oddi- 
wrthyf, a gosodaf fy mam yn oleuni pobloedd. Agos yw fy 
nghyfiawnder; fy iachawdwriaeth a aeth allan, fy mreichiau 
hefyd a farnant y bobloedd. Yr ynysoedd a ddysgwyliant 
wrthyf, ac a ymddiriedant yn fy mraich. Dyrchefwch eich 
llygaid tua'r nefoedd, ac edrychwch ar y ddaear isod: canys y 
nefoedd a ddarfyddant fcl mŵg, a'r ddaear a heneiddia fel dill- 
edyn, a'i phreswylwyr yr un modd a fyddant meirw. Ond fy 
iachawdwriaeth i a fydd byth, a'm cyfiawnder ni dderfydd. 

Gwrandewch arnaf y rhai a adwaenoch gyfiawndor, y bobl 
sydd â'm cyfraith yn eu calon ; nac ofnwch waradwydd dynion, 


AÏL LYFR NEPHI. | 


ac nac arswydwch rhag eu difenwad : canys y pryf a'u bwyty 
fel dilledyn, a'r gwyfyn a'u hysa fel gwlan. Eithr fy nghyfiawn- 
der afydd yn dragywydd, a'm hiachawdwriaeth o genedlaeth 
i genedlaeth. 

Deffro, deffro! gwisg nerth, O fraich yr Arglwydd ; deffro 
fel yn 'y dyddiau gynt. Onid tì yw yr hwn a doraist 
Rahab, ac a archollaist y ddraig? Onid tì yw yr hwn a 
sychaist y môr, dyfroedd y dyfnder mawr? yrhwn a wnaeth- 
ost ddyfnderoedd y môr yn ffordd i'r gwaredigion i fyned 
drwodd? Am hyny y dychwel gwaredigion yr Arglwydd, a 
hwy a ddeuant i Seion â chanu, ac â llawenydd a_ santeidd- 
rwydd tragywyddol ar eu penau: a goddiweddant lawenydd 
a hyfrydwch; gofìd a griddfan affy ymaith, Myfi yw; ie, 
myfì yw yr hwn a'ch dyddana chwi. Wele, pwy wyt ti, fel yr 
ofnit ddyn yr hwn fydd marw, a mab dyn yr hwn a wneir 
fel glaswelltyn ? ac a anghofì yr Arglwydd dy wneuthurwr, 
yrhwn a estynodd y nefoedd, ac aseiliodd y ddaear ? ac a 
ofnaist bob dydd yn wastad rhag llid y gorthrymydd, fel po 
darparai i ddinystrio? apha le y mae llid y gorthrymydd ? 
Y carcharor sydd yn brysio ìi gael ei ollwng yn rhydd, 
felnafyddo farw yn y pwll, ac na phallo ei fara ef. Eithr myfi 
yw yr Arglwydd dy Dduw, tônau yr hwn a ruodd; fy 
enw yw Arglwydd y lluoedd. Gosodais hefyd fy ngeiriau yn 
dy enau, ac yn nghysgod fy llaw y'th doais, fel y planwn y 
nefoedd, ac y seiliwn y ddaear, ac y dywedwn wrth Seion, 
Wele, fy mhobl ydwyt. Deffro, deffro, cyfod, Jerusalem, yr 
hon a yfaist o law yr Arglwydd gwpan ei lidiawgrwydd ef; 
yfaist waddod y cwpan erchyll, ïe, sugnaist ef; ac nid oes 
arweinydd iddi o'r holl feibion a esgorodd ; ac nid oes a ymafla 
yn ei llaw o'r holl feibion a fagodd. Y ddau fab hyn a ddaeth- 
ant atat; pwya ofidia trosot? dy ddinystr a'th ddystryw, a'r 
newyn arcleddyf: athrwy bwy y'th gysuraf? Dy feibion a 
lewygasant, oddieithr y ddau hyn ; gorweddant yn mhen pob heol 
fel tarw gwyllt mewn magl: llawn ydynto lidiawgrwydd yr 
Arglwydd, a cherydd dy Dduw. 

Am hyny gwrandaw hyn yn awr, y druan, a'r feddw, ac nid 
trwy win. Fel hyn y dywed dy Arglwydd, yr Arglwydd, a'th 
Dduw di, yr hwn a ddadleu dros eì bobl, Wele, cymmerais 
o'th law y cwpan erchyll, sef gwaddod cwpan fy llidiawgrwydd ; 
ni chwanegi ei yfed mwy. Eithr rhoddaf ef yn llaw dy gys- 
tuddwyr; y rhai a ddywedasant wrth dy enaid, Gostwng, fel 
yr elom drosot; a thi a osodaist dy gorff fel y llawr, ac fel heol 
i'r rhai a elent drosto. 

Deffro, deffro, gwisg dy nerth, O Seion; gwisg wisgoedd dy 
ogoniant, santaidd ddinas Jerusalem; canys ni ddaw o'th 
fewn mwy ddïenwaededig nac aflan. Ymysgwyd o'r llwch; 
eyfod, eistedd, Jerusalem; ymddattod oddiwrth rwymau dy 
wddf, ti gaethferch Seion. 


6e AlL LYWR NEPH[. 


PENNOD VI. 


Ac yn awr, fy anwyl frodyr, darllenais y pethau hyn, fel y 
gallech wybod ynghylch cyfammodau yr Arglywdd; ei fod ef 
wedi ymgyfammodi â holl dŷ Israel; ei fod wedi llefaru wrth yr 
Iuddewon, trwy enau ei brophwydi santaidd, sef o'r dechreuad 
i waered, o genedlaeth i genedlaeth, hyd nes delo yr amser yr 
adferir hwy i wir eglwys a chorlan Dduw ; pan eu cynnullir 
adref i diroedd eu hetifeddiaeth, ac y sefydlir hwynt yn eu holl 
diroedd addawedig. 

Wele, fy anwyl frodyr, yr wyf yn llefaru y pethau hyn 
wrthych fel y gorfoleddoch, ac y dyrchafoch eich penau yn 
dragywydd, oblegid y bendithion a rydd yr Arglwydd Dduw 
i'ch plant. Canys mi a wn eich bod wedi chwilio llawer, 
luoedd o honoch, i wybod pethau dyfodol; am hyny, gwn 
eich bod yn gwybod y rhaid i'n cnawd dreulio a marweiddio; 
er hyny, yn ein cyrff ni & welwn Dduw. Íê, mi a wn y 
gwyddoch, mai yn y oorff yr ymddangosa efe i'r rhai sydd yn 
Jerusalem, o ba le y daethom ni; canys y mae yn anghen- 
rheidiol i hyny fod yn eu mysg hwynt; o herwydd y mae 
yn rhaid i'r Creawdwr mawr ddyoddef darostwng ei hun 
megys dyn yn y cnawd, a marw dros bawb, fel y darostyngai 
efe bod dyn iddo ef ei hun. Canys megys yr aeth marwolaeth 
ar bawb, er cyflawni trefn drugarog y wdwr mawr, rhaìd 
fod gallu i adgyfodi, a rhaid i'r adgyfodiad ddyfod i ddyn o 
herwydd y cwymp; a daeth y cwymp o herwydd trosedd; 
ac oblegid i ddyn syrthio, hwy a dorwyd oddi gerbron yr Ar- 
glwydd; am hyny rhaid fod íawn anfeidrol; oddieithr ei 
fod yn iawn anfeidrol, nis gallaí y llygredig hwn wisgo anllyg- 
redigaeth. Am hyny, y farn gyntaf a ddaeth ar ddyn, a aroesi 
o anghenrheidrwydd yn ddiddiwedd. Ac os felly, rhaid fuasai i'r 
cnawd hwn orwedd i lawr i bydru a malurio yn llwch, i gyfodi 
byth mwy. 

O ddoethineb Duw! ei drugaredd â'i râs! Canys wele, pe 
ni chyfodai y cnawd mwyach, ein hysbrydoedd a ddeuent yn 
ddarostyngedig i'r angel hwnw a syrthiodd o bresennoldeb y 
Duw tragywyddol, ac a aeth yn ddiafol, i gyfodi byth mwy. 
A'n hysbrydoedd a fyddent yn gyffelyb iddo ef, ac aethem yn 
ddiafliaid, angylion i ddiafol, i gael ein cau allan o bresennoldeb 
ein Duw, ac i aros gyda thad y celwydd, mewn trueni, megys 
yntau ; ïe, y bod hwnw a dwyllodd ein rhieni cyntaf; yr hwn 
a ymrithia braidd yn angel goleuni, ac a gynhyrfa blant 
dynion i gynghreirio llofruddiaeth, a phob math o weithredoedd 
dirgel y tywyllwch. 

O, mor fawr yw daioni eìn Harglwydd, yr hwn a_ barotodd 
ffordd i ni ddianc rhag yr anghenfil ofnadwy hwn; ïe,* yr 
anghenfil hwnw, marwolaeth ac uffern, yr hyn a alwaf yn far- 
wolaeth y corff, ac hefyd farwolaeth yr ysbryd. Ac oblegid 
ffordd achubol cin Duw, Sanct Israel, y farwolaeth hon am ba 


AìL LYFR NEPHY. 6 


tn y lÍefarais, yr hon yw yr un dymmorol, a rydd i fyny eî 
meirw; yr hon farwolaeth yw y bedd. _ A'r farwolaeth hon am 
ba un y llefarais, yr hon yw y farwolaeth ysbrydol, a ryddi fyny 
ei meirw ; yr hon farwolaeth ysbrydol yw uffern; am hyny, 
rhaid ì farwolaeth ac uffern roddi i fyny eu meirw, a rhaid i 
uffern roddi i fyny ei hysbrydoedd carcharedig, a rhaid i'r bedd 
roddi ì fyny ei gyrff carcharedig, ac adferir cyrff ac ysbrydoedd 
dynion y naill at y llall ; a thrwy allu adgyfodiad Sanct Israel 
y bydd hyn. 

O, mor ogoneddus yw cynllun ein Duw! Canys ar y llaw 
arall, paradwys Duw arydd i fyny ysbrydoedd y cyfiawnion, 
a'r bedd a rydd i fyny gyrff y cyflawnion ; ac adferir yr 
ysbryd a'r corff at eu gilydd drachefn, a daw pob dyn yn 
anllygredig, ac anfarwol, a hwy a fyddant yn eneidiau byw, yn 
meddu gwybodaeth berffaith megys nînnau yn y cnawd; 
oddieithr fod ein gwybodaeth nii fod yn berffaith; am hyny, 
cawn ni feddu gwybodaeth berffaith am ein holl euogrwydd, a'n 
haflendid, a'n noethni; a'r cyfiawn a gwnt feddu gwybodaeth 
berffaith o'u mwynhad, a'u cyflawnder, wedi eu gwisgo â 
phurdeb, ïe, sef â gwisg cyflawnder. 

A bydd, ar ol ibob dyn fyned o'r farwolaeth gyntaf hon i 
fywyd, yn gymmaint â'u myned yn anfarwol, rhaid iddynt 
ymddangos gerbron brawdle Sanct Israel; ac yna daw y farn, 
ac yna rhaid eu barnu yn ol barn santaidd Duw. Ac yn 
ddiau, fel mai byw Duw, cblegid yr Arglwydd a'i llefarodd, a'i 
air tragywyddol ydyw, yr hwn níd â heìbio, y rhai ydynt 
gyflawn, a fyddant gyflawn etto, a'r rhaí ydynt aflan a fyddant 
aflan etto; am hyny, y rhaí ydynt aflan, yw y diafol a'i angyl- 
ion; a hwy aânt Í dân tragywyddol, a barotowyd iddynt; 
a'u poenedigaeth sydd megys llyn o dân a brwmstan, fflamiau yr 
hon sydd yn esgyn ì fyny yn oes oesoedd, ac heb ddiwedd iddynt. 

O fawredd a chyfiawnder ein Duw !. Oblegid efe a gyflawna 
ei holl eiriau, a hwy a_aethant allan o'i enau, a'i gyfraith sydd 
raid ei chyflawni. Ond, wele, y cyfiawnion, saint Sanct Israel, 
y rhai a gredent yn Sanct Israel, y rhai a ddyoddefent groesau 
y byd, ac a ddirmygent eí waradwydd; hwy a etifeddant 
deyrnas Dduw, yr hon a barotowyd íddynt er seiliad y byd, a'u 
llawenydd a fydd gyflawn yn dragywydd. 

O fawredd a thrugaredd ein Duw, Sanct Israel! Oblegid 
efe & achub ei saint rhag. yr anghenfil ofnadwy hwnw y diafol, 
a marwolaeth, ac uffern, a'r llyn hono o dân a brwmstan, yr 
hon sydd boenedigaeth ddiddiwedd. 

O, pa mor fawr yw santeiddrwydd ein Duw! Oblegid y 
mae yn gwybod pob peth, ac nid oes un peth nad yw efe yn ei 
wybod. Ac y mae yn dyfod i'r byd fel yr achubo bob dyn, os 
gwrandawant ar ei lais; canys, wele, y mae yn dyoddef 
poenau pob dyn; ïe, poenau pob creadur byw, gwrrywod, 

nywod, a phlant, y rhaì a berthynant ìi deulu Adda. Ac efe 
a ddyodcefodd hyn, fel y dygai adgyfodiad i bob dyn,fely 


64 AIL LYFR NEPHI, 


caffo pawb sefyll o'i flaen yn nydd mawr y farn. Âc efe â 
orchymyna i bob dyn edifarhau, a chymmeryd eu bedyddio yn 
ei enw, gan fod â ffydd berffaith yn Sanct Israel, neu ni allant 
gaeleu hachub yn nheyrnas Dduw. Ac os na edifarhant a 
chredu yn ei enw, a chymmeryd eu bedyddio yn ei enw, & 
pharhau hyd y diwedd, hwy a ddemnir; canys yr Arglwydd 
Dduw, Sanct Israel, a'i llefarodd; am hyny efe a roddodd 
gyfraith; a lle nad oes gyfraith, nid oes gosb; alle nad oes 
gosb, nid oes gondemniad ; a lle nad oes gondemniad, y mae 
gan drugareddau Sanct Israel hawl arnynt, o herwydd yr 
ìawn ; oblegid hwy a achubir drwy ei allu ef; canys y mae yr 
iawn yn boddloni gofynion ei gyfìawnder ar yr holl rai hyny 
naroddwyd y gyfraith iddynt, fel y gwareder hwynt rhag yr 
anghenfil ofnadwy hwnw, marwolaeth ac uffern, a'r diafol, a'r 
llyn o dân a. brwmstan, yr hyn yw poenedigaeth diddiwedd : 
ac adferir hwynt at y Duw hwnw a roddodd anadl ynddynt, 
yr hwn yw Sanct Israel. 

Ond gwae yr hwn y rhoddwyd y gyfraith iddo; ïe, yr hwn 
sydd ganddo holl orchymynion Duw, megys ninnau, ac yn eu 
troseddu hwynt, ac yn camdreulio dyddiau ei brawf, canys ei 
sefyllfa sydd yn enbyd ! 

O gyfrwysdra cynllun yrun drwg ! O, oferedd, a gwendid, 
a ffolinebdynion! Pan y maent yn ddysgedig, tybiant eu bod 
yn ddoethion, ac ni wrandawant ar gynghor Duw, canys gosod- 
ant ef o'r neilldu, gan dybied eu bod yn gwybod o honynt eu 
hunain,—am hyny, eu doethineb sydd ffolineb, ac nid yw yn eu 
lleshau hwynt. A hwy a ddyfethir. 

Eithr bod yn ddysgedig sydd dda, os gwrandawant ar gyng- 
horion Duw. Ond gwae y cyfoethog, y rhai ydynt gyfoethog 
o ran pethau y byd. Canys o herwydd eu bod yn gyfoethog, 
dirmygant y tlawd, ac erlidiant y rhai addfwyn, a'u calonau 
sydd yn eu trysorau; am hyny eu trysor yw eu duw. Ac 
wele, eu trysor hwynt a ddyfethir hefyd gyda hwynt. A gwae 
y byddariaid, na chlywant ; canys hwy a ddyfethir. Gwae y 
deillion, na welant, canys hwy a ddyfethir hefyd. Gwae y 
dienwaededig o galon; canys gwybodaeth am eu hanwireddau 
a'i tery hwynt yn y dydd diweddaf. Gwae y celwyddog; 
canys efe a deflir ìi uffern. Gwae y llofrudd, yr hwn a gyn- 
llunia ì ladd ; canys efe a gaiff farw. Gwae y rhai hyny sydd 
yn puteinio; canys hwy adefliri uffern. Iê, gwae yr eilun- 
addolwyr; canys y mae diafol yr holl ddiafliaid yn ymhyfrydu 
ynddynt hwy. Ac, yn fyr, gwae yr holl rai hyny sydd yn 
marw yn eu pechodau ; canys hwy a ddychwelant at Dduw, ac 
a welant eu wyneb, ac a arosant yn eu pechodau. 

O, fy anwyl frodyr, cofiwch yr echrysionrwydd o droseddu 
yn erbyn y Duw Santaidd hwnw, ac hefyd yr echryslonrwydd 
o ymollwng i gael ein denu gan yr un drwg hwnw. Cofiwch, 
mai syniad y cnawd, marwolaeth yw; a syniad yr Ysbryd, 
bywyd tragywyddol yw. 


AIL LYFR NEPHI. 65 


O, fy anwyl frodyr, rhoddwch glust i'm geiriau. Cofiwch 
fawredd Sanct Israel. Na ddywedwch i mi lefaru pethau 
celyd wrthych ; canys os gwnewch, chwi a gablwch y gwir- 
ionedd; canys mi a lefarais eiriau eich Gwneuthurwr. Mia 
wn fod geiriau gwirionedd yn gelyd yn erbyn pob aflendid ; 
eithr nid yw y cyfiawn yn eu hofni hwynt, canys hwy a garant 
y gwirionedd, a hwy ni syflir. 

O, ynte, fy anwyl frodyr, deuwch at yr Arglwydd, y Sanct. 
Cofiwch fod. ei ffyrdd ef yn gyfiawn. Wele, y ffordd i ddyn 
sydd gul,eithr gorwedda yn uniawn o'i flaen, a Sanct Israel 
yw ceidwad y porth; ac nid oes ganddo was yno; a ffordd 
arall nid oes, oddieithr trwy y porth, canys ni ellir ei dwyllo ef; 
oblegid yr Arglwydd Dduw yw ci enw. A'r hwn sydd yn curo, 
iddo ef yr agora; a'r doeth a'r dysgedig, a'r rhai sydd gyf- 
oethog, y rhai ydynt wedi ymchwyddo o herwydd eu dysgeid- 
iaeth, a'u doethineb, a'u cyfoeth; ïe, hwynt hwy yw yrhaia 
ddirmygir ganddo ef ; ac oddieithr iddynt fwrw y pethau hyn 
heibio, ac ystyried eu hunain yn ffyliaid gerbron Duw, ac 
ymostwngi eithafìon gostyngeiddrwydd, nis agora efe iddynt. 
Eithr pethau y doeth a'r synwyrol, a guddir oddiwrthynt am 
byth ; ïe, y dedwyddwch hwnw a barotowyd i'r saint. O, fy 
anwyl frodyr, cofiwch fy ngeiriau: Ŵele, yr wyf yn cym- 
meryd fy ngwisgoedd oddiam danaf, ac yn eu hysgwyd hwynt 
o'ch blaen chwi; erfyniaf ar Dduw fy iachawdwriaeth i'm 
chwilio â'i lygad holl-dreiddgar; am hyny, chwi a gewch 
wybod yn y dydd olaf, pan y bernir pawb am eu gweithred- 
oedd, ìi Dduw Israel fy ngweled yn ysgwyd cich anwireddau 
oddiwrth fy enaid, a'm bod yn sefyll mewn dyscleirdeb ger ei 
fron, ac yn rhydd o'ch gwaed chwi. 

O, fy anwyl frodyr, trowch ymaith oddiwrth eich pechodau ; 
ysgydwch ymaith gadwynau yrhwn sydd am eich rhwymo; 
deuwch at y Duw hwnw yr hwn yw craig eich iachawdwriaeth. 
Parotowch eich eneidiau erbyn y dydd gogoneddus hwnw, pan 
y gweinyddir cyfiawnder i'r cyfiawn; sef dydd. y farn, fel nad 
arswydoch gan ddirfawr ofn; fel na chofioch am eich euog- 

dd mawr mewn porffeithrwydd, a chael eich gorfodi i 
waeddi, Santaidd, santaidd yw dy farnedigaethau di, O Ar- 
glwydd Dduw Hollalluog. Eithr fy euogrwydd i sydd hysbys 
i'm ; mi a droseddais dy gyfraith, a'm troseddiadau sydd eiddof; 
a'r diafol a'm cafodd, nes yr wyf yn ysglyfaeth i'w fawr drueni. 
Ond wele, fy mrodyr, a oes anghen ì mi eich deffroi chwi 
ynghylch gwirioneddolrwydd dychrynllyd y pethau hyn? A 
Ywygwn i eich eneidiau, pe byddai eich meddwl yn bur? A 
fyddwn i yn eglur wrthych, yn ol eglurder y gwirionedd, pe 
buasech yn rhydd o bechod? Wele, pe buasech yn santaidd, 
mi a_lefarwn wrthych am santeiddrwydd; ond gan nad ydych 

santaidd, a chwithau yn edrych arnaf fel athraw, rhaid mai 

uddiol i mi eich dysgu am ganlyniadau pechod. Wele, fŷ 

enaid a ffieiddia bechod, a'm calon a ymhyfryda mewn cyfiaw* 
$ 


f 


AIL LYFR NEPITL 


der; ac mi a foliannaf enw fy Nuw. Deuwch, fy mrodyr, 
pawb sydd yn sychedu, deued i'r dyfroedd; a'r hwn sydd heb 
arian, deued, pryned, a. bwytaed ; ïe, deuwch a phrynwch win 
a llaeth, heb arian ac heb werth. Am hyny, na weriwch arian 
am yr hyn nid yw wcrth, na'ch llafur am yr hyn nid yw yn 
digoni. Gwrandewch yn astud arnaf, a chofiwch y geiriau 
alefarais: a deuwch at Sanct Israel, a gwleddwch ar yr hyn 
nì dderfydd, ac ni ellir ei lygru, ac ymhyfryded eich enaid 
mewn brasder. Wcle, fy anwyl frodyr, cofiwch eiriau eich 
Duw; gweddiwch arno yn barhaus y dydd, a diolchwch i'w 
enw santaidd y nos. Gorfoledded eich calonau, a gwelwch mor 
fawr yw cyfammodau yr Arglwydd, a pha mor fawr yw ei 
ddarostyngiad at blant dynion; ac o herwydd eì fawredd, a'î. 
ras, a'i drugaredd, addawodd i ninachaffai ein had eu llwyr- 
ddyfetha, yn ol y cnawd, eithr y gwnai efe eu cadw hwynt; 
ac mewn cenedlaethau dyfodol, deuant yn gangen gyfìawn o dŷ 
Israel. 

Ac yn awr, fy mrodyr, mi a fynwn lefaru ychwaneg wrth- 
ych; eithr y fory mi a draethaf wrthych y gweddill o'm 
geiriau. Amen. 


PENNOD VII. 


Ac yn awr myfi, Jacob, a lefaraf wrthych drachefn, fy anwyl 
frodyr, ynghylch y gangen gyfiawn hon am ba un y llefarais. 
Canys wele, yr addewidion a. gawsom, ydynt yn addewidion i 
ni yn ol y cnawd; am hyny dangoswyd i mi y dyfethir llawer 
o'n plant yn y cnawd, oblegid anghrediniaeth, er hyny y bydd 
Duw drugarog wrth lawer; a'n plant a adferir, fel y deuont at 
yr hyn a rydd wybodaeth gywir iddynt am eu Gwaredwr. Am 
hyny, megys y dywedais wrthych, y mae yn rhaid ì Grist 
(oblegid dywedai yr angel wrthyf neithiwr mai hyn fyddai ei 
enw) ddyfodi blith yr Iuddewon,i blith y rhai ydynt y rhan 
fwyaf ddrygionus o'r byd ; a hwy a'i croeshoeliant ef: Canys 
fel hyn y mae yn gweddu i'n Duw ni; ac nid oes un genedl 
arall ar y ddaear a groeshoelient eu Duw. Canys pe cyf- 
lawnid y gwyrthiau mawrion yn mhlith rhyw genedloedd 
ereill, hwy a edifarhaent, ac a wybyddent mai efe oedd eu Duw ; 
ond o herwydd eu rhagrith a'u hanwiredd, hwynt hwy yn 
Jerusalem a wargaledant yn ei erbyn, nes y croeshoelir ef. 
Am hyny, o herwydd eu hanwìireddau, daw arnynt ddinystr- 
iadau, newyn, heintiau, a thywalltiad gwaed; a'r rhai nî 
ddinystrir, a wasgerir yn mhlith pob cenedl. 

Ond, wele, fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw, Pan ddelo 
y dydd y bydd iddynt gredu ynof, mai myfi yw Crist, yna yr 
wyf wedi ymgyfammodi â'u tadau yr adferir hwy yn y cnawd, 
ar y ddaear,i diroedd eu hetifeddiaeth. A bydd iddynt gael 


AIL LYFR NEPHI. 67 


eu casglu ì mewn o'u hir wasgariad, o ynysoedd y môr, ac o 
bedwar cwr y ddaear; a chenedloedd y Cenedloedd a fyddant 
yn fawr yn fy ngolwg i, medd yr Arglwydd, wrth eu 
dwyn hwynt i diroedd eu hetifeddiaeth. Iê, breninoedd y 
Cenedloedd a fyddant yn dadmaethod iddynt, a'u breninesau 
yn fammaethod; am hyny, y mae addewidion yr Arglwydd yn 
fawr tuag at y Cenedloedd, canys efe a'i llefarodd, a phwy a 
ddichon ammau ? Ond wele, y tir hwn, medd yr Arglwydd, 
a fydd yn dir dy etifeddiaeth di, a'r Cenedloedd a fendithir yn 
y tir. A'r tir hwn a fydd yn dir rhyddid i'r Cenedloedd, ac 
mi chyfyd ar y tir freninoedd i'r Cenedloedd; ac mi a am- 
ddiffynaf y tir hwn yn erbyn pob cenedl arall, a'r sawl a 
ymladdo yn erbyn Seion a ddyfethir, medd yr Arglwydd; 
canys yr hwn a gyfodo frenin yn fy erbyn i a ddyfethir, canys 
myfi, yr Arglwydd, Brenin y nefoedd, a fyddaf yn frenin 
iddynt hwy, ac a fyddaf yn oleuni bythol i'r rhai a wrandawant 
fy ngeiriau. Am hyny, o achos hyn, fel y cyflawner fy 
nghyfammodau y rhai a wnaethym â phlant dynion, yr hyn a. 
wnaf iddynt tra yn y cnawd, anghenrhaid yw i mi ddinys- 
trio dirgel weithredoedd y tywyllwch, a_ liofruddiaethau, a 
ffieidd-dra; am hyny, yr hwn a ymladdo yn erbyn Seion, 
Iuddew a Chenedl-ddyn, caeth a rhydd, gwrryw a benyw, a 
ddyfethir; canys hwynt hwy yw putain yr holl ddaear; canys 
y rhai nid ydynt gyda mi sydd yn fy erbyn, medd ein Har- 
glwydd. Canys mi a gyflawnaf fy addewidion y rhai & 
wnaethym â phlant dynion, yr hyn a wnaf iddynt tra yn 
y cnawd: am hyny, fy anwyl frodyr, fel hyn y dywed ein 
Duw, Mi a gystuddiaf dy had di trwy Ìaw y Cenedloedd; er 
hyny, mi a feddalhaf galonau y Cenedloedd, fel y byddont 
megys tad iddynt; am hyny y Cenedloedd a fendithir ac a 

ifir yn mhlith tŷ Israel. Am hyny mi a gyssegraf y tir 
hwn i'th had di, ac i'r rhaî a gyfrifir yn mhlith dy had yn 
dragywydd,. yn dir eu hetifeddiaeth; canys mae yn dir 
dewisol, medd yr Arglwydd wrthyf, uwchlaw pob tir arall; 
am hyny, pawb a breswyliant arno, a gant fy addoli i, medd 
Duw. 


Ac yn awr, fy anwyl frodyr, gan weled fod ein Tad trugarog 
wedi rhoddi i ni wybodaeth mor fawr am y pethau hyn, bydd- 
ed ini ei gofìo ef, a gosod ein pechodau o'r neilldu, a pheidio 
gostwng ein penau, canys nid ydym wedi ein bwrw ymaith ; 
er hyny, ni a yrwyd allan o wlad ein hetifeddiaeth; 
etto ni a arweiniwyd i wlad well, oblegid yr Arglwydd a 
wnaeth y môr i ni yn llwybr, ac yr ydym ni ar ynys y môr. 
Ond mawr yw addewidion yr Arglwydd i'r rhai ydynt ar 
ynysoedd y môr ; am hyny, gan y dywedir ynysoedd, rhaid fod 
ychwaneg nag hon, a phreswylir hwynt hefyd gan ein brodyr 
ni. Canys wele, y mae yr Arglwydd Dduw wedi arwain rhai 

maith o dŷ Israel o bryd i bryd, yn ol ei ewyllys a'i fodd- 
Tonrwydd. Ac yn awr, wele, y mae yr Arglwydd yn cofia. 


68 AIL LYFR NEPHI. 


am yr holl rai a dorwyd ymaith, am hyny y mae yn ein cofio 
ninnau hefyd; gan hyny llawenhewch yn eich calonau, 8 
chofiwch eich bod yn rhydd i weithredu drosoch eich hunain—Ì 
ddewis ffordd marwolaeth dragywyddol, neu ffordd bywyd 
dragywyddol. Am hyny, fy anwyl frodyr, ymgymmodwch ag 
ewyllys Duw, ac nid ewyllys y diafol a'r cnawd ; a chofiwch ar 
ol ymgymmodi â Duw, mai yn a thrwy râs Duw yr ydych yn 
gadwedig. Am hyny, cyfoded Duw chwi o farwolaeth trwy 
allu yr adgyfodiad, ac hefyd o farwolaeth dragywyddol trwy 
allu yr iawn, fel y derbynier chwi i deyrnas dragywyddol Duw, 
fel y moliannoch ef trwy ddwyfol râs... Amen. 


PENNOD VIII. 


Âc yn awr, Jacob a lefarodd lawcr o bethau yn ychwaneg wrth 
fy mhobl yr amser hwnw; er hyny, dim ond y pethau hyn 
a orchymynais i eu hysgrifenu, canys y mae'r pethau a ysgrif- 
enais i yn ddigon genyf. 

Ac yn awr, myfi, Nephi wyf yh ysgrifenu ychwaneg o 
eiriau Ísaiah, canys y mae fy enaid yn ymhyfrydu yn ei eiriau 
ef. Canys mi a gymhwysaf ci ciriau ef at fy mhobl i, ac a'u 
danfonaf allan at fy holl blant, oblegid yn wir efe a welodd fy 
Ngwaredwr, megys yr wyf finnau wedi ei weled ef. Ac y 
mae fy mrawd Jacob hefyd wedi ei weled ef megys finnau: 
am hyny dantonaf allan eu geirian hwynt at fy mhlant, er 
profi iddynt fod fy ngeiriau i yn wirioneddol. Am hyny, 
trwy eiriau tri, medd Duw, y gwneir fy ngair yn safadwy. 
Er hyny, y mae Duw yn danfon rhagor o dystion, ac yn profì 
ei holl eiriau. Wele, fy enaid a ymhyfryda wrth brofi i'm 
pobl wirionedd dyfodind Crist; canys i'r dyben hyn y rhodd- 
wyd cyfraith Moses; a phub peth a roddodd Duw i ddyn er 
dechreuad y byd, a fu yn gysgod o hono ef.. Fy enaid hefyd a 
ymhyfryda yn nghyfammotau yr Arglwydd, y rhai a. wnaeth 
â'n tadau : ïe, fy enaid a ymhyfryda yn ci râs ac yn ci gyf- 
iawnder, a'i allu, a'i drugaredd yn y drefn fawr a thragywyddol 
o waredigaeth oddiwrth angeu. A'm henaid a ymhyfryda wrth 
brofi i'm pobl, pe na ddeuai Crist, y cyfrgollid pob dyn. 
Canys os nad oes Grist, nid oes Dduw ; ac os nad oes Dduw, 
nid ydym ninnau, oblegid ni allai fod creadigaeth. Eithr y 
mae Duw, ac efo yw Crist, ac y mae yn dyfod yn nghyflawn- 
dcr amser ei hun. . | 

Ac yn awr ysgrifonaf rai o ciriau Isaiah, fel y gallo pw 
bynag o'm pobl a welont y geiriau hyn, ddyrchafu eu cal- 
onau a gorfoleddu dros bob dyn. Yn awr, y rhai hyn yw 
y geiriau, a gellwch eu cymhwyso atoch eich hunain ac 
at bawb. 

Y gair a welodd Isaiah, fab Amos, am Judah a Jerusalern, 


AIL LYFR NEPHI. 69 


A bydd yn y dyddiau diweddaf, pan fydd mynydd tŷ yr 
Arglwydd wedi ei barotoi yn mhen y mynyddoedd, ac yn 
ddyrchafedig goruwch y bryniau; a'r holl genedloedd a ddy- 
lifant ato; a phobloedd lawer a ânt ac a ddywedant, Deuwch 
ac esgynwn i fynydd yr Arglwydd, i dŷ Duw Jacob; ac efe 
a'n dysg ni yn ei ffyrdd, ac ni a rodiwn yn ei lwybrau ef; 
canys y gyfraith a â allan o Seion, a gair yr Arglwydd o 
Jerusalem. Ac efe a farna rhwng y cenedloedd, ac a gerydda 
bobloedd lawer: a hwy a gurant eu cleddyfau yn sychau, a'u 
gwaywffyn yn bladuriau: ni chyfyd cenedl gleddyf yn erbyn 
cenedl, ac ni ddysgant ryfel mwyach. Tŷ Jacob, deuwch, a 
rhodiwn yn ngoleuni yr Arglwydd ; ïe, deuwch, oblegid aethoch 
oll ar gyfeiliorn, pob un i'w ffyrdd drygionus ei hun. 

Am hyny, O Arglwydd, y gwrthodaist dy bobl, tŷ Jacob, am 
eu bod wedi eu llenwi allan o'r dwyrain, a'u bod wedi gwran- 
daw ar swynwyr megys y Philistiaid, ac mewn plant dyeithr- 
iaid yr ymfoddlonant. A'u tir sydd gyflawn o arian ac aur, 
ac nid oes diwedd ar eu trysorau; a'u tir sydd lawn o feirch, 
ac nid oes diwedd ar eu cerbydau. Eu tir hefyd sydd lawn 
oeilunod; i waith eu dwylaw eu hun yr ymgrymant, i'r hyn 
a wnaeth eu bysedd eu hun: a'r gwreng ni ymgryma, a'r bon- 
eddig ni ymostwng ; am hyny na faddeu iddynt. 

O chwi rai drygionus, cwch i'r graig, ac ymguddiwch yn y 
llwch, canys ofn yr Arglwydd, a gogoniant ei fawredd a'ch 
tery chwi. A bydd i uchel-drem dyn gael ei hiselu, ac uchcer 
dynion gael ei ostwng; a'r Arglwydd yn unig a ddyrchefir yn 
y dydd hwnw. Canys dydd Arglwydd y lluoedd a ddaw ar 
fyrder ar yr holl genedloedd: ïe, ar bob dyn ; ïe, ar y balch 
a'r uchel, ac ar bob un dyrchafedig; ac efe a ostyngir; ie, 
dydd yr Arglwydd a ddaw hefyd ar holl gedrwydd Libanus, 
canys y maent yn uchel a dyrchafedig; ac ar holl dderw 
Basan, ac ar yr holl fynyddoedd uchel, ac ar yr holl fryniau, ac 
ar yr holl genedloedd dyrchafedig, ac ar bob pobl, ac ar bob twr 
uchel, ac ar bob mur cadarn, ac ar holl longau y mor, ac ar 
holl longau Tarsis, ac ar yr holl luniau dymunol. _ Yna yr 
iselir uchelder dyn, ac y gostyngir uchder dynion; a'r Ar- 
glwydd yn unig a ddyrchefir yn y dydd hwnw. A'r eilunod a 
fwrw efe ymaith yn hollol. A hwy a ânt ì dyllau y creigiau, 
aci ogofau y ddacar, canys ofn yr Arglwydd a ddaw arnynt ; 
a gogoniant eî fawredd a'u tery hwynt, pan gyfodo efe i gyn- 
hyrfu y ddaear. Yn y dydd hwnw y teifl dyn ei eilunod 
arian, a'i eilunod aur, y rhai a wnaeth efe iddo ei hun i'w 
haddoli, i'r wadd ac i'r ystlymod; i fyned i agenau y creigiau, 
ac i gopïau y clogwyni; canys ofn vr Arglwydd a ddaw 
arnynt, a gogoniant eî fawredd a'u tery hwynt, pan gyfodo efe 
i gynhyrfu y ddaear. Peidiwch chwithau â'r dyn yr hwn sydd 
â'i anadl yn ei ffroenau; canys yn mha beth y gwneir cyfrif 
o hono ? 

Canys wele, yr Arglwydd, Arglwydd y llnoedd, a dŷn 


Yi); AIL LYFR NEPHI. 


ymaith o Jerusalem, ac o Judah, y cynnaliaeth a'r ffon, holl 
gynnaliaeth bara, â holl gynnaliaeth dwfr, y cadarn, a'r rhyfelwr, 
y barnwr, a'r prophwyd, y synwyrol a'r henwr, y tywysog deg 
â deugain, a'r anrhydeddus a'r cynghorwr, a'r crefftwr celfydd, 
a'r areithiwr hyawdl. A rhoddaf blant yn dywysogion iddynt, 
a bechgyn a arglwyddiaetha arnynt. A'r bobl a orthrymir y 
naill gan y llall, a phob un gan ei gymmydog; y bachgen yn 
erbyn yr henwr, a'r gwael yn erbyn yr anrhydeddus, a Me 
falchïa, Pan ymaflo gwr yn ei frawd o dŷ eì dad, gan ddy- 
wedyd, Y mae dillad genyt, bydd dywysogìni; ac na ddeued 
y cwymp hwn dan dy law di: yntau a dwng yn y dydd hwnw, 
gan ddywedyd, Ni fyddaf iachâwr; canys yn fy nhŷ nid oes 
fwyd na dillad: ma osodwch fì yn dywysog i'r bobl. Canys 
ewympodd Jerusalem, a syrthiodd Judah ; o herwydd eu tafod 
hwynt a'u gweithredoedd sydd yn erbyn yr Arglwydd, ì gyffroì 
llygaid eì ogoniant ef. 

Dull eu hwynebau hwynt a dystiolaetha yn eu herbyn, ac a 
fynega fod eu pechod megys Sodom, ac nas gallant ei guddio. 
Gwae eu heneidiau ! canys talasant ddrwg iddynt eu hunain. 
Dywedwch mai da fydd i'r cyfiawn; canys ffrwyth eu gweith- 
redoedd a fwytânt. Gwae yranwir! canys hwy a ddyfethir ; 
o herwydd gwobr eu dwylaw eu hunain a fydd iddynt. 

A'm pobl sydd â'u treiswyr yn fechgyn, a gwragedd & 
arglwyddiaetha arnynt. O fy mhobl, y rhai a'th dywysant sydd 
yn peri i ti gyfeiliorni, a ffordd dy lwybrau addystrywiant. Yr 
Arglwydd sydd yn sefyll ìi fyny i ymddadleu, ac yn sefyll ì 
farnu y bobloedd. Yr Arglwydd a ddaw ì farn ag henuriaid 
ei bobl, a'u tywysogìon ; canys chwi a fwytasoch y winllan, ac 
anrhaith y tlawd yn eich tai. Beth a feddyliwch chwi? Yr 
ydych yn curo ar fy mhobl, ac yn malu gwynebau y tylodion, 
medd Arglwydd Dduw y lluoedd. 

Yn mhellach, yr Arglwydd a ddywedodd, O herwydd balchïo o 
ferched Seion, a rhodio â gwddf estynedig, ac â llygaid gwammal, 
gan rodio a rhygyngu wrth gerdded, a thrystio â'u traed: am 
| hyny y clafra yr Arglwydd gorynau merched Seion; a'r Ar- 

glwydd a ddynoetha ei gwarthle hwynt. Yn y dydd hwnw y 
tŷn yr Arglwydd ymaith eu tinc-addurnìadau, eu rhwydwaith, 
a'u lloerawg wisgoedd, eu cadwynau, a'u breichledau, a'u mol- 
edau, eu pen-guwch, ac addurn eu coesau, a'u hysnodenau, 
a'u dwyfronegau, a^u clust-dlysau, eu modrwyau, ac addurn eu 
trwyn, eu gwisgoedd symudliw, a'u mentyll, a'u misyrnau, a'u 
crych-nodwyddau, eu drychau hefyd, a'u lliïain meinwych, a'u 
cocyllau, a'u gynau. 

A bydd yn lle perarogl, ddrewì ; bydd hefyd yn lle gwregys, 
rwygìad ; ac yn lle iawn drefn gwallt, foelni ; ac yn lle dwyfron- 
eF, gwregys o sach-lian; a llosgfa yn lle prydferthwch. Dy 
Wyr a syrthiant gan y cleddyf, a'th gadernid trwy ryfel. A'ì 
phyrth hi a ofidiant ac a alarant: a hithau yn anrheithiedig a 
eistedd ar y ddacar. 


AIL LYFR NEPHI. A 


Ac yn y dydd hwnw saith o wragedd a ymaflant mewn un 
£wr, gan ddywedyd, Ein bara ein hun a fwytâwn, a'n dillad ein 
hun a wisgwn: yn unig galwer dy enw di arnom ni, er cym- 
meryd ymaith ein gwarth ni. Yn y dydd hwnw y bydd blagnr- 
yn yr Arglwydd yn brydferthwch ac yn ogoniant; a ffrwyth ŷ 
ddaear yn rhagorol ac yn hardd ì'r rhai a ddiangasant o Israel. 

A bydd y gelwir y rhai â adewir yn Seion, ac a weddillir yn 
Jerusalem, yn santaidd, pob un a'r a ysgrifenwyd yn mhlith y 
rhai byw yn Jerusalem ; pan ddarffo i'r Arglwydd olchi bud- 
feddi merched Seion, a charthu gwaed Jerusalem o'i chanol, 
mewn ysbryd barn, ac mewn ysbryd llosgfa. A'r Arglwydd & 
grea ar bob trigfa o fynydd Seion, ac ar eì gymmanfaoedd, 
gwmwl a mwg y dydd, a llewyrch tân fflamllyd y nos; canys 
ar yr holl ogoniant y bydd amddiffyn. A phabell fydd yn gys- 
god y dydd rhag gwres, ac yn noddfa ac yn ddiddosfa rhag 
tymhestl a rhag gwlaw. 

Ac yna ycanaf im hanwylyd, ganiad fy anwylyd am ei 
winllan. Gwinllan sydd i'm hanwylyd mewn bryn tra ffrwyth- 
lon ; ac efe a'i cloddiodd hi, ac a'i digaregodd, ac a'i planodd o'r 
winwydden oreu, ac a adeiladodd dwr yn ei chanol, ac a wnaeth 
winwryf ynddi ; ac efe a ddysgwyliodd iddi ddwyn grawnwin, 
hithau a ddyg rawn gwylltion. .AAc yr awr hon, preswylwyr 
Jerusalem, a gwyr Judah, bernwch, attolwg, rhyngof fì a'm 
gwinllan. Beth oedd i'w wneuthur ychwaneg i'm gwinllan, nag 
a wnaethym ynddi? paham, a mi yn dysgwyl iddi ddwyn 
grawnwin, y dyg hi rawn gwylltion? Ac yr awr hon mi a 
hysbysaf i chwi yr hyn a wnaf i'm gwinllan: tynaf ymaith ei 
chae, fel y porer hi ; toraf eì muriau fel y byddo hì yn sathrfa, 
Ac mi a'i gosodaf hi yn ddifrod ; nid ysgythrir hi, ac ni chloddir 
hi, ond mïeri a drain a gyfyd ; ac i'r cymmylau y gorchymynaf 
na wlawiont wlaw arni. Diau, gwinllan Arglwydd y lluoedd 
yw tŷ Israel, a gwyr Judah yw ci blanigyn hyfryd ef; ac efe a 
ddysgwyliodd am farn, ac wcle drais; am gyfiawnder, ac 
wele lef. 

Gwae y rhai sydd yn cyssylltu tŷ at dŷ, fel na fyddo lle, fel 
y trigont yn unig yn nghanol y tir! Lle y clywais y dywed- 
odd Arglwydd y lluoedd, Yn ddiau bydd tai lawer yn anghyf- 
annedd, a dinasoedd mawrion a theg heb drygianydd. Iê, deg 
cyfair o winllan a ddygant un bath, a lle homer a ddwg ephah. 

Gwae y rhai a gyfodant yn foreu ì ddilyn diod gadarn, ac a 
arosant hyd yr hwyr, hyd nes yr ennyno y gwinhwynt! Ac 
yn eu gwleddoedd hwynt y mae y delyn, a'r nabl, y dympan, 
a'r bibell, a'r gwin; ond am waith yr Arglwydd ni edrychant, 
a gweithred eì ddwylaw ef nid ystyriant. 

Am hyny y caethgludwyd fy mhobl, am nad oes ganddynt 
wybodaeth ; a'u gwyr anrhydeddus sydd newynog, a'u lliaws a 
wywodd gan syched... Herwydd hyny yr ymchangodd uffern, ac 
yr agorodd ei safn yn anferth ; ac yno y disgyn eu gogoniant, 
4'u lliaws, a'u rhwysg, a'r hwn alawenycha ynddi. _ A'r gwreng 





12 AIL LYFR NEPHI. 


8a grymir, a'r galluog a ddarostyngir, a llygaid y rhai uchel a 
iselir.. Ond Arglwydd y lluoedd a ddyrchefir mewn barn, a'r 
Duw santaidd a santeiddir mewn cyfiawnder. Yr ŵyn hefyd a 
borant yn ol eu harfer, a dycithriaid a fwytânt ddiffeithfaoedd 
y breision. Gwae y rhai a dynant anwiredd â rheffynau ofer- 
edd, a phechod megys â rheffynau mên ; y rhai a. ddywedant, 
Brysied a phrysured ei orchwyl, fel y gwelom ; neshaed hefyd, 
a deucd cynghor Sanct Israel, fel y gwypom. 

Gwae y rhai a ddywedant am y drwg, Da yw ; ac am y da, 

Drwg yw ; gan osod tywyllwch am oleuni, a goleuni am dyw- 
llwch ; y rhai a osodant chwerw am felys, a melys am chwerw ! 
wae y doethion yn eu golwg eu hun, a'r rhai deallgar yn eu gol- 
wg eu hun !, Gwae y rhai cryfion ì yfed gwin, a'r dynion nertholì 
gymmysgu diod gadarn; y rhai a gyfiawnhant yr anwir 6r 
gwobr, ac a gymmerant ymaith gyfiawnder y cyfiawn oddi- 
wrtho! Am hyny,mogys ag yr ysa ffagl dân y sofl, ac y difa y 
fflam y man-us, y bydd eu gwreiddyn hwynt yn budredd, a'u 
blodeuyn a gyfyd i fyny fel llwch ; am iddynt ddiystyru cyfraith. 
Arglwydd y lluoedd, a dirmygu gair Sanct Israel. Am h 
yr ennynodd llid yr Arglwydd yn erbyn ei bobl, ac yr estynodd 
efe eì law arnynt, ac a'u tarawodd hwynt; a chrynodd y myn- 
yddoedd, a bu eu celaniedd hwynt yn rhwygedig yn nghanol yr 
heolydd. Er hyn oll ni ddychwelodd ci lid ef, ond etto y mae 
ei law ef yn estynedig. 

Ac efea gyfyd faner i'r cenedloedd o bell, ac a. chwibana 
arnynt hwy o eithaf y ddaear ; ac wele, ar frys yn fuan y deu- 
ant: ni bydd un blin na thramgwyddedig yn eu plith ; ni huna 
yr un, ac ni chwsg; ac ni ddattodir gwregys ei lwynau, ac nî 
ddryllir carai ei esgidiau. Yr hwn sydd â'i saethau yn llymion, 
a'i holl fwâau yn annelog; carnau ei feirch ef a gyfriflr fel 
callestr, a'i olwynion fel corwynt, a'i ruad fel llew. Efe a rua. 
fel cenawon llew ; ïe, efea. chwyrna hefyd, ac a ymeifl yn yr 
ysglyfaeth, ac a'i dwg ymaith yn ddiogel, ac ni bydd achubydd. 
Ac efe a rua arnynt y dydd hwnw, fel rhuad y môr ; os edrychir 
ar y tir, wele dywyllwch a chyfyngder, a'r goleuni a dywyllir 
yn ei nefoedd., | 


PENNOD IX. 


YN y flwyddyn y bu farw y brenin Uzziah, y gwclais hefyd yr 
Arglwydd yn eistedd ar orseddfa uchel a dyrchafedig, a'i odre 
yn llenwi y deml. Y seraphiaid oedd yn sefyll oddiar hyny; 
chwech adain ydoedd ìi bob un ; â dwy y cuddiai ei wyneb, ac â 
«wy y cuddiai ei draed, ac â dwy yr ehedai. A llefodd y naill 
wrth y llall, ac a ddywedodd, Sanct, Sanct, Sanct, yw Arglwydâ 
y lluoedd, yr holl ddaear sydd lawn o'i ogoniant ef. A physt y 
rhiniogau a symudasant gan lef yr hwn oedd yn llefain, â'r tŷ 
& lanwyd gan fwg. 


AlL LYFR NEPHI. 73 


Yna y dywedais, Gwae fì ; canys darfu am danaf; oherwydd 
gwr halogedig ei wefusau ydwyf fì, ac yn mysg pobl halogedig 
o wefusau yr ydwyf yn trigo; canys fy llygaid a welsant y 
Brenin, Arglwydd y lluoedd. Yna yr ehedodd ataf un o'r 
seraphiaid, ac yn ei law farworyn a gymmerasai efe oddiar yr 
allor mewn gefail; ac a'i rhoes i gyffwrdd â'm genau, ac a 
ddywedodd, Wele, cyffyrddodd hwn â'th wefusau, ac ymadaw- 
odd dy anwiredd, a glanhawyd dy bechod. Clywais hefyd lef 
yr Arglwydd yn dywedyd, Pwy a anfonaf? aphwya â dros- 
om ni? Yna y dywedais, Wele fì, anfon fi. 

Ac efe a ddywedodd, Dos, a dywed wrth y bobl hyn, Gan 
glywed clywch, ond ni ddeallent; a chan weled gwelwch, ond 
ni wybyddent. bBrasâ galon y bobl hyn, a thrymhâ eu clustiau, 
sachau eu llygaid ; rhag iddynt weled â'u llygaid, a chlywed 
â'u clustiau, a deall â'u calon, a dychwelyd, a'u meddyginiaethu. 
Yna y dywedais, Pa hyd, Arglwydd ?_ Ac. efe a atebodd, Hyd 
oni anrheithier y dinasoedd heb drigianydd, a'r tai heb ddyn, a 
gwneuthur y wlad yn gwbl anghyfannedd, ac i'r Arglwydd bell 
hau dynion, a bod ymadawiad mawr yn nghanol y wlad. 

Ond etto bydd degwm, a hwy a_ ddychwelant, ac a fwyteir ; 
fel y llwyfen a'r dderwen, y rhai wrth fwrw eu dail y mae syl- 
wedd ynddynt; felly yr had santaidd fydd ci sylwedd hi, 

Abu yn nyddiau Ahaz fab Jotham, fab Uzziah brenin Juda, 
ddyfod Resin brenin Syria, a Phecah mab Remalïah, brenin 
Israel, ì fyny tua Jerusalem, i ryfela arni, ond ni allodd ei 
gorchfygu. A mynegwyd i dŷ Dafydd, gan ddywedyd, Syria a 
gyd-syniodd ag Ephraim, A'i galon ef a gyffrôdd, a_ chalon ei 
bobl, megys y cynhyrfa prenau y coed o flaen y gwynt. Yna 
y dywedodd yr Arglwydd wrth Isaiah, Dos allan yr awr hon i 
gyfarfod Ahaz, ti a Sear-Jasub dy fab, wrth ymyl pistyll y llyn 
uchaf, yn mhrif-ffordd maes y panwr ; a dywed wrtho, Ymgadw, 
a bydd lonydd ; nac ofna, ac na feddalhaed dy galon, rhag dwy 
gynlfon y pentewynion myglyd hyn, rhag angerdd llid Resin, a 
Syria, a mab Remalïah. Canys Syria, ac Ephraim, a mab 
Remalïah, a ymgynghorodd gynghor drwg yn dy erbyn, gan 
ddywedyd, Esgynwn yn crbyn Judah, a blinwn hi, torwn hi 
hefyd atom, a gosodwn frenin yn ei chanol hi, sef mab Tabeal; 
Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw, Ni saif, ac ni bydd hyn, 
Canys pen Syria yw Damascus, a phen Damascus yw Resin; 
ac o fewn pum mlynodd a thriugain y torir Ephraim rhag bod 
yn bobl. Hefyd pen Ephraim yw Samaria, a phen Samaria yw 
mab Remalïah. Oni chredwch, diau ni sicrheir chwi. 

A'r Arglwydd a chwanogodd lefaru wrth Ahaz, gan ddywed- 
yd, Gofyn i tiarwydd gan yr Arglwydd dy Dduw; gofyn o'r 
dyfnder, neu o'r uchelder oddi arno. Ond Ahaz a ddywedodd, 
Ni ofynaf, acni themtiaf yr Arglwydd. A dywedodd yntau, 
Gwrandewch yr awr hon, tŷ Ddafydd, Ai bychan genych flino 
dynion, ond a flinwch hefyd fy Nuw ? _ Am hyny yr Arglwydd 
ei hun a ddyry i chwi arwydd ; Wele morwyn afydd feichiog, 


4 AIL LYFR NEBPHI, 


ac a esgor ar fab, ac a eilw ei enw ef, Immanuel. Ymenyn & 
mêl a fwyty efe, fel y medro ymwrthod â'r drwg, ac ethol y da. 
Canys cyn medru o'r bachgen ymwrthod â'r drwg, ac ethol y 
da, y gwrthodir y wlad a ffieiddiaist, gan ei dau frenin. 

Yr Arglwydd a ddwg arnat ti, ac ar dy bobl, ac ar dŷ dy 
dadau, ddyddiau ni ddaethant er y dydd yr ymadawodd 
Ephraim oddiwrth Judah, brenin Assyria. A bydd yn y dydd 
hwnw, i'r Arglwydd chwibanu am y gwybedyn sydd yn ngwr 
eithaf yr Aifft, ac am y wenynen sydd yn nhir Assyria, A, 
hwy a ddeuant, ac a orphwysant oll yn y dyffrynoedd anghyf- 
anneddol, ac yn ngromlechydd y creigiau, ac yn y drain oll, ac 
yn y perthioll. Yn y dydd hwnw yr eillia yr Arglwydd âr 
ellyn a gyflogir, â'r rhai o'r tu hwnt i'r afon, â brenin Assyria, 
y pen, a blew y traed ; a'r farf hefyd a ddifa efe... A bydd yn y 
-dydd hwnw, i wr fagu anneir-fuwch, a dwy ddafad: bydd hefyd 
o amlder y llaeth a roddant, iddo fwyta ymenyn: canys ymen- 
yn a mêl a fwyty pawb a adewir o fewn y tir. A bydd y dydd 
hwnw, pob lle yr hwn y bu ynddo fil o winwydd er mil o arian 
bathol, a fydd yn fieri ac yn ddrain. A saethau ac â bwaâu y 
daw yno, canys yn fìeri a drain y bydd yr holl wlad. Eithr yr 
holl fynyddoedd y rhai ageibir â cheibiau,ni ddaw yno ofn 
mieri na drain; ond bydd yn hebryngfa gwartheg, ac yn 
sathrfa defaid. 

Yn mhellach, gair yr Arglwydd a ddywedodd wrthyf, Cym- 
mer i ti rôl fawr, ac ysgrifena arni â phin dyn, am Maher-shal- 
al-has-baz. A chymmerais yn dystiolaeth ì mi dystion ffydd- 
lawn, Uriah yr offeiriad, a Zechariah fab Jeberechia. Ac mia 
nesêais at y brophwydes; a hi a feichiogodd, ac a_ esgorodd ar 
fab. Yna y dywedodd yr Arglwydd, Galw ei enw ef Maher- 
ghalal-has-baz. Canys wele, cyn y medro y bachgen alw, Fy 
nhad, neu, Fy mam, golud Damascus, ac yspail Samaria, a 
ddygir ymaith o flaen brenin Assyria. 

A chwanegodd yr Arglwydd lefaru wrthyf drachefn, gan 
ddywedyd, O herwydd i'r bobl hyn wrthod dyfroedd Siloah, y 
rhai sydd yn cerdded yn araf, a chymmeryd llawenydd o 
Resin, a mab Remalïah: am hyny, wele, mae yr Arglwydd yn 
dwyn arnynt ddyfroedd yr afon, yn gryfion ac yn fawrion, sef 
brenin Assyria, a'i holl ogoniant; ac efe a esgyn ar ei holl afon- 
ydd, ac ar ei holl geulenydd ef, a thrwy Judah y treiddia efe: 
efe a lifa, ac a â drosodd, efe a gyrhaedd hyd y gwddf; ac 
estyniad ei adenydd ef fydd llonaid lled dy dir di, O Immanuel. 

Ymgyfeillachwch, bobloedd, a chwi a ddryllir, a gwrandewch, 
holl belledigion y gwledydd ; ymwregyswch, achwi a ddryllir: 
ymwregyswch, a chwi a wneìr yn ddrylliau. Ymgynghorwch 
gynghor, ac efe a ddiddymir; dywedwch y gair,ac ni saif; 
canys y mae Duw gyda ni, 

Canys fel hyn y dywedodd yr Arglwydd wrthyf â llaw 
xzref, ac efe a'm dysgodd na rodiwn yn ffordd y bobl hyn, 
gan ddywedyd, Na ddywedwch, Cyd-fwriad, wrth y rhai oll y 


AIL LYFR NEÊPHI. 78 


dywedo y bobl hyn, Cyd-fwriad: nac ofnwch chwaith eu hofn 
hwynt, ac na arswydwch.. Arglwydd y lluoedd ei hun a sant- 
eiddiwch; a bydded efe yn ofn i chwi, a bydded efe yn arswyd 
ìi chwi. Ac efe a fydd yn noddfa; ond yn faen tramgwydd 
ac yn graig rhwystr i ddau dŷ Israel, yn fagl ac yn rhwyd i 
breswylwyr Jerusalem. A lawer yn eu mysg a dramgwydd- 
ant, ac a syrthiant, ac a ddryllir, ac a rwydir, ac a ddelir. 
Rhwym y dystiolaeth, selìa y gyfraith yn mhlith fy nyscyblion. 
A minnau a ddysgwyliaf am yr Arglwydd sydd yn cuddio ei 
wyneb oddiwrth dŷ Jacob, ac a wyliaf am dano. Wele fi 
a'r plant a roddes yr Arglwydd i mi, yn arwyddion ac yn 
rhyfeddodau yn Israel, oddiwrth Arglwydd y lluoedd, yr hwn 
sydd yn trigo yn mynydd Seion. 

A phan ddywedant wrthych, Ymofynwch â'r swynyddion, 
ac â'r dewiniaid, y rhai sydd yn hustyng, ac yn sibrwd: oni 
ddylai pobl ymofyn â'u Duw ?. er i'r byw glywed oddiwrth 
y meirw ? at y gyfraith, ac at y dystiolaeth; oni ddywedant 
yn ol y gair hwn, hyny sydd am nad oes oleuni ynddynt. A 
hwy a dramwyant trwyddi, yn galed arnynt ac yn newynog: 
a bydd pan newynont, yr ymddigiant, ac y melldithiant eu 
brenin a'u Duw, ac a edrychantifyny. A hwy a edrychant 
ar y ddaear ; ac wele, drallod a thywyllwch, niwl cyfyngder; a 
byddant wedi eu gwthio i dywyllwch. 

Etto ni bydd y tywyllwch yn ol yr hyn a fu yn y gofid; 
megys yn yr amser cyntaf y cyffyrddodd yn ysgafn â thir 
Zeabulon a thir Naphtali, ac wedi hyny yn ddwysach y cys- 
tuddiwyd hi wrth ffordd y môr, tu hwnt i'r Iorddonen, yn 
Galilee y cenedloedd. Y bobl a rodiasant mewn tywyllwch, a 
welsant oleuni mawr; y rhai sydd yn aros yn nhir cysgod 
angeu y llewyrchodd goleuni arnynt. Amlhêaist y genedlaeth, 
ni chwanegaist lawenydd ; llawenychasant ger dy fron megys 
y llawenydd amser cynauaf, ac megys y llawenychant 
wrth ranu yspail. Canys drylliaist iau ei faich ef, a ffon ei 
ysgwydd ef, gwialen ei orthrymwr, Canys pob câd y rhyfelwr 
sydd mewn trwst, a dillad wedi eu trybaeddu mewn gwaed ; 
ond bydd hwn trwy losgiad a defnydd tân. Canys Bachgen a 
aned 1 ni, a Mab a roddwyd i ni, a bydd y llywodraeth ar ei 
ysgwydd ef: a gelwir ei enw ef, Rhyfeddol, Cynghorwr, y 
Duw cadarn, Tad tragywyddoldeb, Tywysog tangnefedd, Ar 
helaethrwydd llywodraeth a thangnefedd, ni bydd diwedd, ar 
orseddfa Dafydd, ac ar ei freniniaeth ef, i'w threfnu hi, ac i'w 
chadarnhau â barn ac â chyfiawnder, o'r pryd hwn, ac hyd byth. 
Sêl Arglwydd y lluoedd a wnaeth hyn. 

Yr Arglwydd a anfonodd ei air i Jacob, ac efe a syrthiodd ar 
Israel. A'r holl bobl â wybydd, sef Ephraim a thrigianwyr 
Samaria, y rhai a. ddywedant mewn balchder, ac mewn mawr- 
edd calon, Y priddfeini a syrthiasant, ond â cheryg nadd yr 
adeiliadwn: y sycamorwydd a dorwyd, ond ni a'u newidiwn 
yngedrwydd. Am hyny yr Arglwydd a ddyrchafa wrthwyneb- 


ri AIL LYFR NEPHI. 


wyr Rasin yn ei erbyn ef. ac a gyssyllta ei elynion ef ynghyd; 
y Syrieid o'r blaen, a'r Philistiaid hefyd ar ol: a hwy a ysant 
Israel yn satnrhwtn. Er hyn i gyd ni ddychwelodd eilid ef, 
ond etto y mae ei law ef yn estynedig. 


A'r bobl ni ddychwelant at yr hwn a'u tarawodd, ac ni cheis- 
iant Arglwydd y lluoedd. Am hyny y tŷr yr Arglwydd oddi- 
wrth Israel ben a chynffon, cangen a brwynen, yn yr un dydd, 
Yr henwr yw y pen: a'r prophwyd sydd yn dysgu celwydd, 
efe yw y gynffon. Canys cyfarwyddwyr y bobl hyn sydd yn 
perì iddynt gyfeiliorni; a llyncwyd y rhai a gyfarwyddir 
ganddynt. Am hyny nid ymlawenha yr Arglwydd yn eu 
gwyr ieuainc hwy, ac wrth eu hamddifaid a'u gweddwon ni 
thosturia; canys pob un o honynt sydd ragrithiwr a dryg- 
ionus, a phob genau yn traethu ynfydrwydd. Er hyn oll 
ni ddychwelodd eì lid ef, ond etto y mae ci law ef yn es- 
tynedig. 

(O) herwydd anwiredd a lysg fel tân; y mïerio'r drain a ysa 
efv, ac a gynneu yn nyrysni y coed ; a hwy a ddyrchafant fel 
ymddyrchatìîad mwg. Gan ddigofaint Arglwydd y lluoedd y 
tywyll» y ddacar, ac y bydd. y bobl fel ymborth tân: nid arbed 
neb ei frawd. Ac efea gipia ar y llaw ddehau ac a newyna; 
bwyty hefyd ar y llaw aswy, ac nis digonir hwynt: bwytânt 
bawb gig ei fraich ei hun: Manasseh, Ephraim; ac Ephraim, 
Manasseh ; hwythau ynghyd yn erbyn Judah. Er hyn oll ni 
ddychwelodd oi lid ef, ond etto y mae ei law ef yn estynedig. 

Gwae y rhai sydd yn gwneuthur deddfau anwir, a'r ysgrifen- 
yddion sydd yn yscrifenu blinder; ìi ymchwelyd y tlodion 
oddiwrth farn, ac i ddwyn braint anghenogion fy mhobl; fel y 
byddo gweddwon yn yspail iddynt, ac yr anrheithiont yr amg 
ddifaid ! A pha beth a wnewch yn nydd yr ymweliad, ac yn y 
dystryw a ddaw o bell ? at bwy y ffowch am gynnorthwy ? a 
phale y gadewch eich gogoniant ? Hebof fi y crymant dan y 
carcharorion, a than y rhai a laddwyd y syrthiant. Er hyn oll 
ni ddychwelodd ei lid ef, ond etto y mae ei law cf yn estynedig. 

Gwae Assur, gwialen fy llid, a'r ffon yn eu Ìlaw hwynt yw 
eu digofaint. At genedl ragrithiol yr anfonaf ef, ac yn erbyn 
pobl fy mgter y gorchymynaf iddo yspeilio yspail, ac ysglyf- 
aethu ysglyfaeth, a'u gosod hwynt yn sathrfa megys tom yr 
heolydd. Ond nid felly yr amcana efe, ac nid feìly y meddwl 
ei galon; eithr y mae yn ei fryd ddyfetha a thori ymaith 
genedloedd nid ychydig. Canys efe a ddywed, Onid yw fy 
nhywysogioni gyd yn freninoedd? Onid fel Charchemis yw 
Calno ? onid fel Arpad yw Hamath ? onid fel Damascus yw 
Samaria? Megys y sylfaenodd fy llaw deyrnasoedd yr 
eilunod, a'r rhai yr oedd. eu delwau cerfiedig yn rhagori ar yr 
eiddo Jerusalem a Samaria: onid megys y gwnaecthvm i Sam- 
aria ac i'w heilunod, felly y ggswnaf i Jerusalem ac i'w dolwau 
hithau? A bydd pan gyflawno yr Arglwydd ci holl. waith yn 


AL LYWR xXEPHlÌ. YFi 


mynydd Scion, ac yn Jerusalem, yr ymweclaf â ffrwyth mawr- 
edd calon brenin Assur, ac â gogoniant uchelder ei lygaid ef: 
canys dywedodd, Trwy nerth fy llaw y gwnaethym hyn.a 
thrwy fy noethineb; o herwydd doeth ydwyf: ac mi a symud- 
ais derfynau pobloedd, a'u trysorau a yspeiliais, ac a fwriais i'r 
llawr y trigolion fel gwr grymus; a'm llaw a gafodd gyfoeth 
y bobloedd fel nyth ; ac megys y cesglir wyau wedi eu gado, y 
cesglais yr holl ddaear; ac nid oedd a symudai adain, nac a 
agorai safn, nac a ynganai.. A ymffrostia y fwyell yn erbyn 
yr hwn a gymmyno â hi? a ymfawryga y llif yn erbyn yr hwn 
wi tyno? megys pe ymddyrchafai y wialen yn erbyn y rhai 
a'i codai hi i fyny, neu megys pe ymddyrchafai y ffon, fel na 
byddai yn bren. Am hyny yr hebrwng yr Arglwydd, Ar- 
Ìwydd y lluoedd, yn mhlith ei freision ef gulni ; a than ei 
ogoniant ef y llysg llosgiad megys llosgiad tân. A bydd 
goleuni Isracl yn dân, a'i Sauct ef yn ffiam, ac a lysg ac a ysa 
ei ddrain a'i fìeri mewn un dydd; gogoniant ei goed hefyd,.a'i 
ddoldir, a_ ysa efc, enaid a chorff; a byddant megys pan les- 
moiìrio banerwr. A phrenau gweddill ei goed ef a fyddant 
ychydig, fel y rhifo plentyn hwynt. 

A bydd yn y dycd hwnw, na chwanega gweddill Israel, a'r 
rhai a ddiangodd o dŷ Jacob, ymgynnal mwyach ar yr hwn a'u 
tarawodd; ond pwysant ar yr Arglwydd, Sanct Israel, mewn 
gwirionedd. Y gweddill a ddychwel, sef gweddill Jacob, at y 
Duw cadarn. Canyspoe byddai dy bobl di Israel fel tywod y 
môr, gweddill o honynt a ddychwel ; darfodiad terfynedig a lifa 
drosodd mewncyfiawndor. Canys darfodedigaeth, a hono yn der- 
fynedig, a wna Arglwydd Dduw y lluoedd yn nghanol yr holl dir. 

Am hyny, fel hyn y dywed Arglwydd Dduw y lluoedd, Fy 
mhobl yr hwn a breswyli yn Seion, nac ofna rhag yr Assyriad: 
& gwialen y'th dery di, ac efe a gyfyd eì ffon i'th erbyn, yn ol 
ffordd yr Aifft. Canys etto ychydig bach, ac fe a. dderfydd y 
llid, a'm digofaint yn eu dinystr hwy. Ac Arglwydd y lluoedd 
a gyfyd ffrewyll ynei erbyn ef, megys lladdfa Midian yn nghraig 
Oreb: ac fel y bu ci wialen ar y mor, felly y cyfyd efe hi yn ol 
ffordd yr Aifft. A bydd yn y dydd hwnw, y symudir ci faich 
ef oddiar (ly ysgwydd di, a'i iau ef oddiar dy war di; a dryllir 

iau, o herwydd yr enneiniad. Daeth at Aiath, tramwyodd i 

igron, yn Michnas y rhoddes ei ddodrefn i gadw. Acthant 
trwy y rhŷd, yn Geba y llettyasant; dychrynodd Ramah ; 
Gibeah Saul a ffoes. Bloeddina â'th lef, merch Galim: par ei 
chlywed hyd Lais, O Anathoth dlawd. Ymbellhaodd Madmen- 
ah: trigolion Gebim a ymgasglasant i ffoi. Etto y dydd hwnw 
y saif efe yn Nob ; efc a gyfyd ei law yn erbyn mynydd merch 
Seion, bryn Jerusalem. Wele, yr Arglwydd, Arglwydd y 
lluoedd, yn ysgythru y gangen â dychryn: a'r rhai uchel o 
gyrff a dorir ymaith, a'r rhai goruchel a ostyngir. Ac efe â 
dyr ymaith brysglwyni y coed â haiarn; a Libanus trwy uu 
eryf a gwymp. 


bnd 


78 v_ AIL LYFR NEPBI. 


Yna y daw y wialen o gyff Jesse; a Blaguryn a dyf o'i 
wraidd ef. Ac ysbryd yr Arglwydd a orphwys arno ef; ysbryd 
doethineb a deall, ysbryd cynghor a chadernid, ysbryd gwyb- 
odaeth ac ofn yr Arglwydd ; ac a wna ei ddeall ef yn fywiog yn 
ofn yr Arglwydd: ac nid wrth olwg ei lygaid y barn efe, nac 
wrth glywed ei glustiau y cerydda efe. Ond efe a farn y. tlod- 
ion mewn cyfìawnder, ac a argyhoedda dros rai llariaidd y 
ddaear mewn uniondeb): ac efe a dery y ddaear â gwialen ei 
enau, ac ag anadl ei wefusau y lladd efe yr anwir. A chyf- 
iawnder fydd gwregys ei lwynau ef, a ffyddlondeb yn wregys ei 
arenau. A'r blaidd a drig gyda'r oen, a'r llewpard a orwedd. 
gyda'r mynn; y llo hefyd a chenaw y llew, a'r anifail brâs, 
fyddant ynghyd, a bachgen bychan a'u harwain. Y fuwch 
hefyd a'r arth a borant ynghyd; eu llydnod a gyd-orweddant : 
y llew fel yr ych a bawr wellt... A'r plentyn sugno a chwery 
wrth dwll yr asp; ac ar ffau y wiber yr estyn yr hwn a ddi- 
ddyfnwyd ei law. Ni ddrygant ac ni ddyfethant yn holl 
fynydd fy santeiddrwydd: canys y ddaear a fydd lawn o 
wybodaeth yr Arglwydd, megys y mae y dyfroedd yn toi 
y môr. 

Ac yn y dydd hwnw, y bydd gwreiddyn Jesse, yr hwn a saif 
yn arwydd i'r bobloedd: ag ef yr ymgais y cenedloedd: a'i 
orphwysfa fydd yn ogoniant. Bydd hefyd yn y dydd hwnw, i'r 
Arglwydd fwrw eilwaith ei law i feddiannu gweddill ei bobl, y 
rhai a weddillir gan Assyria, a chan yr Aifft, a chan Pathros, a 
chan Ethiopia, a chan Elam, a chan Sinar, a chan Hamath, a 
chan ynysoedd y môr. Ac efe a gyfyd faner i'r cenedloedd, ac 
a gynnull grwydriaid Israel, ac a gasgl wasgaredion Judah o 
bedair congl y ddaear. Cenfigen Ephraim a ymedy hefyd, 
a gwrthwynebwyr Judah a dorir ymaith: ni chenfigena 
Ephraìm wrth Judah, ac ni chyfynga Judah ar Ephraim. Ond. 
hwy a ehedant ar ysgwyddau y Philistiaid tua'r gorllewin; yn 
nghyd yr yspoiliant feibion y dwyrain: hwy a osodant eu llaw 
ar Edom a Moab, a meibion Ammon fydd mewn ufydd-dod 
iddynt. Yr Arglwydd hefyd a ddifroda dafod môr yr. Aifft, ac 
â'i wynt nerthol efe a gyfyd eilaw ar yr afon, ac a'i teryhi yn 
y saith ffrwd, ac a wna fyned drosodd yn droedsych. A hi a 
fydd yn brif-ffordd i weddill ei bobl ef y rhai a adewir o Assyria, 
megys ag y bu i Israel yn y dydd y daeth efe i fyny o dir yr 
Aifft. 

Yna y dywedi yn y dydd hwnw, Molaf di, O Arglwydd: eri 
ti sori wrthyf, dychwelir dy lid, a thi a'm cysuri.. Wele, Duw 
yw fy iachawdwriaeth; gobeithiaf, ac nid ofnaf: canys yr 
Arglwydd Dduw yw fy nerth a'm cân; efe hefyd yw fy iachawd- 
wriaeth. Am hyny, mewn llawenydd y tynwch ddwfr o 
ffynnonau iachawdwriaeth. A chwi a ddywedwch yn y dydd 
hwnw, Molwch yr Arglwydd, gelwch ar ei enw, hysbyswch. ei 
weithredoedd ef yn mhlith y bobloedd, cofiwch mai dyrchafedig 
ywci enw ef. Cenwch i'r Arglwydd; canys godidawgrwydd; 


AIL LYFR NEPHI. | 9 


& wnaeth efe: hysbys yw hyn yn yr holl dir. Bloeddia a 
chrochlefa, breswylferch Seion ; canys mawr yw Sanct Israel 
o'th fewn di. 


PENNOD X. 


Baicnu Babilon, yr hwn a welodd Esay mab Amos. Dyrchef- 
wch faner ar y mynydd uchel, dyrchefwch lef atynt, ysgydwch 
law, fel yr elont i fewn pyrth y pendefigion. Myfì a orchym- 
ynais i'm rhai santaidd ; gelwais hefyd fy nghedyrn. canys nid 
yw fy nigter ar y rhai a ymhyfrydant yn fy nyrchafiad. Llef 
tyrfa yn y mynyddoedd, yn gyffelybi bobl lawer; swn twrf teyrn- 
asoedd y cenedloedd wedi ymgynnull : Arglwydd y lluoedd sydd 
yn cyfrif llu y rhyfel. Dyfod y maent o wlad bell, o eithaf y 
nefoedd: sef yr Arglwydd, ac arfau ei lidiawgrwydd, i ddifa 
yr holl dir. 

Udwch; canys agos yw diwrnod yr Arglwydd; megys 
anrhaith oddiwrth yr Hollalluog y daw. Am hyny yr holl 
ddwylaw alaesa; a chalon pobdyna dawdd. A hwy a ofnant; 
gwewyr a doluriau a'u deil hwynt; rhyfeddant y naill wrth y 
llall; eu hwynebau fyddant wynebau fflamllyd. Wele ddydd yr 
Arglwydd yn dyfod, yn greulawn & digofaint a digter llidiog, i 
osod y wlad yn ddiffaethwch ; a'i phechaduriaid a ddifa efe 
allan o honi. Canys sêr y nefoedd, a'u planedau, ni roddant eu 
llewyrch; yr haul a dywyllir yn eì godiad, a'r lleuad ni oleua 
â'i llewyrch... A mi a ymwelaf â'r byd am cei ddrygioni, ac â'r 
annuwiolion am eu hanwiredd: a gwnaf i falchder y rhai 
rhyfygus beidio; gostyngaf hefyd uchder y rhai ofnadwy. 
Gwnaf ddyn yn werthfawroeach nag aur coeth; ïe, dyn nâ 
chŷn o aur Ophir. Am hyny yr ysgydwaf y nefoedd, a'r 
ddaear a gryn o'i lle, yn nigofaint Arglwydd y lluoedd, ac yn 
nydd ei ddigter ef...A hi a fydd megys ewig wedi ei tharfu, ac 
fel dafad heb neb a'i coleddo; pawb a wynebant at eu pobl eu 
hun, a phawb i'w gwlad eu hun a ffoant. Pob un balch a 
drywenir, ïe, a phob un sydd wedi ci uno â'r drygionus, a 
syrth trwy y cleddyf. Eu plant hefyd a ddryllir o flaen 
eullygaid; eu tai a yspeilir, a'u gwragedd a dreisir.. Wele fi 
yn cyfodi y Modiaid yn eu herbyn hwy, y rhai ni roddant fri 
ar arian ac aur ; ac nid ymhyfrydant ynddynt. Eu bwâau hefyd 
a ddryllia y gŵyr ieuainc, ac wrth ffrwyth bru ni thosturiant : 
eu llygaid nid arbed y rhai bach. 

A Babilon, prydferthwch y teyrnasoedd, gogoniant godidawg- 
rwydd y Caldeaid, fydd megys dinystr Duw ar Sodom a Go- 
morrah. Ni chyfanneddir hi yn dragywydd, ac ni phreswylir 
hí o genedlaeth ì genedlaeth: ac nì phabella yr Arabiaid yno, 
a'r bugeiliaid ni chorlanant yno. Ond anifeiliaid gwylltion yr 
anialwch a orweddant yno; a'u tai hwynt a lenwir o ormesisi&. 


&0 | AIL LYFR NEPHI. 


echywion yr estrys a drimant yno, a'r ellyllon a lamant yb! 
a'r cathod a gyd-atebant yn cu gweddw dai hi, a'r dreigiau 
yn y pnlasau hyfryd: a'i hamser sydd yn agos i ddyfod, aì 
dyddiau nid oedir, ïe, canys mi a fyddaf drugarog wrth fŷ 
mhobl ; ond y drygionus a ddyfethir. 

Canys yr Arglwydd a dosturia wrth Jacob, ac a ddethol 
Isracl etto, ac a bair iddynt orphwys yn eu tir eu hunain: &Tr 
dycithr a ymgyssyllta â hwynt, a hwy a lynant wrth dŷ Jacob. 
A'r bobl »'u cymmer hwynt, ac a'u dygant i'w lle; ïe, o bell hyd 
eithafoedd y ddacar: a hwy a ddychwelant i'w tiroedd addaw- 
edig. A thŷ Israel a'u meddianna hwynt; a bydd tir y! 
Arglwydd i weision a morwynion; a hwy a gaecthìwant y 
rhai a'u caethiwodd hwythau, ac a lywodraethant ar eu gorth: 
rymwyr. A bydd, yn y dydd hwnw i'r Arglwydd roddi llonydd- 
wch i ti oddiwrth dy ofid, ac oddiwrth dy ofn, ac oddiwrth y 
caethiwed caled v gwasanaethaist ynddo. 

A bydd yn y dydd hwnw, i ti gymmeryd y ddiareb hon yn 
erbyn brenin Babilon, a dywedyd, Pa wedd y peidiodd y gorth- 
rymwyr? ac y peidiodd y dref aur? _ Yr Arglwydd a ddryll- 
iodd ffon yr anwiriaid, a theyrnwialen yllywiawdwyr. Yr hwn 
sydd yn taro y bobloedd mewn digllonedd a phla gwastadol, yr 
hwn sydd yn llywodraethu y cenedloedd mewn llidiowgrwydd, 
a erlidir heb neb yn lluddias. Gorphwysodd a llonyddodd yr 
holl ddacar; canasant o lawenydd. Y ffinidwydd hefyd â 
chedrwydd Libanus a lawenhase»nt yn dy erbyn, gan ddywedyd, 
Er pan orwoddaist, nîd esgynodd cymynydd i'n herbyn. Uffern 
odditanodd a gynhyrfodd o'th achos,i gyfarfod â thi wrth dy 
ddyfodiad: hi a gyfododd y meirwi tì, sef holl dywysogion y 
ddaear; cyfododd holl freninoedd y cenedloead o'u gorseddfa- 
oedd. Y rhai hyny oll a lefarant, ac a ddywedant wrthyt, A 
wanhawyd dithau fel ninnau ? aaethocstti yn gyffelyb i ni? 
Disgynwyd dy falchder i'r bedd, a thrwst dy nablau ni chlywir! 
tanat y tacnir pryf, pryfed hefyd a'th dcant. Pa fodd y syrth- 
iaist o'r nefoedd, Lusiffer, mab y wawr-ddydd ! A dorwyd ti i 
lawr, yr hwn a wanheaist y cenedloedd! Canys tia ddywed- 
aist yn dy galon, Mi a ddringaf i'r nefoedd ; oddiar sêr Duw y 
dyrchafaffy ngorseddfa; a mi a eisteddaf yn mynydd y gynnull- 
eidfa, yn ystlysau y gogledd: dringaf yn uwch nâ'r cymmylau 
tebyg fyddaf i'r Goruchaf. Er hyny i uffern y'th ddisgynir, 
ystlysau y ffos. Y rhai a'th welant a edrychant arnat yn graff, 
ac y'th ystyriant, gan ddywcdyd, Ai dyma y gwr a wnaeth i'r 
ddaear grynu, ac a gynhyrfodd deyrnasoedd? A osododd y 
byd fel anialwch, ac a ddinystriodd ei ddinasoedd, heb. ollwng 
ci garcharorion yn rhydd tuag adref?  IIoll freninoedd y cen: 
edloedd, ïe, hwy oll a orweddasant mewn gogoniant, bob un yn 
eidŷ ci hun: Eithr tydi a fwriwyd allan o'th fedd, fol cangen 
ffiaidd, a gweddill y lladdedigion a drywanwyd â chleddyf, y 
rhai a ddisgynent i geryg y ffos, fel celain wedi ei mathru 
Ni byddi mewn un bedd â hwynt, o herwydd dy dir a ddyfeth- 


AYL LYFR NEPHY. | 3x 


uist, wth bobl a leddaist: ni bydd had yr annuwiol enwog 

Darperwch laddfa i'w feibion ef, am anwiredd eu tadau; 
rhag codio honynt a goresgyn y tir, a llenwi wyneb y byd â 
“«linasoedd. Minnau a gyfodaf yn eu herbyn hwynt, medd 
Arglwydd y lluoedd, ac a doraf allan o Babilon enw a gweddill, 
& mab, ac ŵyr, medd yr Arglwydd: ac a'i gosodaf hi yn 
feddiant i aderyn y bwn, ac yn byllau dyfroedd; ysgubaf hi 
hefyd ag ysgubau dystryw, medd Arglwydd y lluoedd. 

godd Arglwydd y lluoedd, gan ddywedyd, Diau megys 
yr amcenais, felly y bydd ; ac fel y bwriedais, hyny a saif: sef 
mia ddygaf Assur yn fy nhir: canys mathraf ef ar fy myn- 
:yddoedd; yna y cilia ei iau ef oddi arnynt, ac y symudir ei 
faich ef oddiar eu hysgwyddau hwynt. Dyma y cynghor a 
gymmerwyd am yr holl ddaear; a dyma y llaw a estynwyd 
ar yr holl genedloedd. O herwydd Arglwydd y lluoedd a'i 
bwriadodd, a phwy a'i diddyma ?. ei law ef hefyd a estynwyd, a 
phwy a'itry ynol? Yn y flwyddyn y bu farw y brenin Ahaz, 
y bu y baich hwn. 

Palestina, na lawenycha di oll, er tori gwïalen dy darawydd : 
herwydd o wreiddyn y sarff y daw gwiber allan, a'i ffrwyth hi 
fydd sarff danllyd hedegog. A chynblant y tlodion a ymborth- 
ant, a'r rhai anghenus a orweddant mewn diogelwch: ac mia 
leddaf dy wreiddyn â newyn, yntau aladd dy weddill. Uda, 
borth; gwaedda, ddinas; Palestina, ti oll a doddwyd: canys 
mwg sydd yn dyfod o'r gogledd, ac ni bydd unig yn ei amser- 
oedd nodedig ef. A pha beth a atebiri genadau y genedl? 
silio or Arglwydd Seion, ac y gobeithia trueiniaid ei bobl 

ynddi 


PENNOD XI. 


Yn awr, myfì, Nephi, wyf yn llefaru rhywfaint ynghylth y 
geiriau a ysgrifenais, y rhai a lefarwyd trwy enau Isaiah. 
Canys, wcle, Isaiah a lefarodd lawer o bethau ag oedd yn 
anhawdd i lawer o'm pobl eu deall hwynt; oblegid ni wyddent 
am y dull o brophwydo yn mysg yr Iuddewon. Canysnid wyf fi, 
Nephi, wedi dysgu llawer o bethau iddynt am ddull yr Iuddew- 
on; o herwydd eu gweithredoedd oeddynt weithredoedd y 
tywyllwch, a'u gwaith yn waith o ffieidd-dra. Am hyny, yr 
wyf yn ysgrifenu at fy mhobl, at yr holl rai hyny ar ol hyn 
a dderbyniant y pethau hyn a ysgrifenwyf, fel y gwybyddont 
am farnedigaethau Duw, eu bod yn dyfod ar yr holl genedl- 
oedd, yn ol y gair a lefarodd. Am hyny, clywch fy mhobl, y 
rhai ydych o dŷ Israel, a rhoddwch glusti'm geiriau: canys 
er nad yw geiriau Isaiah yn ddealladwy i chwi, etto y maent 
yn ddealladwy i'r holl rai sydd yn llawn o ysbryd y brophwvd- 
«ìiaeth. Eithr mi aroddafi chwi brophwydoliaeth, yn « w«. 
6 


64 AIL LYFR NEPHL, 


ysbryd yrhwn sydd ynof fi: am hyny mi a brophwydaf 
yn ol y symÌrwydd oedd genyf er yr amser y daethym allan 
o Jerusalem gyda'm tad: canys wele, fy enaid a ymhyfryda 
mewn bod yn ddealladwy i'm pobl, fel y dysgont; ïe, a'm. 
henaid a ymhyfryda yn ngeiriau Isaiah, canys mi a ddaethym 
allan o Jerusalem, a'm llygaid a welodd bethau yr Iuddewon, 
ac yr wyf yn gwybod fod yr Iuddewon yn deall pethau y 
prophwydi, ac nid oes un bobl arall yn deall y pethau a lefar- 
wyd wrth yr Iuddewon, yn gyffelyb iddynt hwy, oddieithr eu 
bod wedi eu dysgu yn null pethau yr Iuddewon. Ond, wele, 
myfi, Nephi, ni ddysgais fy mhlant yn null pethau yr Iuddew- 
on: eithr, wele, yr wyf fì, o honof fy hun, wedi bod yn trigo 
yn Jerusalem, am hyny mi a wn ynghylch yr ardaloedd oddi-. 
amgylch; ac mi a soniais wrth fy mhlant am farnedigaethau 
Duw, y rhai a ddygwyddasant yn mhlith yr Iuddewon, yn ol yr 
hyn a lefarodd Isaiah, ac ni ysgrifenais hwynt. Ond wele, yr 
wyf fi yn myned rhagof gyda'm prophwydoliaeth fy hun, yn 
ol fy eglurder i, yn yr hwn y gwn nas gall un dyn gyfeiliorni; 
er hyny, yn y dyddiau y cyflawnir prophwydoliaethau Isaiah, 
dynion a wybyddant mewn sicrwydd yr amseroedd y deuant i 
ben; am hyny y maent o werth i blant dynion, a'r sawl a 
dybio nad ydynt, wrthynt hwy yn neillduol y llefaraf, a chyf- 
yngaf y geiriau at fy mhobl fy hun: canys mi a wn y byddant 
yn werthfawr iawn iddynt hwy yn y dyddiau diweddaf: canys 
yn y dydd hwnw hwy a'u deallant; am hyny er eu lles hwy 
yr ysgrifenais hwynt. Ac megys y mae un genedlaeth wedi 
ei dinystrio yn mysg yr Iuddewon, o herwydd anwiredd, felly 
y maent wedi eu dinystrio, o genedlaeth i genedlaeth, yn ol eu 
hanwireddau; ac ni ddinystriwyd neb o honynt erioed, cyn 
cael eu rhag-rybyddio gan brophwydi yr Arglwydd. Am hyny, 
hysbyswyd hwynt am y dinystr a ddeuai arnynt, yn fuan ar ol 
i'm tad adacl Jerusalem; er byny, caledasant eu calonau; ac 
yn ol fy mhrophwydoliaeth i, cawsant eu dinystrio, oddieithr y 
rhai a gaethgludwyd i Babilon. Ac yn awr, hyn wyf yn lefaru 
o herwydd yr ysbryd sydd ynof. Ac eriddynt gael eu caeth- 
gludo, hwy a ddychwelant drachefn, ac a feddiannant wlad 
Jerusalem; am hyny, hwy a ddygir drachefn i wlad eu hetifedd- 
iaeth. Ond, wele, hwy a gant ryfeloedd, a sôn am ryfeloedd ; 
a phan ddelo y dydd i unig-anedig y Tad, ïe, sef Tad nef a 
daear, amlygu ei hun iddynt yn y cnawd, wele, hwy a'i gwrth- 
odant, o herwydd eu hanwireddau, a chaledwch eu calonau, 
a'u gwar-galedrwydd. Wele, hwy a'i croeshoeliant ef, ac wedì 
iddo fod am yspaid tri diwrnod yn y bedd, efe a adgyfoda oddi- 
wrth y meirw, â meddyginiaeth yn ei esgyll, a'r holl rai a gred- 
ant yn ei enw, a achubir yn nheyrnas Dduw; am hyny, fy 
enaid a ymhyfryda i brophwydo am dano ef, canys mi a 
welais ei ddydd ef, a'm calon a fawryga ei enw santaidd. 
Ac wele, dygwydda, ar ol i'r Messiah adgyfodi oddiwrth y 
moirw, ac amlygu ei hun i'w bobl, i gynnifer ag a gredant yr 


AIL LYFR NEPHI, 63 


tì enw, wele, Jerusalem a ddinystrir drachefn: canys gwae 

hwynthwy a ymladdant yn erbyn Duw, a phobl ei eglwys ef. 
Am hyny, yr luddewon a wasgerir yn mhlith pob cenedl ; ïe, a 
Babilon hefyd a ddinystrir; am hyny, yr Iuddewon a wasgerir 
gan genedloedd ereill; ac ar ol iddynt gael eu gwasgaru, yr 
Arglwydd Dduw a'u ffrewylla hwynt trwy genedloedd ereill, 
am yspaid llawer o genedlaethau, ïe, i lawr o genedlaeth i gen- 
edlaeth, hyd nes y perswadir hwynt i gredu yn Nghrist, Mab 
Duw, ynghyd â'r iawn, yr hon sydd yn anfeidrol i holl ddynol- 
ryw; a phan ddelo y dydd hwnw y credant yn Nghrist, ac 
addoli y Tad yn ei enw, gyda chalonau pur a dwylaw glân, ac 
y peidiant a dysgwyl mwyach am Fessiah arall; yna, yr amser 
hwnw, daw y dydd y bydd yn anghenrheidiol iddynt gredu y 
pethau hyn, a'r Arglwydd a esyd ei law yr aìl waith i adferu 
ei bobl o'u sefyllfa golledig a syrthiedig. Am hyny, efe a â 
rhagddo i wneuthur gwyrthiau a rhyfeddod yn mhlith plant 
ynion. 
Am hyny, efe a ddwg allan ei eiriau iddynt, y rhai a'u 
barna hwynt yn y dydd diweddaf, canys rhoddir hwynt iddynt 
er eu hargyhoeddi hwynt o'r gwir Fessiah, yr hwn a wrthodwyd 
ganddynt ; ac er eu hargyhoeddi hwynt nad oes anghen iddynt 
ddysgwyl mwyach am Fessiah i ddyfod, canys ni ddaw un, 
oddieithr dyfod gau Fessiah, yr hwn a dwyllai y bobl: canys 
ni lefarwyd ond am un Messiah gan y prophwydi, a'r Messiah 
bwnw yw yr hwn a gai ei wrthod gan yr Iuddewon. Canys 
yn ol geiriau y prophwydi, y mae'r Messiah yn dyfod mewn 
chwe chan mlynedd ar ol i'm tad adael Jerusalem; ac yn ol 
geiriau y prophwydi, ac hefyd air angel Duw, ei enw fydd Iesu 
Grist, Mab Duw. 

Ac yn awr, fy mrodyr, yr wyf wedi llefaru yn eglur, fel 
nas gellwch gyfeilioni: ac fel mai byw yr Arglwydd Dduw a 
ddygodd Israel i fyny o wlad yr Aifft,ac a roddodd allu i 
Moses i iachâu y cenedloedd, ar ol iddynt gael eu brathu gan 
y seirff gwenwynllyd, os edrychent ar y sarff a gyfododd efe i 
fyny o'u blaen hwynt; ac a roddodd iddo hefyd allu ì laraw 
y graig fel y deuai dwfr allan; ïe, meddaf i chwi, fel mai 
gwir y pethau hyn, ac fel mai byw yr Arglwydd Dduw, 
ni roddwyd enw arall dan y nefoedd, oddieithr yr Iesu 
Grist hwn am ba un y llefarais, trwy yr hyn y gall dyn gael 
ei achub. 

Am hyny, er mwyn hyn yr addawodd yr Arglwydd Dduw i 
mi, y cawsai y pethau hyn wyf yn ysgrifenu, eu cadw a'u 
diogelu, a'u trosglwyddo ìi lawr i'm had, o genedlaeth i genedl- 
aeth, fel y cyflawnid yr addewid i Joseph, na ddyfethid ei had 
ef cyhyd ag y safai y ddaear. Am hyny, y pethau hyn a ânt 
o genedlaeth i genedlaeth cyhyd ag y safo y ddaear; a hwy a 
ânt yn ol ewyllys a dymuniad Duw; a'r cenedloedd a'u modd- 
iannant, a fernir ganddynt yn ol y geiriau sydd wedi eu hys- 
grifenu; o herwydd yr ydym ni yn llafurio yn ddiwyd I 


84 AItî, LYFR NEPTHIÍ. 


ysgrifenu, er perswadio ein plant, ac hefyd ein brodyr, î greda 
yn Nghrist, ac i ymgymmodi â Duw; oblegid ni a wydd- 
om mai trwy ei ras ef yr ydym yn gadwedig, wedi yr oll s 
wnelom. 

Ac er ein bod yn credu yn Nghrist, etto yr ydym yn cadw 
cyfraith Moses, ac yn edrych yn mlaen yn ddiysgog at Grist, 
hyd nes y cyflawnir y gyfraith; canys er mwyn hyn y rhodd- 
wyd y gyfraith; am hyny, y gyfraith sydd wedi myned yn 
farw i ni, a ninnau yn fyw i Grist, o herwydd ein ffydd ; etto yr 
ydym yn cadw y gyfraith o herwydd y gorchymynion ; yr ydym 
yn siarad am Grist, yn gorfoleddu yn Nghrist, yn pregethu 
Crist, yn prophwydo 8m Grist, ac yn ysgrifenu yn ol eim 
prophwydoliaethau, fel y gwypo ein plant pa lei edrych am 
faddeuant o'u pechodau. Am hyny, yr ydym yn llefaru am y 
gyfraith, fel y gwypo ein plant am farweidd-dra y gyfraith ; ac 
fel y gallont, trwy wybod am farweidd-dra y gyfraith, edrych 
yn mlaen am y bywyd hwnw sydd yn Nghrist, a gwybod i ba 
ddyben y rhoddwyd y gyfraith. Ac wedi cyflawni y gyfraith 
yn Nghrist, fel na fyddai achos ganddynt i galedu eu calonau 
yn ei erbyn, yna y gyfraith a ddylai gael ei diddymu, 

Ac yn awr, fy mhobl, wele, pobl wargaled ydych; am hyny, 
mì a lefarais yn eglur wrthych, fel na chamddeallech. A'r 
geiriau a lefarais, a gant sefyll yn dystiolaeth yn eich erbyn 
chwi; canys y maent yn ddigonol ìi ddysgu unrhyw ddyn y 
ffordd iawn : canys y ffordd iawn yw credu yn Nghrist, a pheidio 
ei wadu; oblegid wrth ei wadu ef, byddwch hefyd yn gwadu y 
prophwydi a'r gyfraith. 

Ac yn awr, meddaf i chwì, y ffordd iawn yw credu yn 
Nghrist, a pheidio ei wadu ef; a Christ yw Sanct Israel; am 
hyny, rhaid i chwi ymostwng o'i flaen, a'i addoli â'ch holl allu, 
meddwl, a nerth, ac â'ch holl enaid; ac os gwnewch hyn, ni 
fwrir chwi allan mewn un modd. Ac yn gymmaint ag y bydd 
anghenrheidrwydd, rhaid i chwi gadw gwasanaeth ac ordinhad- 
au Duw, hyd nes y cyflawnir y gyfraith a roddwyd i Moses. 

Ac ar ol i Grist adgyfodi oddiwrth y meirw, efe a ddengys eí 
hun i chwithau, fy mhlant, a'm brodyr anwyl; a'r geiriau a 
lefara efe wrthych chwi, fydd y gyfraith aufyddhewch. Canys, 
wele, meddaf i chwi, mi a ganfyddais fod llawcr o genedlaethau 
yn myned heibio, a bod amrafaelion a rhyfeloedd mawrion yn 
mysg fy mhobl. _ Ac ar ol dyfod y Messiah, rhoddir arwyddion 
i'm pobl o'i enedigaeth ef, ac hefyd o'i farwolaeth a'i adgyfod- 
iad; a dydd mawr ac ofnadwy fydd hwnw i'r rhai drygionus; 
canys hwy a ddyfethir; a hwy a ddyfethir am iddynt fwrw 
allan y prophwydi, a'r saint, a'u lluchio â cheryg, a'u lladd 
hwynt ; am hyny, llef gwaed y saint a esgyna i fyny o'r ddaear 
at Dduw yn eu herbyn hwynt. Am hyny, yr holl feilchion, ac 
holl weithredwyr anwiredd, y dydd sydd yn dyfod a'u llysg 
hwynt, medd Arglwydd y lluoedd, canys byddant mogys sofl ; 
a'r rhai sydd yn lladd y prophwydi, a'r saint, a lyncir ìi eigion y 


AL LYFR NEPT. s5 


ddaear, medd Arglwydd y lluoedd; a mynyddoedd a'u gor- 
chuddiant, a chorwyntoedd a'u hysgubant ymaith, ac adeiladau 
a syrthiant arnynt, gan eu dryllio yn ddarnau a'u malurio yn 
llwch; ac ymwelir â hwy gan daranau, a mellt, a daeargrynfa- 
au, a phob math o ddinystr, canys tân digofaint yr Arglwydd a 
ennynir yn eu herbyn hwynt, a hwy a fyddant megys sofl, ac y 
mae'r dydd yn dyfod a'u hysa hwynt, medd Arglwydd y 
Huoedd. 

O, y poen, a'r ing oedd yn fy enaid am golli lladdedigion fy 
mhobl! Canys myfì, Nephi, a'i gwelais, a bu yn agos a'm hysu 
gerbron gwyddfod yr Arglwydd ; eithr rhaid i mi lefaìn wrth fy 
Nuw, Dy ffyrdd ydynt gyfiawn. Ond wele, y cyfiawn, y rhai 
a wrandawant ar eiriau y prophwydi, ac heb eu dyfetha hwynt, 
eithr a edrychant yn mlaen at Grist, yn ddiysgog, am yr arwydd- 
íon a roddir, yn ngwyneb pob erlidiau; wele, hwynthwy yw y 
rhai ni ddyfethir. Eithr Mab cyfiawnder a ymddengys iddynt 
hwy, ac efe a'u hiachâ hwynt, a chant fwynhau ei heddwch ef, 
hyd nes y byddo tair cenedlaeth wedi myned heibio, a llawer 
o'r bedwaredd genedlaeth wedi myned heibio, yn gyflawn. Ac 
wedi myned o'r pethau hyn heibio, dinystr buan a ddaw ar fy 
mhobl, canys, er poen i'm henaid, yr wyf wedi ei weled; am 
hyny, mi a wn y dygwydda; a hwy a ymwerthant am ddim; 
eanys, yn wobr i'w balchder a'u ffolineb, y medant ddinystr; 
oblegid eu bod yn ymolìwng í'r diafol, ac yn dewis gweithred. 
oedd y tywyllwch yn hytrach na goleuni; am hyny, hwy a 
ântilawr i uffern; canys ni ymrysona ysbryd yr Arglwydd â 
dyn yn dragywydd. A phan ddarfyddo yr ysbryd ymryson 
â dyn, yna y daw dinystr buan, a hyn sydd yn gofidio fy enaid. 

Ac megys y llefarais ynghylch argyhoeddi yr Iuddewon, mai 
Iesu yw y Crist,rhaid i'r Cenedloedd gael eu hargyhoeddi 
hefyd mai Iesu yw y Crist, y Duw tragywyddol; a'i fod yn 
amlygu ei hun i bawb a gredant ynddo, trwy allu yr Ysbryd 
Glân; îe, í bob cenedl, llwyth, iaith, a phobl, gan gyflawni 
gwyrthiau nerthol, arwyddion, a rhyfeddodau, yn mysg plant 
dynion, yn ol eu ffydd. 

Ond wele, yr wyf yn prophwydo wrthych ynghylch y dyddiau 
diweddaf; ynghylch y dyddiau pan y dyga yr Arglwydd Dduw y 
pethau hyn allan i blant dynion. Ar ol i'm had iahad fy 
mrodyr fethu mewn anghrediniaeth, a chael eu taraw gan y 
Cenedloedd ; íe, arol i'r Arglwydd wersyllu yn grwn yn eu 
herbyn, a gwarchae yn eu herbyn mewn gwarchdwr, a_ chyfodi 
gwrthglawdd yn eu herbyn; ac ar ol eu darostwng yn isel i'r 
llwch, hyd nes na byddant, etto geiriau y cyfìawn a_ ysgrifenir, 
agweddiau y ffyddlawn a wrandewir, a'r holl rai a fethasant 
mewn anghrediniaeth, ní anghofir ; canys y rhai a ddyfethir a 
lefarant wrthynt hwy o'r ddaear, a^u lleferydd a fydd yn isel o'r 
llwch, a'u llais a fydd megys un ag ysbryd dewiniaeth ; canys 
yt Arglwydd Dduw a rydd iddo ef allu, fel yr hustyngo am 
danynt, megys pe byddai o'r ddaear ; a'u lleferydd a aibrw& 9'r 


66 ATL LYFR NEPHI. 


Hwch. Oblegid felhyn y dywed yr Arglwydd Dduw, Hwy & 
ysgrifenant y pethau a wneir yn eu mysg, a chant eu hysgrifenu 
a'u selio i fyny mewn llyfr, a'r rhai a fethasant mewn anghred- 
iniaeth ni chant y cyfryw, am eu bod yn ceisio dinystrio pethau 
Duw: am hyny, gan fod y rhai a ddyfethwyd, wedi eu dyfetha 
yn sydyn, tyrfa eu cedyrn hwy a fyddant fel peiswyn yn myned 
heibio. Iê, fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw, Bydd yn 
ddisymmwth ddiatreg. 

A bydd, i'r rhai a fethasant mewn anghrediniaeth, gael eu 
taraw gan law y Cenedloedd. Ac y mae'r Cenedloedd wedi 
ymddyrchafu yn malchder eu golygon, ac wedi tramgwyddo, oe 
herwydd mawredd eu maen tramgwydd, nes y maent wedi 
adeiladu llawer o eglwysi; er hyny, hwy a ddiystyrant allu a 
gwyrthiau Duw, ac a bregethant iddynt eu hunain, eu doeth- 
ineb eu hun, a'u dysgeidiaeth eu hun, fel yr elwont, ac y mal- 
ont wynebau y tlodion: ac y mae llawer o eglwysi wedi eu 
hadeiladu ag sydd yn achosi cenfigenau, amrafaelion, a malais; 

ac hefyd y mae dirgel gydfwriadau megys yn y dyddiau gynt, 
yn ol cydfwriadau y diafol, canys efe yw sylfaen yr holl bethau 
hyn: ïe, sylfaen llofruddiaeth, a gweithredoedd y tywyllwch; 
ïe, y mae efe yn eu harwain wrth y gwddf â llinyn, hyd. nes y 
rhwymo hwynt â'i reffynau cryfion am byth. 

Canys wele, fy anwyl frodyr, yr wyf yn dywedyd wrthych, 
nad yw Duw yn gweithio mewn tywyllwch. Nid yw efe yn 
gwneuthur dim, oddieithr ei fod er lleshad y byd; oblegid y 
mae efe yn caru y byd, ïe, nes rhoddi i lawr ei fywyd ei hun, 
fel y tyno bawb ato. Am hyny, ni orchymyna efe i neb na 
chyfranogont o'i iachawdwriaeth. Wele, a waedda efe wrth 
rywun, gan ddywcdyd, Ewch oddiwrthyf? Wele, meddaf i 
chwi, na wna ; eithr efe a ddywed, Deuwch ataf, holl derfynau 
y ddaear, prynwch laeth a mêl, heb arian ae heb werth. Wele, 
a orchymynodd efei rywrai fyned allan o'r synagogau, neu 
allan o'r addoldai? Wele, meddaf i chwi, naddo. A orchym- 
ynodd efe i rywun na chai gyfranogi o'i iachawdwriaeth? 
Wele, meddaf chwi, naddo ; eithr efe a'i rhoddodd yn rhad i 
bawb; aca orchymynodd ei bobl i annog pawb i edifeirwch. 
Wele, a orchymynodd yr Arglwydd i rywrai na chaent gyfran- 
ogio'i ddaioni? Wele, meddaf i chwi, naddo; cithr rhoddir 
yr un fraint i bob dyn, y naill fel y llall, ac ni waherddir neb. 
Y mae efe yn gorchymyn na fyddo crefydd-dwyll; eanys wele, 
erefydd-dwyll sydd er i ddynion bregethu a gosod eu hunain yn 
oleuni i'r byd, er mwyn elw, a chlod y byd; eithr ni cheisiant 
ddaioni Seion. Wele, yr Arglwydd a waharddodd y peth hyn; 
am hyny, yr Arglwydd Dduw a roddodd orchymyn ar fod ì 
bawb feddu haelioni, yr hwn haelioni yw cariad. Ac heb 
iddynt feddu haelioni, ni fuasent ddim: am hyny, pe meddent 
haelioni, ni ddyoddefasent ì'r gweithiwr yn Seion i drengu. Ond 
y gweithiwr yn Seion, a weithiai Seion; canys pe gweithiept 
am arian, hwy a ddyfethid. A thrachefn, yr Arglwydd Dduw 


AYL LYFR NERPHI. 87 


3 orchymynodd i ddynion na laddent ; na ddywedent gelwydd ; 
na ladratâent; na chymmerent enw yr Arglwydd eu Duw yn 
ofer; na chenfigenent; na feddent falais; na amrysonent y 
naill â'r llall: na phuteinient; ac na chyflawnent ddim o'r 
pethau hyn ; canys yr hwn a'u cyflawno, a ddyfethir; oblegid 
nid oes dim o'r drygioni hyn yn deillio oddiwrth yr Arglwydd; 
canys y mae efe yn gwneuthur yr hyn sydd yn dda yn mhlith 
plant dynion; ac nid yw efe yn gwneuthur dim oddieithr ei fod 
yn eglur ìi blant dynion; ac y mae efe yn eu gwahodd hwynt 

oll i ddyfod ato ef, a chyfranogi o'i ddaioni; ac nid yw efe yn 
gwrthod neb sydd yn dyfod ato, du a gwyn, caeth a rhydd, 
gwrryw a benyw ; a chofio y mae am y pagan, eblegid cydradd 
yw pawb gyda Duw, yr Iuddew a'r Cenedlddyn. Ond, wele, 
yn y dyddiau diweddaf, neu yn nyddiau y Cenedloedd ; ïe, wele 
holl genedloedd y Cenedloedd, a'r Iuddewon hefyd, y rhai a ddeu- 
ant i'r tir hwn, a*r rhai a fyddant ar diroedd ereill ; îe, sef ar holl 
diroedd y ddaear ; wele, hwy a fyddant yn feddw gan anwiredd a 
phob math o ffieidd-dra ; a phan ddelo y dydd hwnw, Arglwydd y 
lluoedd a ymweÌa â hwynt, â tharanau ac â daeargryn, ac â thwrf 
mawr, ac â storom a thymhestl, ac â fflam dan ysol ; a'r holl gen- 
edloedd a ymladdo yn erbyn Seion, ac a'i gorthrymo hi, a fyddant 
megys breuddwyd gweledigaeth nos; ïe, byddiddynt megys i 
newynogafreuddwydio, ac wele yn bwyta, eithr pan ddeffrô, gwag 
fydd ei enaid ; neu yn gyffelybi sychedig a freuddwydio, ac wele 
yn yfed ; a phan ddeffrô, wele ef yn ddiffygiol, a'i enaid yn chwen- 
nych diod : ïe, felly y bydd tyrfa yr holl genedloedd a_ryfelant 
yn erbyn mynydd Seion: canys wele, chwi oll sydd yn gweith- 
redu anwiredd, arafwch, a rhyfeddwch ; canys chwi a floeddiwch, 
ac a waeddwch ; ïe, chwi a fyddwch yn feddw, eithr nìd trwy 
win,a chwi a fyddwch yn ben-feddw, eithr nid trwy ddiod 
gadarn : canys yr Arglwydd a dywalltodd arnoch ysbryd trym- 
gwsg. Canys, wele, cauasoch eich llygaid, a gwrthodasoch y 
prophwydi; a'ch llywodraethwyr, a'ch gweledyddion a orchudd- 
iodd efe o herwydd eich anwiredd. 

. A byddi'r Arglwydd Dduw ddwyn allani chwi eiriau llyfr, 
ahwy afyddant eiriau y rhai sydd wedì huno. Ac wele, y 
llyfr a fydd yn selïedig ; ac yn y llyfr y bydd dadguddiad oddi- 
wrth Dduw, o ddechreu y byd hyd ei ddiwedd. Am hyny, o 
herwydd y pethau sydd wedi eu selio i fyny, ni roddir y pethau 
seliedig yn nydd drygioni a ffieidd-dra y bobl. Am hyny, y 
llyfr a gedwir oddiwrthynt hwy. Eithr y llyfr a roddir ìi ddyn, 
ac efe a rydd eiriau y llyfr, y rhai ydynt eiriau y rhai sydd 
wedi huno yn y llwch ; ac efe a rydd y geiriau hyn i arall: eithr 
y geiriau seliedig ni rydd efe, ac ni rydd y llyfr ychwaith. 
'Canys y llyfr a fydd wedi ei selio gan allu Duw, a'r dadguddiad 
seliedig a gedwir yn y llyfr hyd amser cyfaddas yr Arglwydd, 
fel y delo allan; canys wele, y mae yn dadguddio pob peth er 
seiliad y byd hyd ei ddiwedd. Ac y mae'r dydd yn dyfod pan 
ddsrllenir geiriau y llyfr a seliwyd ar benau y tai; a darllenir 


es AIL LYFR NEPHI, 


hwy trwy allu Crist: a phob peth a ddadguddir i blant dyniom 
afu erioed yn mysg plant dynion, ac a fydd etto, hyd y noâ 
hyd ddiwedd y byd. Am hyny, yn y dydd hwnw, pan roddir 
yllyfr i'r dyn y llefarais am dano, y llyfr a guddir o olwg y 
byd, fel na. welo llygaid neb ef, oddieithr i dri o dystion gael ei 
weled, trwy allu Duw, heblaw yr hwn y rhoddir y llyfr iddo; 
a hwy a dystiolaethant am wirionedd y llyfr a'r pethau sydd 
ynddo. Ac ni fydd neb arall a gaiff ei weled, oddieithr rhyw 
ychydig, yn ol ewyllys yr Arglwydd, er dwyn tystiolaeth o'i 
air ì blant dynion: canys yr Arglwydd Dduw a ddywedodd, y 
eawsai geiriau y ffyddlawn lefaru megys pe byddai oddiwrth y 
meirw. Am hyny, yr Arglwydd Dduw a â rhagddoi ddwyn 
allan eiriau y llyfr; ac yn ngenau cynnifer o dystion ag a. welo 
— yn dda, y cadarnha ei air; a gwae y neb a wrthodo air 
uw.. 

Canys wele, dygwydda i'r Arglwydd ddywedyd wrth yr hwn. 
y rhydd efe y llyfr iddo, Cymmer y geiriau hyn nad ydynt yn 

iedig, a dyro hwynt i arall, fel y dangoso hwynt i'r dysgedi 
gan ddywedyd, Darllen hwn, attolwg. A'r dysgedig a ddyw 
Dwg yma y llyfr, ac mi a'i darllenaf ef: ac yn awr, o herwydd 
gogoniant y byd, ac er mwyn elw, y: dywedant hyn, ac nid er 
gogoniant Duw. A'r dyn a ddywed, Nis gallaf ddwyn y llyfr, 
oblegid ei fod yn seliedig. Yna y dywed y dysgedig, Nis gallaf 
ei ddarllen. Am hyny y bydd i'r Arglwydd Dduw roddi y 
llyfr drachefn, ynghyd â'i eiriau, i'r hwn sydil yn annysgedig; 
a'r dyn sydd yn annysgedig a ddywed, Nid wyf fì yn d ysgedig. 
Yna y dywed yr Arglwydd Dduw wrtho ef, Ni chaiff y dysged- 
ig eu darllen hwynt, oblegid y maent wedi eu gwrthod hwynt, 
ac yr wyf fi yn alluog ì wneuthur fy ngwaith fy hun; am 
hyny, tia ddarlleni y geiriau y rhai aroddaf i ti. Na chyff- 
wrdd â'r pethau seliedig, canys mi a'u dygaf hwynt allan yn 
fy amser cyfaddas fy hun: canys mi a ddangosaf i blant 
dynion fy mod yn alluog i wneuthur fy ngwaith fy hun. Am 
hyny, ar ol i ti ddarllen y geiriau a orchymynaisi ti, a chael y 
tystion a addewais i ti, yna y seli y llyfr drachefn, a'i guddio 
i mi, fel y cadwyf y geiriau na ddarllenaist, byd nes y gwelwyf 
yn addas yn fy noethineb, i ddadguddio pob peth i blan$ 
dynion. Canys, wele, myfì wyf Dduw; ac yr wyf yn Dduw y 
gwy iau ac mi a ddangosaf i'r byd fy mod yr un ddoe, 

ddyw, ac yn dragywydd; ac nid wyf yn gweithio yn mblith 
plant dynion, oddieithr yn ol eu ffydd. 

A bydd drachefn,i'r Arglwydd ddywedyd wrth yr hwn a 
gaiff ddarllen y geiriau a roddir iddo, O herwydd bod y bobl 
hyn yn nesâu ataf â'u genau, ac yn fy anrhydeddu â'u gwefusau, 
a phellhau eu calon oddi wrthyf, a bod eu hofn tuag ataf fí 
wedi eu dysgu allan o athrawiaethau dynion; am hyny, myf. 
aâfrhagofi wneuthur yn rhyfedd yn mysg y bobl hyn, ïe, 
gwyrthiau a rhyfeddod; canys dyfethir doethineb eu doethion, 
hwynt, a deall eu rhai deallus hwynt a ymguddia. A gwae y 


“ 


AIL LYFR NRPHI. 89 


. ddyfn-geisianti guddio eu cynghor oddiwrth yr Ar- 
&. Acy mae eu gweithredoedd mewn tywyllwch; ac 
nt yn dywedyd, Pwy a'n gwel ni? a phwy a'n hadnebydd? 
wedant hefyd, Diau fel clai crochenydd y cyfrifir eich 
ld chwi. Ond, wele, mi a ddangosaf. iddynt, medd Ar. 
1 y lluoedd, fy mod yn adwaen eu gweithredoedd hwynt. 
a ddywed y gwaith am y gweithydd, Ni'm gwnaeth i ? 
ddywed y peth a luniwyd am yr hwn a'illuniodd, Nid yw 
as? Ond, wele, medd Arglwydd y lluoedd, mi a 
osafi blant dynion na fydd ond ychydig bach etto hyd 
“ír Libanus yn ddoldir, a'r doldir a gyfrifir yn goed. 
dydd hwnw yrhai byddara glywant eiriau y llyfr, a 
l y deillion a welant allan o niwl a thywyllwch, a'r rhai 
Ja ychwanegant, a'u llawenydd fydd yn yr Arglwydd, 
ïon tlodion a ymorfoleddant yn Sanct Israel. Canys yn 
felmai byw yr Arglwydd, hwy a welant y derfydd am 
Mlwy, ac y dyfethir y gwatwarus; a'r rhai oll a wyliant 
wiredd a dorir ymaith; a'r rhai a wnant ddyn yn dros- 
O herwydd gair, ac a osodant faglau i'r hwn a geryddo- 
morth, ac a wnant i'r cyfîawn wyroam beth coeg. Am 
fel hyn y dywed yr Arglwydd, yr hwn a waredodd 
am, am dŷ Jacob, Weithian ni chywilyddir Jacob, ac ni 
íÍ wyneb ef. Eithr pan welo efe ei feibion, gwaith fy 
w,o'i fewn, hwy a santeiddiant fy enw, ïe, santeiddiant 
Jacob, ac a ofnant Dduw Israel. _ A'r rhai cyfeiliornus o 
l a ddysgant ddeall, a'r grwgnachwyr a ddysgant 
gp 


PENNOD XT. 


i awr, wele, fy mrodyr, mi a lefarais wrthych, yn ol fol fy 
ahellwyd gan yr ysbryd; am hyny, mi a wn yn ddiam- 
y bydd. y pethau hyn. Y pethau a ysgrifenir allan o'r 
, fyddant yn werthfawr iawn ì blant dynion, ac yn neill- 
'n had ni, yr hwn sydd weddill o dŷ Israel. Canys bydd 
lydd hwnw, i'r eglwysi a adeiladir, ac nid i'r Arglwydd, 
x»lyd o un wrth y llall, Wele, myfi wyf eiddo yr Arglwydd ; 
lla ddywed, Myfinnau wyf eiddo yr Arglwydd. Ac fel 
dywed pob un fydd wedi adeiladu eglwysi, ac nid i'r Ar- 
d; a hwy a amrysonant y naill â'r llall ; a'u hoffeiriaid a 
onant y naill â'r llall, ac a ddysgant â'u dysgeidiaeth 
Mc a wadant yr Ysbryd Glân, yr hwn sydd yn rhoddi 
rodd. A hwy a wadant allu Duw, Sanct Israel; ac a 
xiant wrth y bobl, Gwrandewch arnom ni, a chlywch ein 
lwiaeth; canys wele, nid oes Duw heddyw, oblegid 

Arglwydd a'r Gwaredwr wedi cyflawni ei waith, ac wedi 
iei allu i ddynion. Wele, gwrandewch ar fy athraw-. 


90 AIL LYFR XYPHEHL 


iaethi; os dywedant fod gwyrth vn cael eì chyflawni, trwygill 
law yr Arglwydd. na chredwch ; canys nid yw efe heddyw yr—*” 
Dduw y gwyrthiau ; yv mae efe wedi cyflawni ei waith,  Iê, mm 
bydd llawer a ddywedant. Bwytewch. yfwch, a byddwch lawen, 
canys y forv byddwn farw; a bydd vyn dda arnom. A byd€£f 
llawer hefyd a ddywedant. Bwytewch, yfwch a byddwchm. 
lawen: er hynv. ofnwch Dduw. efe a gyfiawnha cyflawni 
ychydig bechod; îe, dywedwch vchydig gelwy dd, cymmerwckH 
fantais ar un o herwydd ei eiriau. cloddiwch bwll i'ch cym- 
mydog; nid oes niwed yn hyn. A gwnewch vyr holl bethau hyn, 
canys y fory. byddwn farw ; ac os byddwn yn euog, Duw a'n 
curaaz ychydig o wialenodau, ac vn y diwedd achubir ni yn 
nheyrnas Dduw. Iê, a bydd llawcr a ddysgant yn y modd 
hyn, athrawiaethau gau, ofer, a ffol. aca ymchwyddant yn eu 
calonau. ac a ddyfn-geisiant i guddio eu cynghorion oddiwrth 

yr Arglwydd ; a'u gweithredoedd a fyddant mewn tywyllwch ; 

a gwaed y saint a waedda o'r ddaear vn eu herbyn hwynt. Iê, 
aethant oll allan o'r ffordd: ac aethant yn llygredig. O 
herwydd balchder, ac o herwydd. gau-athrawon, a gau-athraw- 
iaeth, eu heglwysi a aethant yn llygredig: ac y mae eu heg- 
lwysi wedi ymddyrchafu ; o herwydd. balchder y. maent yn 
ymchwyddo. Yspeiliant y tlodion o herwydd eu cyssegrfeydd 
gwychion ; yspeiliant y tlodion o herwydd eu dillad gwychion; 

ac erlidiant y llariaidd, a'r tlawd ei galon; oblegid yn eu 
balchder yr ymchwyddant. Arferant warau syth a phenau 
uchel; ie, ac o herwydd balchder a drygioni, a ffieidd-dra, a 
phuteindra, aethant oll ar gyfciliorn, oddieithr ychydig, y rhai 
ydynt ganlynwyr gostyngedig Crist; er hyny, arweinir hwy- 
thau, nes mewn llawer o enghreifftiau y maent yn cyfeiliorni, 
oblegid eu dysgu mewn athrawiaethau dynion. 

Ow! y doeth, a'r dysgedig, a'r cyfoethog. y rhai ydynt wedi 
ymchwyddo yn malehder eu calonau, a'r holl rai sydd yn preg- 
ethu gau-athrawiaethau, a'r holl rai sydd yn cyflawni godineb, 
ac yn gŵyrdroi ffordd uniawn yr Arglwydd; gwae, gwae, gwae 
iddynt hwy, medd yr Arglwydd Dduw Hollalluog, canys hwy 2 
wthir lawr i uffern. 

Gwae y rhai hyny a wnant i'r cyfiawn ŵyro am beth coeg, 
ac a gablant yr hyn sydd dda. ac a ddywedant, Nid yw hwna 
o un gwerth: canys daw y dydd yr ymwêl yr Arglwydd Dduw 
ar frys â phreswylwyr y ddaear; ac yn y dydd hwnw yrhai & 
fyddant lwyr addfed mewn anwiredd, a ddyfethir.. Ond wele, 
os edifarha preswylwyr y ddaear am eu hanwiredd a'u ffleidd- 
dra, ni ddyfethir hwynt, medd Arglwydd y lluoedd. Eithr 
wele, yr eglwys fawr hono, putain yr holl ddaear, a dreigla i'r 
llawr, a mawr fydd ei chwymp ; canys teyrnas y diafol a gryna, 
arhaid i'r rhai a berthynant iddi gael eu cynhyrfu i edifeirwch, 
neu ynte y diafol a'u crafanga hwynt yn ei gadwynau tragy- 
wyddol, a hwythau a gynhyrfir i ddigofaint ac a ddyfethir ; 
canys wele, yn y dydd hwnw efe a rua yn nghalonau plant 


AIL LYFR NEPHI. 9l 


dynion, ac a'u cynhyrfa hwynt i ddigofaint yn erbyn yr hyn 
sydd dda ; ac efe a heddycha ereill, ac a'u sia hwynt ymaith i 
ddiogelwch cnawdol, fel y dywedont, Mae pob peth yn dda yn 
Seion ; Ie, y mae Seion yn llwyddo, a phob peth sydd dda; ac 
felly y mae'r diafol yn twyllo eu heneidiau, ac yn eu harwain 
ymaith yn ofalus i uffern... Ac wele, ereill a ddena efe ymaith, 
gan ddywedyd wrthynt nad oes uffern ; ac efe a ddywed wrth- 
ynt, Nid wyf fi yn ddiafol, oblegid nid oes un; ac fel hyn y 
mae efe yn sibrwd yn eu clustiau, nes y crafango hwynt yn ei 
gadwynau ofnadwy, o ba le nid oes gwaredigaeth. Iê,hwya 
grafangir gan farwolaeth, ac uffern; a marwolaeth, ac uffern, 
a'r diafol, a'r holl rai a gymmerwyd ganddynt, a gant sefyll o 
flaen gorseddfa Duw, ae a fernir yn ol eu gweithredoedd, o ba 
le y rhaid iddynt fyned i'r lle a barotowyd iddynt, ïe, llyn o 
dân a brwmstan, yr hyn yw poenedigaeth diddiwedd. Gan 
hyny, gwae yr hwn sydd yn esmwyth arno yn Seion. Gwae 
yrhwn a waeddo, Mae pob peth yn dda; ïe, gwae yr hwn a 
wrandawo ar athrawiaethau dynion, ac a wado allu Duw, a 
dawn yr Ysbryd Glân. Iê, gwae yr hwn a ddywedo, Ni a 
dderbynidsom, ac nid oes arnom eisieu ychwaneg. Ac yn fyr, 
gwae yr holl rai sydd yn crynu, ac yn ddigllawn o herwydd 
gwirionedd Duw. Canys wele, yr hwn sydd wedi ei adeiladu 
ar y graig, sydd yn ei dderbyn gyda llawenydd; a'r hwn sydd 
wedi ei adeiladu ar sylfaen dywodlyd, a gryna rhag iddo 
syrthio. 

Gwae yr hwn a ddywedo, Ni a dderbyniasom air Duw, ac 
nid oes arnom eisieu ychwaneg o air Duw, canys y mae digon 
genym. Canys, wele, fcl hyn y dywed yr Arglwydd Dduw, 
mi a roddaf ichwi, blant dynion, lin ar lin, gorchymyn ar 
orchymyn, ychydig yma ac ychydig acw; a gwynfyd y 
rhai a wrandawant ar fy ngorchymynion, ac a roddant glust 
i'm cynghor, oblegid hwy a ddysgant ddoethineb ; canys i'r hwn 
sydd yn derbyn, y rhoddaf ychwaneg; ac oddiwrthynt hwy 
sydd yn dweyd, Y mae genym ddìgon, y cymmeraf ymaith yr 
hyn sydd ganddynt. Melldigedig yw yr hwn a ymddiriedo 
mewn dyn, neu a wnelo gnawd yn fraich iddo, neu a wrandawo 
ar orchymynion dynion, oddieithr fod eu gorchymynion yn cael 
eu rhoddi trwy allu yr Ysbryd Glân. 

Gwae y Cenedloedd, medd Arglwydd Dduw y lluoedd; 
canys er estyn o honof fy mraieh atynt o ddydd i ddydd, etto 
hwy a'm gwadant; er hyny, mi a fyddaf drugarog wrthynt, 
medd yr Arglwydd Dduw, es edifarhant a dyfod ataf fi; canys 
y mae fy mraich yn estynedig trwy ystod y dydd, medd Ar- 
glwydd Dduw y lluoedd. 

Ond, wele, bydd llawer yn y dydd hwnw, pan elwyf rhagof 
j wneuthur gwaith rhyfeddol yn eu plith hwynt, fel y cofiwyf 
fy nghyfammodau y rhai a wnaethym â phlant dynion, fel y 
gosodwyf fy llaw etto yr ail waith i achub fy mhobl, y rhaì 
ydynt o dŷ Israel; ac hefyd, fel y cofiwyf yr addewidion & 


9? AW, LYFR KEPHI. 


roddais i tithau, Nephi, ac hefyd i'th dad, y byddai i mi gofío —em 


am eich had chwi; ac y byddai i eiriau eich had chwi ddyfod 
allan o'm genau i at eich had chwi. A'm geiriau i a chwìiban- 
ant hyd eithafion y ddaear, i fod yn faner i'm pobl, y rhai 
ydynt odŷ Israel. Ac o herwydd chwibanu o'm geiriau 
llawer o'r Cenedloedd a ddywedant, Beibl, beibl, mae genym 
ni feibl, ac nis gall fod beibl arall. Ond fel hyn y dywed yr 
Arglwydd Dduw, O ffyliaid, hwy a gant feibl; a daw allan 
oddiwrth yr Iuddewon, fy mhobl gyfammodol gynt. A pha 
ddiolch a roddant hwy i'r Iuddewon am y beibl a dderbyniasant 
oddiwrthynt? Iê, pa beth a feddylia y Cenedloedd? A 

hwy yn cofio am deithiau, a llafur, a phoen yr Iuddewon, a'u dy- 
falwch tuag ataf fi, wrth ddwyn iachawdwriaeth i'r Cenedloedd. 

O, Genedloedd, a ydych chwi wedi cofio am yr Iuddewon, 
fy mhobl gyfammodol gynt? nac ydych; eithr yr ydych wedi 
eu melldithio hwynt, a'u cashau, ac ni cheisiasoch eu hachub 
hwynt. Ond wele, mi a ddychwelaf yr holl bethau hyn ar 
eich penau chwi eich hunain; canys nid wyf fì, yr Arglwydd, 
wedi anghofio fy mhobl. O ynfyd, a ddywedo, Beibl, mae 
genym ni feibl, ac uid oes arnom eisieu beibl arall. A gawsoch 
chwi feibl heblaw gan yr Iuddewon ? Ai ni wyddoch chwi 
fod mwy nag un genedl? Ai ni wyddoch chwi mai myfì yr 
Arglwydd eich Duw sydd wedi creu pob dyn, a'm bod yn cofio 
am y rhai sydd ar ynysoedd y môr; a'm bod yn llywodraethu 
yn y nefoedd uchod, ac ar y ddaear isod; ac yr wyf yn dwyn 
allan fy ngair ì blant dynion, ïe, sef ì holl genedloedd y ddaear ? 
Paham gan hyny, y grwgnachwch chwi, o herwydd y cewch 
dderbyn ychwaneg o'm gair? Ai ni wyddoch chwi fod tyst- 
iolaeth dwy genedl yn dystiolaeth ì chwi mai myfì sydd Dduw, 
a'm bod yn cofìo am un genedl fel y llall? Am hyny, yr wyf 
yn llefaru yr un geiriau wrth y naill fel y llai, A 
fyddo dwy genedl yn cyd-redeg, y mae tystiolaeth y ddwy 
genedl yn cyd-redeg hefyd. Ac yr wyf fi yn gwneuthur hyn, 
fel y profwyf i lawer, mai yr un wyf fì ddoe, heddyw, ac yn 
dragywydd; a'm bod yn llefaru fy ngeiriau yn ol dymuniad fy 
hun. Ac o herwydd fy mod wedi llefaru un gair, nid oes 
achos i chwi dybied nas gallaf lefaru un arall; canys nid yw 
fy ngwaith etto wedi ei orphen; ac ni chaiff ychwaith, hyd 
ddiwedd dyn; nac o'r amser hwnw allan yn dragywydd. 

Am hyny, o herwydd fod genych feibl, nid oes achos i chwi 
dybied y cynnwysa fy holl eiriaui; ac nid oes achos i chwì 
feddwl na pherais i ychwaneg gael ei ysgrifenu; canys yr 
wyf yn gorchymyn i bawb, yn y dwyrain, ac yn y gorllewin, ac 
yn y gogledd, ac yn y deau, ac yn ynysoedd y môr, ìi ysgrifenu 
y geiriau wyf yn lefaru wrthynt: canys allan o'r llyfrau & 
ysgrifenir, y barnaf y byd, pob dyn yn ol ei weithredoedd, 
yn ol yr hyn sydd ysgrifenedig. Canys wele, mi a lefaraf wrth 
yr Iuddewon, a hwy a'i hysgrifenant; ac mi a lefaraf hefyd 
wrth y Nephiaid, a hwythau a'i hysgrifenant; ac mi a lefaraf 


AIL LYFR NEPHI. 93 


hefyd wrth lwythau ereill o dŷ Israel, y rhai a arweiniais 
ymaith, a hwythau a'i hysgrifenant ; ac mi a lefaraf hefyd wrth 
holl genedloedd y ddaear, a hwy a'i hysgrifenant. 

A bydd i'r Iuddewon gael geiriau y Nephiaid, ac i'r Neph- 
iaid gael geiriau yr Iuddewon; ac i'r Nephiaid a'r Iuddewon 
gael geiriau llwythau colledig Israel; ac i lwythau colledig 
Israel gael geiriau y Nephiaid a'r Iuddewon. 

A bydd i'm pobl y rhai ydynt o dŷ Israel, gael eu casglu 
adref ì diroedd eu hetifeddiaethau; a'm gair hefyd a_ gesglir 
yn un. Ac mi a ddangosaf i'r rhai a ryfelant yn erbyn fy 
ngair, ac yn erbyn fy mhobl, y rhai ydynt o dŷ Israel, mai 
myfì sydd Dduw, a'm bod wedi ymgyfammodi ag Abraham y 
cofiwn am ei had yn dragywydd. 

Ac yn awr, wele, fy anwyl frodyr, yr wyf yn ewyllysio 
llefaru wrthych chwi; canys ni ddyoddefwn i, Nephi,i chwi 
feddwl eich bod yn fwy cyfiawn nag y bydd y Cenedloedd. 
Canys wele, oddieithr i chwi gadw gorchymynion Duw, dyfethir 
chwithau yr un modd ; ac o herwydd y geiriau a lefarwyd, nid 
oes achos i chwi feddwl fod y Cenedloedd wedi eu llwyr-ddy- 
fetha. Canys wele, meddaf i chwi, cynnifer o'r Cenedloedd ag 
a edifarhant, ydynt yn bobl gyfammodol yr Arglwydd; a 
chynnifer o'r Iuddewon na edifarhant, a fwrir ymaith; canys 
nid yw yr Arglwydd yn ymgyfammodi â neb, oddieithr 
y rhai sydd yn edifarhau ac yn credu yn ei Fab, yr hwn yw 
Sanct Israel. 

Ac yn awr, mi a ewyllysiwn brophwydo rhywfaint yn ychwan- 
eg am yr Iuddewon a'r Cenedloedd. Canysarol i'r llyfr am 
ba un y llefarais ddyfod allan, a chael ei ysgrifenu i'r Cenedl- 
oedd, a'ì selio drachefn i'r Arglwydd, bydd llawer a gredant y 
geiriau sydd yn ysgrifenedig; a hwy a'u dygant at weddill ein 
had ni. Ac yna gweddill ein had a gant wybod am danom ni, pa 
fodd y daethom allan o Jerusalem, a'u bod hwythau yn ddisgyn- 
yddion o'r Iuddewon. Ac efengyl Iesu Grist a draethir yn eu 
mysg hwynt; am hyny, hwy a ddygiri wybodaeth o'u tadau, 
ac hefyd ì wybodaeth o Iesu Grist, yr hon a fodolai yn mysg 
eu tadau. Ac yna y gorfoleddant; canys hwy a gant wybod 
mai bendith yw iddynt o law Duw; a'u cên o dywyllwch a 
ddechreua syrthio o'u llygaid; ac nid â llawer o gehedlaethau 
heibio yn eu mysg, cyn y byddant yn bobl wynion a dymunol. 

A bydd i'r Iuddewon gwasgaredig hefyd ddechreu credu yn 
Nghrist; a dechreuant ymgasglu ar wyneb y tir; a chyn- 
nifer a gredant yn Nghrist, a ddeuant hefyd yn bobl ddymunol. 

A bydd i'r Arglwydd Dduw ddechreu ei waith yn mhlith pob 
cenedl, llwyth, iaith, a phobl, er dwyn oddiamgylch adferiad eí 
bobl ar y ddaear. A'r Arglwydd Dduw a farna y tlodion mewn 
cyfìawnder, ac a. argyhoedda dros rai llariaidd y ddaear mewn 
uniondeb. Ac efe adery y ddaear â gwialen ei enau, ac ag anadl 
ei wefusau y lladd efe yr anwir ; canys y mae'r amser yn dyfod 
ar frys y pair yr Arglwydd Dduw ymraniad mawr yn mhlith y 


94 AIL LYFR NEPHH. 


bobl ; a'r drygionus a ddyfetha efe; ac a arbed ei bobl, ïe, Nyd 
y nod pe byddai raid iddo ddyfetha y drygionus trwy dân. Â 
chyfiawnder fydd gwregys ei lwynau ef, a ffyddlondeb yn 
wregys ei arenau. Ac yna y blaidd a drig gyda'r oen,&t 
llewpard a orwedd gyda'r mŷn; y llo hefyd, a chenaw y llew, 
a'r anifail brâs fyddant ynghyd, a bachgen bychan a'u harwain. 
Y fuwch hefyd a'r arth a borant ynghyd; a'u llydnod a gyd- 
orweddant; y llew, fel yr ŷch, a bawr wellt. A'r plentyn sugno 
a chwery wrth dwll yr asp; ac ar ffau y wiber yr estyn yr hwn 
addiddyfnwyd ei law. Ni ddrygant ac ni ddyfethant yn holl 
fynydd fy santeiddrwydd ; canys y ddaear a fydd lawn o wyb- 
odaeth yr Arglwydd, megys y mae y dyfroedd yn toi y môr. 
Am hyny, gwneir pethau yr holl genedloedd yn adnabyddus; 
ïe, pob peth a. wneir yn hysbysi blant dynion. Nid oes dim 
dirgel, na ddadguddir; nid oes weithredoedd y tywyllwch, 
na amlygir yn y goleuni; ac nid oes dim seliedig ar y 
ddaear, na ryddheir. Am hyny, pob peth a ddadguddiwyd i 
blant dynion, a ddadguddir yn y dydd hwnw ; ac ni chaiff satan 
awdurdod ar galonau plant dynion mwyach, am hir amser. Âc 
yn awr,fy anwyl frodyr, ymae yn rhaid i mi ddiweddu fy 
ymadroddion. 


—— 


PENNOD XIII. 


Ac yn awr, yr wyf fi, Nephi, yn gorphen fy mhrophwydo wrth- 
ych chwi, fy anwyl frodyr. _ Ac nis gallaf ysgrifenu ond ychyd- 
ig bethau, y rhai y gwn sy'n rhaid iddynt ddyfod i ben ; ac nis 
gallaf ychwaith ysgrifenu ond ychydig o eiriau fy mrawd Jacob, 
Am hyny, mae y pethau a ysgrifenais yn ddigon genyf, oddi- 
eithr ychydig eiriau sydd yn rhaid imi lefaru ynghylch ath- 
rawiaeth Crist; am hyny, mi a lefaraf wrthych yn eglur, yn ol 
eglurder fy mhrophwydoliaeth: canys y mae fy enaid yn 
ymhyfrydu mewn eglurder; canys yn y modd hyn y mae'r 
Arglwydd Dduw yn gweithio yn mhlith plant dynion. Canys 
yr Arglwydd Dduw a rydd oleuni i'r dealltwriaeth: canys y 
mae efe yn»llefaru wrth ddynion, yn ol eu hiaith, er eu deall- 
twriaeth. Am hyny, mi a ewyllysiwn i chwi gofìo fy mod wedi 
llefaru wrthych, ynghylch y prophwyd hwnw a ddangosodd yr 
Arglwydd i mi, yr hwn a fedyddiai Oen Duw, yr hwn a gym- 
merai ymaith bechodau y byd. 

Ac yn awr, os oedd anghen ar Oen Duw, ac yntau yn san- 
taidd, gael ei fedyddio â dwfr er cyflawni pob cyfiawnder, O 
ynte, pa faint jnwy yw ein hanghen ni, a ninnau yn aflan, ìi 
gael ein bedyddio, ïe, sef â dwfr, Ac yn awr,mi a ofynaf i 
chwi, fy anwyl frodyr, Yn mha beth y cyflawnodd Oen Duw 
bob cyfiawnder wrth gael ei fedyddio â dwfr? _ Ai ni wyddoch 
eifod ef yn santaidd? Ond er ei fod yn santaidd, dangosai 


AIL LYFR NEPHI. 95 


ynion, ei fod, yn ol y cnawd, yn darostwng ei hun ger- 
Tad, ac yn tystiolaethu wrth y Tad y buasai efe yn 
ìdo trwy gadw ei orchymynion ef; am hyny, ar ol iddo 
fedyddio â dwfr, yr Ysbryd Glân a ddisgynodd arno ef 
ll colomen. A thrachefn: Y mae yn dangos i blant 
gyfyngedd y ffordd, a chuldra y porth, trwy y rhai y 
fyned, gan ei fod ef wedi gosod esiampl o'u blaen hwynt. 
a ddywedodd wrth blant dynion, Dilynwch fi. Am 
nwyl frodyr, a allwn ni ddilyn yr Iesu, oddieithr i ni 
i eadw gorchymynion y Tad? A'r Tad a ddywedodd, 
ewch, edifarh ewch, a. bedyddier chwi yn enw fy anwyl 
Ac hefyd, llais y Mab a ddaeth ataf, gan ddywedyd, Y 
edyddier yn fy enw i, iddo ef y rhydd y Tad yr Ysbryd 
negys i minnau ; am hyny, dilynwch fì, a gwnewch y 
a welsoch fi yn eu gwneuthur. Am hyny, fy anwyl 
mi a wn os dilynwch y Mab, gyda llawn fwriad calon, 
ithredu rhagrith na thwyll gerbron Duw, eithr gydz 
lymuniad, gan edifarhau am eich pechodau, a_thystiol- 
wrth y Tad, eich bod yn foddlawn cymmeryd arnoch 
ist, trwy fedydd ; ïe, trwy ddilyn eich Arglwydd a'ch 
'dwr i waered i'r dwfr, yn ol ei air; wele, yna chwi a 
niwch yr Ysbryd Glân; ïe, yna y daw y bedydd â thân 
EYsbryd Glân; ac yna chwi a ellwch lefaru â thafod 
)n, a dyrcliafu moliant i Sanct Israel, 
, wele, fy anwyl frodyr, fel hyn y daeth llais y Mab ataf, 
lywedyd, Ar oli chwi edifarhau am eich pechodau, a 
aethu wrth y Tad eich bod yn foddlawn cadw fy 
ymynion, trwy fedydd dwfr, ac wedi derbyn y bedydd â 
> â'r Ysbryd Glân, ac yn alluog i lefaru â thafod newydd, 
â thafod angylion, ac ar ol hyn ddygwydd o_ honoch fy 
u i, buasai yn well arnoch, pe na adnabuasech fi, 
mi a glywais lais oddiwrth y Tad, yn dywedyd, Iê, 
i fy anwylyd ydynt gywir a ffyddlawn. Y neb a barhao 
diwedd, a fydd cadwedig. Ac yn awr, fy anwyl frodyr, 
m wrth hyn, os na pharha dyn hyd y diwedd, i ddilyn 
íl Mab y Duw byw, niellir ei achub; am hyny, gwnewch 
au a ddywedais wrthych imi eu gweled, y byddai i'ch 
ydd a'ch Gwaredwr eu gwneuthur; oblegid, i'r dyben 
' dangoswyd hwynt i mi, fel yr adnabyddech chwi y 
y dylech fyned trwyddo. Canys y porth trwy ba un y 
chwi fyned, yw edifeirwch, a bedydd trwy ddwfr; ac yna 
yn dyfod faddeuant o'ch pechodau trwy dân, a thrwy yr 
d Glân. Ac yna yr ydych yn y ffordd gul a chyfyng 
yn arwain i fywyd tragywyddol; ïe, yr ydych wedi 
| i mewn trwy y porth: yr ydych wedi gwneuthur yn ol 
rmynion y Tad a'r Mab; ac yr ydych wedi derbyn yr 
d Glân, yr hwn sydd yn tystiolaethu am y Tad a'r Mab, 
; gyflawni yr addewidion a wnaeth, os elech i mewn trwy 
ld, y derbyniasech, 


96 AIL LYFR NEPHI. 


Ac yn awr, fy anwyl frodyr, ar ol ìi chwi gael o hyd MM ! 
llwybr cul a chyfyng hwn, mi a ofynwn i chwi, os yw pob 
wedi ei wneuthur? Wele, meddafi chwi, nac ydyw ; canw” 4 
nid ydych wedi dyfod mor bell â hyn, oddieithr trwy air Crist, 
gyda ffydd ddiysgog ynddo, gan ymorphwys yn hollol ar 
haeddiant yr hwn sydd yn alluog ì achub; am hyny, rhaid íi 
chwi ymwthio yn mlaen yn ddiysgog yn Nghrist, gan feddu 
perffaith ddyscleirdeb gobaith, a chariad tuag Dduw a phob 
dyn. Am hyny, os ymwthiwch yn mlaen, gan wledda ar air 
Crist, a pharhau hyd y diwedd, wele, fel hyn y dywed y Tad, 
chwi a gewch fywyd tragywyddol. 

Ac yn awr, wele, fy anwyl frodyr,hon yw y ffordd ; ac nid 
oes ffordd nac enw arall wedi eu rhoddi dan y nef; trwy y rhai 
y gall dyn gael ei achub yn nheyrnas Dduw. Ac yn awr, 
wele, dyma athrawiaeth Crist, ac unig wir athrawiaeth y 'Tad, 
a'r Mab, a'r Ysbryd Glân, y rhai ydynt un Duw, heb ddiwedd. 
Amen. 


PENNOD XIV. 


Ac yn awr, wele, fy anwyl frodyr, meddyliwyf eich bod y 
myfyrio rhywfaint yn eich calonau, ynghylch yr hyn a ddy- 
lech wneuthur, ar ol i chwi fyned i mewn trwy y ffordd ? Ond, 
wele, paham y myfyriwch y pethau hyn yn eich calonau? Ai 
nid ydych yn cofio imi ddywedyd wrthych, mai ar ol i chwi 
dderbyn yr Ysbryd Glân, y gellech lefaru â thafod angylion ? 
Ac yn awr, pa fodd y gallech lefaru â thafod angylion, oddi« 
eithr trwy yr Ysbryd Glân? Llefara angylion trwy allu yr 
Ysbryd Glân ; am hyny, llefarant eiriau Crist. Am hyny, mi 
a ddywedais wrthych, Gwleddwch ar eiriau Crist: canys wele, 
geiriau Crist a ddywedant wrthych yr holl bethau a ddylech 
wneuthur. Am hyny, ar ol i mi lefaru y geiriau, os na ellwch 
eu deall hwynt, yr achos fydd oblegid nad ydych yn gofyn, nac 
ychwaith yn curo; am hyny, ni ddygwyd chwi i'r goleuni, 
eithr yr ydych yn gorfod marw mewn tywyllwch. Canys, 
wele, drachefn meddaf i chwi, Os ewch i mewn trwy y ffordd, a 
derbyn yr Ysbryd Glân, efe a ddengys i chwi bob peth y dylech 
wneuthur. Wele, hyn yw athrawiaeth Crist, ac ni roddir mwy 
o athrawiaeth, hyd nes ar ol iddo ef amlygu ei hun i chwi yn y 
cnawd, A phan amlygo efe ei hun i chwi yn y cnawd, y 
pethau a fynego efe wrthych, a wnewch. 

Ac yn awr, nis gallaf fì, Nephi, ddywedyd ychwaneg; mae 
yr ysbryd yn attal fy lleferydd, a gadewir mi ì alaru o herwydd 
anghrediniaeth, a drygioni, ac anwybodaeth, a gwargaledwch 
dynion; canys ni cheisiant wybodaeth, ac ni ddeallant fawr 
Wybodaeth, pan ei rhoddir iddynt mewn eglurder, ïe, mor 
eglur ag y dichon gair fod. 


AIL LYFR NEPHI. 9” 


Ac yn awr, fy anwyl frodyr, canfyddaf eich bod etto yn my- 
Tyrio yn eich calonau ; a blynir fi am fod yn rhaid î mi lefaru 
ynghylch y peth hyn. Canys pe gwrandawech ar yr ysbryd 
sydd yn dysgu dyn i weddio, chwi a. wybyddech fod yn rhaid i 
chwi weddio ; canys nid yw yr ysbryd drwg yn dysgu dyni 
weddio, eithr yn ei ddysgu i beidio gweddio. Ond, wele, 
meddaf îi chwi, rhaid i chwi weddio yn wastadol, a pheidio 
diffygio; ac na chyflawnwch ddim i'r Arglwydd, oddieithr i 
chwi yn gyntaf weddio ar y Tad, yn enw Crist,i gyssegrui 
chwi eich, gwasanaeth, fel y byddo eich gwasanaeth er lleshad 
eich enaid. 


PENNOD XV. 


Ac yn awr, nis gallaf fì, Nephi, ysgrifenu yr holl bethau a 
ddysgwyd yn mysg fy mhobl ; ac nid wyf ychwaith yn nerthol 
mewn ysgrifenu, fel llefaru; oblegid pan fyddo dyn yn llefaru 
trwy allu yr Ysbryd Glân, y mae gallu yr Ysbryd Glân yn ei 
garioi galonau plant dynion. Eithr wele, y mae llawer yn 
caledu eu calonau yn erbyn yr Ysbryd Glân, fel na chaffo le 
ynddynt; am hyny, taflant ymaith lawer o bethau sydd yn 
ysgrìfenedig, a chyfrifant hwynt fel pethau diddym. Eithr myfì, 
Nephi, a_ ysgrifenais yr hyn a ysgrifenais; ac yr wyf yn ei 
gyfrif o fawr werth, yn neillduol i'm poblì. Canys yr wyf yn 
gweddio yn barhaus drostynt y dydd, a'm llygaid a ddyfrhant 
fy ngobenydd y nos, o'u plegid ; ac yr wyf yn galw ar fy Nuw 
mewn ffydd, ac mia wn y clyw effy llef; acmia wn y cys- 
segra yr Arglwydd Dduw fy ngweddiau, er budd i'm pobl. 
A'r geiriau a ysgrifenais i mewn gwendid, a. wneir yn nerthol 
iddynt hwy ; canys annogant hwynti wneuthur daioni; hys- 
bysant iddynt am eu tadau; a llefarant am yr Iesu, gan eu 
perswadio hwynti gredu ynddo, a pharhau hyd y diwedd, yr 
hyn yw bywyd tragywyddol. Llefarant hefyd yn llym yn 
erbyn pechod, yn ol eglurder y gwirionedd ; am hyny, ni fydd 
neb yn ddigllawn am y gciriau a_ ysgrifenais i, oddieithr ei fod 
o ysbryd y diafol. Yr wyf yn gorfoleddu mewn eglurder; yr 
wyf yn gorfoleddu mewn gwirionedd ; yr wyf yn gorfoleddu yn 
fy Iesu, canys efo a waredodd fy enaid rhag uffern. Y mae genyf 
gariad at fy mhobl, a ffydd fawr yn Nghrist, y cyfarfyddaf 
â llawer o eneidiau yn ddifrycheulyd o flaen ei orseddfainc ef. Y 
mae genyf gariad at yr Iuddew ; dywedaf Iuddew, o hcrwydd 
y meddyliwyf y rhaî y daethym oddiwrthynt. Y mae genyf 
gariad hefyd at y Cenedloedd. Ond wcle, nis gallaf obeithio am 
neb o'r rhai hyn, oddieithr eu cymmodi â Christ, ac iddynt 
fyned imewn trwy y porth cul,a rhodio ar hyd y ffordd 
g, yr hon a arwain i fywyd, a. pharbau ar. y llwybr hyd 

ddiwedd dydd prawf. 
Ac yn awr, fy anwyl frodyr, ac Iuddewon hefyd, a chwithau 

7 


oJ LLYFR JACOB, 


derfynau y ddaear, gwrandewch y geiriau hyn, a chredwch __ 
Nghrist ; ac os nu chredwch y geiriau hyn, eredwch yn Nghri llam 
Ac os crelwch. yn Ngnrist, chwi a gredwch yn y geiriauhy ^^ 
canys geiriau Crist ydynt, ac efe a'u rhoddodd i mi; ac 
maent yn dysgu pob dyn y dylai wneuthur daioni. Ac os nzxseai 
geiriau Cri ydynt, bernwch chwi; canys Crist a ddengymst- . 
chwi, mewn n«rth a gogoniant mawr, yn y dydd diweddaf, ma. 2i 
ei eiriau cf ydynt; a chewch chwi a finnau sefyll wyneb w'n 
wyncb o flaen ei frawdle ef; a chwi a gewch wybod i mi gae 
gorchymyn Janddo ef i ysgrifenu y pethau hyn, yn ngwyneb 
fy ngwendid ; ac yr wyf yn gweddio ar y Tad yn enw Crist, ar 
i lawcr o honvm ni, os nid oll, gael ein hachub yn eì deyrnas, 
yn y dydd mawr diweddaf hwnw. 

Ac yn awr, fy anwyl frodyr, yr holl rai ydynt o dŷ Israel, â 
chwithau holl derfynau y ddaear, yr wyf yn llefnru wrthych, 
megys llef un yn gwaeddi o'r llwch: ffarwel hyd nes y delo y 
dydd mawr hwnw; a chwithau y rhai ni chyfranogwch 0 
ddaioni uw, ac ni pherchwch eiriau yr Iuddewon, ac hefyd fy 
ngeiriau innau, a'r geiriau a ddaw allan o enau Oen Duw, wele 
yr wyf yn rhoi ffarwel bythol i chwi, canys y geiriau hyn a'ch 
condemniant chwi yn y dydd diweddaf: canys yr hyn wyf yn 
selio ar y ddacnr, a ddygir yn cich erbyn yn y frawdle; oblegid 
felly y gorchymynodd yr Arglwydd i mi, a rhaid i minnau 
ufyddhau. Anmacn. 


LLYFR JACOB, 


BRAWD NETIII, 


PENNOD I. 


Geiriau ei bregethau wrth ei frodyr. _ Y mae yn dyrysu dyn sydd 
yn ceisio dymchwelyd athrawiaeth Crist... Ychydig o ciriau yn 
nghylch hanes pobl Nephi. 


CANYS wcle, dygwyddodd fod pum mlynedd a deugain wedi 
myned heibio, o'r amser y gadawodd Tehi Jerusalem; am 
hyny, Nephi a roddodd i mi, Jacob, orchymyn ynghylch y 
llafnau bychain, ar ba. rai y mae'r pethau hyn wedi. cu cerfìo. 
Ac efo a roddodd orchymyn i mi, Jacob, i ysgrifenu ar y 
llafnau hyn, ychydig o'r pethau a ystyriwn yn fwyaf gwerth- 
fawr; nau fyddai i mi gyffwrdd, oddieithr yn ysgafn, ag hanes y 
bobl hyn au elwir yn bobl Nephi. Canys efe 4 ddywedodd y 
dylai hanos ei bobl ef gael ci ysgrifenu ar ei laibau ercill, ac y 
dylwn i gadw y llafnau hyn, a'u trosglwyddo i waered ì'in had 


LLYFR JACOB. 99 


LU, ogenedlaeth i genedlaeth... Ac os byddai pregethu a fuasai 
yn ddwyzol, neu ddadguddiad a fuasai yn fawr, neu brophwyd- 
oliaeth, fol ini gerfio y penau o honynt ar y llafnau hyn, a 
chyffwrdd arnynt gymmaint ag a fyddai bosibl, er mwyn Crist, 
ac er mwyn cin pobl; canys o herwydd ffydd a phryder mawr, 
amlygwyd yn wirioneddol i ni am ein pobl, pa. bethau a ddyg- 
wyddai iddynt. Ac ni a gawsom hefyd lawer o ddadguddiad- 
au, ac ysbryd prophwydo lawcr; am hyny, ni a. wyddem am 
Grist a'i deyrnas, y rhai oeddynt i ddyfod. Am hyny, llafurias- 
om yn ddiwyd yn mysg ein pobl, fel y perswadiem hwynti 
ddyfod at Grist, a chyfranogi o ddaioni Duw, fel y gallent 
fyned i mewn i'w orphwysfa ef, rhag iddo mewn rhyw fodd 
dyngu yn cei lid na chaent fyned i mewn, megys yn y cyffroad 
yn nyddiau profedigaeth, tra yr oedd. plant Israel yn yr anial- 
wch. Am hyny, och Dduw na allem berswadio pob dyn i 
beidio gwrthryfela yn erbyn Duw, i'w gyffroi ef i ddigofaint, 
eithr cael o bawb i gredu yn Nghrist, a sylwi ar ci farwolaeth, 
gan ddyoddef ei groes,a dwyn gwradwydd y byd; am hyny, 
yr wyf fì. Jacob, yn eymmeryd arnaf i gyflawni gorchymyn fy 
mrawd Nophi. 

Yn awr, Nephi a ddechreaodd fod yn hen, ac efe a welodd 
mai buan y buasai raid iddo farw; am hyny, efe. a eneinniodd 
ddyn i fod yn frenin ac yn llywodraethwr ar ei bobl yn awr, 
mn unol â theyrnasiad y breninoedd. Gan fod y bobl yn caru 

ephi yn fawr, trwy iddo fod yn noddwr mor fawr iddynt, gan 
ddwyn cleddyf Laban er eu hamddiffyn, a llafurio trwy ci holl 
ddyddiau cr eu lleshau; am hyny, hwy a. ddymunasant gadw 
ei enw mewn coffadwriaeth. A phwy bynag a deyrnasai yn ei 
le, a alwyd gan y bobl, yn ail Nephi, yn drydydd Nephi, &c., 
yn unol â theyrnasiad y breninoedd; ac felly yr eeddynt yn 
cael eu ralw gann y bobl, beth bynag fyddai eu henwau hwynt. 

A bui Nephifarw. Yn awr, y bobl nad oeddynt Lamaniaid, 
oeddynt Nenphiaid ; er hyny, gelwid hwynt yn Nephiaid, Jacob- 
ìaid, Josephiaid, Zoramiaid, Lamaniaid, Lemueliaid, ac Ish- 
maeliail. Eithr ni wnaf fi, Jacob, eu gwahaniaethu hwynt 
rhaglaw wrth yr enwau hyn, eithr mi a alwaf Lamaniaid ar y 
rhain geisiant ddyfetha pobl Nephi, a'r rhai sydd yn gyfeill- 
gari Nephi a alwaf yn Nephiaid, neu bobl Nephi, yn unol â 
theyrnasiad y breninoedd. 

Ac yn awr, dygwyddodd i fobl Nephi, dan deyrnasiad yr ail 
frenin, ddechreu ymgaledu yn eu calonau, ac ymollwng 
i raddau i ymarferiadau drygionus, yn gyffelyb i Ddafydd 
gynt. gan ddymuno llawer o wragedd a gordderchwragedd, 
ac hefyd Solonion, ei fab: ïe, dechreuasant hefyd i chwilio am 
lawer o aur ac arian, ac a ddechreuasant ymdderchafu ychydig 
mewn balchder: am hyny, myfì, Jacob, a roddais y geirinu, 
hyn iddynt, tra yn eu dysgu hwynt yn y deml, wedi derbyn yn 
gyntaf fv. nhenndwri oddiwrth Dduw. Canys yr oeddwn i, 
Jacob, a'in brswd Joseph, wedi ein neillluo yn ofleiriaid, ac yx, 


$ŷ 00 LLYFR JACOD. 


ddysgawdwyr y bobl hyn, trwy law Nephi. A darfu ií ni fawt 
ygu cin swydd i'r Arglwydd, gan gymmeryd arnom y cyfrif- 
oldeb, o ateb pechodau y bobl ar ein penau ein hunain, os ng 
ddysgem iddynt air Duw gyda phob diwydrwydd; am hyny, 
llafuriasom â'n holl allu, fel na ddeuai eu gwaed hwynt ar ein 
gwisgoedd ; pe amgen, eu gwaed a ddeuai ar ein gwisgoedd, ac 
bi cheffid ninnau yn ddifrycheulyd yn y dydd diweddaf. 


PENNOD II. 


Y EIRIAU a lefarodd Jacob, brawd Nephi, wrth fobl Nephi, ar 
ol marwolaeth Nephi:—Yn awr, fy anwyl frodyr, myfi, Jacob, 
yn ol y cyfrifolleb wyf dano i Dduw, i fawrygu fy swydd gyda 
sobrwydd, ac fel y glanhaer fy ngwisgoedd oddiwrth eich 
pechodau chwi, wyf yn dyfod i'r deml y dydd hwn, fel y myn- . 
egwyf ìi chwi air Duw ; a chwi a. wyddoch eieh hunain fy mod 
ihyd yma yn ddiwyd yny swydd y'm galwyd iddi; ond yr 
wyf y dydd hwn yn teimlo llawer mwy o ddymuniad a 
phryder am leshad eich eneidiau nag erioed o'r blaen. Canys 
wele, hyd yma, buoch yn ufyddi air yr Arglwydd, yr hwn & 
roddais i chwi. Ond, wele, gwrandewch arnaf, a gwybyddwch 
mai trwy gynnorthwy Creawdwr hollalluog nefoedd a daear, yv 
medraf ddywedyd wrthych eich meddyliau, pa fodd yr ydych yn 
dechreu llafurio mewn pechod, yr hwn bechod sydd yn drn 
ffiaidl genyf fi, ïe, ac yn ffiaidd gan Dduw; îe, y mae yn 
gofidio fy enaid ac yn pery i mi wridio gan gywilydd gerbron 
fy Ngwneuthurwr, fod. yn rhaid i mi. dystiolaethu wrthych am 
ddrygioni eich calonau; ac y mae hefyd. yn íy: ngofidio fod yn 
rhaid i mi ddefnyddio cymmaint o hyfdra yn fy lleferydd tuag 
atoch, o flaen eich gwragedd a'ch plant, teimladau llawer o ba 
rai ydynt yn dynera dihalog,a dichlynaidd gerbron Duw, yr 
nyn beth sydd yn rhyngu bodd Duw ; a rhoddir ar ddeall i mi 
eu bod hwy wedi dyfod yma i glywed. gair pleserus Duw, ïe, y 
gair sydd yn iachâu yr enaid clwyfedig. 

Am hyny, y mae yn beichio fy enaid, fy mod yn cael fy ngor- 
fodi o herwydd y gorchymyn caeth a dderbyniais oddiwrth 
Dduw, i'ch ceryddu chwi yn ol eich iroseddiadau, i fwyhau 
arehollion y rhai sydd wedi eu harcholli yn barod, vn lle eu 
cysuro ac iachâu eu harchollion ; a'r rhainad ydynt wedi eu 
hareholli, yn lle cael gwledda ar air pleserns. Duw, a gant 
ddagerau wedi eu gosod i drywanu eu heneidiau, ac archolli eu 
meddyliau dichlynaidd. Ond etto, cr cymmaint y tasg, rhaid ì 
mi wneuthur yn ol gorehymyn caeth l)uw, 2 dywedyd wrth- 
ych am eich drygioni a'ch flîe'dd-Jra, yn mh:esennoldeb y pur 
0 galon, a'r drylliedig o galon, a thun drem llygaid treiddpar y 
Duw Hollalluog. 

Am hyny, rhaid i mi ddywedyd y gwirionedd wrthych vn ol 


LLYFR JACOB. 101 


eglurder gair Duw. Canys wele, pan yr ymofynais i â'r Ar- 
elwydd, fel hyn y daeth ei air ef ataf, gan ddywedyd, Jacob, 
«los i fyny i'r deml yn y boreu, a thraetha y gair a roddaf i ti 
wrth y bobl hyn. 

Ac yn awr, wele, fy mrodyr, hyn yw y gair wyf yn draethu 
wrthych, fod llawer o honoch wedi dechreu chwilio am aur, ac am 
arian, ac am bob math o fŵnau gwerthfawr, y rhai ydynt mewn 
cyflawnder mawr yn y wlad hon, yr hon sydd yn wlad addaw- 
edig i chwi, ac i'ch had. Ac y mae rhagluniaeth wedi 
gwenu arnoch yn dra boddhaol, nes yr ydych wedi cael llawer 
o gyfoeth; ac o herwydd fod rhai o honoch wedi cael yn hel- 
aethach nâ'ch brodyr, yr ydych yn ymddyrchafu yn malchder 
eich calonau, ac yn arfer gwarau syth a phenau uchel, oblegid 
&werthíawrogrwydd cich gwisgoedd, ac yn erlid eich brodyr o 
herwydd y tybiwch eich bod yn weli nâ hwynt. 

Ac yn awr, fy mrodyr, a ydych yn tybied y cyfiawnha 
Duw chwi yn y peth hyn? Wele, meddafi chwi, na wna. 
Eithr y mae efe yn eich condemnio chwi; ac os parhewch yn y 
pethau hyn, ei farnedigaethau a ddeuant arnoch ar frys. O, 
na ddangosai efe y gall eich trywanu, ac ag un gipdrem o'i 
lygad eich taraw i'r llwch. O, na waredai efe chwi oddiwrth yr 
anwiredd a'r ffìeidd-dra hwn. Ac O, na wrandawech chwithau ar 
air ei orchymynion ef, ac na attaliech falchder eich calonau i ddin- 
ystrio eich eneidiau. Meddyliwch am eich brodyr, fel am dan- 
och eich hunain, a. byddwch gyfeillgar â phawb, a chyfranwch 
o'ch eiddo, fel y byddont hwythau gyfoethog megys chwithau. 
Eithr cyn ceisio o honoch gyfoeth, ceisiwch deyrnas Dduw. 
Ac ar ol i chwi gael gobaith yn Nghrist, yna chwi a gewch 
gyfoeth, oe ceisiwch ef; ac os ceisiwch ef gyda bwriad i wneuthur 
daioni, i ddilladu y noeth, a phorthi y newynog, a rhyddhau y 
caeth, a gweinyddu cymhorth i'r claf a'r cystuddiedig. 

Ac yn awr, fy mrodyr, mi a lefarais wrthych ynghylch balch- 
dor: a'r cyfryw o honoch ag sydd wedi cystuddio cich cymmyd- 
og, a'i erlid ef, o herwydd eich bod yn feilchion yn eich calonau 
am y pethau a roddodd yr Arglwydd i chwi, beth meddwch am 
hyny? Ai nid ydych yn tybied fod pethau felly yn ffiaidd gan 
yr Hwn a greodd bob enawd? Ac y mae un bôd mor werth- 
fawr yn eì olwg ef â'r llall. A phob enawd sydd o'r llwch ; ac 
i'r un dyben y creodd efe hwynt, fel y cadwent ei orchymynion, 
a'i foliannu ef yn dragywydd. Ac yn awr yr wyf yn darfod 
llefaru wrthych o berthynas i'r balchder hwn. Ac oni bai fod 
raid i mi lefaru wrthych o berthynas i drosedd gwaeth, fy 
nghalon a orfoleddai yn fawr o'ch plegid. Ond y mae gair yr 
Arglwydd yn faich arnaf o herwydd eich troseddau gwaeth. 
Canys wele, fel hyn y dywed yr Arglwydd, Mae y bobl hyn yn 
dechreu myned ì ddrygioni; ni ddcallant yr ysgrythyrau; 
canys y maent yn ceisio esgusodi eu hunain i buteinio, o her- 
wydd y pethau a ysgrifenwyd mewn perthynasi Ddafydd, a 
Solomon ci fab. Wele, yr oedd gan Ddafydd a Solomon yw 


102 LLYFR JACOB. 


ddiau lawer o wragedd a gorddcerchwragedd, yr hyn beth oedd yr 
ffiaidd ger fy mron i, medd yr Arglwydd; am hyny, fel hyn y 
dywed yr Arglwydd, Mi a arweiniais y bobl hyn allan o wlad 
Jerusalem, trwy nerth fy mraich, fel y cyfodwn ìi mi gangen gyf- 
iawn o ffrwyth lwynau Joseph. Am hyny, myfì, yr Arglwydd, 
ni ddyoddefaf i'r bobl hyn wncuthur yn gyffelyb iddynt hwy 
gynt. Am hyny, fy mrodyr, zwrandewch arnaf, a chlywch air 
yr Arglwydd ; canys ni chaiff un dyn yn eich plith chwi onid 
un wraig; a gordderchwragedd ni chewch un; canys yr wyf fì, 
yr Arglwydd, yn ymhyfrydu mewn diweirdeb benywod. Â 
phuteindra sydd ffiaidd ger fy mron i ; felly y dywed Arglwydd 
y lluoedd. Am hyny, y bobl hyn a gant gadw fy ngorchymyn- 
ion i, medd Arglwydd y lluoedd, neu ynte, melldigedig fydd y 
tir er eu mwyn hwynt. Canys os myfl, medd Arglwydd y 
lluoedd, a gyfodaf ì mi had, mi a orchymynaf fy mhobl; onide, 
hwy a gant wrandaw ar y pethau hyn. Canys wele, myfì, yr 
Arglwydd, a welais dristwch, ac a glywais alar merched 
mhobl yn ngwlad Jerusalem, ïe, ac yn holl diroedd fy mhobl, o 
herwydd drygioni a ffieidd-dra eu gwyr. Ac nì ddyoddefaf fl, 
medd Arglwydd y lluoedd, i waedd ferched prydweddol y bobl 
hyn, y rhai a arweiniais allan o wlad Jerusalem, ddyrchafu 
ataf fÌ yn erbyn meibion fy mhobl, medd Arglwydd y lluoedd; 
canys ni chant hwy gaethgludo merched fy mhobl, o herwydd 
eu tynerwch, oddieithr i mi ymweled â hwynt â melldith dost, 
hyd at ddinystrio ; canys ni chant buteinio, yn gyffelyb iddynt 
hwy gynt, medd Arglwydd y lluoedd, 

Ac yn awr, wcle, fy mrodyr, chwi a wyddoch i'r gorchymyn- 
ïon hyn gael eu rhoddi i'n tad Lehi; am hyny yr oeddynt yn 
hysbysichwi o'r blaen; ac yr ydych wedi myned dan gondemn- 
iad mawr; canys gwnaethoch y pethau hyn na ddylech eu 
gwneuthur. Wcle, cyflawnasoch anwiredd mwy na'r Laman- 
iaid, ein brodyr. Drylliasoch galonau eich gwrazedd tyner, a 
chollasoch ymddiried cich plant, o herwydd eich esiamplau 
drwg o'u blaen hwynt; ac ocheneidiau eu calonau a esgynant 
at Dduw yn cich erbyn chwì. Ac o herwydd caethder gair 
Duw, yr hwn sydd yn dyfod i lawr yn eich erbyn, y mae llawer 
o galonau yn meirw, wedi eu trywanu ag archollion dyfnion. 

Ond, welc, myfì, Jacob, a ewyllysiwn lefaru wrthych chwì 
sydd yn bur o galon... Edrychwch ar Dduw yn ddiysgog cich 
meddwl, a gweddiwch mewn ffydd gref, ac cfe a'ch dyddana 
chwi yn cich cystuddiau, ac a ddadleua eich achos, ac. a dden- 
fyn gyfiawnder i wacred ar y rhai sydd yn ceisio eich dinystrio 
chwi, 

O, chwi. v rhai pur o galon, dyrchefwch eich penau, a derbyn- 
iwch air pleserus Duw, a gwleddwch ar ei gariad cf; eanys 
hyn aclweh wneyd yn dracywydd, os vw cen meldyliau yn 
sefydlon.. Ond gwae, gwae y rhaì nad ydych bur o galon; 
y rhai sydd yn aflan y dydd hwn gerbron Duw: canys oddi- 
eithr i chwi edifarhau, melldigedig yw y tir er eìch mwyn; ac 


LLYFR JACOB. T5 


Lamaniaid, y rhai nid ydynt aflan megys chwi (er hyny, mell- 
dithiwyd hwynt â melldith dost), a'ch frewyllant chwi hyd at 
eich dinystrio... Ac y mae'r amser yn dyfod ar frys, oddieithr i 
ehwi edifarhau, y meddiannant hwy dir eich etifeddiaeth, ac. y 
bydd i'r Arglwydd Dduw arwain y cyfiawn allan o'ch plith 
chwi. Wele, y mae'r Lamaniaid, eich brodyr, y rhai a gas- 
êwch chwi, o herwydd eu haflendid a'r melldithion a ddaeth ar 
eu crwyn, yn gyfiawnach nâ chwi: canys nid ydynt hwy wedi 
anghofio gorchymyn yr Arglwydd, yr hwn a roddwyd i'n tad- 
au, na chaffent onid un wraig ; a gordderchwragedd na chaffent 
un; ac na chyflawnent odineb yn eu mysg. Ac yn awr, y 
maent hwŷ yn cadw y gorchymyn hwn ; gan hyny, am eu bod 
gn cadw,y gorchymyn hwn, yr Arglwydd Dduw nis dyfetha 
wynt, eithr a fydd yn drugarog wrthynt; a hwy a_ fyddant 
ryw ddydd yn bobl wynfydedig. Wele, mae eu gwyr yn caru 
eu gwragedd, a'u gwragedd yn caru eu gwyr; a'u gwyr a'u 
agedd yn caru eu plant; a'r achos o'u hanghrediniaeth 
a'u dygasedd tuag atoch chwi, yw o herwydd anwiredd eu 
tadau; am hyny, pa faint gwell ydych chwi na hwy yn ngolwg 
eich Creawdwr mawr? 

O, fy mrodyr, ofnwyf, os na edifarhewch am eich pechodau, y 
bydd eu crwyn hwy yn wynach nâ'r eiddoch chwi, pan 
eich dygir gyda hwynt o flaen gorseddfainc Duw. _ Am 
hyny, yr wyf yn rhoddi gorchymyn i chwi, yr hwn yw gair Duw, 
na ddifenwoch hwynt mwyach, o herwydd bod eu crwyn yn 
ddu; nac ychwaith eu difenwi o herwydd eu haflendid; eithr 
chwi a gewch gofio am eich aflendid eich hunain, a chofio ddyf- 
od eu haflendid hwy o herwydd eu tadau. Am hyny, chwia 
gewch gofio am eich plant, pa fodd y gofìidiasoch eu calonau, o 
herwydd yr esiampl a roddasoch o'u blaen; a chofio hefyd, y 
gellwch, o herwydd eich aflendid, ddwyn eich plant i ddystryw, 
ac i'w pechodau bentyru ar eich penau chwi yn y dydd 
diweddaf. 

" O, fy mrodyr, gwrandewch ar fy ngair; deffrowch gynneddf- 
au eich enaid; ymysgydwch, fel y dihunoch o gwsg marwol- 
aeth; ac ymryddhewch o boenau uffern, fel nad eloch yn 
angylion i'r diafol, i gael eich taflu i'r llyn hono o dân a brwm- 
stan, yr hon yw yr ail farwolaeth. Ac yn awr, yr wyf Íì, 
Jacob, yn llefaru llawer o bethau yn ychwaneg wrth bobl 
Nephi, gan eu rhybyddio hwynt yn erbyn puteindra a thryth- 
yllwch, a phob math o bechod, gan fynegiiddynt y canlyniadau 
erchyll o honynt; ac ni all y ddegfed ran o weithrediadau y 
bobl yma, y rhai yn awr a ddechreuant fod yn lliosog, gacl eu hys- 
grifenu ar y llafnau hyn; eithr y mae llawer o'u gweithred ad- 
au yn ysgrifenedig ar y llafnau mwyaf, ynghyd â'u rhyfelo»dd, 
a'u hamrafaelion, a theyrnasiad eu breninoedd. Y llafnau hyn 
a elwir llafnau Jacob, a hwy a wnaed gan law Nephi. Ac yr 
wyf fì yn gorphen llefaru y geiriau hyn, 


ih, 4 LLYFR JACOB. 


PENNOD III. 


YN awr, wele, dygwyddodd i mi, Jacob, fod wedi gweinidog 
aethu llawer i'm pobl mewn gair (ac nis gallaf ysgrifenu ond 
ychydig o'm geiriau, o herwydd yr anhawsdra o gerfio ein 
geiriau ar lafnau ), ac ni a wyddom yr erys y pethau a ysgrif- 
enwn ar lafnau ; eithr pa bethau bynag a ysgrifenwn ar ryw- 
beth arall, oddieithr ar lafnau, a bylant ac a ddiflanant; ond 
gallwn ysgrifenu ychydig o eiriau ar lafnau, y rhai a roddant 
i'n plant, ac hefyd i'n brodyr, radd fychan o wybodaeth am 
danom ni,neu eu tadau. Yn awr, yr ydym yn gorfoleddu 
yn y peth hwn ; ac yn llafurio yn ddiwyd i gerfìo y geiriau hyn 
ar lafnau, gan obeithio y bydd i'n brodyr anwyl, a'n plant, eu. 
derbyn hwynt gyda chalonau diolchgar, ac edrych arnynt fel 
dysgont gyda llawenydd ac nid gyda thristwch, nac ychwaith 
gyda diystyrwch, ynghylch eu rhieni cyntaf; canys i'r dyben 
yma yr ysgrifenasom y pethau hyn, fel y gwybyddont yr 
adwaenem ni Grist, ac y meddem obaith am ei ogoniant lawer 
o gannoedd o fiynyddau eyn ei ddyfodiad; ac nid yn unig ni 
ein hunain a feddai obaith amr ei ogoniant ef, eithr hefyd yr 
holl brophwydi santaidd a fa o'n blaen. 

Wele, yr oeddynt hwy yn credu yn Nghrist, ac yn addoli y 
Tad yn ei enw ef, ac yr ydym ninnau hefyd yn addoli y Tad 
ynenwef. Aci'r dyben hyn yr ydym ni yn cadw cyfraith 
Moses, gan ei bod hi yn cyfeirio ein heneidiau ato ef; ac o 
herwydd hyn y santeiddir hì i ni er cyfiawnder, megys ag y 
cyfrifid hi i Abraham yn yr anialwch, trwy fod yn ufydd ì 
erchymynion Duw wrth aberthu ei fab Isaac, yr hyn. sydd yn 
gyffelybiaeth o Dduw a'i unig-anedig Fab. Am hyny, yr 
ydym ni yn chwilio y prophwydi, ac yr ydym yn cael llawer o 
ddadguddiadau, ac ysbryd y brophwydoliaeth; a thrwy gael 
yr holl dystion hyn meddiannasom obaith, a'n ffydd a aeth yn 
ddisigl, hyd nes y gallwn yn ddiau orchymyn yn enw Iesu, ac 
y mae hyd y nod y coed, neu y mynyddoedd, neu dônau y môr, 
yn ufyddhau i ni ; er hyny, mae yr Arglwydd Dduw yn dangos 
i ni ein gwendid, fel y gwypom mai trwy ei râs ef a'i hynaws- 
edd mawr at blant dynion, yr ydym yn cael gallu i gyflawni 
y pethau hyn. 

Wele, mawr a rhyfedd yw gweithredoedd yr Arglwydd. Mor 
anchwiliadwy yw dyfnderau ci ddirgeledigaethau cf; ac an- 
mhosibl yw i ddyn olrhain ei holl ffyrdd ef. Ac ni ŵyr un 
dyn am ei ffyrdd ef, oddieithr eu dadguddio hwynt iddo; am 
hyny, frodyr, na ddiystyrwch ddadguddiadau Duw. Canys, 
wele, trwy nerth ci air y daeth dyn ar wyneb y ddaear! yr 
hon ddaear a grewyd trwy nerth ci air ef. Am hyny, os 
medrai Duw lefaru, ac i'r byd fod, a_llefaru drachefn, a chael 
o ddyn ei greu, O ynte, paham na fedra orchymyn y ddaear, 
neu waith ei ddwylaw ar ci gwyneb, yn ol ei cwyllys aì 


LLYFR JACOB, 105 


bleser? Am hyny, frodyr, na cheisiwch gynghori yr Arglwydd, 
eithr cymmerwch gynghor o'i law ef. Canys, wele, chwi a 
wyddoch eich hunain ei fod ef yn cynghori mewn doethineb, 
ac mewn cyfiawnder, ac mewn mawr drugaredd, dros ei holl 
weithredoedd; am hyny, anwyl frodyr, cymmoder chwi ag ef 
trwy gyfryngdod Crist, ei unig-anedig Fab, fel y caffoch 
adgyfodiad yn ol gallu yr adgyfodiad sydd yn Nghrist, a'ch 
cyflwyno megys blaenffrwyth Crist i Dduw, gan feddu 

ydd a gobaith da am ogoniant ynddo ef, cyn yr egluro ei hun 
yn y cnawd. 

Ac yn awr, rai anwyl, na ryfeddwch ddywedyd o honof y 
pethau hyn wrthych; canys paham na lefarir am iawn Crist, 
ac na chyrhaeddid gwybodaeth berffaith am dano, yn gystal â 
chyrhaeddyd gwybodaeth am yr adgyfodiad a'r byd a ddaw ? 
Wele, fy mrodyr, yr hwn sydd yn prophwydo, prophwyded er 
dealltwriaeth dynion; canys y mae yr ysbryd yn llefaru y 
gwirionedd, ac ni ddywed gelwydd. Am hyny, llefara am 
bethau megys mewn gwirionedd y maent, ac am bethau megys 
mewn gwirionedd y byddant ; am hyny, eglurir y pethau hyn 
ì ni yn ddealladwy, er iachawdwriaeth ein heneidiau. Ond, 
wele, nid. ydym dystion wrthym ein hunain am y pethau hyn; 
canys Duw a'u llefarodd hefyd wrth y prophwydi gynt. 

Ond, wele, yr oedd yr Iuddewon yn bobl wargaled ; a diystyr- 
ent eiriau eglur, a lladdent y prophwydi, a cheisient am bethau 
nas gallent eu deall... Am hyny, o herwydd eu dallineb, yr 
hwn ddallineb a ddaeth trwy edrych dros y nod, anghenrhaid 
yw iddynt syrthio: canys cymmerodd Duw ei eglurder ymaith 
oddi wrthynt, ac a roddodd iddynt lawer o bethau nas gallent 
eu deall, o herwydd iddynt ewyllysio hyny. Ac o herwydd 
iddynt ewyllysio hyny, Duw a'i gwnacth, fel y tramgwyddent. 

Ac yn awr, myfì, Jacob, a arweinir yn mlaen gan yr ysbryd 
i brophwydo: canys mi a ganfyddaf trwy weithrediadau yr 
ysbryd sydd ynof, mai trwy dramgwyddiad yr Iuddewon, y 
gwrthodant y maen ar yr hwn y gallent adeiladu, a chael 
sylfaen ddiogel. Ond, wele, yn ol yr ysgrythyrau, y maen 
hwn fydd yr unig sylfaen fawr safadwy ddiweddaf, ar ba un 
y gall yr Iuddewon adeiladu. Ac yn awr, fy rhai anwyl, pa 
fodd y mae yn bosibl y gall y rhai hyn byth, ar ol gwrthod 
y sylfaen safadwy, adeiladu arni, fel y delo yn ben eu congl? 
Wele, fy anwyl frodyr, mi a egluraf y dirgelwch hwn i chwi; 
os na fydd i mi, mewn rhyw fodd, siglo oddiwrth fy scfyd- 
logrwydd yn yr ysbryd, a thramgwyddo oblegid fy ngofal 
mawr am danoch chwi. 

Wele, fy mrodyr, ai nid ydych yn cofio darllen geiriau y 
prophwyd Zenos, y rhai a lefarodd efe wrth dŷ Israel, gan 
ddywedyd, Gwrandewch, O dŷ Israel, a chlywch fy ngeiriau i, 
prophwyd i'r Arglwydd; canys wele, fel hyn y dywcd yr 
Arglwydd, Mi a'th gyffelybaf di, O dŷ Israel, i olewydden 
ddôf, yr hon a gymmerth dyn ac a fcithrinodd ynei winllan; a 


106 LLYFR JACODB. 


hi a dyfodd, ac a heneiddiodd, ac a ddechreuodd grino.._ A bui 
feistr y winllan fyned allan. ac cf> a welodd ei olewydden yn 
dechreu crino; ac efe a ddywedodd, Mi a'i triniaf hi, ac â 
gloJdiaf oi. hamgylch, ac ai gwrteithiaf, fel, ysgatfydd, y 
bwrio allan gangenau ieuainc a thyner, felna chrino. A bu iddo 
ef ei thrin, a chloddio o'i hamgylch, aì gwrteithio. yn ol ei 
air. A bu ar ol llawer o ddyddiau, ddechreuo honi fwrw allan 
ychydig o gangenau ieuainc a thyner; ond, wele, yr oedd ei 
brig uchaf yn dechreu erino. A bui feistr y winllan ei 
gwcled, ac efea. ddywedodd wrth ci was, Mae yn flìn genyf i 
golli y pren hwn; am hyny, dos a thŷn gangenau o olewydden 
wyllt, a dwg hwynt yma imi; anyni a dynwn ymaith y prif 
gangenau hyny sydd yn dechreu crino, ac a'u bwriwn i'r tân, 
i'w llosgi hwynt. Ac wele, medd Arglwydd y winllan, yr 
wyf yn cymmeryd ymaith amryw o'r cangenau ieuainc a 
thyner, ac mi a'i himpiaf hwynt i mewn lle bynag yr ewyllys- 
iwyf; ac nid yw wahaniaeth, os crina gwraidd y pren hwn, 
os gallaf gadw ci ffrwyth ef i mi fy hun; am hyny, mi 
a gymmeraf y cancenau ieuainc a thyner hyn, ac a'u himpiaf i 
mewn lle bynag yr ewyllysiwyf. Cymmer dithau gangenau yr 
blewydden wyllt, ac impia hwynt i mewn, yn eu lle hwynt; 
a'r rhai a dynais i ymaith, a fwriaf i'r tân i'w llosgi, fel na 
ddiffrwythont dir fy ngwinllan. 

A bui was Arglwydd y winllan, wneuthur yn ol gair Ar- 
glwydd y winllan, ac impio i mewn gangenau yr olewydden 
wyllt. Ac Arglwydd y winllan a achosodd cloddio o'i ham- 
gylch, a'i thrin, a'i gwrteithio, gan ddywedyd wrth eì was, Mae 
yn flin genyf ì golli y pren hwn; am hyny, fel y gallwn 
ysgatfydd gadw oi wreiddiau rhag pydru, a'u cadw hwynt i 
mi fy hun, y gwnaethym y peth hyn. Gan hyny, dos ymaith; 
gwylia y pren, a gwrteithia ef, yn ol fy ngeiriau i. A'r rhai 
hyn a osodaf fi vyn nghwr isaf fy ngwinllan, lle bynag yr ew- 
yllysiwyf, oblegid ni pherthyna hyny i ti; ac yr wyf yn 
gwneuthur hyn fel y cadwyf i mi fy hun gangenau naturiol y 
pren; ac hefyd fel y casglwyf ei ffrwythau ef, erbyn y tymmor, 
imi fy hun; canys y mae yn flin genyf i golli y pren hwn, 
ynghyd â'i ffrwyth. 

A bui Arclwydd y winllan fyned i'w fforad, a. chuddio 
cangenau naturiol ei olewyuden ddof yn nghŷrau isaf ei win- 
llan; rhai mewn un cwr, a rhai mewn cwr arall, yn ol ei 
ewyllys a'i bleser. A bu i amser hir fyned heibio, ac Arglwydd y 
winllan a ddywedodd wrth ei was, Deuwch, awn i waered i'r 
winllan, i lafurio ynddi. 

A bu i Arglwydd y winllan, a'r gwas hefyd, fyned ì waered 
i'r winllan i lafurio. A bu i'r gwas ddywedyd wrth eì feistr, 
Yrele, eryehweh yma; gwelwch y pren. A bu i Arglwydd 
y winlian edrych a chanfod y pren, yn mha un yr impiwyd i 
mewn y canzenau o'r olewydden wyllt: ac yr oedd wedi 
blazuro, ac yn dechreu dwyn ffrwyth. Ac cfc a welodd mai da 


LLYFR JACOB. 107 


oedd; a'i ffrwyth oedd yn gyffelyb i'r ffrwyth naturiol. Ac 
efe a ddywedodd wrth y gwas, Wele, y mae cangenau yr olew- 
yddon wyllt wedi ymafaelyd yn ei wraidd ef, ac y mae'r 
gwraidd wedirhoi llawer o gryfdwr allan ; ac oblegid cryflwr 
mawr y gwraidd, y mae'r cangenau gwylltion wedi dwyn 
ffrwyth dof: yna, pe na impiasem y cangenau hyn i mown, 
buasai y pren wedi crino. Ac yn awr, wclc, mi a gasglaf 
ffrwyth lawer, yr hwn addygodd y pren; a'i ffrwyth ef. a gad- 
waf erbyn y tymmor, i mi fy hun. 

A bu i Arglwydd y winllan ddywedyd wrth y gwas, Deuwch, 
awn i gwr isaf y winllan, ac edrychwn os yw cangenau 
naturiol y pren ddim wedi dwyn ffrwyth lawer hefyd, fel y 
casglwyf eu ffrwyth, erbyn y tymmor,i mi fy hun. A bu 
iddynt fyned i'r man lle y cuddiodd y meistr gangenau naturiol 
y pren, ac efe a ddywedodd wrth y gwas, Gwel y rhai hyn; 
ac efe a ganfyddodd fod y cyntaf wedi dwyn ffrwyth lawer ; 
ac efe a ganfyddodd hefyd ei fod yn dda. Ac efe a ddywed- 
odd wrth y gwas, Cymmer o'i ffrwyth, a chasgla ef, erbyn 
y tymmor, fel y cadwyf efi mi fy hun; canys wele, yr 
holl amser hyn y gwrteithiais hì, a hì a ddygodd ffrwyth 

wer. 

A bu i'r gwas ddywedyd wrth ei feistr, Pa fodd y daethost 
ti yma i blanu y pren hwn, neu y gangen hon o'r pren? canys 
wele, hwn oedd y man diffrwythaf o holl dir dy winllan. Ac 
Arglwydd y winllan a ddywedodd wrtho, Na chynghora fì: mi a 
wyddwn mai man diffrwyth e'r tir ydoedd ; am hyny, y dywed- 
ais wrthyt,i mi ei wrteithio yr holl amser hyn, a thi a gan- 
fyddi ei fod wedi dwyn ffrwyth lawer. 

A bu i Arglwydd y winllan ddywedyd wrth ei was, Edrych 
yma; wele, mi a blenais hefyd gangen arall o'r pren; a thi a 
wyddit fod y man hwn o'r tir yn ddiffrwythach nâ'r cyntaf. 
Eithr, gwel y pren: mi a'i gwrteithiais ef yr holl amser hyn, 
ac efe a ddygodd ffrwyth lawer; am hyny, casgla ef, a gosod 
ef i'w gadw, erbyn y tymmor, fel y cadwyf ef i mi fy hun. 

A bu i Arglwydd y winllan ddywedyd drachefn wrth ei was, 
Edrych yma,a gwel gangen arall hefyd, yrhon a blanaisi: 
welc mi a'i gwrteithiais hithau hefyd, a hi a ddygodd ffrwyth. 
Ac efe a ddywedodd wrth y gwas, Edrych yma, a gwcl y ddiw 
eddaf: wcle, mi a blanais hon mewn tir da; ac mi a'i gwrteith- 
iais yr holl amser hyn, a dim end rhan o'r pren a ddygodd 
ffrwyth dôf ; a'r rhan arall a ddygodd ffrwyth gwyllt; wcle, mi 
a wrteithiais y pren hwn foel y lleill. 

A hui Arzlwydd y winll.n ddywedyd wrth y gwas, Tŷn 
ymaith y cangenau na ddycasant ffrwyth da. a bwrw hwynt i'r 
tân. Ond, wcle, y gwas a ddywedodd wrtho, Gadewch i ni 
ei drin ef, a chloddio o'i angyleh, a'i wrteifhio ychydig yn hwy, 
fel y dygo ysuatiíydd ffrwyth dai ti, fel y gelli. ei gaselu erbyn 
ytymmor. A bu i Arglwydd. v winllan, a gwas Arglwydd y 
winllan, wrteithio holl ffrwyth y winllan. 


108 LLYFR JACOB. 


A bu ar ol ì amser mawr fyned heibio, ddywedyd o Ar- 
glwydd y winllan wrth eì was, Deuwch, awn i waered i'r win- 
llan,i lafurio etto yn y winllan. Canys wele, mae yr amser 
yn agoshau, a'r diwedd yn dyfod ar frys; am hyny, rhaid i mi 
gasglu ffrwyth, erbyn y tymmor, i mi fy hun. 

A bu i Arglwydd y winllan, a'r gwas, fyned i waered i'r 
winllan; ahwy a ddaethant at y pren oedd â'i gangenau na- 
turiol wedi eu tori ymaith, a'r cangenau gwylltion wedi eu 
himpio i mewn: ac wele yr oedd pob math o ffrwythau yn di- 
ffrwytho y pren. 

A bui Arglwydd y winllan brofi y ffrwyth, pob math yn ol 
eirifedi. Ac Arglwydd y winllan a ddywedodd, Wele, yr holl 
amser hyn yr ydym wedi gwrteithio y pren hwn, ac mi a 
gasglaisi mi fy hun, erbyn y tymmor, ffrwyth lawer. Ac 
wele, y waith hon dygodd ffrwyth lawer, ond nid oes dim o hono 
yn dda. Ac wele, y mae pob math o ffrwyth drwg ; ac nid yw 
ddim lleshad i mi, er ein holl lafur: ac yn awr y mae yn flin 
genyf i golli y pren hwn. Ac Arglwydd y winllan a ddy- 
wedodd wrth y gwas, Pa beth a wnawn i'r pren, fel y cadwyf 
ctto ffrwyth daimi fy hun? A'r gwas a ddywedodd wrth ei 
feistr, Wele, o herwydd i ti impio i mewn gangenau yr olew- 
ydden wyllt. hwy a feithriniasant y gwreiddiau fel mai byw 
ydynt, ac ni phydrasant: am hyny, ti a ganfyddi eu bod hwy 
etto yn dda. 

A bui Arglwydd y winllan ddywedyd wrth ei was, Nid yw 
y pren yn un lleshad i mi, ac nid yw ei wreiddiau. yn un lles- 
had i mi, cyhyd ag y dygo ffrwyth.drwg. _ Er hyny mi a wn fod 
y gwreiddiau yn dda; ac i'm dyben fy hun y cedwais hwynt ; 
ac o herwydd eu cryfdwr mawr, dygasant hyd yma oddiwrth y 
cangenau gwylltion, ffrwyth da. Ônd wele, y cangenau 
gwylltion a dyfasant, ac a ledasant dros y gwreiddiau; ac o 
herwydd bod y cangenau gwylltion wedi llethu y gwreiddiau, 
efe a ddygodd lawer o ffrwyth drwg; ac o herwydd ei fod wedi 
dwyn cymmaint o ffrwyth drwg, ti a ganfyddi ei fod. yn dech- 
reu crino: a daw yn fuan yn addfod, i'w fwrw i'r tân, oddieithr 
i ni wneuthur rhywbeth er ei gadw. 

Abui Arglwydd y winllan ddywedyd wrth eì was, Awn i 
waered i ranau isaf y winllan. ac edrychwn os yw y cangenau 
naturiol hefyd wedi dwyn ffrwyth drwg. A bu iddynt fyned i 
waered i ranau isaf y winllan. A bu iddynt ganfod fod ffrwyth 
y cangenau naturiol wedi myned yn llygredig hefyd; ïe, y 
cyntaf, a'r ail, a'r ddiweddaf hefyd; ac yr oeddynt oll wedi 
myned yn llygredig. Ac yr oedd ffrwyth gwyllt y ddiweddaf 
wedi gorchfygu y rhau hono o'r pren a ddygodd ffrwyth da, 
hyd nes gwywo o'r gangen a marw. 

A bui Arglwydd y winllan wylo, a dywedyd wrth y gwas, 
Pa beth. a allaswn wneuthur yn ychwaneg i'm gwinllan ? 
Wele, mi a wyddwn fod holl ffrwyth y winllan, oddieithr y 
y rhai hyn, wedi myned yn llygredig. Âc yn awr, mae y rhai 


LLYFR JACObB. 109 


hyn a ddygasant ffrwyth da unwaith, wedi myned yn llygredig 
hefyd; ac ;yn awr nid yw holl breniau fy ngwinllan yn dda i 
ddim, ond i'w torii lawr a'u taflu i'r tân. Ac wele y ddiw- 
eddaf hon, sydd â'i changen wedi gwywo, a blanais mewn tir 
da; ïe, yr hwn oedd yn ddewisol genyf, uwchlaw pob rhan 
arallo dir fy ngwinllan. A thia welaisti mi dori i lawr yr 
hyn oedd yn diffrwytho y dernyn tir hwn, fel y planwn y pren 
hwn yn ei le; a thi a welaist i ran o hono ddwyn ffrwyth da, a 
rhan o hono ddwyn ffrwyth gwyllt; ac oblegid na thynais ei 
gangenau ef, a'u taflu i'r tân, wele, y maent wedi gorchfygu y 
gangen dda, nes y mae wedi gwywo. Ac yn awr, er yr holl 
ofal a gymmerasom o'm gwinllan, aeth ei phreniau yn llygredig, 
ac nì ddygant ddim ffrwyth da; a gobeithiais i gael cadw y 
rhaí hyn, er casglu eu ffrwyth erbyn y tymmor, ì mi fy hun. 
Ond, wele, aethant yn gyffelyb i'r olewydden wyllt, ac nid 
ydynt o ddim gwerth ond i'w tori ìi lawr a'u taflu i'r tân ; ac y 
mae yn flin genyf i'w colli hwynt. Ond pa beth a allaswn i 
wneuthur yn ychwaneg yn fy ngwinllan? alaesais i fy llaw, 
fel nad wyf wedi ei gwrteithio ? Na, yr wyf wedi ei gwrteithio, 
a chloddio o amgylch, a'i thrin, a bwrw tail; ac mi a estynais 
fy llaw braidd trwy ystod y dydd, a'r diwedd sydd yn agoshau. 
Ac y mae yn flin genyf orfod tori i lawr holl breniau fy ngwin- 
llan, a^u taflu i'r tân i'w llosgi. Pwy sydd wedi llygru fy 
ngwinllan ? 

A bu i'r gwas ddywedyd wrth ei feistr, Ai nid uchder dy 
winllan yw yr achos ? aì nid yw ei changenau wedi gorchfygu 
y gwreiddiau sydd yn dda? _ Ac oblegid fod y cangenau wedí 
gorchfygu eu gwreiddiau, wele cynnyddant yn gyflymach nâ 
nerth y gwreiddiau, gan gymmeryd nerth ynddynt eu hunain. 
Wele, meddaf, ai nid hyn yw yr achos fod. preniau dy winllan 
wedi llygru ? 

A bui Arglwydd y winllan ddywedyd wrth y gwas, Awn, a 
thorwn i lawr breniau y winllan, a thaflwn hwynt i'r tân, fol na 
ddiffrwythont dir fy ngwinllan, canys mi a wnaethym bob peth ; 
pa beth a allaswn wneuthur yn ychwaneg i'm gwinllan? Ond, 
wele, y gwas a ddywedodd wrth Arglwydd y winllan, Arbed hi 
ychydig yn hwy. A'r Arglwydd a. ddywedodd, Iê, mia'i har- 
bedaf ychydig yn hwy, canys y mae yn flin genyf i golli pren- 
iau fy ngwinllan. Am hyny, cymmerwn gangenau y rhai hyn 
a blenais yn nghŷrau isaf fy ngwinllan, ac impiwn hwynt i 
mewn yn y pren o ba un y daethant o hono; a thynwn o'r pren 
y cangenau hyny sydd â'u ffrwyth chwerwaf, ac impiwn hwynt 
imewn yn ngangenau naturiol y pren, yn eu lle. A hyn a 
wnaf fel na chrino y pren, fol vsgatfydd y cadwyf ei wreiddiau 
ef i mi fy hun, er fy nybenion fy hun. Ac wele, y mae 
gwreiddiau cangenau naturiol y pren a_blenais lle yr ewyllys- 
iwn, yn fyw etto; am hyny, fel y cadwyf hwythau hefyd er 
fy nybenion fy hun, mi a gymmeraf gangenau y pren hwn, ac 
a'u himpiaf i mewn ynddynt hwy. Iê, mi aimpiaf i mewn 


110 LLYFR JACOD. 


ynddynt hwy gangenau eu mam bren. fel y calwyf y gwreidd» 
iau hefyd i mi fy hun, fel pan ddelont yn ddigon nerthol, y 
dygont ysgatfydd ffrwyth da i mi, ac y gallwyf etto gael gogon- 
iant yn ffrwyth fy ngwinllan. 

A buiddynt gymmeryd o'r pren naturiola aeth yn wyllt, 
ac impio i mewn yn y cangenau naturiol a aethant yn wylltion 
hefyd ; a hwy a gymmerasant hefyd o'r preniau naturiol, a aeth- 
ant yn wylltion, ac aimpiasanti mewn yn en mam bren. Ac 
Arglwydd y winllan a ddywedodd wrth y gwas, Na thŷn ymaith 
y cangenau gwylltion o'r preniau, oddieithr y rhai chwerwaf ; 
ac ynddynt hwy yr iimpiwch i mewn yn ol yr hyn a ddywedais. 
Ac ni a wrteithiwn ctto breniau y winllan, ac a driniwn eu cang- 
enau hwynt ; a thynwn o'r preniau y cangenau hyny sydd wedi 
addfedu, y rhai sydd raid iddynt grino, a thaflwn hwynt i'r tân. 
A hyn wyf yn wneuthur, fel ysgatfydd y cymmero eu gwreidd- 
iau north o herwydd eu daioni; ac o herwydd cyfnewid y cang- 
enau, y byddo i'r da orchfygu y drwg; ac o herwydd i mi gadw 
y canzenau naturiol a'u gwreiddiau, acimi impio y cangenau 
naturiol i mewn drachefn i'w mam bren, a chadw gwreiddiau 
eu m»m bren, fel ysgatfydd y dygo preniau fy ngwinllan dra- 
chefn fìrwyth da; ac fel y caffwyf lawenydd etto yn ffrwyth fy 
ngwinllan, ac fol yszatfydd y gorfoleddwyf yn fawr i mi gadw 
gwreiddiau a changenau y ffrwyth cyntaf. Am hyny, dos 
ymaith, a galw weision, fol y dyfal lafuriom â'n holl allu yn y 
winllan, fel y parotoïom y ffordd, ìi mi gynnyrchu drachefn 
ffrwyth naturiol, yr hwn ffrwyth naturiol sydd dda, ac yn dra 
gwerthfawr uwchlaw pob ffrwytharall. Am hyny, awn ymaith 
a llafuriwn â'n holl allu y waith ddiweddaf hon, canys wele y 
mae y diwedd yn agoshau, a dyma y waith ddiweddaf y triniaf 
fy ngwinllan. Impiwch i mewn y cangenau, gan ddechreu ar 
yr olaf, fol y byddont gyntaf, ac y byddo y cyntaf yn olaf, a 
ehloddiwch o amgylch y preniau, hen ac ieuainc, y cyntaf a'r 
olaf, a'r olaf a'r cyntaf, fel y gwrteithicr hwynt unwaith yn 
rhagor am y waith ddiweddaf. Am hyny, cloddiwch oddiam- 
gylch iddynt, a thriniwch hwynt, a bwriwch dail unwaith yn 
rhagor, am y waith ddiweddaf, canys y mao'r diwedd yn agos- 
hau. Ac os mai yr impiadau olaf hyn a dyfant, ac a. ddygant 
y ffrwyth naturiol, yna y parotowch y ffordd iddynt hwy, fel y 
tyfont; aphan ddechreuant dyfu. chwia symudwch ymaith y 
cangenau a ddygant ffrwyth chwerw, yn ol nerth y rhai da a'u 
maintioli: ac na symudwch eu rhai drwg hwynt ymaith oll 
ar unwaith, rhag i'w gwreiddiau fod yn rhy nerthol i'r impiad, 
ac i'r impiad fethu, ac i mi. golli preniau fy ngwinllan. Canys 
y mae yn ofidus genyf orfod colli preniau fy ngwinllan ; am 
hyny y symudwch ymaith y rhai drwg, yn ol fel y tyfo y rhai 
da,fel y byddo y gwraidd a'r brig yn gyfartal mewn nerth, 
hyd nes y gorchfygo y da y (rwg, ac i'r drwg gael eì dori i 
lawr, a'i daflu i'r tìn, fel na ddiffrwytho dir fy ngwinllan ; ac 
felly yr ysgubaf y drwg ymaith o'm gwinllan; a changenau y 


LLYFR JACOB. lll 


pren naturiol a impiaf i mewn drachefn i gangenau y pren natur- 
iol; ac felly y dygaf hwynt ynghyd drachefn, fel y dygont y 
ffrwyth naturiol, ac y byddont un. A'r drwg a fwrir ymaith, 
îe, sef allan o holl dir fy ngwinllan: canys wele, ddim ond yr 
unwaith hon y triniaf fy ngwinllan, 

A bu i Arglwydd y winllan ddanfon eì was; a'r gwas a acth 
aca wnaeth megys y gorchymynodd yr Arglwydd iddo, ac a. 
ddygodd weision ereill; ac ychydig oeddynt. Ac Arglwydd y 
winllan a ddywedodd wrthynt, Ewch ymaith, a llafuriwch yn 
y winllan, â'ch holl allu. Canys wele, dyma y waith olaf i 
mi wrteithio fy ngwinllan ; canys y diwedd sydd. yn agos wrth 
law, a'r tymmor sydd yn dyfod ar frys; ac os llafuriwch 
chwi â'ch holl allu gyda mi, chwi a gewch lawenydd yn 
y ffrwyth a gadwaf i mi fy hun, erbyn yr amser yr hwn a ddaw 
yn fuan. 

A bu i'r gweision fyned, a llafurio â'u holl allu; ac Ar- 
glwydd y winllan a lafuriodd hefyd gyda hwynt; a hwy a 
ufyddhasant i orchymynion Arglwydd y winllan yn mhob peth. 
A dechreuodd fod cangenau naturiol yn y winllan drachefn ; 
a'r cangenau naturiol a ddechreuasant dyfu a ffynu yn rhyf- 
eddol; a'r cangenau gwylltion a ddechreuasant gael eu tynu 
a'u taflu ymaith; a hwy a gadwasant y gwraidd a'i frig yn 
gyfartal, yn ol eu nerth. Ac felly y llafuriasant, gyda phob 
dyfalwch, yn ol gorchymynion Arglwydd y winllan, hyd nes i'r 
drwg gael ei fwrw allan o'r winllan, ac i'r Arglwydd gadw iddo 
ef eì hun, nes dyfod o'r preniau drachefn yn frwyth naturiol; 
& hwy a ddaethant megys un corff; a'r ffrwyth oedd yn gyfar- 
tal; ac yr oedd Arglwydd y winllan wedi cadw iddo ef ei hun 
y ffrwyth naturiol, yr hwn oedd yn dra gwerthfawr iddo ef, o'r 
dechreuad. 

A bu pan welodd Arglwydd y winllan fod ei ffrwyth yn dda, 
ac nad oedd ei winllan mwyach yn llygredig, efe a alwodd i 
fyny ei weision, ac a ddlywedodd wrthynt, Wele, am y waith 
ddiweddaf hon y gwrteithiasom fy ngwinllan; a chwi a welwch 
imi wneuthur yn ol fy ewyllys; ac mia gedwais y ffrwyth 
naturiol, sydd yn dda, ïe, megys yr oed1 yn y dechreuad; a 
gwyn eich byd chwi. Canys o herwydd i chwi ddyfal lafurio 
gyda mi yn fy ngwinllan, a chadw fy ngorchymynion, a dwyn 
i mi drachefn y ffrwyth naturiol, fel nad yw fy ngwinllan mwy- 
ach yn llygredig, a'r drwg wedi ei daflu ymaith, wele, chwi a 
gewch lawenydd gyda mi, o herwydd ffrwyth fy ngwinllan. 
Canys wclc, am hir amser y casglaf ffrwyth fy ngwinllan i mi 
fy hun, erbyn y tymmor, yr hwn sydd yn dyfod ar frys; ac am 
y waith ddiweddaf mi a wrthtceithiais fy ngwinllan, ac a'i trin- 
iais, ac a. cloddiais oddiamgylch, ac a fwriais dail;.am hyny, 
mi a gasglaf i mi fy hun o'r tîrwyth, am hir amser, yn ol yr 
hyn alcfarais. A phan ddelo yr amser ìi ffrwyth drwg. ddyfod 
drachefn i'm gwinllan, yna y perafi'r da a'r lrwg gael eu casglu; 
â'r da a gadwaf ì mi fy hun; a'r drwg a fwriaf ymaith i'w lo ei 


112 LLYFR JACOB, 


hun. Ac yna y daw y tymmor a'r diwedd ; a pheraf i'm gwìn- 
llan gael ei llosgi â thân. 


PENNOD IV. 


Ac yn awr, wele, fy mrodyr, megys y dywedais wrthych y 
byddai i mi brophwydo, wele, dyma fy mhrophwydoliaeth. 
Fod yn rhaid i'r pethau a lefarodd y prophwyd Zenos hwn, 
ynghylch tŷ Israel, yn y rhai y cyffelybodd hwynt i olew- 
ydden ddôf, ddyfod i ben. A'r dydd y gesyd efe ei law etto 
yr ail waith i achub ei bobl, yw y dydd, ïe, sef yr amser diwedd- 
af, yr â gweision yr Arglwydd allan yn ci nerth ef, i wrteithio 
a thrin ei winllan: ac ar ol hyny, mae y diwedd yn dyfod ar 
frys. A pha mor wynfydedig yw y rhai a lafuriasant yn ddyfal 
yn ei winllan ef: a pha mor felldigedig yw y rhai a fwrir allan 
i'w lleeu hun! _ A'r byd alosgir â thân. Ac mor drugarog yw 
ein Duw i ni: canys y mae efe yn cofio tŷ Israel, gwreiddiau a 
changenau; ac y mae efe yn estyn allan ei ddwylaw atynt 
trwy gydoly dydd ; a hwythau ydynt bobl wargaled a gwrth- 
ddywedgar: ond cynniferni chaledant eu calonau, a achubir 
yn nheyrnas Dduw. Am hyny, fy anwyl frodyr, deisyfaf 
arnoch mewn geiriau sobrwydd, i edifarhau, a dyfod gyda 
llawn fwriad calon, a glynu wrth Dduw megys ag y glyna efe 
wrthych chwi. A thra ymae ei fraich drugarog yn estyn- 
edig atoch yn ngoleu y dydd, na chaledwch eich calonau.  Iê, 
heddyw, os clywch ei leferydd ef, na chaledwch eich calonau: 
canys paham y byddwch feirw? Canys wele, ar ol i chwi gael 
eich meithrin â gair daionus Duw trwy gydol y dydd, paham y 
dygwch ffrwyth drwg, fel y rhaid eich torii lawr a'ch taflu i'r 
tân? Wele, a wrthodwch chwi y geiriau hyn? A wrthodwch 
chwi eiriau y prophwydi ? ac a wrthodwch chwi yr holl eiriau 
& lefarwyd ynghylch Crist, ar oli gynnifer lefaru am dano ef; 
a gwadu gair daionus Crista gallu Duw, a dawn yr Ysbryd 
Glân, a dddiffodi yr Ysbryd Santaidd? a gwneuthur gwawd o 
gynllun mawr y waredigaeth a drefnwyd i chwi? Ai ni 
wyddoch chwi os gwnewch y pethau hyn, y dygir chwi gan 
allu y waredigaeth a'r adgyfodiad sydd yn Nghrist, i sefyll 
gyda chywilydd ac cuogrwydd ofnadwy gerbron braw 

Duw? Ac yn ol gallu cyfiawnder, canys ni ellir gwadu cyf- 
iawnder, y bydd raid i chwi fyned i'r llyn hono sydd yn llosgi 
o dân a brwmstan, yr hon sydd â'i fflamau yn anniffoddadwy, 
a'i mwg yn esgyn i fyny yn oes oesoedd, yr hon lyn o dân & 
brwmstan yw poenedigaeth diddiwedd. O, ynte, fy anwyl 
frodyr, edifarhewch, ac ewch i mewn trwy y porth cyfyng, & 
pharhewch yn y ffordd vr hon sydd gul, hyd nes y cyrhaeddoch 
fywyd tragywyddol. O, byddwch ddoeth: beth a allaf ddy- 
wedyd yn ychwaneg ? Yn ddiweddaf, yr wyf yn rhoì ffarwel i 
chwi, hyd nes y cyfarfyddaf â chwi gerbron brawdle ddymunol 


LLYFR JACOB. ua 


mw yr hon frawdle a dery y drygionus â dychryn a braw. 


PENNOD V. 


Âc yn awr, dygwyddodd ar olirai blynyddau fyned heibio, 
od ddyn i fysg pobl Nephi, enw yr hwn oedd Sherem.. A 
bu iddo hreu pregethu yn mhlith y bobl, a mynegi wrthynt 
na fyddai un Crist. Ac efe a bregethodd lawer o bethau ag 
oedd yn wenieithus i'r bobl; a hyn a wnaeth fel y dadym- 
chwelai athrawiaeth Crist. Ac efe a ddyfal lafuriodd ìi arwain 
ymaith galonau y bobl, yn gymmaint ag iddo arwain ymaith 
onau lawer; a chan wybod fod genyf fi, Jacob, ffydd yn 
ghrist yr hwn oedd i ddyfod, efe a geisiodd lawer am gyfleus- 
drai ddyfod ataf. Ac yr oedd efe yn ddysgedig, ac yn meddu 
gwybodaeth berffaith o iaith y bobl; am hyny, efe a allai 
wenieithio llawer, a defnyddio nerth ymadrodd, yn ol gallu y 
diafol. Ac yr oedd ganddo obaith i'm siglo innau oddiwrth y 
ffydd, yn ngwyneb yr amryw ddadguddiadau, a'r amryw bethau 
a welais mewn perthynas i'r pethau hyn ; canys yn ddiau yr 
oeddwn wedi gweled angylion, a hwy a fuont yn gweini i mi. 
Ac hefyd, yr oeddwn wedi clywed llais Duw yn llefaru wrthyf 
mewn gair, o amser i amser ; am hyny, nis gellid fy syflid. 

A bu iddo ef ddyfod ataf; ac yn y modd hyn y llefarodd 
wrthyf, gan ddywedyd : Frawd Jacob, mi a_ geisiais lawer am 
gyfleusdra i lefaru wrthych chwi : canys mi a glywais ac a wn 

d, eich bod yn myned lawer oddiamgylch, gan bre- 
gethu yr hyn a alwch yr efengyl, neu athrawiaeth Crist ; ac yr 
ydych wedi cam-arwain llawer o'r bobl hyn, nes y maent wedi 
gwyrdroi ffordd uniawn Duw, ac ddim yn cadw cyfraith Moses 
yr hon yw y ffordd uniawn : a chyfnewid cyfraith Moses i 
addoli bôd, yr hwn a ddaw yn mhen llawer o gannoedd o flyn- 
yddau etto. Ac yn awr, wele, myfì, Sherem, wyf yn mynegi 
wrthych, mai cabledd yw hyn; canys ni wŷr un dyn am 
bethau o'r fath ; canys ni all fynegi pethaui ddyfod. Ac yn 
y modd hyn y gwrthddadleuai Sherem yn fy erbyn. Ond, 
wele, yr Arglwydd Dduw a dywalltodd eì ysbryd i'm henaid, 
yn gymmaint ag imi ei ddyrysu yn ei holl eiriau. Ac mia 
ddywedais wrtho, A wyt ti yn gwadu y Crist sydd i ddyfod? 
Ac yntau a ddywedodd, Pe byddai Grist, nì wadaswn ef ; eithr 
mi a wn nad oes an Orist, ac na fu ychwaith, ac na fydd byth. 
Minnau a ddywedais wrtho, A wyt ti yn credu yr ysgrythyrau. 
Ac yntau a ddywedodd, Ydwyf. A minnau a ddywedais 
wrtho, Yna, nid wytti yn eu dcall hwynt; canys y maent 
hwy yn ddiau yn tystiolaethu am Grist. Wele, meddaf i tì, 
nid oes neb o'r prophwydi wedi ysgrifenu, na. phrophwydo, heb 
iddynt lefaru am y Crist hwn. Ac nid hyn yw'r cyfan: y 

8 


114 LLYFR JACOB. 


mae wedi eî amlygu i mi, canys mi a glywais ac a welais ; ac y 
mae wodi ei amlygu i mi hefyd trwy allu yr Ysbryd Glân ; am 
hyny, mi a wn pe na roddid iawn y buasai holl ddynolryw yn 
golledig. 

A bu iddo ef ddywedyd wrthyf, Dangos arwydd i mi trwy 
allu yr Ysbryd Glân, trwy yr hwn y gwyddost gymmaint. 
A minnau a ddywedais wrtho, Pa beth wyf fi, fel y temtiaf 
Dduw i ddangos arwyddi tiam y peth a wyddost ei fod 
wir? Etto, ti a'i gwedy ef, oblegid dy fod o'r diafol. Er 
hyny, nid fy ewyllys i a wneler ; eithr os tery Duw di, bydded 
hyny yn arwydd i ti fod ganddo ef allu, yn y nef ac ar 
ddaear ; ac hefyd y daw Orist. A'th ewyllys di, O Arglwydd, 
a wneler, ac níd yr eiddof fì. 

A bu, wedi imi, Jacob, lefaru y geiriau hyn,i allu yr Ar- 
glwydd ddyfod amo ef, nes iddo syrthio i'r ddaear. A darfu 
iddo gael ci feithrin am yspaid llawer o ddyddiau. A bu iddo 
ddywedyd wrth y bobl, Ymgesglwch y fory, canys mi a fyddaf 
farw ; am hyny, yr wyf yn chwennych llefaru wrth y bobl cyn 
y byddaf farw. 

A bu dranoeth i'r dyrfa ymgasglu ; ac efe a lefarodd yn 
eglur wrthynt, ac a wadodd y pethau a ddysgodd efe iddynt ; & 
chyffesodd y Crist,a gallu yr Ysbryd Glân, a gweinidogaeth 
angylion. Ac efe a lefarodd yn eglur wrthynt, iddo ef gael ei 
dwyllo gan allu y diafol. Ac efo a lefarodd am uffern, ac am 
dragywyddoldeb, ac am gosp dragywyddol. _ Ac efc a ddywed- 
odd, Ofnwyf rhag fy mod wedi cyflawni y pechod anfaddeuol, 
canys mi a ddywedais gelwydd wrth Dduw ; canys mi a wadais 
Grist, ac a. ddywedais fy mod yn credu yr ysgrythyrau ; ac y 
maent hwy yn ddiau yn tystiolaethu am dano ef. Ac o her- 
wydd fy mod wedi dywedyd celwydd felly wrth Dduw, ofnwyf 
yn fawr y bydd fy sefyllfa yn arswydus; eithr yr wyf yn 
cyffesu wrth Dduw. 

A bu wedi iddo d:lywedyd y geiriau hyn, na allai ddywedyd 
dim ychwaneg, ac efe a roddoddi fyny yr ysbryd. A phan 
welodd y dyrfa ei fod ef yn llefaru y pethau hyn pan ar roddi i 
fyny yr ysbryd, hwy a ryfeddasant yn ddirfawr ; yn gymmaint 
nes i allu Duw ddyfod arnynt, a'u llethu, nes iddynt 
gyrthio i'r ddaear. Yn awr, yr oedd y peth hyn yn foddhaol 
genyf fi, Jacob, canys mi a'i dymunais gan fy Nhad yr hwn 
oedd yn y nef ; canys efo a wrandawodd fy nghri, ac a atebodd 
y ngweddi, 

A darfu i heddwch a. chariad Duw gael eu hadferu drachefn 
ynnysg y bobl; a hwy a chwiliasaut yr ysgrythyrau, gc ni 
wrandawsant mwyach ar eiriau y dyn drygionus hwn. A bui 
amryw foddion gacl eu dyfeisio i ddychwelyd ac adferu y 
Eamaniaid ìi wybodaeth y wirionedd ; eithr yr oedd. y cyfan 
yn ofer, canys yr oedd eu hyfrydwch hwy mewn rhyfeloedd & 
thywallt gwaed, ac yr oedd ganddynt ddigofaìnt bythol atom nì, 
eu brodlyr.. A cheisiasant trwy nerth eu harfau cin dinystrio 


LLYFR ENOS. is 


“vw yn barhaus; am hyny, pobl Nephi a. amddiffynasant yn eu 
herbyn hwynt â'u byddinoedd, ac â'u holl gryfdwr, gan ymddir- 
âed yn Nuw a chraig eu hiachawdwriaeth ; am hyny, yr oeddynt 
"wedi myned hyd yma, yn fuddugoliaethwyr ar eu gelynion. 

A bui mi, Jacob, ddechreu heneiddio ; a chan. fod hanes y 
bobl hyn yn cael ei gadw ar lafnau ereill Nephi, am hyny yr 
wyf fi yn terfymu yr hanes hwn, gan fynegi i mi ysgrifenu yn 
ol eithaf fy ngwybodaeth, trwy ddywedyd, fod yr amser wedi 
myned heibio gyda ni, a bod ein bywydau hefyd yn myned 
heibio megys pe byddai freuddwydi ni, gan ein bod yn bobl 
“mig ac ystyriol, yn grwydrwyr, wedi ein bwrw allan o Jerusa- 
lem ; wedi ein geni mewn trallod, mewn anialwch, a chael o 
honom ein cashau gan ein brodyr, yr hyn a.achosodd ryfeloedd 
ac amrafaelion ; am hyny, ni a gwynfanasom drwy ein 
J4yddiau. 

A myfì, Jacob, a welais fod yn rhaid i mi yn fuan fyned lawr 
i'm bedd ; am hyny, mi a ddywedais wrth fy mab Enos, Cym- 
mer y llafnau hyn. Ac mi a fynegais wrtho y pethau a 
orchymynodd fy mrawd Nephi i mi, ac efe a addawodd ufydd- 
hau i'r gorchymynion. Ac yr wyf fì yn gorphen ysgrifenu ar 
y llafnau hyn, yr hyn ysgrifenu a fu yn ychydig: ac i'r dar- 
llenydd yr wyf yn rhoddi ffarwel, gan obeithio y gwna llawer 
o'm brodyr ddarllen fy ngeiriau. _ Frodyr, ffarwel. 


LLYFR ENOS. 


——— 


PENNOD I 


WeLE, dygwyddodd îy mod i, Enos, yn gwybod fod fy nhad y» 
ddyn cyfiawn ; canys efe a'm dysgodd yn ei iaith ef, ac hefyd 
yn addysg ac athrawiaeth yr Arglwydd. A_ bendigedig fydde 
enw fy Nuw am hyny. Ac mia ddywedaf wrthych am yr 
. ymdrech a gefais gerbron Duw, cyn i mi dderbyn maddeuant 
w'm pechodau : wele, mi a aethym i hela anifeiliaid yn y goed- 
wig ; ac yr oedd y geiriau a fynych glywais fy nhad yn llefaru 
ynghylch bywyd tragywyddol, a llawenydd y saint, wedi 
myned yn ddwfn i'm calon. A'n henaid oedd yn newynog ; ae 
mi a ymagrymais gerbron fy Ngwneuthurwr, ac a alwais arno 
mewn gweddi nerthol a deisyfiad ar ran cnaìd fy hun ; a thrwy 
gydcl y dydd mi a alwais arno; ïe, a phan ddaeth y nos, mi a 
ddyrchafais ctto fy llais yn uchel, nes y cyrhaeddodd y nefoedd. 
A daeth llais ataf, yn dywedyd, Enos, dy bechodau a faddeu- 
wyd i ti,a thi a fendithir, A myfl, Enos, a wyddwn na allai 
law ddywedyd celwydd; am hyny, fy euogrwydd a2 yegub- 


1i6 Ŷ LYFR ENOS. 


wyd ymaith. Ac mi a ddywedais, Arglwydd, pa. fodd y bt 

hyn? Ac yntau a ddywedodd wrthyf, O herwydd dy ffydd yn 

Nghrist, yr hwn nid ydwyt erioed wedi ei glywed na'i welei 

A blynyddoedd lawer a ânt heibio, cyn yr eglura efe ei hun 

yn y cnawd ; am hyny, dos ymaith, dy ffydd a'th iachaodd. 

Yn awr, dygwyddodd, wedii mi glywed y geiriau hyn, i ml 
ddechreu teimlo dymuniad dros lwyddiant fy mrodyr, y Neplr 
iaid ; am hyny, mi a dywalltais fy holl enaid wrth Dduw drot 
tynt hwythau. A thra yr oeddwn fel hyn yn ymdrechu yn 
ŷsbryd, wele, lleferydd yr Arglwydd a ddaeth i'm wi 
drachefn, gan ddywedyd, Mi a ymwelaf â'th frodyr, yn ol et 
dyfalwch yn cadw fy ngorchymynion. Y tir hwn a reddaw 
iddynt; ac y mae yn dir santaidd; ac ni wnaf ei felldithio, 
oddieithr o achos anwiredd; am hyny, mi a ymwelaf â'th frol- 
yr, yn ol fel y dywedais; a'u troseddiadau a ddygaf i lawr gyda 
thristwch ar eu periau eu hunain. Ac ar ol i mi, Enos, glywed 
y geiriau hyn, dechrewodd fy ffydd fod yn ddisigl yn yr 
Arglwydd; ac mi a weddiais arno mewn ymdrechiadau hirfaith 
dros fy mrodyr, y Lamaniaid. 

A bu ar ol ì mi weddio, a llafario yn ddyfal, i'r Arglwydd 
ddywedyd wrthyf, Mi a roddafiti yn ol dy ddymuniadau, 0 
herwydd dy ffydd. Ac yn awr, wele, hyn oedd y dymuniad a 
ehwennychais ganddo: Os dygwyddai i'm pobl, y Nephiaid, 
syrthio i drosedd, a thrwy ryw fodd gael eu dyfetha, a. pheidio 
cael o'r Lamaniaid eu dyfetha, y gwnai yr Arglwydd Dduw 
gadw coffadwriaeth o'm pobl, y Nephiaid ; hyd y nod pe byddai 
trwy allu ei fraich santaidd, fel y dygid hi allan mewn r 
ddydd dyfodol, i'r Eamaniaid, fel ysgatfydd y dygid hwynt í 
afael iachawdwriaeth: canys yn bresennol, ein Ìrymdrechiadau 
a fuont yn ofer er eu dychwelyd hwynt i'r wir ffydd. A hwy a 
dyngasant yn eu llid, os byddai bosibl, y gwnaent ein dinystrio 
ni a'n cof-lyfrau; ac hefyd hoìÎ draddodiadau ein tadau. 

Am hyny, a mi yn gwybod fod yr Arglwydd Dduw yn abl 
êadw ein cof-lyfrau, mi a alwais arno yn barhaus, canys efe a 
âdywedodd wrthyrh, Pa beth bynag a ofynoch mewn ffydd, gan 
gredu y derbyniwch yn enw Crist, chwi a'i derbyniwch. Ae 
yr oedd ffydd genyf, ac mi a alwais ar Dduw am iddo gadw y 
eof-lyfrau ; ac efc a ymgyfammododd â mi y dygai efe hwynt 
allan i'r Lamaniaid yn ei amser cyfaddas ei hun. A myfl, 
Wnos, a wyddwn y byddai yn ol y cyfammod a wnaeth efe; am 
hyny, fy enaid a orphwysodd. A'r Arglwydd a ddywedodd 
wrthyf, Dy dadau hefyd a geisiasant genyf y peth hwn ; a bydd 

iddynt yn ol eu ffydd, canys yr oedd eu ffydd hwynt yn debyg 
i'r eiddot tì. 

Ac yn awr, dygwyddodd i mi, Enos, fyned oddi amgylch yn 
mhlith pobl Nephi, gan brophwydo am bethau i ddyfod, a 
fhystiolaethu am y pethau a glywais ac a welais... Ac yr wyf 
yn dwyn tystiolaeth i bobl Nephi ddyfal-geisio dychwelyd y 
Lamaniaid i'r wir ffydd. n Nuw. Eithr bu ein llafur yn ofar; 


LLYFR JAROM. 117 


dd eu dygasedd yn sefydlog, a thywysid hwynt gan eu 
ddrygionus, nes yr aethant yn bobl wyllt, a chreulawn, a 
iyd; yn llawn eilun-addoliaeth ac aflendid; gan ym- 
ar anifeiliaid ysglyfaethus ; a phreswylio mewn pebyll, a 
ro oddi amgylch yn yr anialwch mewn gwregys byr e. 
$m eu lwynau, a'u penau wedi eu heillio; a'u medrns- 
| oedd yn y bwa, ac yn y crymgledd, a'r fwyall. Ac nid 
lawer o honynt yn bwyta dîm ond cig anmrwd; ac yr 
nt ya ceisio ein dyfetha ni yn barhaus. 
ui fobl Nephi drin y tir, a chynnyrchu pob math.o ŷd, 
thau, ac eidionau a defaid, a deadelloedd o bob math e 
iaid, a geifr, a geifr gwylltion, ac hefyd llawer o geffylau. 
oedd llawer iawn o brophwydi yn ein plith ni. A'r bobl 
mt bobl wargaled, yn anhawdd ganddynt ì ddeall. Ae 
dd diu oddieithr llymdra mawr, pregethu a phrophwyde 
feloedd, ac amrafaelion, a dinystriadau, a'u coffâu yn 
ageu, a meithder tragywyddoldeb, a barnedigaethau a 
Duw ; a'r holl bethau hyn yn eu cynhyrfu yn barhaus, er 
lw hwynt yn ofn yr Arglwydd. Nid oedd dim yn fyr o'r 
4 hyn, meddaf, a mawr eglurder ymadrodd, a allai eu 
rhag myned ar frys ìi ddystryw. Ac yn y modd hyn yr 
emaf am danynt hwy. Ac mí a welais ryfeloedd rhwng y 
aid a'r Lamaniaid yn ystod fy nyddiau. 
ui mi ddechreu heneiddio, ac yr oedd cant a phedair 
ld ar bymtheg a thrigain wedi myned heibio er pan gych- 
id eîn tad Lehi o Jerusalem. A gwelais fod yn rhaid i 
fuan fyned i'm bedd, wedi bod dan gynhyrfiad gallu 
yn pregethu a phrophwydo wrth y bobl hyn, a thraethu y 
n ol y gwirionedd yr hwn sydd yn Nghrist. Ac mi a 
ais ef trwy fy holl ddyddiau, ac a orfoleddais ynddo, yn 
ag yn eiddo y byd.. Ac yn fuan mia âf i'm gorphwysfa 
a sydd gyda'm Gwaredwr; canysmi a wnmai ynddo ef 
yhwysaf: ac yr wyf yn gorfoleddu yn y dydd y gwisga 
rwol anfarwoldeb, ac y safoo'i flaen ef: yna y caf weled 
1eb ef gyda phleser, ac y dywed efe wrthyf, Tyred ataf, tâ 
edig, y mae lle wedi ei barotoi i ti yn nhrigfanau fy 
. en. 


LLYFR JAROM. 


PENNOD I. 


mr, wele, yr wyf fi, Jarom, yn ysgrifenu ychydig o eiriaw, 
gorchymyn fy nhad Enos, fel y cedwid ein hachyddiaeth. 
n fod y llafnau byn yn fychain, a'r pethau hyn yn cael eu 


Ts LLYFR JAROM. 


hysgrifenu i'r dyben o leshau ein bredyr y Lameniath — — 
hyny, anghenrhaid yw i mi ysgrifenu ychydig; eithr nì ysg 
enaf bethau fy mhrophwydoliaethau, na'm dadguddiaemmmu 
Canys pa beth a allaswn ì ysgrifenu yn ychwaneg nag a ysgill&m7i 
enodd fy nhadau? Canysoni ddadguddiasantb hwy drefrmma 
iachawdwriaeth? Do, meddaf i chwì; ac y mae hyn y» 
ddigon genyf. 

Wele, y mae yrn anghenrheidiol ì lawer gael e0 wneuthur” y» 
ymysg y bobl hyn, o herwydd caledwch eu ealonaw, a byddarwcb 
eu clustiau, a dallineb eu meddyliau, a sythder eu gwarau ; €r 
byny, y mae Duw yn dra thrugarog tuag atynt, ac nid yw h 
yma wedi eu hysgubo hwynt oddiar wyneb y tir. Ac ymse€ 
llawer yn cin mysg a gawsant amryw ddadguddiadau; cany”. 
nid ydynt oll yn wargaled. A ehynnifer nad ydynt yn war 
galed a chanddynt ffydd, a gyfrinachant â'r Ysbryd Glân, 
hwn sydd yn egluro i blant dynien yn ol eu ffydd. 

Ac yn awr, wele, yr oedd dau gan mlynedd wed? myned 
heibio, ac yr oedd pobl Nephi wedì myned yn gryfion yn y tir, 
Yr oeddynt yn cadw cyfraith Meses, a'r dydd Sabboth yn. 
santaidd i'r Arglwydd. Nì halogasant ae nr? ehablasant 
ychwaith. Ac yr oedd cyfreithìau y tîr yn gaeth ïawn. Ac 
yr oeddynt yn lled wasgaredig ar wyneb y tir; a'r Lamaniaìd 
hefyd. Ac yr oeddynt hwy yn lìawer mwy llìosog na'r Neph- 
iaid ; a charent lofruddiaeth, ae yfent waed& anifeiliaìd. 

A bu iddynt ddyfod laweroedd o weithiau yn ein herbyn ni, 

y Nephiaid, ìi ryfel. Eithr yr eedd ein breminoedd a'n pen- 
aethiaid ni yn ddynion galluog yn ffydd yr Arglwydd; a hwy 
a ddysgasant y bobl yn ffyrdd yr Arglwydd; am hyny, darfu i 
ni wrthsefyll y Lamanïiaìd, a'uhysgubo hwynt ymaaith o'n tir, 
ac a ddechreuasom amgaeru ein dinasoedd, neu pa le bynag y 
preswyliem. A darfu i ni liosogi yn fawr, a lledu ar wyneb y 
tir, a daethom yn gyfoethog iawn mewn aur, ac mewn arian, 
ac mewn pethau gwerthfawr, ac mewn hardd-waìth coed, 
mewn adeiladau, ae mewn peîrian-waith, ac hefyd mewn haiarn 
& chopr, a phres a dur, gan wneuthur pob math o offerynau ì 
drin y ddaear, ac arfau rhyfel; ïe, y saeth flaenllym, y gawell, 
y bicell, y waywffon, a phob parotoiadau rhyfel; a chan ein bod 
felly yn barodi gyfarfod y Lamaniaid, ni lwyddasant yn ein 
herbyn. Eithr gair yr Arglwydd a wiriwyd, yr hwn a lefarodd 
wrth ein tadau, gan ddywedyd, Yn gymmaint ag y cadwch fy 
ngorchymynion, chwi a lwyddwch yn y tir. 

A darfu i brophwydi yr Arglwydd fwgwth pobl Nephì, yn oì 
gair Duw, os na chadwent ei orchymynion ef, eithr syrthio ì 
drosedd, y dinystrid hwynt oddiar wyneb y tir; am hyny, y 
prophwydi, a'r offeiriaid, a'r dysgawdwyr, a lafurient yn 
ddiwyd, gan annog y bobl gyda phob hir-ymaros, i ddìwyd- 
rwydd; gan ddysgu cyfraith Moses, a'r dyben i ba un eì rhodd- 
wyd; gan eu hannog hwynt i edrych yn mlaen at y Messiah, 
a ohredu ei fod yn dyfod megys pe eisoes wedi dod. Ao yu 


LLYFR OMNI. 119 


y modd hyn y dysgasant hwynt. A bu, wrth wneuthur feìly 
xldynt eu cadw hwynt rhag cael eu dyfetha ar wyneb y tir 
canys dwysbigwyd hwynt ganddynt yn eu calonau â'r gair, gan 
eu cyffroi yn barhaus i edifeirwch. 

A. buiddau gant a thair blynedd ar bymtheg ar hugain fyned 
heibio ar ddull rhyfeloedd, ac amrafaelion, ac ymraniadau am 
yspaid llawer o amser. Ac nid wyf fi, Jarom, yn ysgrifenu 
ychwaneg, cauys y mae'r llafnau yn fychain. Ond wele, fy 
mrodyr, chwi a ellwch fyned at lafnau ereill Nephi; canys 
wele, arnynt hwy y mae hanes ein rhyfeloedd yn gerfiedig, yn 
ol ysgrifeniadau y breninoedd, neu y rhai a berodd eu hys- 
grifenu. Ac yr wyf fì yn cyflwyno y llafnau hyn i ddwy- 
law fy mab Omni, fel y cadwer hwynt yn ol gorchym- 
ynion fy nhadau. 


LLYFR OMNI. 


PENNOD I 


WeELe, darfu i mi, Omni, gael gorchymyn gan fy nhad Jarom, i 
ysgrifenu rhywfaint ar y llafnau hyn, er cadw ein hachydd- 
iaeth; am hyny,mi a ewyllysiwn i chwi wybod, i mi, yn fy 
nyddiau, ryfela llawer â'r cleddyf er cadw fy mhobl, y Nephiaid, 
rhag syrthio i ddwylaw eu gelynion, y Lamaniaid. Ond, 
wele, myfi, o ran fy hun, ydwyf ddyn drygionus, ac ni 
chedwais ddeddfau a gorchymynion yr Arglwydd megys y 
dylaswn. 

A bu i ddau gant ac un flynedd ar bymtheg a thriugain 
fyned heibio, ac ni a gawsom lawer tymmor o heddwch; ac ni 
a gawsom lawer tymmor o ryfel prysur a thywallt gwaed.  Iê, 
ac yn fyr, yr oedd dau gant a dwy flynedd a phedwar ugain 
wedi myned heibio, ac mi a gedwais y llafnau hyn yn ol gor- 
chymynion fy nhadau; ac mi a'u cyflwynais hwynt i'm mab 
Amaron. Ac yr wyf fi yn diweddu. 

Ac yn awr, yr wyf finnau, Amaron, yn ysgrifenu pa bethau 
b a ysgrifenaf, y rhai ydynt ychydig, yn llyfr fy nhad. 
Wele, dygwyddodd fod tri chant ac ugain mlynedd wedi myned 
heibio, ac yr oedd y rhan fwyaf drygionus o'r Nephiaid wedi 
eu dyfetha: canys ni ddyoddefai yr Arglwydd, ar ol iddo eu 
harwain hwynt allan o wlad Jcrusalcm, a'u cadw a'u diogelu 
rhag sythio i ddwylaw eu gelynion; ïe, ni ddyoddefai efe na 
chawsai ei eiriau eu gwirio, y rhai a lefarodd wrth ein tadau, 
gan ddywedyd, Yn gymaint ag na chadwch fy ngorchymynion, 
ni lwyddwch yn y tir. Am hyny yr Arglwydd a ymwelodd â 
hwynt mewn barn fawr; er hyny, efc a arbedodd y cyfiawn, fe 


ì FU LLYFR OMNI. 


na ddyfethid hwynt, ac a'u gwaredodd hwynt allan o ddwyfaw 
eu gelynion. A darfu i mi gyflwyno y llafnau i'm brawd 
Chemish. 

Yn awr, yr wyf finnau, Chemish, yn ysgrifenu yr ychydîg 
a ysgrifenaf, yn yr un llyfr â'm brawd ; canys wele, mi a 
welais yr olaf a ysgrifenodd efe, iddo ei ysgrifenu â'i law eî 
hun ; ac efe a'i hysgrifenodd yn y dydd y cyflwynodd efìmi. Ac 
yn y modd hyn y cadwn y cof-lyfrau, canys y mae yn ol gor- 
chymynion ein tadau. Ac yr wyf fi yn diweddu. 

Wele, minnau, Abinadom, ydwyf fab Chemish. _ Wele, darfu 
imi weled llawer o ryfel ac amrafael rhwng fy mhobl, y 
Nephiaid, a'r Lamaniaid; a myfi, â'm cleddyf fy hun, a gym- 
meraìs fywydau llawer o'r Lamaniaid wrth amddiffyn fy 
mrodyr. Ac wele, y mae hanes y bobl hyn yn gerfiedig ar 
lafnau sydd i'w cael gan y breninoedd, yn ol y cenedlaethau; 
ac nis gwn i am un dadguddiad, oddieithr yr hyn sydd ysgrifen- 
edig, na phrophwydoliaeth ; am hyny, y mae digon yn ysgrifen- 
edig. Ac yr wyf fi yn diweddu. 

Wele, myfi wyf Amaleki, mab Abinadom. Wele, mi a lef- 
araf rywfaint wrthych ynghylch Mosiah, yr hwn a wnaed yn 
frenin ar dir Zarahemla; canys wele, efe a rybyddiwyd gan yr 
Arglwydd i ffoi allan o dir Nephi, a chynnifer ag a wrandaw- 
ent ar leferydd yr Arglwydd, oeddynt i ffoi allan o'r tir gydag 
ef, i'r anialwch. A bu iddo wneuthur megys y gorchymynodd 
yr Arglwydd iddo. A hwy a aethant allan o'r tir i'r anìal- 
wch, cynnifer ag a wrandawent ar leferydd yr Arglwydd. A 
hwy a arweiniwyd trwy lawer o bregethu a phrophwydo.. A 
cheryddwyd hwynt yn barhaus gan air Duw: ac arweiniwyd 
hwynt trwy nerth ei fraich ef, trwy yr anialwch, hyd nes y 
daethant i waered i'r tir yr hwn a elwir tir Zarahemla. A hwy 
a gawsant allan bobl, y rhai a eìwid pobl Zarahemla. Yn awr, 

oedd llawenydd mawr yn mysg pobl Zarahemla; ac yr 
oedd Zarahemla hefyd yn llawenychu yn fawr, o herwydd fod 
yr Arglwydd wedi anfon pobl Mosiah â'r llafnau pres a gyn- 
n nt hanes yr Iuddewon. 
ele, dygwyddodd i Mosiah gael allan ì bobl Zaraheml& 
ddyfod allan o Jerusalem yn yr amser y cafodd Zedekiah, 
brenin Judah, ei gaethgludo i Babilon. A hwy a deithiasant 
yn yr anialwch, ac a ddygwyd gan law yr Arglwydd yn groes 
i'r dyfroedd mawrion, i'r tir y darganfyddwyd hwynt gwn 
Mosiah; a hwy a drigasant yno o'r amser hwnw allan, Ac 
yn yr amser y darganfyddwyd hwynt gan Mosiah, yr oeddynt 
wedi dyfod yn dra lliosog. Er hyny, cawsant lawer o ryfel- 
oedd ac amrafaelion pwysig, a syrthiasant trwy y cleddyf o 
ô bryd i bryd; ac yr oedd eu hiaith wedìllygru; ac nid yg 
asint ddim cof-lyfrau gyda hwynt ; a hwy a wadent fodoli 
ea Creawdwr; ac ni allasai Mosiah, na phobl Mosiah, eu deall 


hwynt. 
Eittir darfu i Mosiah bery ìddynt gael eu dysgu yn ei inith eÊ 


LLYFR OMNI. 19] 


A buar ol iddynt gael eu dysgu yn iaith Mosiah, i Zarahemla 
roddi achyddiaeth eì dadau, yn ol fel y cofiai; ac y maent yn 
ysgrifenedig, ond nid ar y llafnau hyn. 

A bu i bobl Zarahemla a phobl Mosiah, ymuno ynghyd; 
a phenodwyd Mosiah yn frenin arnynt. A dygwyddodd 
yn nyddiau Mosiah, i gareg fawr gael ei dwyn ato ef, a cherf- 
iadau arni; ac efe a gyfìeithodd y cerfiadau trwy ddawn a 
gallu Duw. 

A hwy a roddasant hanes am un Coriantumr, a lladdedigion 
eibobl. A Coriantumr a ddarganfuwyd gan bobl Zarahemla ; 
ac efe a drigodd gyda hwynt am yspaid naw lleuad. Llefar- 
ent hefyd ychydig o eiriau mewn perthynasi'w dadau. A'i 
rieni cyntaf ef a ddaethant allan o'r twr, yn yr amser 
y cymmysgodd yr Arglwydd iaith y bobl; a thoster yr Ar- 
glwydd a syrthiodd arnynt, yn ol ei farnedigaethau, y rhai 
ydynt gyfiawn; a'u hesgyrn a orweddent yn wasgaredig yn y 
tir tua'r gogledd. : 

Wele, myfl, Amaleki, a anwyd yn nyddiau Mosiah; a bum 
fyw i weled ei farwolaeth ef; a Benjamin, ei fab, a deyrnaes 
yneile. Ac wele, mi a welais, yn nyddiau y brenin Benjamin, 
ryfel prysur, a llawer o dywallt gwaed, rhwng y Nephiaid a'r 
Lamaniaid. Ond wele, y Nephiaid a gawsant y trechaf arnynt ; 
îe, yn gymmaint ag i'r brenin Benjamin eu gyru hwynt allan e 
dir Zarahemla. 

A bu i mi ddechreu heneiddio; a chan nad oes genyf had, 
â'm bod yn gwybod fed y brenin Benjamin yn ddyn cyfiawn 
gerbron yr Arglwydd, am hyny mia gyflwynaf y llafnau hyn 
iddo ef, gan annog pob dyn ì ddyfod at Dduw, Sanct Israel, 
$ chredu mewn prophwydoliaethau, a dadguddiadau, a gwein- 
fdogaeth angylion; ac yn y ddawn o lefaru â thafodau, ac yn 
y ddawn o gyfieithu ieithoedd, ac yn mhob peth sydd yn dda; 
esnys nid oes dim yn dda, oddieithr ei fod yn dyfod 
oddiwrth yr Arglwydd; a'r hyn sydd yn ddrwg, a ddeillia 
oddiwrth y diafol. 

Ac yn awr, fy anwyl frodyr, mi a fynwni chwi ddyfod at 
Grist, yr hwn yw Sanct Israel, a chyfranogi o'i iachawdwr- 
îaeth ef, a gallu ei brynedigaeth.  Iê, deuwch ato, ac offrymwch 
eich holl eneidiau yn offrwm iddo, a glynwch i ymprydio & 
gweddïo, a pharhewch hyd y diwedd ; ac fel mai byw yr Ar- 
glwydd, chwi a achubir. 

Ac yn awr, mi a lefaraf rywfaint mewn perthynasi ryw 
nifer a aethant i fyny i'r anialwch, er dychwelyd i dir Nephi; 
canys yr oedd nifer fawr yn chwennych meddiannu tir eu 
hetifeddiaeth ; am hyny hwy a aethanti fyny i'r anialwch. 
A chan fod eu blaenor yn ddyn cryf a galluog, ac yn ddyn 
gwargaled, am hyny efe a achosodd amrafael yn eu mysg 
fmwynt; a hwy a laddwyd oll, oddieithr deg a deugain, yn 

anialwch, ac a ddychwelasant drachefn i dir Zarahemla. 

A bu íddynt hefyd gymmeryd ereill hyd at nifer fawr, â 


192 LLYFR MORMON. 


ehymmoryd eu taith drachefn i'r anialwch. Ac yr oedd genyf 
fìnnau, Amaleki, frawd, yr hwn a_ aeth hefyd gyda hwynt; ae 
oddiar hyny ni wn ddim am danynt. Ac yr wyf fi ynghylch 
myned i orwedd yn fy medd; a'r llafnau hyn ydynt yn llawn- 
ion ; a minnau wyf yn gorphen llefaru. 


GEIRIAU MORMON. 


PENNOD I. 


Ac yn awr, gan fy mod i, Mormon, ynghylch cyflwyno y cof- 
lyfr yr hwn a fum yn wneuthur, ì ddwylaw fy mab Moroni, 
wele, mi a welais braidd holl ddystryw fy mhobl, y Nephiaid. 
Ac yn mhen llawer o gannoedd o flynyddau ar ol dyfodiad Crist, 
yr wyf fì yn cyflwyno y cof-ysgrifau hyn i ddwylaw 
mab; a meddyliwyf y gwel efe hollol ddinystriad fy mh 
Ond caniataed Duw iddo ef fyw ar eu hol, fel yr ysgrifeno 
rywfaint am danynt, a rhywfaint am Grist, fel ysgatfydd rhyw 
ddydd y llesolo hwynt. 

Ac yn awr, mi a lefaraf rywfaint ynghylch yr hyn a ysgrif 
enais; canys ar ol i mi wneuthur talfyriad o lafnau Nephi, i 
lawr hyd deyrnasiad y brenin Benjamin hwn, am ba un y llefar- 
odd Amaleki, mi a chwiliais yn mhlith y cof-ysgrifau a gyflwyn- 
wyd i'm dwylaw, ac a gefais y llafnau hyn, y rhai a gynnwys- 
ent yr hanes byr hwn o'r prophwydi, o Jacobi waered hyd 
deyrnasiad y brenin Benjamin hwn ; ac hefyd lawer o eiriau 
Nephi. Ac y mae'r pethau sydd ar y. llafnau hyn yn foddhaol 
genyf, o herwydd y prophwydoliaethau am ddyfodiad Crist; ac 
y mae fy nhadau yn gwybod fod llawer o honynt wedi eu 
cyflawni; ïe, ac yr wyf finnau hefyd yn gwybod fod cynnifer o 
bethau ag sydd wedi eu prophwydo am danom ni i lawr hyd y 
dydd hwn, wedi eu cyflawni, ac fod yn rhaidi gynnifer ag a 
gyrhaeddant yn mhellach nâ'r dydd hwn, ddyfod i ben yn 
ddiau; am hyny, yr wyf yn dewis y pethau hyni orphen fy 
nghof-lyfr â hwynt, yr hwn weddill o'm cof-lyfr a gymmeraf o 
lafnau Nephi; ac nis gallaf ysgrifenu y ganfed ran o bethau fy 
mhobl. 

Ond wele, mi a gymmoraf y llafnau hyn, y rhai a. gynnwys- 
ant y prophwydoliaethau a'r dadguddiadau hyn, ac a'u gosodaf 
hwynt gyda gweddill fy nghof-lyfr, oblegid y maent yn ddewis- 
ol genyf fì ; a gwn y byddant yn ddewisol gan fy mrodyr. Ac 
yr wyf yn gwneuthur hyn i ddyben docth ; canys felly y mae yn 
sibrwd i mi, yn ol gweithrediadau ysbryd yr Arglwydd yr hwn 
A»ydd ynof. Ac yn awr, nid wyf fi yn gwybod pob peth; ond 


LLYFR MORMON. 123 


y mae'r Arglwydd yn gwybod pob peth syddi ddyfod; am 
byny, efc a weithreda ynof i wneuthur yn ol ei ewyllys ef. A'm 
gweddi ar Dduw sydd ynghylch fy mrodyr, fel y deuont 
unwaith drachefn 1 wybodaeth o Dduw ; ïe, prynedigaeth 
Crist; fel y byddont unwaith etto yn bobl ddymunol. 

Ac: yn awr, yr wyf fi, Mormon yn myned rhagof i orphen fy 
nghof-lyfr, yr hwn a gymmeraf o lafnau Nephi ; ac yr wyf yu 
ei wneuthur yn ol y wybodaeth a'r dealltwriaeth a gefais gan 
Dduw. Am hyny, dygwyddodd aroli Amaleki drosglwyddo 
y llafnau hyn i ddwylaw y brenin Benjamin, iddo eu cymmer- 
yd a'u gosod gyda'r llafnau ereill, y rhai a gynnwysent 
gof-ysgrifau a drosglwyddwyd i waered gan y breninoedd, o 
genedlaeth ì genedlaeth, hyd ddyddiau y brenin Benjamin; ac 
a drosglwyddwyd i waered oddiwrth y brenin Benjamin, v 
genedlaeth i genedlaeth, hyd nes y syrthiasant i'm dwylaw i. 
Ac yr wyf fì, Mormon, yn gweddio ar Dduw ar iddynt gael eu 
eadw o'r amser hwn allan. Ac mi a wn y cant eu cadw ; 
eanys y mae pethau mawrion yn ysgrifenedig arnynt, allan o 
ba rai y bernir fy mhobl i a'u brodyr, yn y dydd mawr diwedd- 
af, yn ol gair Duw yr hwn sydd yn ysgrifenedig. 

Ac yn awr, mewn perthynas i'r brenin Benjamin hwn : Efe 
â gafodd beth amrafaelion yn mysg ei bobl ei hnn. A bu 
hefyd, i fyddinoedd y Lamaniaid ddyfod i waered o dir Nephi, 
iryfel yn erbyn ei bobl ef. Ond wele, y brenin Benjamin a 
gynnulÌodd ei fyddinoedd, ac a safodd yn eu herbyn hwynt; ac 
efe a ymladdodd trwy nerth ei fraich ei hun, â chleddyf Laban ; 
a thrwy nerth yr Arglwydd hwy a ymdrechasant yn erbyn eu 
gelynion, hyd nes iddynt ladd miloedd lawer o'r Ebamaniaid. 
A bu iddynt ymdrechu yn erbyn y Lamaniaid,hyd nes yr 
ymlidiasant hwynt allan o holl diroedd eu hetifeddiaeth. 

A dygwyddodd ar ol bod gau Gristiau, ac i'w genouau gael ew 
eau, a hwythau eu cospi yn ol eu troseddiadau; ac ar ol bod 
gau-brophwydi, a gau bregethwyr ac athrawon. yn mhlith y 
bobl, ac i'r holl rai hyn gael eu cospi yn ol eu troseddiadau ; 
ac ar ol bod llawer o amrafaelion ac ymraniadau ymaith at y 
Lamaniaid, wcle, dygwyddodd i'r brenin Benjamin, trwy 
gynnorthwy y prophwydi santaidd ocdd yn mysg ei bobl; 
canys wele, yr oedd y brenin Benjamin yn ddyn santaidd, ac 
efe a deyrnasodd dros ei bobl mewn cyfiawnder, Ac yr oedd 
llawer o ddynion santaidd yn y tir; a hwy a lefarasant air 
Duw, gyda gallu ac awdurdod ; ac a. arferent lawer o erwin- 
deb o herwydd gwargaledwch y bobl; am hyny, trwy gynnor- 
thwy y rhai hyn, y brenin Benjamin, trwy ]afurio â'i holi nerth 
eorfforol, a galluoedd ei holl enaid ef, a'r prophwydi hefyd, a 
sefydlodd heddwch unwaith yn rhagor yn y tir, 


124 LLYFR MOBIAH, 


LLYFR MOSIAH. 


PENNOD I. 


Ae yn awrnid oedd dim amrafael mwyach yn holl dir Zars- 
hemla, yn mysg yr holl bobl a berthynent i'r brenin Benjamin ; 
felly cafodd y brenin Benjamin heddwch parhaus holl weddilk 
ei ddyddiau. A bu iddo dri o feibion; ac efe a alwodd ex 
henwau Mosiah, a Helorum, a Helaman. A pherodd iddymt 
gaeleu dysgu yn holl iaith ei dadau, fel y byddent wyre 
ddealltwriaeth ; ac fel y gwybyddent ynghylch y prophwydol- 
iaethau a lefarwyd trwy eneuau eu tadau, y rhai a roddwyd 
iddynt hwy trwy law yr Arglwydd. Ac efe a'u dysgodd 
hefyd ynghylch y cof-ysgrifau oeddynt yn gerfiedig ar y llafn- 
au pres, gan ddywedyd, Fy meibion, mì a fynwn i chwi gofle, 
oni bai y llafnau hyn, y rhai a gynnwysent y cof-ysgrifau hyn 
a'r gorchymynion hyn, y buasem ni wedi dyoddef mewn anwy- 
hodaeth, hyd yr amser presennol, heb wybod dirgelion Duw; 
eanys ni fuasai yn bosibl i'n tad Lehi allu cofio yr holl bethau yma 
er eu dysgu hwynt i'w blant, heb gynnorthwy y llafnau hyn; 
o herwydd, gan ei fod ef wedi ei ddysgu yn iaith yr Aifftiaid, 
efe a allai ddarllen y cerfiadau hyn, a'u dysgu hwynt i'w 
blant, fel y gallent hwy eu dysgu i'w plant hwythau, ac felly 
gyflawni gorchymynion Duw, ïe, i waered hyd. yr amser pres- 
ennol. Yr wyf yn dywedyd i chwi, fy meibion, oni bai y 
pethau hyn, y rhai gadwyd ac a ddiogelwyd gan law Duw, fel 
y gallem ddarllen a deall ei ddirgelion ef, a chael ei orchymyn- 
Ion o hyd o flaen ein llygaid, y methai hyd y nod ein tadau 
mewn anghrediniaeth, a buasem ninnau yn gyffelyb i'n brodyr, 
y Lamaniaid, y rhai ni wyddant ddim ynghylch y pethau hyn ; 
ïe, ni chredant hwynt pan eu dysgir iddynt, o herwydd tradd- 
odiadau eu tadau, y rhai nid ydynt gywir. O, fy meibion, mi 
a ewyllysiwn i chwi gofio fod y geiriau hyn yn wir; ac h 
fod y cof-lyfrau hyn yn wir. Ac wele hefyd lafnau Nephi, y 
rhaia gynnwysent gof-lyfrau a geiriau ein tadau o'r amser 
y gadawsant Jerusalem hyd yn awr; ac y maent hwythau yn 
wir; ac ni a allwn wybod am eu gwirionedd, o herwydd y 
maent genym o flaen ein llygaid. Ac yn awr, fy meibion, mì a 
fynwn ichwi eu dyfal chwilio, fel y derbynioch leshad oddi 
wrthynt; acmi afynwni chwi gadw gorchymynion Duw, fel 
y llwyddoch yn y tir yn ol yr addewidion a wnaeth yr Ar- 
glwydd i'n tadau. A llawer o bethau yn ychwaneg a ddysg- 
odd y brenin Benjamin i'w feibion, y rhai nid ydynt ysgrifen- 
edig yn y llyfr hwn, 

A bu wedi i'r brenin Benjamin orphen dysgu ei feibion, idde 
heneiddio; ac efe a welodd y byddai raid iddo yn fuan fyned ar 


LLYFR MOSIAH. 125 


hyd ffordd yr holl ddaear; o ganlyniad barnodd yn anghen- 
rheidiol i gyflwyno ei deyrnas i un o'i feibion. Gan hyny, efe 
a barodd ddwyn Mosiah o'i flaen ef; a'r rhai hyn yw y geiriau 
&lefarodd efe wrtho, gan ddywedyd, Fy mab, mi a ewyllysiwn 
i ti gyhoeddi trwy yr holl dir hwn, yn mysg yr holl bobl hyn, 
neu bobl Zarahemla, a phobl Mosiah, y rhai a drigant yn y tir, 
fel yr ymgynnullont ynghyd ; canys y fory mi a gyboeddaf 
wrth fy bobl hyn â'm genau fy hun, dy fod dì yn frenin ac yn 
llywodraethwr ar y bobl hyn, y rhaia roddodd yr Arglwydd 
ein Dnw ini. Ac yn mhellach, mi a roddaf i'r bobl hyn enw, 
fel y gwahanieithir hwynt uwchlaw yr holl bobl a ddygodd yr 
Arglwydd Dduw allan o wlad Jerusalem; ac hyn wyf yn 
ei wneuthur, o herwydd iddynt fod yn bobl ddiwyd i gadw 
gorchymynion yr Arglwydd. Ac mi a roddaf enw iddynt na 
ddileir, oddieithr trwy «droseddiadau. Iê, a thrachefn meddaf ií 
chwi, pe syrthiai y bobl uchel-freintiog hyn o eìddo yr Ar- 
glwydd i droseddiadau, a myned yn bobl ddrwg a_godinebus, 

Arglwydd a'u traddodai hwynt i fyny, fel yr elent yn wein- 
son megys en brodyr ; ac ni chadwai efe hwynt mwyach, trwy 
ei allu digyffelyb a rhyfedd, megys hyd yn hyn y cadwodd ein 
tadau. Canys meddaf i chwi, ped nad estynasai efe ei fraich i 
gadw ein tadau, hwy a syrthiasent i ddwylaw y Lamaniaid, ac 
a aethent yn ysglyfaeth i'w casineb. 

A bu ar ol i'r brenin Benjamin orphen yr ymadroddion hyn 
wrth ei fab, iddo roddi gofal holl achosion ei deyrnas iddo ef. 
Ac yn mhellach, efe a roddodd hefyd yn ei ofal ef y cof-ysgrifau 
sydd yn gerfiedig ar y llafnau pres ; ac hefyd lafnau Nephi ; ac 
hefyd, gleddyf Laban, a'r belen neu'r cyfarwyddydd, a arwein- 
iai ein tadau trwy yr anialwch, ac a barotowyd gan law yr 
Arglwydd, fel yr arweinid hwynt ganddo, pob un yn ol yr 
ystyriaeth a'r dyfalwch a dalent iddo. O ganlyniad, o her- 
wydd eu hanffyddlondeb, ni lwyddiasant ar eu taith, eithr a 
yrwyd yn ol, a thynasant arnynt anfoddlonrwydd Duw; a 
than hyny, tarawyd hwynt gan newyn a chystuddiau blin, er 
&u cyffroi i gofio eu dyledswyddau. 

Ac yn awr, darfu i Mosiah fyned a gwneuthur megys y 
gorchymynodd ei dad iddo, a chyhoeddodd wrth yr hell bobl 
eedd yn mhir Zarahemla, fel yr ymgynnullent ynghyd, ì fyned 

fyny i'r deml cr clywod y geiriau a lefarai eì dad wrthynt. 

A bu ar ol i Mosiah wneuthur megys y gorchymynodd ei dad 
iddo, a chyhoeddi trwy yr holl dir, i'r bobl ymgynnull ynghyd 
trwy vr holl dir, er myned i fyny i'r deml i glywed y geiriau a 
lefarai y brenin Benjamin wrthynt. Ac yr oeddynt yn nifer 
fawr, hyd y nod nas darfu iddynt eu rhifo hwynt; canys yr 
eeddynt wedi lliosogi yn fawr, ac wedi cymnyddu yn ytir. A 
hwy hefyd a gymmerasant flaenffrwyth eu defaid, fel yr offrym- 
ent aberthau a_ phoeth-offrymau, yn ol cyfraith Moses; ac 
befyd, fel y diolchent i'r Arglwydd eu Duw, yr hwn a'u dygodd 
allan o wlad Jerusalem, ac a'u gwaredodd o ddwylaw eu gelyn- 


196 LLYFR MOSIAH. 


ìon, ac a benododd ddynion cyfiawn yn ddysgawdwyr ìddynt! 
ac hefyd dJyn cyfiawn yn frenin arnynt, yr hwn a_ sefydlodd 
heddwch yn nhir Zarahemla, ac a ddysgodd iddynt gadw 
gorchymynion Duw, fel y gorfoleddent, ac y llenwid hwynt & 
chariad tuac at Dduw a phob dyn. 

A darfu pan ddaethant i fyny i'r deml, iddynt godi eu pebyll 
oddi amgylch, pob dyn yn ol ei deulu, yn cynnwys eì wraig, a'i 
feibion, a'i ferched, a'u meibion a'u merched hwythau, o'r henaf 
i lawr at yr ieuengaf, pob teulu ar wahan oddiwrth eu gilydd ; 
a hwy a godasant eu pebyll oddi amgylch y deml, pob dyn yn 
gosod ei babell a'i drws tuag at y deml, fel trwy hyny yr aros- 
ent yn eu pebyll, a chlywed y geiriau a lefarai y brenin Ben- 
Jamin wrthynt; canys yr oedd y dyrfa mor fawr, fel nas gallai 
y brenin Benjamin eu dysgu hwynt oll tufewn muriau y deml; 
o ganlyniad efe a berodd adoiladu twr, fel y clywai ei bobl y 
geiriau a lefarai efe wrthynt. 

A bu iddo ef ddechreu llefaru wrth ei bobl o'r twr; ac ni 
allent oll glywed ei eiriau ef, o herwydd bod y dyrfa mor fawr ; 
am hyny, efe a achosodd i'r geiriau a lefarai gael eu hysgrifenu 
a'u danfon allan ìi blith y rhai nad oeddynt dan sŵn ei leferydd, 
fel y derbynient hwythau hefyd ei eiriau ef. A dyma y geirìau 
a lefarodd ac a achosodd efe gael eu hysgrifenu, gan ddywedyd ; 
Fy mrodyr, chwi y rhai oll a ymgynnullasoch ynghyd, y rhai a 
ellwch glywed fy ngeiriau y rhai a lefaraf wrthych y dydd hwn; 
canys niorchymynaisi chwi ddyfod i fyny yma i gellwair â'r 
geiriau alefaraf, eithr fel y gwrandawoch arnaf, ac yr agoroch eìch 
clustiau fel y clywoch, a'ch calonau fel y dealloch, a'ch meddyl- 
iau fel yr amlyger ìi chwi ddirgelion Duw. Ni orchymynais ìi 
chwì ddyfod ifyny yma i'm hofni i, nac i dybied fy mod, o ran 
fy hun, yn fwy nâ dyn marwol ; eithr cyffelyb wyf i chwithau, 
yn agored ìi bob math o wendidau mewn corff a meddwl; etto, 
gan imigaelfy newis gan y bobl hyn, a'm cyssegru gan fy 
nhad, a'm dyoddef gan law yr Arglwydd, i fod yn llywodraeth- 
wr a brenin ar y bobl hyn; ac wedi fy nghadw a'm diogelu 
gan ei allu digyffelyb ef, i'ch gwasanaethu chwi â'r holl allu, 
meddwl, a nerth, a roddodd yr Arglwydd ìi mi; wele, meddaf ì 
chwi, gan y dyoddefwyd i mi dreulio fy nyddiau yn eich gwas- 
anaeth, îe, hyd yr amser hwn, ac na cheisiais nac aur nac arian, 
nac un math o gyfoeth oddi wrthych; ac na ddyoddefais 
ychwaith eích carcharu mewn daeardai, na gwneuthur o hon- 
och gaethion o'ch gilydd, na llofruddio, neu yspeilio, neu lad- 
rata, neu odinebu; ïe, ni ddyoddefais i chwi gyflawni un math 
o ddrygioni, eithr mi a'ch dysgais i gadw gorchymynion yr 
Arglwydd, yn mhob peth a orchymynodd i chwi; ac hyd y nod 
myfì fy hun a wceithiais â'm dwylaw fy hunan, fel y gwasan- 
aethwn chwi, ac na'ch llwythid â threthi, ac na ddelai arnoch 
ddim anhawdd ei ddwyn; ac o'r holl bethau hyn a_lefarais, yr 
ydych chwi eich hunain yn dystion y dydd hwn. _ Er hyny, fy 
mrody r, nì wnaethym y pethau hyn fel yr ymffrostiwn, ac nid 


LLYFR MOSIAH. 1217 


“wyf yn eu mynegi er eich cyhuddo chwithau; eithr yr wyf yn 
mynegi y pethau hyn wrthych, fel y gwypoch y medraf ateb 
cydwybod lân gerbron Duw y dydd hwn. Wele, meddaf i 
chwi, o herwydd i mi ddywedyd wrthych dreulio o honof fy 
nyddiau yn eich gwasanaeth, ni ddymunaf ymffrostio, canys ni 
fum ond yn unig yn ngwasanaeth Duw. Ac wele, yr wyf yn 
mynegi y pethau hyn wrthych fel y dysgoch ddoethineb; fel y 
dysgoch, tra yr ydych yn ngwasanaeth eich cyd-ddynion, nad 
ydych ond yn unig yn ngwasanaeth Duw. _ Wele, galwasoch fi 
yn frenin ichwi; ac os wyf fi, yr hwn a alwch eich brenin, yn 
gweithio er eich gwasanaethu chwi, yna ai ni ddylech chwithau 
weithîo er gwasanaethu y naill y llall? Ac wele hefyd, os wyf 
fì, yr hwn a alwch eich brenin, yr hwn a dreuliodd ei ddyddiau 
yn eich gwasanaeth chwi, ac a fu er hyny yn ngwasanaeth 
Duw, yn teilyngu diolchgarwch oddi wrthych, O pa faint a 
ddylech ddiolch i'ch Brenin nefol! Yr wyf yn dywedyd wrth- 
ych, fy mrodyr, pe rhoddech yr holl ddiolchgarwch a'r mawl a 
allai eich holl eneidiau feddu, i'r Duw hwnw a'ch creodd, ac 
a'ch cadwodd ac a'ch diogelodd, ac a berodd i chwi orfoleddu, ac 
a ganiataodd o honoch fyw mewn heddwch gyda'ch gilydd; ïe, 
meddaf wrthych, pe gwasanaethech ef yr hwn a'ch creodd o'r 
dechreuad, ac a'ch cadwodd o ddydd i ddydd, trwy roddi anadl 
î chwi, fel y galloch fyw a symud, a gwneuthur yn ol eich 
ewyllys eich hunain, ac hyd y nod yn eich cynnorthwyo o un 
fynyd i'r llall; ïe, meddaf, pe gwasanaethech ef â'ch holl enaid, 
etto gweision anfuddiol fyddech. Ac wele, yr oll a ofyna efe 
oddiwrthych, yw cadw ei orchymynion; ac efe a addawodd i 
chwi, os cadwech ei orchymynion, y llwyddech yn y tir; ac ni 
ŵyra efc byth oddiwrth yr hyn a ddywedodd; gan hyny, os 
ydych yn cadw ei orchymynion, y mae efe yn eich llwyddo 
a'ch bendithio. 

Ac yn awr, yn y llo cyntaf, efe sydd wedi cich creu, a rhoddi 
i chwi eich bywydau, am yr hyn yr ydych yn ddyledus iddo ef. 
Ac yn ail: y mae efeyn gofyn genych i wneuthur fel y gor- 
chymynodd; am yr hyn, os gwnewch, y mae yn eich bendithio 
yn ddioed; ac o ganlyniad, talodd chwi. A chwithau ydych 
yn ddyledus iddo ef o hyd, ac a fyddwch yn oes oesoedd; gan 
hyny, am ba beth yr ymffrostiwch chwi? Ac yn awr gofynaf, 
a ellwch chwi ddim dywedyd rhywbeth am danoch eich hun- 
ain?  Atebaf, na ellwch. Ni ellwch ddywedyd eich bod gym- 
maint â llwch y ddaear: etto, fe'ch crewyd o lwch y ddaear: 
eithr wele, perthyna i'r hwn a'ch creodd. A minnau, ïo, min- 
nau, yr hwn a alwch eich brenin, nid wyf well nag ydych eich 
hunain ; canys yr wyf finnau hefyd o'r llwch. A gwelwch fy 
mod i yn hen, ac ar roddi i fyny y corff marwol hwn i'w fan 
ddaear, gan hyny, megys y dywedais wrthych i mi eich gwas- 
anaethu, gan rodio â chydwybod lân gerbron Duw, felly hefyd 
y pryd hwn, mi a berais ymgynnull o honoch ynghyd, fel y 
ceffid fì yn ddifcïus, ac felna ddeuai eich gwaed arnaf, pan y 


md 


138 LLYFR MOSIAH. 


safaf ì'm barnu gan Dduw, am y pethau a orchymynodd i mí 
o'ch plegid chwi. Iê, meddaf i chwi, perais ymgynnullo hon- 
ech ynghyd, fel y glanhawn fy ngwisgoedd oddiwrth eich 
gwaed, yn yr adeg bresennol, pan wyf ar fyned i lawr i'm bedd, 
fel yr elwyf ì lawr mewn heddwch, ac yr uno fy ysbryd anfar- 
wol â'r corau fry i ganu moliant Duw cyfiawn. Ac etto, 
meddaf i chwi, perais ymgynnull o honoch ynghyd, fel y myn- 
egwn wrthych nas gallaf fi fod yn ddysgawdwr na brenin ji 
chwi yn hwy; canys, hyd y nod yr amser hwn, fy nghorff a 
gryna yn ddirfawr, tra yn ceisio llefaru wrthych; eithr y mae 
yr Arglwydd Dduw yn fy nghynnal, ac wedi dyoddef i mi lefaru 
wrthych, a'm gorchymyn i'ch hysbysu y dydd hwn, fod fy 
mab Mosiah yn frenin a llywodraethwr arnoch. 

Ac yn awr, fy mrodyr, mi a ewyllysiwn i chwi wneuthur 
megys y gwnaethoch hyd yma. Megys y cadwasoch fy ngor- 
chymynion i, ac hefyd orchymynion fy nhad, ac y llwyddasoch, 
ac y cadwyd chwi rhagsyrthioi ddwylaw eich gelynion, felly 
hefyd os cadwch orchymynion fy mab, neu orchymynion Duw, y 
rhai a roddir i chwi trwyddo ef, chwi a lwyddwch yn y tir, ae 
ni chaiff eich gelynion awdurdod arnoch. Ond, O, fy mhobl, 
gochelwch na chyfyd amrafaelion yn eich mysg, ac i chwi 
wrandaw ac ufyddhau i'r ysbryd drwg, am yr hwn y llefarodd 
fynhad Mosiah. Canys wele, cyhoeddir gwae ar yr hwn a 
wrandawo ac a ufyddhao i'r ysbryd hwnw; oblegid os gwran- 
dawa ac ufyddhau iddo, ac aros a marw yn ei bechod- 
au, y cyfryw a ŷf ddamnedigaeth i'w enaid ei hun; canys der- 
bynia yn gyflog gosp ddiddiwedd, gan. iddo droseddu cyfraith 
Duw, yn groes i'w wybodaeth ei hun. Iê, meddaf wrthych, nid 
oes neb yn eich plith, heblaw eich plant bychain, nad ydynt wedi 
eu dysgu ynghylch y pethau hyn; na wyddant eich bod yn 
dragywyddol ddyledus i'ch Tad nefol,i roddi iddo yr oll sydd 
genych, a'ch bod yn cael, ac wedi cael eich dysgu hefyd, 
ynghylch y cof-ysgrifau a gynnwysant y prophwydoliaethau 
a Ìefarwyd gan y prophwydi santaidd, hyd y nod i lawr o'r 
amser y gadawodd ein tad Lehi Jerusalem ; ac hefyd, yr oll a 
Ìefarwyd gan ein tadau hyd yn awr. Ac wele, hefyd, llefarant 
yr hyn o orchymynwyd iddynt gan yr Arglwydd ; am hyny, y 
ment yn gywir a ffyddlawn. 

Ac yn awr, yr wyf yn dywedyd wrthych, fy mrodyr, ar ol i 
chwi ddyfod i wybod, a chael eich dysgu yn yr holl bethau 
hyn, os troseddwch, a myned yn groes i'r hyn a_ lefarwyd, yr 

dych yn ymgilio oddiwrth Ysbryd yr Arglwydd, fel na chaffo 
le ynoch i'ch arwain yn llwybrau doethineb, fel y bendithier, y 
Mwydder, ac y cadwer chwi. Iê, meddaf wrthych, y dyn a 
wnelo hyn, y cyfryw sydd yn dyfod allan mewn gwrthryfel 
agored yn erbyn Duw ; am hyny y mae efe yn gwrandaw ae 
yn ufyddhau i'r ysbryd drwg, ac yn myned yn olyn pob cyf- 
iawnder ; gan hyny, nid oes i'r Arglwydd le ynddo, oblegid ni 
dbíiga efo mewn temlau halogedig. Am hyny, os na edifara y 


LBYFR MOSIAH. 129 


dyn hwnw, eithr aros a marw yn elyni Dduw, y mae gofynion 
dwyfol gyfiawnder yn deffroi ei enaid anfarwol i deimlad byw- 
iog o'i hunan-euogrwydd, yr hyn a bair iddo gilio mewn braw 
o bresennoldeb yr Arglwydd, ac a leinw ei fron ag euogrwydd, 
a phoen, ac ing, yr hyn sydd fel tân anniffoddadwy, fflamau yr 
hwn a esgynant ì fyny yn oes oesoedd. Ac yn awr, dywedaf 
wrthych, nid oes hawl gan drugaredd ar y dyn hwnw ; am 
hyny, ei dynghed ddiweddaf yw dyoddef poen diddiwedd. 

O, chwi, holl henafgwyr, a gwyr ieuainc, a chwithau blant 
bychain, y rhai a ellwch ddeall fy ngeiriau (canys mi a lefarais 
yn eglur wrthych, fel y deallech), gweddiwyf ar i chwi ddeffroi 
ì goffadwriaeth am sefyllfa ddychrynllyd y rhai hyny a syrth- 
iasant i drosedd; ac yn mhellach, mi a ddymunwn arnoch i 
ystyried cyflwr gwynfydedig ac hapus y rhaia gadwant 
orchymynion Duw. Canys wele, bendithiwyd hwynt yn mhob 
peth, yn dymmorol ac ysbrydol; ac os daliant allan hyd y 
diwedd, derbynir hwynt ì'r nef, fel y trigont gyda Duw mewn 
cyflwr o ddedwyddwch diddiwedd. O, cofiwch, cofiwch, fod y 
pethau hyn yn wir; canys yr Arglwydd Dduw a'u llefarodd. 

A thrachefn, fy mrodyr, mi a ewyllysiwn alw eich sylw, can- 
ys y mae genyf rywfaint yn ychwaneg i lefaru wrthych; canys 
wele, y mae genyf bethau i'w mynegi i chwi am yr hyn sydd i 
ddyfod; a'r pethau a fynegaf a wnaed yn hysbys i mi gan 
angel oddiwrth Dduw. Ac efe a ddywedodd wrthyf, Deffro; 
ac mi a ddeffroes; ac wele, yr oedd yn sefyll o'm blaen. Ac 
efe a ddywedodd wrthyf, Deffro, a chlyw y geiriau a fynegaf 
wrthyt; canys, wele, mi addaethymi fynegi wrthyt newydd- 
jon da o lawenydd mawr. Canys yr Arglwydd a wrandawodd 
dy weddiau, ac a farnodd am dy gyfiawnder, ac a'm hanfonodd 
i fynegi wrthyt y gelli orfoleddu; ac y gelli fynegi i'th bobl, 
fel y ìÌlanwer hwythau hefyd â llawenydd. Canys wele, mae 
yr amser yn dyfod, ac nid yw yn mhell, y daw gyda gallu, yr 
Arglwydd Hollalluog, yr hwn sydd yn teyrnasu, yr hwn oedd, 
a'r hwn sydd o dragywyddoldeb i dragywyddoldeb, ìi waered 
o'r nef, i blith plant dynion, ac a driga mewn pabell bridd, ac a 
â allan yn mhlith dynion, gan gyflawni gwyrthiau nerthol, 
megys iachâu y claf, cyfodi y meirw, peri i'r cloffion gerdded, 
ŷ deillion ì dderbyn eu golwg, a'r byddariaid i glywed, ac iach- 
âu pob math o glefydau ; ac efea fwrw allan gythreuliaid, neu 
yr ysprydion drwg a drigant yn nghalonau plant dynion. Ac 
wele, efea ddyoddefa demtasiynau, a phoen corfforol, newyn, 
syched, a lludded, hyd y nod mwy nag y gall dyn ddyoddef, 
oddieithr i farwolaeth; canys wclo, y gwaed a ddylifa drwy 
bob chwys-dwll, gan mor fawr ei wasgfa o herwydd drygioni a 
fBeidd-dra ci bobl, A gelwir ef Iesu Grist, Mab Duw, Tad 
nefa daear, a Chreawdwr pob peth, o'r dechreuad; a'i fam 
efaelwir Mair. Ac wele, y mae yn dyfod at yr eiddo ei hun, 
fel y deuai iachawdwriaeth i blant dynion, trwy ffydd yn ei 
onw ; ac hyd y nod ar ol hyn oll, ystyriant ef megys dyn, gan 

9 


e 


ì30 LLYFR MOSIAH. 


ddywedyd fod ganddo ddiafol, a ffrewyllant ef, ac a'í croeshoel— Al 
iant. Ac efea gyfyd y trydydd dydd oddiwrth y meirw; am 
wele, y mae yn sefyllìi farnu y byd ; ac wele, yr holl bethaums. 
hyn a wneir, fel y delo barn gyfiawn ar blant dynion. Cany ds 
wele hefyd, y mae ei waed yn rhoddi iawn dros bechodau wj” 
rhai a syrthiasant trwy drosedd Adda, y rhaì a fuont feirvw” 
heb wybod ewyllys Duw o'u plegid, neu a bechasant mewrr 
anwybodaeth. Ond gwae, gwae yr hwn a ŵyr ei fod yn gwrth - 
ryfela yn erbyn Duw; canys nid oes iachawdwriaeth yn dyfod 
at neb o'r cyfryw, oddieithr trwy edifeirwch a ffydd yn yr 
Arglwydd Iesu Grist. A'r Arglwydd Dduw a anfonodd eí 
brophwydi santaidd i blith holl blant dynion i draethu y 
pethau hyn i bob llwyth, cenedl, ac iaith, fel y caffai y sawl & 
gredai y deuai Crist, faddeuant o'u pechodau, a gorfoleddu 
gyda llawenydd mawr iawn, ic, megys pe byddai eisoes wedi 
dyfod i'w mysg. Etto, yr Arglwydd Dduw a ganfu mai pobl 
wargaled oedd ci bobl ef, ac efe a ordeiniodd gyfraith 
iddynt, sef cyfraith Moses. Ac efe a ddangosodd iddynt lawer 

o arwyddion, a rhyfeddodau, ac arddangosiadau, a chysgodau, 
am ei ddyfodiad ; ac hefyd y prophwydi santaidd a lefarasant 
wrthynt am cì ddyfodiad; ac er hyny, hwy a galedasant eu 
calonau, ac ni ddeallent nad yw cyfraith Moses yn lleshau 
dim, oddieithr trwy iawn ei waed ef; ac hyd y nod pe byddai 
bosibl i blant bychain bechu, na. ellid eu hachub; eithr yr wyf 
yn dywedyd wrthych mai gwynfydedig ydynt hwy; canys 
wele, megys yn Adda, neu wrth natur y syrthiant, felly hefyd 

y mae gwaed Crist yn rhoi iawn am eu pechodau. A 

chefn, meddaf wrthych, ni fydd enw arall wedi. ei roddi, nac 
unrhyw ffordd neu foddion trwy ba rai y gall iachawdwriaeth 
ddyfod i blant dynion, ond yn unig yn a thrwy enw Crist, yr 
Arglwydd Hollalluog. Canys wcle, y mae efe yn barnu, ai 
farn sydd yn gyfiawn ; ac ni chyfrgollir y baban sydd yn marw 
yn ei fabandod ; eithr dynion a yfant ddamnodigaeth i'w hen- 
eidiau eu hunain, oddieithr iddynt ymostwng adyfod megys 
plant bychain, a chredu fod iachawdwriaeth wedi, ac yn bod, ac 

i fod, yn a thrwy waed iawnol Crist, yr Arglwydd Hollalluog; 
canys y mae'r dyn anianol yn elyn i Dduw, ac wedi bod felly 
oddiar gwymp Adda, ac a fydd yn oes oesoedd; eithr os 
ymollynga i gymhelliadau yr Ysbryd Glân, a rhoddi heibio y 
dyn anianol, a dyfod yn sant, trwy iawn Crist yr Arglwydd, â 
dyfod megys plentyn, yn ufydd, addfwyn, gostyngedig, amyn- 
eddgar, yn llawn cariad, yn barod i ymostwng ì bob peth a welo 
yr Arglwydd yn addas i osod arno, megys yr ymostynga 
plentyn i'w dad. A thrachefn, meddaf wrthych, daw yr amser, 
pan y lledaena gwybodaeth am Iachawdwr trwy bcb cenedl, 
llwyth, iaith, a phobl. Ac wcle, pan ddaw. yr amser hwnw, nî 
cheir neb yn ddifai gerbron l)uw, oddieithr plant bychain, ond 
yn unig trwy edifeirwch a. ffydd yn enw yr Arglwydd Dduw 
Hollalluog; ac hyd y nod yr amser hwn, wedi iti ddysgu dy 


LLYYR MOSIAH. aai 


“bobl yn y pethau a orchymynodd yr Arglwydd dy Dduw iti, 
yna nid ydynt mwyach yn ddifai yn ngolwg Duw, ond yn unig 
yn ol y geiriau a lefarais wrthyt. 

Ac yn awr,mia lefarais y geiriau a orchymynodd yr Ar- 
glwydd Dduw imi. Ac fel hyn y dywed yr Arglwydd: Hwy 
a safant megys tystiolaeth eglur yn erbyn y bobl hyn, yn nydd 
yfarn; am yr hyn y bernir hwy, pob dyn yn ol ei weithred- 
oedd, pa un afyddant ai daai drwg; ac os byddant ddrwg, 
trosglwyddir hwynt i olygfa ddychrynllyd o'u heuogrwydd a'u 
ffieidd-dra eu hunain, yr hyn a achosa iddynt gilio mewn braw 
o wyddfod yr Arglwydd, i gyflwr o drueni a phoen diddiwedd, 
oba le nis gallant ddychwelyd mwyach; am hyny, yfasant 

4ddamnedigaeth i'w heneidiau eu hunain. Gan hyny, yfasant o 

gwpan digofaint Duw, yr hwn ni allai cyfiawnder mwyach ei 

wrthod iddynt, mwy na allai wrthod i Adda syrthio, o herwydd 
ìddo gymmeryd o'r ffrwyth gwaharddedig; am hyny, ni allai 
trugaredd gael hawl ynddynt hwy byth mwyach. A'u poen 
sydd megys llyn o dân a brwmstan, fflamiau yr hon ydynt yn 
anniffoddadwy, a'i mwg yn esgyn i fyny yn oes oesoedd. _ Felly 
y gorchymynodd yr Arglwydd i mi. Amen. 


PENNOD II. 


Ac yn awr, dygwyddodd wedi i'r brenin Benjamin orphen 
llefaru y geiriau a draethwyd iddo gan angel yr Arglwydd, 
ìddo daflu eì olygon oddiamgylch ogylch ar y dyrfa, ac wcle, yr 
oeddynt wedi syrthio i'r ddaear, canys ofn yr Arglwydd a 
ddaeth arnynt; a gwelsant eu hunaiu yn eu sefyllfa gnawdol 
eu hunain, îe, yn llaìnâ llwch y ddaear. A gwaeddasant oll 
yn groch gydag un llef, gan ddywedyd, O cymmerer trugaredd, 
a chymhwyser gwaed iawnol Crist, fel y derbyniom faddeuant 
o'n pechodau, ac y purer ein calonau ; canys credwn yn Iesu 
Grist, Mab Duw, yr hwn a greodd y nefa'r ddaear, a phob 
peth ; yr hwn a ddaw i waered i fysg plant dynion. 

A bu ar ol iddynt lefaru y geiriau hyn i ysbryd yr Arglwydd 
ddyfod arnynt, a hwy a lanwyd o lawenydd, wedi derbyn 
maddeuant o'u pechodau, a chael heddwch cydwybod, o her- 
wydd y ffydd fawr oedd ganddynt yn Iesu Grist yr hwn a 
ddeuai, yn ol y geiriau a lefarodd y brenin Benjamin wrthynt. 
A'r brenin Benjamin a agorodd ci enau drachefn, ac a ddech- 
reuodd lefaru wrthynt, gan ddywedyd, Fy nghyfeillion a'm 
brodyr, fy nhylwyth a'm pobl, mia ewyllysiwn etto alw eich 
sylw, fel y clywoch ac y dcalloch weddill fy ngeiriau y rhai a 
lefaraf wrthych; canys wcle, os yw gwybodaeth am ddaionï 
Duw y pryd hwn wedi eich deffroi i ystyriaeth o'ch bychan- 
der, ac o'ch sefyllfa syrthiedig a diwerth; yr wyf yn dywedyd 
wrthych, pe buasech wedi dyfod i wybodaeth o ddaioni Duw, 


13» LLYFR HOXZSIAE. 


a'i allu digyffelyb. a'ì ddoethineb, aì amyneìbdi. ai hir-vmarcs 
tuag at blant dynion. ac hefyd yr ìawn a barotewyd er seiliad 
y bvd, fel y deuai iachawdwriaeth trwyddi i'r wi a osodai eí 
ymddiried vyn vr Arrìwydd, ac a fyddai vn diwyd i gadw ei 
orchymynion, a pharhau yn y ffr2d hvd «hitwedd eì einìoes; 
meddyliwyf einioes v corff marwol: v dyn hwn. meddaf. yw yr 
un a dderbynia iachawdwriaeth. trwy yriawn a barctowyd er 
seiliad y bydi holl ddynolryw. y rhai 2 fa erioed er cwymp 
Adda, neu y rhai yGvnt, neu a fydJan: nod hyd ddiwedd y 
byd; a dyma ìJ moddion trwy ba rai yv mze iachawdwriaeth yn 
dyfod. Ac nid oes un iachawdwriaeth ars'Ì, bebìaw yr hon y 
llefarwyd am dani ; ac nid oes vchwaith. ammodau ereill trwy 
yrhai y gall dyn 'gael ei achub, heblaw yr ammedau a fyn- 
egais wrthych. Credwch yn Nuw: credwch ei 1o, ac mai efe 
a greodd bob peth, yn y nef ac ar v ddaear: credwch fod 
ganddo bob doethineb. a phob gallu, vn v ne? ac ar y ddaear; 
credwch nas gall dyn amgyffred vr holl bethau y gall Duw eu 
hamgyffred. A thrachefn: Credwch v rhaid i chwi edifarhan 
am eich pechodau a'u gadael, ac ymostwng gorbron Duw; a 
gofyn mewn cywirdeb caion am iddo fadd. ichwi: ac ynïawr, 
os ydych yn credu vr hoìl bethau hyn. gotalwch eu gwneuthur. 
A thrachefn dywedaf wrthych megys y Uywejais or blaen, 
Megys y daethoch i wyteolaeth o zoniant Duw, neu. os adna- 
buacoch ei ddaioni. a phrofi eì gariai, a dertvn maddeuant o'ch 
pechodau, yr hyn a achosa y fath lawenydd dirfawr vn eich 
eneidiau, felly hefyd mi a ewyllvsiwn i chwi goso, a chadw yn 
wastadol yn eich cof, fawredd Duw, a'ch bychander eich hunain, 
a'i ddaioni a'i hir-ymaros ef tuaz atoch chwi, greaduriaid 
annheilwng, ac ymostwng hvd y nod i ddyfnderau gostyngeidd- 
rwydd, gan alw ar enw vr Arglwydd ; yn feunyddiol, a sefyll yn 
ddiysgog yn ffydd yr hyn sydd i ddyfod, yr hyn a lefarwyd 
trwy enau yr angel ; ac wele. meldaf i chwi, os cwnewch hyn, 
chwi a orfoleddwch yn wastadol, ac a lenwir â chariad Duw, ac 
a ddaliwch afael yn y madJeuant pecholau a gawsoch : a chwi 
a gynnyddwch mewn gwybodaeth am oconìant vr hwn a'ch 
creold, neu mewn gwybodaeth am yr hyn sydd gyfiawn a 
chywir. Ac ni chewch awyddfryd i niweidio eich gilydd, ond ì 
fvw yn heddychlawn. ae i roddi i bob dyn yn ol yr hyn sydd 
ddyledus iddo. Ac ni oddefwch i'ch plant fyn yn new- 
ynog, neu yn noeth: ac nì oddefwch idJlynt ychwaith i 
droseddu cyfreithiau Duw, nac ymladd a chweryla y naill â'r 
llall, na gwasanaethu v diaful, ywr hwn yw meistr pechod, neu 
yr hwn yw yr ysbryd drwg a lefarwyd am dano can ein tadau; 
yrhwn sydd yn elyn pob 'cyfiawndor ; eithr chwi a*u dysgwch 
ì rodio yn ffyrdd gwirionedd a sobrwy dd: chwi a'u dysgwch 
i garu eu gilydd, a gwasanaethu y naill y llall; ac hefyd, chwi 
eich hunain a amgeleddwch y rhni a_snîant mewn an:rhen am 
eich amgeledd ; chwi a gy franwch o'ch eiddo ìi'r hwn sydd 
Mewn eisieu; ac ni oldefwch i'r cardotyn esel ei erfyniad 


LLYFR MJOSIAM. 133 


« ch blaen yn ofer, a'i droi ymaith i drengu. Efallai y dywedi 
«li, Mae y dyn wedi dwyn ci drueni arno ei hun, am hyny mia 
attaliaffy llaw, ac ni roddaf iddo o'm hymborth, na chyfranu 
iddo o'm heibio fel na. ddyoddefo, canys ei gosp sydd gyfìawn. 
Kithr yr wyf yn dywedyd wrthyt ti, O ddyn, pwy bynag & 
wnelo hyn, mae gan y cyfryw achos mawr i edifarhau; ac 
oddieithr iddo edifarhau am yr hyn a wnaeth, y mae efe yn 
trengu yn dragywyddol, ac nid oes ganddo gyfranu yn nheyrnas 
Dduw. Canys wele, ai nid cardotwyr ydym oll? Ai nid 
ydym oll yn ymddibynu ar yr un bod, sef Duw, am yr holl 
bethau a feddwn; am fwyd a dillad, ac am aur ac arian, ac am 
yr holl gyfoeth sydd genym o bobmath? Ac wele, hyd y nod 
vr amser hwn, buoch yn galw ar eí enw, ac yn erfyn am 
faddeuant o'ch pechodau. Ac a oddefodd efe i chwì erfyn 
ynofer? Naddo; efea dywalltodd allan ei ysbryd arnoch, ac 
a achosodd i'ch calonau lenwi o lawenydd, ac a achosodd i'ch 
geneuau gael eu cau,fel nad allech gael ymadrodd, gan mor 
fawr oedd eich llawenydd. Ac yn awr, 0s yw Duw, yr hwn 
a'ch creodd, ac ar yr hwn yr ymddibynwch am eich bywydau, 
ac am bob peth svdd genych, yn rhoddi i chwi pa beth bynag a 
ofynoch ag sydd yn iawn, mewn ffydd, gan gredu y derbyn- 
iwch, O, ynte, pa fodd y dylech gyfranu i'ch gilydd o'r pethau 
sydd genych ? Ac os bernwch y dyn a esyd ci erfyniad o'ch 
blaen am gyfran o'r pethau sydd. genych rhag trengu, a'i gon- 
demnio ef, pa faint cyfiawnach y bydd eich condemniad chwi- 
thau am attal cich eiddo, yr hwn ni pherthyn i chwi, eithr i 
Dduw, i'r hwn hefyd y perthyn eich bywyd; ac etto ni osodwch 
erfyniad i fyny, nac edifarhau am y peth a wnaethoch. Yr 
wyf yn dywedyd wrthych, Gwae y dyn hwnw, canys ei eiddo a 
ddyfethir gydag ef ; ac yn awr, yr wyf yn dywedyd y pethau 
hyn wrth y rhai sydd yn gyfoethog, mewn perthynas ì bethau 
y byd hwn. A thrachefn meddaf wrth y tlodion, chwi y rhai 
nid oes genych, ac etto sydd genych ddigon, eich bod yn aros o 
ddyddi ddydd ; meddyliwyf chwi oll y rhaia omeddwch i'r 
cardotyn, o herwydd nad oes genych; mia fynwn pe dywed- 
ech yn cich calonau, Nid wyf yn rhoddi, oblegid nad oes genyf ; 
ond pe buasai genyf, mi a roddaswn. _ Ac yn awr, os ydych yn 
dywedyd hyn yn cich calonau, yr ydych yn aros yn ddieuog ; 
pe amgen, yr ydych wedi eich condemnio, a'ch condemniad 
sydd gyfiawn; canys yr ydych yn chwennych yr hyn na 
dderbyniasoch. , 

Ac yn awr, er mwyn y pethau hyn a_lefarais wrthych; 
hyny yw, er mwyn diogelu maddeuant o'ch pechodau o ddydd 
î ddydd, fel y rhodioch yn ddieuog gerbron Duw, mi a ewyllys- 
iwn i chwi gyfranu o'ch eiddo i'r tlodion, pob dyn yn ol yr hyn 
&ydd ganddo, megys porthi y newynog, dilladu y noeth, ym- 
weled â'r claf, gweini i'w cymhorth, yn ysbrydol a thym- 
morol, yn ol eu hanghenion, ac edrych fod yr holl bethau hyn yn 
eael eu gwneuthur »cewn doethineb a threfn ; canys nid yw yn 


34 LLYFR MOSIAH. 


ofynol i ddyn redeg yn gyflymach na allo. A thrachefn: y 
mae yn anghenrheidiol iddo fod yn ddiwyd, fel trwy hyny yr 
ennillo y wobr; gan hyny, rhaid i bob peth gaelei wneuthur 
mewn trefn. Ac mi a fynwn i ehwi gofio, y dylai pwy bynag a 
fenthycio oddiar ei gymmydog, ddychwelyd yr hyn a fenthycio, 
yn ol fel y cytuno, onide y mae yn cyflawni pechod, ac efallaï 
yr achosa i'w gymmydog gyflawni pechod hefyd. Ac yn olaf, 
nis gallaf fynegi wrthych yr holl bethau trwy y rhai y gellwch 
gyflawni pechod; canys y mae amryw ffyrdd a moddion, ïe, 
gynnifer, fel nas gallaf eu eyfrif. Ond hyn a allaf ddywedyd 
wrthych, os nad ydyeh yn gwylio arnoch eich hunain, ac ar 
eich meddyliau, ac ar eich geiriau, a'ch gweithredoedd, a chadw 
gorchymynion yr Arglwydd, a pharhau yn ffyddìog yn yr hyn 
a glywsoch ynghylch dyfodiad ein Harglwydd, ïe, hyd ddiwedd 
eich einioes, y dyfethir chwi. Ac yn awr, O ddyn, cofia, ac na 
ddyfether di. 


PENNOD III. 


Ac yn awr, wedi i'r brenin Benjamin lefaru felly wrth ei bobl, 
bu iddo ddanfon i'w mysg, i ddymuno cael gwybod gan ei fobl, 
os oeddynt yn credu y geiriau a lefarodd wrthynt. Ahwya 
waeddasant oll gydag un llais, gan ddywedyd, Ydym, credwn 
yr holl eiriau a lefaraist wrthym; ac hefyd, gwyddom ei sier- 
wydd a'u gwirionedd, oblegid Ysbryd yr Arglwydd Hollalluog 
a weithredodd gyfnewidiad ynom ni, neu yn ein calenau, fel 
nad oes ynom mwyach duedd i wneuthur drygioni, eithr 3 
wneuthur daioni yn barhaus. Ac yr ydym ni, ein hunain, 
hefyd, trwy ddaioni anfeidrol Duw, ac eglurhad ei Ysbryd, 
wedi cael golygfeydd mawrion o'r hyn sydd i ddyfod ; a phe 
buasai anghen, gallem brophwydo am bob peth. A'r ffydd yr 
hon a gawsom yn y pethau a lefarodd ein brenin wrthym, a'r 
hon a'n dygodd i'r wybodaeth fawr hon, yw yr achos ein bod yn 
gorfoleddu gyda'r fath lawenydd mawr; ac yr ydym yn fodd- 
lawn i ymgyfammodi â'n Duw i wneuthur ei ewyllys, a bod yn 
ufydd ì'w orchymynion yn mhob peth a_orchymyno i ni, holì 
weddill ein dyddiau, fel na ddygom arnom ein hunain boened- 
igaeth diddiwedd, megys y llefarwyd gan yr angel, ac nad yfom 
allan o gwpan digofaint Duw. 

Ac yn awr, dyma. y geiriau a ddymunodd y brenin Benjamin 
gael oddiwrthynt; ac am hyny efe a ddywedodd wrthynt, Chwi 
a lefarasoch y geiriau a ddymunais; ac y mae'r cyfammod a 
wnaethoch yn gyfammod cyfiawn. Ac yn awr, o herwydd y 
cyfammod a_ wnaethoch, gelwir chwi yn blant Crist, ei feibion 
a'i ferched ef; canys wele, y dydd. hwn efe a'ch cenedlodd yn 
ysbrydol; canys yr ydych yn dywedyd fod eich calonau wedì 
eu cyfnewid trwy ffydd yn ei enw ef; am hyny yr ydych wedì 


LLYFR MOSIAH, 135 


€ìch geni o hono, ac wedi dyfod yn feibion a merched iddo. Ac 
o dan y pen hwn, chwi a wnaed yn rhyddion, ac nid oes pen 
arall trwy yr hwn y gellir eich gwneyd yn rhyddion. Ac nid oes 
enw arall trwy yr hwn y daw iachawdwriaeth; am hyny, mi a 
ewyllysiwn i chwi gymmeryd arnoch enw Crist, chwi oll ag 
sydd wedi ymgyfammodi â Duw, fel y byddoch ufydd hyd 
ddiwedd eich einioes. A bydd, y ceir pwy bynag a wnelo hyn, 
ar ddeheulaw Duw, canys efe a adwaen yr enw wrth ba un ei 
gelwir; canys efe a elwir wrth enw Crist. 
A. bydd, yn awr, pwy bynag na chymmero arno enw Crist, 
a raid ei alw wrth ryw enw arall; am hyny, efe a gaiff ei hun 
er law aswy Duw. Acmi afynwn i chwi gofio hefyd, mai 
dyma yr enw a ddywedais y rhoddaswn îi chwi na ddileid byth, 
oddieithr trwy drosedd ; gan hyny, gofalwch na throseddoch, 
fel na ddilêeer yr enw o'ch calonau. Yr wyf yn dywedyd 
wrthych, mi a fynwn pe cadwech yr enw yn ysgrifenedig o 
hyd yn eich calonau, fel na chaffer chwi ar law aswy Duw, 
eithr fel y clywoch ac yr adnabyddoch y llais gan yr hwn y'ch 
gelwir, ac hefyd yr enw wrth ba un y'ch gelwir ganddo; canys 
pa fodd yr adnebydd dyn y meistr na wasanaethodd, a'r hwn 
sydd yn ddyeithr iddo, ac yn mhell oddiwrth feddyliau a bwr- 
iadau ei galon? A thrachefn: A yw dyn yn cymmeryd asyn 
a berthyn i'w gymmydog, ac yn ei gadw? _ Yr wyf yn dywed- 
yd wrthych, nae ydyw; ni oddefa hyd y nod iddo bori 
gyda'i ddeadelloedd, eithr gyr ef ymaith, ac a'i bwria allan. 
Yr wyf yn dywedyd wrthych, mai felly y bydd. yn eich plith 
chwithau, os na adnabyddwch yr enw wrth yr hwn y'ch gelwir. 
Gan hyny, mi a fynwn i chwi fod yn sicr a diysgog, ac helaeth- 
lawn yn wastadol mewn gweithredoedd da, fel y selier chwi 
gan Grist, yr Arglwydd Dduw Hollalluog, yn eiddo iddo ef, fel 
y dyger chwi i'r nef, ac y caffoch iachawdriaeth dragywyddol a 
bywyd annherfynol, trwy ddoethineb, a gallu, a chyfiawnder, a 
thrugaredd yr hwn a greodd bob peth, yn y nef ac ar y ddaear 
yr hwn sydd Dduw uwchlaw pawb. Amen. 


PENNOD IV. 


Ac yn awr meddyliodd y brenin Benjamin ei fod yn anghen- 
rheidiol, ar ol gorphen llefaru wrth y bobl, iddo gymmeryd 
enwau yr holl rai a ymgyfammodasant â Duw i gadw ei 
orchymynion. A dygwyddodd nad oedd un enaid, oddieithr 
plant bychain, na ddarfu ymgyfammodi, a chymmeryd arnynt 
enw Crist. A thrachefn: dygwyddodd ar ol i'r brenin Ben- 
jamin orphen yr holl bethau hyn, a chyssegru ei fab Mosiah 
yn llywodraethwr a brenin ar ci bobl, a rhoddi gofal y deyr- 
nas iddo, ac hefyd appwyntio offeiriaid i ddysgu y bobl, fel y 
€lywent ac yr adnabyddent orchymynion Duw, ac i'w cyn- 


136 LLYFR MOSlAH, 


hyrfu i gofio am y llw a wnaethant, iddo ollwng ymaith y 
dyrfa, a hwy ddychwelasant, pob un yn ol eì deulu, i'w tai 
eu hunain. 

A Mosiah a ddechreuodd deyrnasu yn lleeidad. A dech- 
reuodd deyrnasu yn y ddegfed flwyddyn ar hugain o'i oedran, 
gan wneuthur y cyfan ynghylch pedwar cant ac un flynedd 
ar bymtheg a thrugain er y pryd y gadawodd Lehi Jerusae- 
lem. A'r brenin Benjamin a fu byw dair blynedd, ac a fu 
farw. A bu i'r brenin Mosiah rodio yn ffyrdd yr Arglwydd, 
a pharchu ei farnedigaethau, a'i ddeddfau, a. chadw ei orchym- 
ynion yn mha bethau bynag a orchymynodd iddo. 

A'r brenin Mosiah a berodd i'w bobl lafurio y ddaear. Ac 
efe ei hunan hefyd a lafuriodd y ddaear,fel trwy hyny na 
fyddai yn faich i'w bobl, fel y gwnelai megys y gwnaeth ei dad 
yn mhob peth. Ac ni fu amrafael yn mhlith ei bobl am yspaid 
$air blynedd. 


PENNOD V. 


Ac yn awr, dygwyddodd ar ol i'r brenin Mosiah gael heddwch 
parhaus, am yspaid tair blynedd, iddo chwennych gwybod 
ynghylch y bobl a aethant i fyny i breswylio yn nhir Lchi- 
Nephi, neu yn ninas Lehi-Nephi; canys nid oedd ei bobl ef 
wedi clywed dim oddiwrthynt, er yr amser y gadawsant dir 
Zarahemla ; am hyny, hwy a'i blinasant ef â'u taerineb, 

A bu i'r brenin Benjamin ganiatâu ì un ar bymtheg o'i wyr 
cedyrn fyned i fyny i dir Lehi-Nephi,i ymofyn ynghylch eu 
brodyr. A bu dranoeth iddynt gychwyn i fyny, a chanddynt 
un Ammon, dyn cadarn a gaHuog, ac yn ddisgynydd o Zara- 
hemla ; ac efe hefyd oedd eu harweinydd. Ac yn awr, ni 
wyddent pa ffordd y dylent deithio yn yr anialwch, er myned 
i fyny i dir Lehi-Nephi; am hyny hwy a grwydrasant 
ddyddiau lawer yn yr anialwch, ïe, crwydrasant ddeugain 
niwrnod. Ac wedi iddynt deithio ddeugain niwrnod daethant 
at fryn, yr hwn sydd tua'r gogledd o wlad Shilom, a chodasant 
yno eu pebyll. Ac Ammon a gymmerodd dri o'i frodyr, a'u 
henwau oeddynt Amaleki, Helem, a Hem, ac aethant ì waered 
i dir Nephi; ac wcle, cyfarfuasant â brenin y bobl, y rhai 
oeddynt yn nhir Nephi, ac yn nhir Shilom ; ac amgylchwyd 
hwynt gan warchodlu y brenin, a chymmerwyd a rhwymwyd 
hwynt, a gosodwyd hwynt yn ngharchar. A bu ar ol bod 
yn ngharchar ddau niwrnod, iddynt gael eu dwyn eilwaith o. 
flaen y brenin, ac i'w rhwymau gacl eu rhyddhau ; a hwy a 
safasant o flaen y brenin, a chaniatâwyd, neu yn hytrach 
gorchymynwyd ìddynt ateb y gofyniadau a ofynai efe iddynt. 
Ac efe a ddywedodd wrthynt, Wele, myfi wyf Limhi, mab 
Noah, fab Zeniff, yr hwn a ddaeth i fyny o dir Zarahemla i eti- 


LLYFR MOSIAH. 187 


feddu y tir hwn, yr hwn oedd dir cu tadau, yr hwn a wnaed 
yn frenin trwy lais y bobl. Ac yn awr, mi a ddymunwn 
wybod yr achos i chwi fod mor eofn â dyfod yn agos at 
gaerau y ddinas, pan yr oeddwn i fy hunan, gyda'm gwarch- 
odlu, y tu allan i'r porth? Ac yn awr, i'r dyben hyn y 
goddefais i chwi gael eich arbed, fel yr holwn chwi, onide 
buaswn wedi peri i'm gwarchodlu eich gosod i farwolaeth. Can- 
iateir i chwi lefaru. 

Ac yn awr, pan welodd Ammon ei fod yn cael cenad i lef- 
aru,efea aeth ac a ymgrymodd o flaen y brenin; a chan 
gyfodi drachefn, dywedodd, O frenin, yr wyf yn dra diolchgar 
gerbron Duw y dydd hwn, fy mod etto yn fyw, am bod yn 
cael cenad i lefaru ; ac ymdrechaf lefaru yn eofn ; canys yr 
wyf yn sicr pe adnabuech fi, na oddefech i mi wisgo y rhwym- 
auhyn. Canysmyfi wyf Ammon, ac yr wyf yn ddisgynydd 
o Zarahemla, ac wedi dyfod i fyny o dir Zarahemla, i ymofyn 
ynghylch ein brodyr, y rhai a ddygodd Zeniff allan o'r 
tir hwnw. 

Ac yn awr, darfu i Limhi, wedi clywed geiriau Ammon, fod 
yn drallawen, a dywedodd, Yn awr, y gwn mewn sicrwydd 
fod fy mrodyr y rhai oeddynt yn nhir Zarahemla yn fyw etto. 
Ac yn awr, mi a orfoleddaf; ac y fory mi a beraf i'm pobl 
orfoleddu hefyd. Canys wele, yr ydym mewn caethiwed gan 
y Lamaniaid, ac yn cael ein trethu â threth sydd anhawdd 
ei dyoddef. Ac yn awr, wele, ein brodyr a'n gwaredant allan 
o'n caethiwed, neu allan o ddwylaw y Lamaninid, ac ni a 
fyddwn yn gaethion iddynt hwy; canys gwell yw i ni 
fod yn gaethion i'r Nephiaid, na thalu teyrnged i frenin y 
Lamaniaid. 

Ac yn awr, gorchymynodd y brenin Limhi i'w warchodlu na 
rwyment Ammon mwyach, na'i frodyr, cithr perodd iddynt 
fyned at y bryn y tu gogleddol i Shilom, a dwyn eu brodyr 
i'r ddinas, fel y caent fwyta, ac yfed, ac ymorphwys oddiwrth 
ludded eu taith ; canys yr oeddynt wedi dyoddef llawer o 
bethau ; dyoddefasant newyn, syched, a lludded. 

Ac yn awr, dygwyddodd dranoeth i'r brenin Limhi anfon 
cyhoeddiad yn mhilth ei holl bobl, fel yr ymgynnullent ynghyd 
i'r deml, i glywed y geiriau a lefaraiefe wrthynt. A bu wedi 
ymgynnull o honynt ynghyd, iddo lefaru wrthynt yn y modd 

yn, gan ddywedyd, O chwi, fy mhobl, dyrchefwch eich penau 
a chysurer chwi ; canys 'wele, mae yr amser wrth law, neu nid 
yw yn neppell, pan na fydd i ni mwyach fod yn ddarostyngedig 
i'n gelynion ; er ein hymdrechiadau mynych, y rhai a fuont 
ofer, etto hyderaf fod ymdrech effeithiol yn aros i gael eu 
gwneyd. Gan hyny, dyrchefwch eich penau, a gorfoleddwch, 
& gosodwch eich ymddiried yn Nuw, yn y Duw hwnw yr hwn 
oedd Duw Abraham, ac Isaac, a Jacob; ac hefyd, y Duw 
hwnw a ddygodd blant Israel allan o wlad yr Aifft, ac a achos- 
odd iddynt rodio trwy y Môr Coch ar dir sych, ac a'u porth» 


138 LLYFR MOSIAH. 


odd â manna, fel na threngent yn yr anialwch ; a llawer o 
bethau yn ychwaneg a wnaeth efe erddynt. A thrachefn: yr 
un Duw hefyd a ddygodd ein tadau allan o wlad Jerusalem, ac 
a gadwodd ac a ddiogelodd ei bobl hyd yn bresennol. Ac 
wele, o herwydd eìn hanwireddau a'n ffieidd-dra y dygwyd ni 
i gaethiwed. Ac yr ydych yn dystion oll y dydd hwn, i Zeniff, 
yr hwn a wnaed yn frenin ar y bobl hyn, trwy fod yn rhy 
awyddusi etifeddu tir ei dadau, gael ei dwyllo trwy ddichell 
a chyfrwysdra y brenin Laman, yr hwn a wnaeth gytundeb â'r 
brenin Zoeniff, ac a drosglwyddodd i'w ddwylaw feddiant o ran 
o'r tir, neu hyd y nod ddinas Lehi-Nephi, a dinas Shilom ; a'r 
wlad oddiamgylch; ac hyn oll a wnaeth i'r unig ddyben o 
ddarostwng y bobl hyn, neu eu dwyni gaethiwed. Ac wele, 
yr amser hwn yr ydym yn talu teyrnged i frenin y Laman- 
iaid, o hanner ein ŷd, a'n haidd, ac hyd y nod ein ydau oll o 
bob math, ac hanner cynnyrch ein eidionau a'n defaid; ac 
hyd y nod hanncr o bob peth sydd genym neu a feddwn, & 
fŷn brenin y Lamaniaid oddiarnom, neu ynte ein bywydau. 
Ac yn awr, onid yw hyn yn anhawdd ei ddwyn ? Ac onid 
yw cin trallod hwn yn fawr? Yn awr, wele, onid oes 
genym achos mawri gwynfan? Oes, meddaf wrthych, y mae 
achos mawr genym i gwynfan, canys wele, y fath nifer o'n brodyr 
sydd wedi eu lladd, a'u gwaed wedi ei dywallt yn ofer, a'r 
cyfan o herwydd anwiredd. Canys oni buasai fod y bobl 
wedi syrthio i drosedd, ni oddefai yr Arglwydd i'r mawr 
ddrwg hwn ddyfod arnynt. Canys, wele, ni wrandawant ar 
ei eiriau; eithr cododd amrafaelion yn eu plith, ïe, i'r fath 
raddau nes y tywalltasant waed yn eu mysg eu hunain. Ac 
y maent wedi lladd prophwyd i'r Arglwydd ; ïe, dyn ethol- 
edig gan Dduw, yr hwn a fynegodd wrthynt am eu drygioni 
a'u ffìeidd-dra, ac a brophwydodd am lawer o bethau i ddyfod, 
'e,hyd ynod ddyfodiad Crist. Ac o herwydd iddo ddywed- 
yd wrthynt mai Crist oedd y Duw, Tad pob peth, a dywedyd 
y cymmerai efe arno ffurf dyn, ac y byddai yn ol y ffurf hono 
y crewyd dyn ynddi yn y dechreuad ; neu mewn geiriau ereill, 
dywedodd fod dyn wedi ei greu ar ddelw Duw, ac y deuai 
Duw ilawr i blith plant dynion, ac y cymmerai arno gig a 
gwaed, a myned allan ar hyd wyneb y ddaear ; ac yn awr, o 
herwydd iddo ddywedyd hyn, gosodasant efi farwolaeth ; a 
gwnaethant lawer o bethau yn ychwaneg, yr hyn a dynodd 
ddigofaint Duw i lawr arnynt. Gan hyny, pwy sydd yn 
rhyfeddu eu bod mewn caethiwed, ac yn cael eu taraw gan 
gystuddiau blinion? Canys wele, dywedodd yr Arglwydd, 
Ni amgeleddaf fy mhobl yn nydd cu trosedd: eithr mi â 
gauaf ifyny eu ffyrdd, fel na lwyddont; a'u gweithredoedd 
a fyddant megys maen tramgwydd o'u blaen hwynt. A 
thrachefn, dywed, Os fy mhobl a hcuant aflendid, hwy a 
fedant ei îs yn y corwynt; a'i effeithiau sydd wenwyn. A 
£bracbefn, dywed, Os fy mhobl a hauant aflendid, hwy a fedant 


LLYFR MOSIAH. 139 


y gwynt dwyreiniol, yr hwn sydd yn dwyn dystryw dioed. 
Ac yn awr, wele, cyflawnwyd addewid Duw ; a chwithau a 
darewir ac a gystuddir. Eithr os dychwelwch at yr Arglwydd 
gyda llwyr-fryd calon, a gosod eich ymddiried ynddo, a'ì 
wasanaethu â holl ddiwydrwydd eich meddwl; os gwnewch 
hyn, efe, yn ol ei ewyllys a'i bleser ei hun, a'ch gwareda allan 
o gaethiwed. 

A bu ar ol i'r brenin Limhi orphen llefaru wrth ei bobl, canys 
efe a lefarodd lawer o bethau wrthynt, a dim ond ychydig o 
honynt a ysgrifenais yn y llyfr hwn, iddo fynegi wrthynt bob 
peth o berthynas i'w brodyr y rhai oeddynt yn nhir Zarahemla; 
ac efe a berodd i Ammon sefyll i fyny o flaen y dyrfa, ac 
adrodd wrthynt yr oll a ddygwyddodd i'w brodyr, o'r amser yr 
aeth Zeniff i fyny o'r tir, hyd yr amser y daeth ef ei hun i fyny 
o'rtir. Ac efe a adroddodd hefyd wrthynt y geiriau diweddaf a 
ddysgodd y brenin Benjamin wrthynt, ac a'u heglurodd i bobl 
y brenin Limhi, fel y deallent yr holl eiriau a lefarodd. A 
darfu ar ol iddo wneuthur hyn oll, i'r brenin Limhi ollwng 
ymaith y dyrfa, a pheri iddynt ddychwelyd, bob un i'w dŷ 
ei hun. 

A darfu iddo beri i'r llafnau a gynnwysent hanes ei bobl o'r 
pryd y gadawsant dir Zarahemla, gael eu dwyn gerbron 
Ammon, fel y darllenai hwynt. Yn awr, can gynted ag a dar- 
Benodd Ammon yr hanes, gofynodd y brenin iddo os medrai 
gyfìeithu ieithoedd, a dywedodd Ammon nas gallai. A'r bren- 
in a ddywedodd wrtho, Gan fod yn flin o herwydd cystuddiau 
fy mhobl, mi a berais i dri a deugain o'm pobl gymmeryd taith 
i'r anialwch, fel y caent allan dir Zarahemla, ac y gallem nin- 
nau apelio at ein brodyr i'n gwaredu allan o gaethiwed ; a hwy 
â gollwyd yn yr anialwch am yspaid llawer o ddyddiau; etto 
buont ddiwyd, ac ni chawsant dir Zarahemla, eithr dychwelas- 
ant i'r tir hwn, wedi. bod yn teithio mewn tir yn mysg llawer 
o ddyfroedd; wedi darganfod tir wedi ei orchuddio gan esgyrn 
dynion, ac anifeiliaid, &c., ac wedi ei orchuddio hefyd gan ad- 
feilion adeiladau o bob math; wedi darganfod tir a gafodd ei 
boblogi â phobl mor lliosog â lluoedd Israel, Ac yn dystiol- 
aeth fod y pethau a ddywedasant yn wirionedd, dygasant bed- 
war llafn ar hugain wedi eu llanw â cherfiadau, ac y maent o 
aur pur. Ac wele, hefyd, dygasant ddwyfronegau, y rhai ydynt 
yn fawrion, ac y maent o bres achopr, acyn gwbl ddianaf A 
thrachefn, dygasant gleddyfau, a'u carnau wedi dyfetha, a'u 
llafnau wedi eu bwyta gan rwd ; ac nid ces neb yn y tir yn 
alluog i gyfieithu yr iaith neu y cerfiadau sydd ar y llafnau. 
Am hyny, mi a ddywedais wrthyt ti, A elli di gyfieithu? Ac 
yr wyf yn dywedyd wrthyt etto, A wyddost ti am rywun a all 
gyfieithu? canys yr wyf yn ewyllysio cael y llafnau hyn wedì 
eu cyfieithu i'n hiaith ni; o herwydd, efallai, y rhoddant wyb- 
odaeth am weddill o'r bobl, y rhai a ddinystriwyd, oddiwrth ba 
rai y dacth y cof-ysgrifau hyn atom; neu, efallai, y rhoddant 


140 LLYFR MOSIAM. 


wybodaeth i nì am y bobl hyn a ddinystriwyd; ac yr wyf fi yn 
dymuno gwybod yr achos ou dinystr, 

Yn awr, dywedodd Ammon wrtho, Yn ddiau mi a allaf dy 
hysbysu di, O, frenin, am ddyn a all gyífìeithu y cof-ysgrifau; 
canys y mae ganddo yr hyn y gall edrych trwyddynt, a_chyí- 
ieithu pob cof-ysgrifau sydd o hen amseryddiad; a dawn ydyw 
oddiwrth Dduw. A gelwir y pethau yn gyfieithwyr, ac ni all 
un dyn edrych ynddynt, oddieithr iddo gael gorchymyn, rhsg 
iddo edrych am yr hyn na ddylai, a marw. A phwy bynag & 
orchymynir i edrych ynddynt, yr unrhyw a elwir yn weledydd. 
Ac wele, brenin y bobl sydd yn nhir Zarahemla, yw y dyn & 
orchymynir i wneuthur y pethau hyn, a'r hwn sydd â'r ddawn 
oruchel hon oddiwrth Dduw. A'r brenin a ddywedodd fod 
gweledydd yn fwy nâ phrophwyd. Ac Ammon a ddywedodd 
fod gweledydd yn ddadguddiwr a phrophwyd hefyd; a dawn 
fwy nis gall un dyn gael, oddieithr iddo feddu gallu Duw, 
hyn ni all un dyn; etto gall dyn gael gallu mawr wedi ci roddi 
iddo oddiwrth Dduw. _ Eithr gall gweledydd wybod am bethau 
syìd wedi myned heibio, ac hefyd am bethau i ddyfod; s 
ibrwyddynthwy y dadguddir pob peth,neu yn hytrach, yr 
cglurir pethau dirgel, ac y dygir pethau cuddiedig i'r goleuni, â 
phethau anhysbys a& wneir yn hysbys drwyddynt; ac hefyd 
hysbysir pethau trwyddynt na ellid eu zwybod un ffordd arall. 
Felly, y mae uw wedi darparu oíterynau ag y gall dyn, trwy 
ífydd, gyflawni gwyrthiau nerthol; o ganlyniad, y mae yn 
dyfud o lesnad mawr i'w gyd-greaduriaid. 

Ac yn awr, pan orphenodd Ammon lefaru y geiriau hyn, y 
brenin a lawenychodd yn ddirfawr, ac a ddiolchodd i Dduw, 
gan ddywedyd, Diau fod dirgelwch mawr yn gynnwysodig ar y 
llaínau hyn. ac y Jae yn ddiau fod y cyfieithwyr hyn wedi eu 
rhaebarotoi i'r dyben o egluro pob dirgelïon o'r fath i blant 
dynion. O mor rhyfedd yw gweithredoeal yr Arglwydd, ac 
mor hir y godaefa gyda'i bobl ; îe, ac mor ddall ac annhreiddgar 
vw dealltwriaeth plant dynion, eauys nì cheisiant ddoethineb, 
ac ni ddymunant iddi lywodraethu arnynt. ic, y muent megys 
praidd gwylltion yn rnedeg oduiwrth y bugail. ac yn gwasgaru, 
ac yna yn cael eu gyru a'u dyfetha gan fwystfilod y goedwig. 


PENNOD VI. 


UOF-YSGRIF ZENIFF.—J/anes ei bobl, o'r amser y gadawsant dir 


Zarahenla, hyd yr amser y gwaredwyd hwynt o ddwylaw y 
Lamaniaid. 


Myni, Zeniff, oedlwn wedi fy nysgu yn holl iaith y Nephiaid, 
ac wedi cael gwybodaeth a dir Nephi, neu dir etifeddiaethol 
cyntaf ein tadau, a danfonwyd fi yn ysbiwr i blith y Laman- 


LLYFR MOSIAI. 141 


îaid, fel yr ysbïwn allan eu galluocdd hwynt, fel y deuai ein 
yddin ni ar eu gwarthaf, a'u dinystrio; eithr pan welais yr 
hyn oedd yn dda yn eu plith, mi a chwennychais na chaffent 
eu dinystrio; am hyny, mi a amrysonais â'm brodyr yn yr 
anialwch, canys mi a fynwn i'n penaeth wneuthur cytundeb â 
hwynt; ond gan eì fod ef yn ddyn traws a sychedig am waed, 
gorchymynodd fy lladd, eithr mi a achubwyd trwy dywalltiad 
llawer o waed ; canys tad a ymladdai yn erbyn tad, a brawd yn 
erbyn brawd, hyd nes dinystrio y mwyrifyn yr anialwch; ac ni 
a ddychwelasom, y rhai a arbedwyd o honom, i dir Zarahemla, 
î adrodd yr hanes hwnw wrth eu gwragedd a'u plant. Ac etto, 
gan fod yn dra awyddus i etifeddu tir ein tadau, mi a gasglais 
gynnifer ag oedd yn ewyllysio myned ìi fyny i etifeddu y tir, ac 
'& gychwynasom drachefn ar ein taith ì'r anialwch, er myned i 
fyny i'r tir; eithr tarawyd ni gan newyn a chystuddiau blin, 
canys yroeddem yn ddiog i gofio yr Arglwydd ein Duw. Er 
hyny, wedi crwydro dros amryw ddyddiau yn yr anialwch, 
codasom ein pebyll yn y man lle y lladdwyd ein brodyr, yr hwn 
oedd yn agos i dir ein tadau. 

A bu i mi fyned drachefn gyda phedwar o'm gwyr i'r ddinas, 
i mewn at y brenin, fel y gwypwn dueddfryd y brenin, ac fel y 
gwypwn os gallwn fyned i mewn â'm pobl, a meddiannu y tir 
mewn heddwch. Ac aethym i mewn at y brenin, ac efe a gyf- 
ammododd â mi y cawn feddiannu tir Lehi-Nephi, a thir Shil- 
om. Ac efe hefyd a orchymynodd i'w bobl ymadael â'r tir, a 
minnau a'm pobl a aethom i'r tir i'w feddiannu. _ A ni a ddech- 
reuasom godi adeiladau, a chyweirio caerau y ddinas, ïe, sef 
caerau dinas Lehi-Nephi, a dinas Shilom. A dechreuasom 
)afurio y ddaear, ïe, sef â phob math o hadau, â hadau yd, a 
gwenith, a haidd, ac â neas, ac â sheum, ac â hadau pob math 
o ffrwythau ; a dechreuasom liosogi a llwyddo yn y tir. Yn 
awr, dichell a chyfrwysdra y brenin Laman, er dwyn fy mhobl i 
gaethiwed, oedd rhoddi i fyny y tir fel y meddiannem ef. 

Gan hyny, dygwyddodd, ar ol trigo o honom yn y tir am 
yspaid deuddeg mlynedd, i'r brenin Laman ddechreu bod yn 
aflonydd, rhag mewn un modd i'm pobl i fyned yn gryfion yn y 
tir, ac iddynt hwythau fethu ein gorthrechu a'n dwyni gaeth- 
ïwed. Yr oeddynt hwy yn bobl ddioglyd ac eilun-addolgar: o 
ganlyniad, chwennychent ein dwyn ni i gaethiwed, fel y glyth- 
ient ar lafur ein dwylaw ; ïe, fel yr ymwleddent ar ddeadelloedd 
ein meusydd. 

Gan hyny, darfu i'r brenin Laman ddechreu cynhyrfu ei 
bobl, fel yr amrafaelient â'm pobli; o ganlyniad dechreuodd 
fod rhyfeloedd ac amrafaelion yn y tir; canys, yn y drydedd 
flwyddyn ar ddeg o'm teyrnasiad yn nhir Nephi, ymaith ar y 
tu gogleddol i dir Shilom, tra yr oedd fy mhobli yn dyfrhau a 
phorthi eu deadelloedd, ac yn llafurio eu tiroedd, daeth llu dir- 
fawr o'r Lamaniaid arnynt, ac a ddechreuasant eu lladd, a 
chymmcryd ymaith eu deadelloedd, ac yd eu meusydd. Iê, a 


ì42 LLYFR MOSIAX, 


bu iddynt ffoi, pawbna oddiweddwyd, i ddinas Nephi, a galw 
arnaf fì am amddiffyn. 

A. darfu i mi eu harfogi â bwau, ac â saethau, a_ chleddyfau, 
ac â chrymgleddyfau, ac â chwlbreni, ac â ffyn tafl, ac â phob 
math o arfau a allem ddyfeisio, a myfi a'm pobl a aethom yn 
erbyn y Lamaniaid i ryfel; ie, yn nerth yr Arglwydd yr aeth- 
omi ryfel yn erbyn y Lamaniaid; canys myfi a'm pobl a 
waeddasom yn nertholar yr Arglwydd ar iddo ein gwaredu 
allan o ddwylaw ein gelynion, canys yr oeddem wedi ein deffroi 
i goffadwriaeth o waredigaeth ein tadau. A gwrandawodd 
Duw ein cri, ac a atebodd ein gweddiau; ac nia aethom allan 
yn ei nerth, ïe,ni a aethom allan yn erbyn y Lamaniaid, ac 
mewn un dydd a noson, lladdasom dair mil athri a deugain; 
lladdasom hwynt, hyd nes yr oeddem wedi eu gyru allan o'n tir. 
A mi fy hun, â'm dwylaw fy hunau, a gynnorthwyais i gladdu eu 
meirw. Ac welo, er ein tristwch mawr a'n galar, cafodd dau 
gant a phedwar ar bymtheg a thrigain o'n brodyr eu lladd. 

A darfu i ni drachefn ddechreu cadarnhau y deyrnas, a dech- 
reu drachefn etifeddu y tir mewn heddwch. Ac mi a berais 
wneuthur arfau rhyfel o bob math, fel y gallwn trwy hyny gael 
arfau i'm pobl, erbyn yr amser y deuai y Lamaniaid i fyn 
drachefn i ryfel yn erbyn fy mhobl. A gosodais wylwyr od 
amgylch y tir, felna ddeuai y Lamaniaid arnom drachefn yn 
ddisymwth a'n dyfetha; ac felly y gwyliais fy mhobl a'm dead- 
elloedd, ac y cedwais hwynt rhag syrthio ìi ddwylaw eu 
gelynion. 

A darfu i ni etifeddu tir ein tadau, am lawer o flynyddau, ïe, 
am yspaid dwy flynedd a deugain; ac mi a berais i'r gwyr 
lafurio y ddacar, a chynnyrchu pob math olafur, a phob math 
o ffrwyth. A pherais i'r gwragedd nyddu, allafurio, a gweith- 
io, a gwneuthur pob math o lian teg; ïe, a phob math o freth- 
yn, fol y dilladem ein noethni ; ac felly y llwyddasom yn y tir 
-—folly y cawsom heddwch gwastadol yn y tir am yspaid dwy 
flynedd a deugain. 

A bu i'r brenin Laman farw, ac i'w fab ddechreu teyrnasu 
yneile. Ac efe a ddechreuodd gynhyrfu ei bobl mewn gwrth- 
ryfel yn erbyn fy mhobl i; am hyny, hwy a ddechreuasant 
barotoi at ryfel, a dyfod i fyny i ryfel yn erbyn fy mhobl ií. 
Eithr mi a anfonais ysbiwyr oddiamgylch tir Shemlon, fel y 
uwypwn am oeu parotoiadau, ac y gwyliwn rhagddynt, fel na 
ddoucnt ar fy mhobl a'u dinystrio. 

A bu ddyfod o honynt i fyny y tu gogleddol i dir Shilom, yn 
lluoedd mawrion, yn wyr wedi eu harfogi â bwau, ac â saethau, 
ac î chleddyfau, ac â chrymgleddyfau, ac â cheryg, ac â ffyn 
tafl; ac yr oeddynt wedi cillio eu penau, nes yr oeddynt yn 
noethion; ac wedi ymwregysu â gwregys o groen oddi amgylch 
eu lwynau. 

A dygwyddodd beri o honof guddio gwragedd a phlant fy 


mhobl yn yr anialwch; a pherais hefyd i'm henafgwyr a allent. 


LLYFR MOSIAH., 143 


wyn arfau, ac hefyd fy holl wyr ieuainc a allent ddwyn 
arfau, ymgasglu ynghyd i fyned ì ryfel yn erbyn y Lamaniaid ; 
& mi a'u cyfleais hwynt yn eu rhesi, pob dyn yn ol ei oedran. 

A bui ni fyned i fyny ìi ryfel yn erbyn y Lamaniaid ; a myfl, îe, 
myfì, yn fy hen ddyddiau, a aethym i fyny i ryfel yn erbyn y 
Lamaniaid. A bu i ni fyned ifyny yn nerth yr Arglwydd i ryfel, 

Yn awr, ni wyddai y Lamaniaid ddim ynghylch yr Arglwydd, 
nac am nerth yr Arglwydd, am hyny hwy a ymddibynent ar 
nerth eu hunain. Etto yr oeddynt yn bobl gryfion, gyda 
golwg ar nerth dynion—yr oeddynt yn bobl wylltion, a chreu- 
lawn, a sychedig am waed, ac yn credu yn nhraddodiad eu 
tadau, yr hwn sydd fel hyn:—Credu iddynt gael eu gyru allan 
o wlad Jerusalem, o herwydd anwireddau eu tadau, ac iddynt 
gael cam yn yr anialwch gan eu brodyr, ac iddynt gael cam 
hefyd tra yn croesi y môr. A thrachefn, iddynt gael cam tra 
yn nhir cyntaf eu hetifeddiaeth, ar ol iddynt groesi y môr, a 
hyn oll oblegid fod Nephiyn ffyddlonach i gadw gorchymyn- 
îon yr Arglwydd; gan hyny cafodd ffafr gan yr Arglwydd, 
canys yr Arglwydd a wrandawodd ei weddiau ac a'u hatebodd, 
ac efe a flaenorodd eu taith yn yr anialwch. A'i frodyr ef 
oeddynt ddigllawn wrtho, o herwydd na ddeallent ymdriniaeth- 
au yr Arglwydd ; yr oeddynt yn ddigllawn wrtho hcfyd ar y 
dyfroedd, o herwydd caledu o honynt eu calonau yn erbyn yr 
Arglwydd. A thrachefn, yr oeddynt yn ddigllawn wrtho wedi 
iddynt gyrhaedd gwlad yr addewid, canys dywedent ei fod wedi 
cymmeryd llywodraeth y bobl allan o'u dwylaw hwynt, a hwy 
a geisiasant eiladd ef. A_ thrachefn, yr oeddynt yn ddigllawn 
wrtho, o herwydd ymadael o hono i'r anialwch yn olfel y 
gorchymynodd yr Arglwydd, a chymmeryd y cof-lyfrau y rhaí 
oeddynt wedi cu cerfio ar y llafnau pres, canys dywedent iddo 
eu lladrata hwynt. Ac fel hyn y dysgasant eu plant, i'w 
cashau hwynt, a'u llofruddio, a lladrata oddi arnynt, a'u hys- 
peilio, a gwneuthur yr oll a allent er eu dinystrio: gan hyny 
meddant gasineb gwastadol tuag at blant Nephi. Canys i'r 
dyben hyn yn unig y twyllwyd fì gan y brenin Laman, trwy ei 
hoced, a'i gyfrwysdra i dwyllo, a'i addewidion teg, fel y dygais 
fy mhobl hyn i'r tir hwn, fel eu dinystrier ganddynt ; ïe, ac yr 
ydym wedi dyoddef hyn flynyddau lawer yn y tir. 

Ac yn awr, myfì, Zeniff, wedi mynegi yr holl bethau hyn 
wrth fy mhobl ynghylch y Lamaniaid, a'u cynhyrfaisi fyned i 
ryfel â'u holl nerth, gan osod eu hymddiried yn yr Arglwydd; 
am hyny, ymdrechasom â hwynt wyneb yn wyneb. A darfu i 
ni eu gyru drachefn allan o'n tir; a lladdasom hwynt â lladdfa 
fawr, ïe, cynnifer nad allem eu rhifo hwynt. 

A bu i ni ddychwelyd drachefn ì dir ein hunain, a'm pobl a 
ddechreuasant eilwaith ofalu am eu deadelloedd, a thrin eu tir. 
Ac yn awr. gan fy mod innau yn hen, mi a roddais y deyrnas ï 
un o'm meibion; am hyny, nid wyf yn dywedyd ychwaneg. A 
bydded i'r Argiwydd fendithio fy mhobl. Amen. 


146 LLYFR MOSIAH. 


Yn awr, wedi i'r brenin Noah glywed y geiriau a_ lefarodd 
Abinadi wrth y bobl, yntau hefyd a lidiodd; ac a ddywedodd; 
Pwy yw Abinadi, fel y bernir fi a'm pobl ganddo ef? neu, 
pwy yw yr Arglwydd, a ddwg ar fy mhobl y fath gystudd 
mawr? Yr wyf yn gorchymyn i chwi ddwyn Abinadi yma, 
fel y lladdwyf ef; canys efe a ddywedodd y pethau hyn, feb 
y cynhyrfai fy mhobl i ddigio wrth eu gilydd, a chyfodi 
amrafaelion yn mysg fy mhobl; am hyny, mi ai lladda£ 
Yn awr yr oedd llygaid y bobl wedi eu dallu; gan hyny 
caledasant eu calonau yn erbyn geiriau Abinadi, a cheisiasant 
o'r amser hwnw allan ei gymmeryd. _ A'r brenin Noah a gal- 
edodd ei galon yn erbyn gair yr Arglwydd, ac ni edifarhaodd 
am ei weithredoedd drwg. 

A bu ar ol yspaìd dwy flynedd, ddyfod o Abinadi i'w mysg 
wedi ymddycithro, fel na adwaenent ef, a dechreuedd bro- 
phwydo yn eu mysg, gan ddywedyd, Fol hyn y gorchymynodd 
yr Arglwyddi mi, gan ddywedyd, Abinadi, dos a phrophwyda 
wrth fy mhobl hyn, canys hwy a galedasant eu calonau ym 
erbyn fy ngeiriau ; ni edifarhasant am eu gweithredoedd drwg ; 
am hyny, mi a ymwelaf â hwynt yn fy nigofaint, ïe, yn fy nigter 
llidiog yr ymwelaf â hwynt yn eu hanwireddau a'u ffieidd-dra ; 
ïe, gwae y genedlaeth hon. A'r Arglwydd a ddywedodd wrthyf, 
Estyn allan dy law a phrophwyda, gan ddywedyd, Fel hyn y 
dywed yr Arglwydd, A bydd i'r genedlaeth hon, o herwydd 
eu hanwireddau, gael eu dwyni gaethiwed a'u cernodio; 
ïe, a hwy a yrir gan ddynion, ac a leddir; a fyltur- 
iaid yr awyr, a'r cwn, ïe, a'r bwystfìlod gwylltion, a. fwytânt 
eu cnawd, 

A bydd y cyfrifir bywyd y brenin Noah megys dilledyn 
mewn ffwrnais boeth; canys efe a gaiff wybod mai myfì yw 
yr Arglwydd. A bydd y tarawaf fy mhobl hyn â chystudd- 
iau blin; ïe, â newyn ac â haint; a pheraf iddynt wylofain 
trwy gydol y dydd. Iê, a phoraf iddynt gael beichiau 
wedi eu rhwymo ar eu cefnau; a hwy a yrir o flaen megys 
asyn mud. 

A bydd i mi ddanfon cenllysg i'w mysg, a hwy a_darewir 
ganddynt; a tharewir hwynt hefyd gan y dwyrcin-wynt; â 
phryfed hefyd a aflonyddanteu tir, ac a ddyfethant eu ŷd. A 
tharewir hwynt â haint fawr ; a hyn oll a wnaf o herwydd eu 
hanwiredd a'u ffieidd-dra. 

A bydd os na edifarhant, îi mi eu llwyr ddyfetha oddiar 
wyneb y ddaear; er hyny cant adael hancs ar eu hol, ac mi 
a'i cadwaf er mwyn y cenedloedd ereill a etifeddant y tir; ïe, 
hyn a wnaf fel y dadguddiwyf ffieidd-dra y bobl hyn i genedl- 
oedd ereill. Ac Abinadi a brophwydodd lawer o bethau yn 
erbyn y bobl hyn. 

A darfu iddynt fod yn ddigllawn wrtho; a hwy a'i cym- 
merasant ac a'i dygasant yn rhwym o flaen y brenin, ac & 
ddywedasant wrth y brenin, Wele, ni a ddygasom ddyn o'th 


LLYFR MOSIAH, 14? 


flaen yr hwn a brophwydodd yn ddrwg am dy bobl, ac a 
ddywed y dinystria Duw hwynt. Ac efe a brophwyda ddrwg 
hefyd am dy fywyd di, ac a ddywed y bydd dy fywyd megys 
dilledyn mewn ffwrnais dân. A thrachefn, dywed y byddi 
di megys gwelltyn, ïe, megys gwelltyn sych y maes, yr hwn 
& fathrir gan anifeiliaid ac a sethrir dan draed. A thrachefn, 
dywed y byddi di megys blodau ysgalleu, yr hon pan fyddo 
yn llwyr addfed, os chwytha y gwynt, & yrir ar hyd wyneb 
Jy tir; ac hônamai Duw a'i llefarodd. A dywed y daw hyn 
oll arnat ti, os na fydd i ti edifarhau; a hyn o herwydd dy 
anwireddau. 

Ac yn awr, O frenin, pa ddrwg mawr a wnaethost, neu pa 
bechodau mawrion a gyflawnodd dy bobl, fel ein condemnir 
&€n Dduw, neu ein bernir gan y dyn hwn? Ac yn awr, O 
frenin, wele, yr ydym ni yn ddieuog, a thithau, O frenin, ni 
phechaist; am hyny y dyn hwn a ddywedodd gelwydd am 
danat, ac a brophwydodd yn ofer. Ac wele, yr ydym ni yn 
gryfion, ni ddeuwn i gaethiwed, ac ni chaethgludir ni gan ein 
gelynion ; ïe, a thithau a lwyddaist yn y tir, a thi a gai lwyddo 
hefyd. Wele, dyma y dyn, rhoddwn ef yn dy ddwylaw di; 
gwna ag ef megys y gwelot yn dda, 

A darfu i'r brenin Noah beri i Abinadi gael eì fwrw yn 

har; ac efe a orchymynodd i'r offeiriaid ymgasglu 
ynghyd, fel y cynnaliai gynghor gyda hwynt pa beth a wnelai 
âddo. A bu iddynt hwy ddywedyd wrth y brenin, Dwg ef 
yma, fel yr holom ef; a'r brenin a achosodd ei ddwyn ger 
eu bron. A hwy a ddechreuasant ei holi, fel y croesent ef, fel 
trwy hyny y gallent gael rhywbeth i'w gyhuddo ag ef; ond 
efe a'u hatebodd. yn eofn, ac a wrthsafodd eu holl gwestiynau, 
îe, er eu synded; canys gwrthsafodd hwynt yn eu holl gwes- 
tìiynau, ac a'u dyrysodd yn eu holl eiriau. 

A darfu i un o honynt ddywedyd wrtho, Pa beth a feddylia 
y geiriau sydd yn ysgrifenedig, ac a ddysgwyd gan ein tadau, 
&an ddywedyd, Mor brydferth ar y mynyddoedd yw traed yr 
hwn sydd yn efengylu, yn cyhoeddi heddwch ; a'r hwn sydd yn 
mynegi daioni, yn cyhoeddi iachawdwriaeth; yn dywedyd wrth 
Seion, Dy Dduw sydd yn teyrnasu! Dy wylwyr a ddyrchaf- 
ant lef; gyda'r llef y cyd-ganant; canys gwelant lygad yn 
llygad, pan ddychwelo yr Arglwydd Seion. Bloeddiwch, cyd- 
genwch, anialwch Jerusalem; canys yr Arglwydd a gysurodd 
ei bobl, efe a. waredodd Jerusalem. Diïosgodd yr Arglwydd 
fraich ei santeiddrwydd yn ngolwg yr holl genedloedd; a holl 

u y ddaear a welant iachawdwriaeth ein Duw ni. Ac yn 
awr dywedodd Abinadi wrthynt, A ydych chwi yn offeiriaid, 
4c yn cymmeryd arnoch i ddysgu y bobl hyn, ac i ddeall 
ysbryd y brophwydoliaeth, ac etto yn chwennych gwybod 
genyf fì pa beth a feddylia y pethauhyn? Yr wyf yn dywedyd 
wrthych, Gwae chwi am ŵyrdroi ffyrdd yr Arglwydd. Canys 
es ydych yn doall y pethau hyn, nis dysgasoch hwynt; gam 


146 LLYFEK WOSIAH. 


hyny, yr ydych wedi gŵyrdroi fferdd yr Arglwydd. SM 
ydych wedi gogwyddo eich calonau at ddeall; gan hyny, nm 
fuoch ddoeth. Am hyny, pa beth ydych yn ddysgu i'r bobl hyn?” 
A hwy a ddywedasant, Yr ydym yn dysgu cyfraith Moses. A__ 
thrachefn efe a ddywedodd wrthynt, Os ydych yn dysgu cyf—-— 
raith Moses, paham nad ydych chwi yn eì chadw? Paham y 
gosodwch eich calonau ar gyfoeth? Paham y godinebwch, ac y 
gwariwch eich cryfdwr gyda phuteinïaid,ie.ac achosi y boblÊ 
hyn i gyflawni pechod. nes i'r Arglwydd beri fy nanfon i bro— 
phwydo vn erbyn y bobl hyn. ïe, sef drwg mzwr vn erbyn y 
bob hyn? Aini wyddoch fy mod yn llefaru y gwirionedd P” 
Yn ddiau, gwyddoch fy mod yn llefaru y gwirionedd, a dylecln 
grynu gerbron Duw. 

A bydd, y tarewir chwi am eich anwireddau: canys dywed- 

asoch eich bod yn dysgu cyfraith Moses. A pha beth a wydd- 
och ynghylch cyfraith Moses? A ddaw iachawdwriaeth trwy 
gyfraith Moses? _ Pa beth a ddywedwch chwi? A hwy & 
atebasant, gan ddywedyd, fod iachawdwriaeth yn dyfod trwy 
gyfraith Moses. Ond vyn awr, Abinadi a ddywedodd wrthynt, 
Mi a wn, os ydych yn cadw gorchymynïon Duw, yr achubir 
chwi; ïe, os ydych yn cadw y gorchymynion a roddodd yr 
Arglwydd i i Moses ar fynydd Sinai. gan ddywedyd, Myfi yw yr 
Arglwydd dy Dduw. yr hwn a'th ddug di allan o wlad yr Aiffi, 
o dŷ y caethiwed. Na fydded î ti dduwiau ereill ger fy mron. 
Na wna i ti ddelw gerfiedig, na Ilun dim a'r y sydd. yn y nef- 
oedd uchod, nac a'r y sydd ar y ddaearisod. Yn awr, Abinadi 
a ddywedodd wrthynt. A ydych chwi wedi gwneuthur hyn oll? 
Yr wyf yn dywedyd wrthych, Naddo. Ac a ddysgasoch chwi y 
bobl yma i wneuthur yr holl bethau hyn?” Yr wyf yn dywedyd 
wrthych, Naddo. 

Ac yn awr, pan glywodd y brenin y geiriau hyn, efe a ddy- 
wedodd wrth ci offeiriaid. Ymaith â'r dyn hwn, a_lladdwch ef: 
canys pa beth sydd genym i wneuthur iddo, oblegid y mae yn 
ynfyd. A hwy a safasant ac a gynnygiasant osod eu dwylaw ar- 
no; eithr efe a'i gwrthsafodd, ac a ddywedodd wrthynt, Nas 
chyffyrddwch â nii, canys Duw a'ch tery os gosodwch eich dwy- 
law arnaf fi, oblegid nid wyf etto wedi cyflawni y genadwri & 
anfonodd yr Arglwydd fì i'w chyflawni; ac nid wyf ychwaith 
wedi mynegi wrthych yr hyn a ddymunasoch arnaf ei fynegi; 
gan hyny, ni oddefa Duw i mi gaeì fy nyfetha yr amser hwn. 
Eithr rhaid i mi gyflawni y gorchymynion a orchymynodd yr 
Arglwydd i mi; ac o herwydd i mi fynegi y gwirionedd wrth- 
ych, yr ydych yn ddigllawn wrthyf. A thrachefn, o herwydd 
imi lefaru gair Duw, barnasoch fy mod yn ynfyd. 

Yn awr, dygwyddodd ar ol i Abinadi lefaru y geiriau hyn, n& 
feiddiodd pobl y brenin Noah osod eu dwylaw arno, canys yr 
oedd ysbryd yr Arglwydd arno; a'i wynebpryd oedd yn llew- 
yrchu â dyscleirdeb mawr, hyd y nod megys Moses tra ar 
fynydd Sinai, pan yn llefaru â'r Arglwydd. Ac efe a lefarodd 


LLYFR HOSIAH. 49 


gyda gallu ac awdurdod oddiwrth Dduw ; ac a. ychwanegodd i 
lefaru, gan ddywedyd, Yr ydych yn gweled nad oes genych allu 
i'm lladd, gan hyny mi a orphenaf fy nghenadwri. Iê, ac yr 
wyf yn canfod ei bod yn eich gofidio yn eich calonau, oblegid 
fy mod yn mynegi y gwirionedd ynghylch eich anwireddau; ïe, 
ac y mae fy ngeiriau yn eich llenwi â syndod, a rhyfeddod, ac â 
digter. Eithr yr wyf fi -yn gorphen fy nghenadwri; ac yna 
nid oes wahaniaeth pa le yr âf, os byddaf gadwedig. Ond hyn 
wyf yn ei ddywedyd wrthych, Yr hyn a wnewch i mi, ar ol 
hyn, a fydd yn arwyddlun a chysgod o bethau sydd i ddyfod. 
Ac yn awr, darllenaf i chwi y gweddill o orchymynion Duw, 
eanys canfyddaf nad ydynt yn ysgrifenedig yn eich calonau; 
a chanfyddaf eich bod wedi astudio a dysgu anwiredd y rhan 
fwyaf o'ch oes. 

Ac yn awr, yr ydych yn cofio ìi mi ddywedyd wrthych, Na 
wna i ti ddelw gerfiedig, na llun dim a'r y sydd yn y nefoedd 
uchod, nac a'r y sydd ar y ddaear isod, nac a'r sydd yn y 
dwfr dan y ddacar. A thrachefn: Nac ymgryma iddynt, 
ac na wasanaetha hwynt; oblegid myfi yr Arglwydd dy 
Dduw, wyf Dduw eiddigus, yn ymweled ag anwiredd y 
tadau ar y plant, hyd y drydedd a'r bedwaredd genedl- 
seth o'r rhai a'm cashant; ac yn gwneuthur trngaredd i 
flloedd o'r rhai a'm carant ac a gadwant fy nghorchymynion. 
Na chymmer enw yr Arglwydd dy Dduw yn ofer; canys nid 

. dieuog gan yr Arglwydd yr hwn a gymmero ei enw ef yn ofer. 
Cofia y dydd Sabboth i'w santeiddio ef. Chwe diwrnod y 
gweithi, ac y gwnai dy holl waith: ond y seithfed dydd, Sab- 
both yr Arglwydd dy Dduw, na wna ddim gwaith, tydi, na'th 
fab, na'th ferch, pa'th wasanaethwr, na'th wasanaethferch, 
na'th anifail, na'th ddyeithrddyn a fyddo ofewn dy byrth; o 
berwydd mewn chwe diwrnod y gwnaeth yr Arglwydd y nefoedd 
a'r ddaear, y môr, a'r hyn oll sydd ynddynt; aca orphwysodd 
y seithfed dydd; am hyny, y bendithiodd yr Arglwydd y dydd 
Sabboth ac a'i santeiddiodd ef.. Anrhydedda dy dad a'th fam, 
fel yr estyner dy ddyddiau ar y ddaear, yr hon y mae yr Ar- 
glwydd dy Dduw yn rhoddi i ti. Na ladd. Na wna odineb. 
Na ladrata. Na ddwg gam-dystiolaeth yn erbyn dy gymmydog. 
Na chwennych dŷ dy gymmydog, na chwennych wraig dy 
gymmydog, na'i wasanaethwr, na'i wasanaethferch, na'i ŷch, 
na'i asyn, na dim a'r sydd ciddo dy gymmydog. 


PENNOD VIIL 


A BU ar ol i Abinadi orphen y geiriau hyn, iddo ddywedyd 
wrthynt, A ddysgasoch chwi y bobl yma y dylent ofalu 
gwneuthur y pethau hyn oll? ac i gadw y gorchymynion hyn? 
Yr wyf yn dywedyd wrthych, Naddo; canys pe gwnaethech, 


150 LLYFR MOSIAFHT. 


ni pherai yr Arglwydd imi ddyfod a phrophwydo drwg sm 
y boblhyn. Ac yn awr, dywedasoch fod iachawdwriaeth yn 
dyfod trwy gyfraith Moses. Yr wyf yn dywedyd wrthyth 
fod yn anghenrheidiol i chwi gadw cyfraith Moses hyd yms; 
eithr yr wyf yn dywedyd wrthych, y daw yr amser pan ns 
fydd mwyach yn anghenrheidiol cadw cyfraith Moses. Ac 
mhellach, meddaf wrthych, nid yw iachawdwriaeth yn d 
trwy y gyfraith yn unig ; ac oni bai yr iawn a rydd Duw ê 
hun dros bechodau ac anwireddau ei bobl, er bed o gyfraith 
Moses, rhaid fuasai eu cyfrgolli yn anocheladwy. Ac yn awr, 
yr wyf yn dywedyd wrthych, ei bod yn anghenrheidio) rh 
cyfraith i blant Israel, ïe, cyfraith gaeth ìawn; canys pobl 
wargaled oeddynt; yn gyffym ìî weithredu drygioni, ac yn 
ddiog i gofio yr Arglwydd eu Dnw; am hyny y rhoddwyâ 
cyfraith iddynt, ïe, cyfraith cyflawniadau ac ordinhadau, 
raith ag oeddynt i'w hufyddhau yn gaeth, o ddydd ì ddydd, 
er eu cadw mewn coffadwriaeth o Dduw, a'u dyled 

tuag ato. Ond, wele, meddaf wrthych, yr holl bethau 
oeddynt gysgod pethau i ddyfod. Ac yn awr, a ddeallasanmt 
hwy y gyfraith? Yrwyf yn dywedyd wrthych, Nadde, nid 
oeddynt oll yn deall y gyfraith; a hyn o herwydd caledwch 
eu calonau; canys nid oeddynt yn deall nas gallai un d 
gael eì achub, oddieithr trwy brynedigaeth Duw. Canys, wele, 
oni phrophwydodd Moses wrthynt am ddyfodiad y Messiah, 
ac y gwaredai Duw ei bobl, ie, ac hyd y nod yr holl bre- 
phwydi y rhai a brophwydasant er dechreuad y byd? Ai nî 
lefarasant hwy fwy neu lai am y pethau hyn? Ai ni ddy- 
wedasant y deuai Duw ei hun i lawr i blith plant dynïon, ac.y 
eymmerai arno ddull dyn, ac yr ai mewn awdurdod nerthol 
ar wyneb y ddaear? Ítc,ai ni ddywedasant hefyd, y dygai 
efo oddiamgylch adgyfodiad y meirw, ac y cawsai efe ei hun 
ei orthrymu a'i gystuddio? Ic, aì ni ddywed hyd y nod 
Isaiah, Pwy a gredodd i'n hymadrodd ? ac i bwy y dadgudd- 
iwyd braich yr Arglwydd ? canys efe a dyf o'i flaen ef fel 
blaguryn, ac fel gwreiddyn o dir sych ; nid oes na phryd na 
thegwch iddo; a phan edrychom arno, ni bydd pryd fel y 
dymunem ef. Dirmygedig yw, a diystyraf o'r gwyr; dyn gof- 
idus, a thynnefln â dolur; ac yr oeddym megys yn cuddio ein 
gwynebau oddi wrtho: dirmygedig oedd, ac ni wnaethom 
gyfrif o hono. 

Diau efe a gymmerth ein gwendid ni, ac a ddyg ein doluriau; 
etto ni a'i cyfrifasom cf wedi ei faeddu, ei daro gan Dduw, a'i 
gystuddio. Ond efe a archollwyd am ein camweddau ni, efe a 
ddrylliwyd am ein hanwireddau nì: cospedigaeth ein heddwch 
ni oedd arno ef; a thrwy ei gleisiau ef yr iachawyd ni. Nyni 
olla grwydrasom foel defaid: troisom bawb i'w ffordd ei hun; 
a'r Arglwydd a roddes arno ef ein hanwiredd nii gyd. Efea 
orthrymwyd, ac efe a gystuddiwyd, ac nid agorai ei enau ; fel 
een yr arweinid ef i'r lladdfa, ac fel y tau dafad o flaen y rhai 


LLYFR MOSIAH. 151 


a'i eneifiai, felly nid agorai yntau ei enau. O garchar ac o farn 
y cymmerwyd ef; a phwy a draetha ei oes ef? canys efe â 
dorwyd o dir y rhai byw ; rhoddwyd pla arno ef am gamwedd 
fymhobl. Ac efe a wnaeth ei fedd gyda'i rhai anwir, a chyda'r 
cyfoethog yn ei farwolaeth ; am na wnaethai gam, ac nad oedd 
twyll yn ei enau. 

Eithr yr Avglwydd a fynai eì ddryllio ef; efe a'i clwyfodd:; 
pan oeodo efe ei enaid yn aberth dros bechod, efe a_ wel ei had, 
efe a estyn ei ddyddiau; ac ewyllys yr Arglwydd a_lwydda yn 
eilaw ef. O lafur eì enaid y gwel, ac y diwellir: fy ngwas cyf- 
i8wn a gyfiawnha lawer trwy ei wybodaeth; canys efe a ddwg 
eu hanwireddau hwynt. Am hyny y rhanaf iddo ran gyda 
ilawer, ac efe a rana yr yspail gyda'r cedyrn; am iddo dywallt 
ei enaid i farwolaeth: ac efea gyfrifwyd gyda'r troseddwyr; 
aed efe a ddyg bechodau llaweroedd, ac a eiriolodd dros y tros- 


wyr. 

Ac yn awr, Abinadi a ddywedodd wrthynt, Mi a ewyllysiwn 
îi chwi ddeall y daw Duw ei hun i waered i blith plant dynion, ac 
y gwareda ei bobl; ac am ei fod yn trigo mewn enawd, efe a 
elwir yn Fab Duw: ac wedi darostwng y cnawdi ewyllys y 
“Tad, gan fod yn Dad a Mab; yn Dad, o herwydd iddo gael ei 
genedlu trwy allu Duw; ac yn Fab, o herwydd. y cnawd; felly 
y mae yn dyfod yn Fab a Thad; a hwynt-hwy ydynt un Duw, 
îe, gwir Dad tragywyddol nef a daear; ac felly mae y cnawd, 
trwy ddyfod yn ddarostyngedig i'r ysbryd, neu y Tad i'r Mab, 
gan fod yn un Duw, yn dyoddef temtasiwn ac yn peidio ymoll- 
wng i'r demtasiwn, eithr yn dyoddef cael ei watwar, a'i fflang- 
ellu, a'i fwrw allan, a'i ddiarddel; gan ei bobl. Ac ar ol hyn oll, 
wedi cyflawni llawer o wyrthiau nerthol yn mysg plant dynion, 
efe a. arweinir, ïe, megys y dywedodd Isaiah, fel y tau dafad o 
flaen y rhai a'i cneifiai, felly nid agorai yntau ei enau; ïe, felly 
y caiff efe eì arwain, eì groeshoelio, a'i ladd, trwy fod y cnawd 
yn dyfod yn ddarostyngedig hyd y nod i farwolaeth, ac ewyllys 
y Mab yn cael ei llyncu i fyny yn ewyllys y Tad; ac felly y 
mae Duw yn dryllio rhwymau marwolaeth; wedi buddugol- 
iaethu ar angeu; gan roddi gallu i'r Mab i eiriol dros blant 
dynion; wedi esgyn i'r nef; yn meddu ymysgaroedd trugaredd; 
yn llawn tosturi tuag at blant dynion ; yn sefyll rhyngddynt a 
chyfiawnder; wedi dryllio rhwymau marwolaeth, gan gym- 
meryd arno eu hanwiredd a'u troseddiadau ; wedi eu gwaredu 
hwynt, a boddloni gofynion cyfiawnder. Ac yn awr, meddaf 
wrthych, Pwy a fynegai eì oes ef? Wele, meddaf wrthych, ar 
ol i'w enaid gael ei wneuthur yn offrwm dros bechod, efe a wel 
eihad. Ac yn awr, pa betha ddywedwch chwi? A phwy 
fydd ei had ef? Wele, meddaf wrthych, pwy bynag a wran- 
dawodd eiriau y prophwydi, ïe, yr holl brophwydi santaidd a bro- 
phwydasant am ddyfodiad yr Arglwydd; yr wyf yn dywedyd 
wrthych, yr holl rai a wrandawsant ar eu geiriau, ac a gredas- 
ant y gwaredai yr Arglwydd ei bobl,ac a edrychasant yw. 


152 LLYFR MOSIAH. 


mlaen at y dydd hwnw am faddeuant o'u pechodau; yr ys 
dywedyd wrthych, mai y rhai hyn yw ei had ef, neu etifeddion 
teyrnas Dduw ; canys y rhai hyn yw y rhaì y dygodd efe eu 
pechodau; y rhai hyn yw yrhai y bu efe farw drostynt,'i'w 
gwaredu hwynt o'u troseddiadau. Ac yn awr, ai.nid hwy yw 
ei had ef? Ie, ac ai nid yw y prophwydi, pob un a_ agorodd ei 
enau i brophwydo, ag na syrthiodd i drosedd; meddyliwyf yr 
holl brophwydi santaidd er dechreuad y byd? Yr wyf yn dy- 
wedyd wrthych, eu bod hwythau yn had iddo; /a'r rhaì hyn yw y 
rhai a gyhoeddasant heddwch, y rhaia fynegasant ddaioni, y 
rhai a gyhoeddasant iachawdwriaeth; ac a ddywedasant wrth 
Seion, Dy Dduw di sydd yn teyrnasu! Ac O, mor brydferth ar 
y mynyddoedd oedd eu traed! A thrachefn, mor brydferth ar 
y mynyddoedd yw traed y rhai sydd etto yn cyhoeddïr hedd- 
wch? A thrachefn, mor brydferth ar y mynyddoedd fydd 
traed y rhai arol hyn a gyhoeddant heddwch; ìe, o'r amser 
hwn allan acyn dragywydd! Ac wele, meddaf wrthych, nid 
hyn yw y cyfan: Canys, O mor brydferth ar y mynyddoedd 
yw traed yr hwn sydd yn efengylu, yr hwn sydd yn sefydlwr 
heddwch : ïe, sef yr Arglwydd, yr hwn a waredodd ei bobl: ïe, 
yrhwn a roddodd iachawdwriaeth i'w bobl: canys oni bai y 
brynedigaeth a wnaeth i'w bobl, yr hon y barotowyd er seiliad y 
byd; yr wyf yn dywedyd wrthych, oni bai hyn, y buasai holl 
ddynolryw wedi eu dyfetha. Ond, wele, rhwymau marwolaeth 
a ddryllir, ac y mae'r Mab yn teyrnasu, a chanddo awdurdod 
dros y meirw; am hyny, dyga oddiamgylch adgyfodiad y 
meirw. Ac y mae adgyfodiad yn dyfod, sef adgyfodiad cyntaf; 
ie, sef adgyfodiad y rhai a fu, sydd, ac a fydd, sef hyd adgyfod- 
iad Crist; canys felly y gelwiref.. Ac yn awr, adgyfodiad yr 
holl brophwydi, a'r holl rai a gredasant. eu geiriau, neu yr holl 
rai a gadwasant orchymynion Duw, a ddeuant allan yn yr 
adgyfodiad cyntaf: am hyny, hwynthwy yw yr adgyfodiad 
cyntaf. Cyfodir hwy i drigo gyda Duw yr hwn a'u gwaredodd: 
felly cant fywyd tragywyddol trwy Grist, yr hwn a_ ddrylliodd 
rwymau marwolaeth. A'r rhai hyn yw y sawla gant ran yn 
yr adgyfodiad cyntaf; a'r rhai hyn ydynt hwy a fuont feirw 
cyn dyfod Crist, yn eu hanwybodaeth, heb fod. iachawdwriaeth 
wedi ei thraethu wrthynt. Ac felly y mae'r Arglwydd yn 
dwyn oddiamgylch adferiad y rhai hyn; ac y maent yn cael 
rhan yn yr adgyfodiad cyntaf, neu fywyd tragywyddol, gan eu 
bod wedi eu gwaredu gan yr Arglwydd. Ac y mae plant 
bychain hefyd yn cael bywyd tragywyddol. Eithr wele, ofn- 
wch, a chrynwch gerbron Duw; canys chwì? a ddylech grynu; 
eblegid nid yw yr Arglwydd yn gwaredu neb o'r cyfryw sydd 
yn gwrthyfela ynei erbyn, ac yn marw yn eu pechodau ; ïe, 
sef yr holl rai a drengasant yn eu pechodau oddiar ddechreuad 
y byd, y rhai a wrthryfelasant yn wirfoddol yn erbyn Duw ; y 
rhaia wybyddent orchymynion Duw,ac nis cadwent hwynt; 
Jy rhai hyn yw y rhai na chant ran yn yr adgyfodiad cynta£. 


LLYFR MOSIAH. 153 


Âm hyny, ai ni ddylech chwi grynu? — Canys nid yw iachawd- 
wriaeth yn dyfod at neb o'r cyfryw ; o herwydd. nid yw yr Ar- 
glwydd wedi gwaredu neb o'r cyfryw ; ïe, ac ni all yr Arglwydd 
waredu y cyfryw ; canys ni all efe wadu ei hun ; oblegid ni all 
wadu cyfiawnder pan y mae hawl ganddi, 

Ac yn awr, meddaf wrthych, daw yr amser pan y bydd i 
iachawdwriaeth yr Arglwydd gael ei thraethu i bob cenedl, 
llwyth, iaith, a phobl. Íê, Arglwydd, dy wylwyr a ddyrchaf- 
ant eu llef; gyda eu llef y cyd-ganant; canys gwelant lygad 
yn llygad, pan ddychwelo yr Arglwydd Seion. Bloeddiwch, 
cyd-genwch, anialwch Jerusalem ; canys yr Arglwydd a gys- 
urodd ei bobl, efe a waredodd Jerusalem. Diosgodd yr Ar- 
glwydd fraich ei santeiddrwydd yn ngolwg yr holl genedl- 
oedd: a holl gyrau y ddaear a welant iachawdwriaeth ein 
Duw ni. 

Ac yn awr, dygwyddodd ar ol i Abinadi lefaru y geiriau 
hyp, iddo estyn eì law a dywedyd, Daw yr amser pan y caiff 
pawb weled iachawdwriaeth yr Arglwydd; pan y caiff pob 
cenedl, llwyth, iaith, a phobl, weled lygad yn llygad, a cbyffesu 
gerbron Duw fod ei farnedigaethau ef yn gyfiawn; ac yna y 
drygionus a fwrir allan, a chant achosi ubain, wylofain, gal- 
aru, a rhineian eu dannedd ; a hyn am na wrandawsant ar lais 
yr Arglwydd; am hyny, nid yw yr Arglwydd yn eu gwaredu, 
canys y maent yn gnawdol a chythreulig, ac y mae gan y 
diafol awdurdod arnynt; ïe, sef yr hen sarff hono a dwyllodd 
ein rhieni cyntaf, yr hyn oedd achos eu cwymp; yr hyn oedd 
yr achos i holl ddynolryw fyned yn gnawdol, yn anianol, yn 
gythreulig, gan adnabod y drwg oddiwrth y da, ac ymddaros- 
twng i'r diafol. Felly yr aeth holl ddynolryw yn golledig; ac 
wele, buasent yn dragywyddol golledig, oni buasai ìi Dduw 
waredu eì bobl o'u sefyllfa golledig a syrthiedig. Eithr cof- 
iwch, yr hwn sydd yn parhau yn ei anian gnawdol ei hun, ac 
yn myned ar hyd ffyrdd pechod a gwrthryfel yn erbyn Duw, a 
erys yn ei sefyllfa syrthiedig, ac y mae gan y diafol bob awdur- 
dod arno. Am hyny, y mae efe megys pe na byddai pryned- 
igaeth wedi ei gwneyd; gan fod yn elyni Dduw; ac y mae 
y diafol hefyd yn elyn Duw. _ Ac yn awr, pe na ddaethai Crist 
i'r byd, gan lefaru am bethau i ddyfod, megys pe byddent 
wedi dyfod eisoes, nis gallai fod prynedigaeth. A phe na 
adgyfodai Crist oddiwrth y meirw, neu ddryllio rhwymau 
marwolaeth, fel na chaffai y bedd fuddugoliaeth, ac na chaffai 
angeu golyn, nis gallai fod adgyfodiad. Ond y mae adgyfod- 
iad, gan hyny ni chafodd y bedd fuddugoliaeth, a cholyn angeu 
alyncwyd ìi fyny yn Nghrist: Efe yw goleuni a bywyd y 
byd; ïe, goleuni ag sydd yn ddiddiwedd, nad ellir byth ei 
dywyllu; ïe, ac hefyd, fywyd yr hwn sydd yn ddiddiwedd, fel 
nas gall fod marwolaeth mwy. Hyd y nod y marwol hwn a 
wisga anfarwoldeb, a'r llygredig hwn a wisga anllygredigaeth, 
ac a ddygir i sefyll gerbron brawdle Duw, i gael eu barnu 


154 LLYFR MOSIAH. 


ganddo yn ol eu gweithredoedd, pa un bynag a fyddont Sic. 
damneu ddrwg. Os byddant dda,i adgyfodiad bywyd annher— 
fynol a dedwyddwch ; ac os byddant ddrwg, ìi adgyfodiad dam, — 
nedigaeth annherfynol; gan fod wedi eu traddodi i'r diafol, yr 
hwn a'u darostyngodd hwynt, yr hyn yw damnedigaeth; wedi. 
myned yn ol eu hewyllysiau a'u dymuniadau cnawdol eu. 
hunain; heb alw erioed ar yr Arglwydd tra yr oedd breschiau 
trugaredd yn estynedig tuag atynt; canys breichiau 

a estynwyd tuag atynt, ac nis mynenthwy; wedì eu rhyb— 
yddio am eu hanwireddau, ac etto ni ymadawent â hwynt z 
ac wedi eu gorchymyn i edifarhau, ac etto ni edifarhaent. Ac 
yn awr, ai ni ddylech grynu ac edifarhau am eich a 
chofio mai yn a thrwy Grist yn unig y gellir eich achub ? 
Gan hyny, os ydych yn dysgu cyfraith Moses, dysgwch hefyd 
ei fod yn gysgod o'r pethau hyny syddi ddyfod; dysgwch 
hwynt fod prynedigaeth yn deillio trwy Grist yr Arglwydd, yr 
hwn yw y gwir Dad tragywyddol. Amen. 


PENNOD IX. 


Ac yn awr, dygwyddodd ar ol i Abinadi orphen y geiriau hyn, 
i'r brenin orchymyn i'r offeiriaid eì gymmeryd, ac achosi iddo 
gael ei osod i farwolaeth. Eithr yr oedd un yn eu mysg, enw 
yr hwn oedd Alma, yr hwn oedd hefyd yn ddisgynydd o 
Nephi. Ac yr oedd efe yn ddyn ieuanc, ac yr oedd yn credu 
y geiriau a lefarodd Abinadi, canys efe a wyddai am yr an- 
wiredd a dystiolaethodd Abinadi yn eu herbyn; am hyny, efe 
a ddechreuodd ymbilio â'r brenin am beidio bod yn ddigllawn 
wrth Abinadi, eithr goddef iddo ymadael mewn heddwch. 
Ond y brenin a ddigllonodd yn fwy, ac aberodd i Alma. gael eì 
fwrw allan e'u mysg, ac a ddanfonodd ci weision ar ei ol i'w 
]add. Eithr cfe a ffodd o'u blaen hwynt, ac a ymguddiodd, fel 
nas gallent ei gael. A cban fod yn guddiedig am amryw 
ddyddiau, efe a ysgrifenodd yr holl eiriau a lefarodd Abinadi. 
A darfu i'r breniu beri i'w warchodlu amgylchu Abinadi, a'i 
gymmeryd; a hwy a'i rhwymasant ac a'i bwriasant 
ngharchar. Ac ar ol tri niwrnod, wedi ymgynghori â'i offeiriaid, 
perodd ei ddwyn ef drachefn ger ei fron. Ac efe a ddywed- 
odd wrtho, Abinadi, yr ydym ni wedi cael cyhuddiad yn dy 
erbyn, ac yr wyt yn haeddu marwolaeth. Canys dywedaist y 
deuai Duw ei hun i waered i fysg plant dynion; ac yn awr, am 
y peth hwn y gosodir di i farwolaeth, oddieithr ì ti alw yn 
ol yr holl eiriau a lefaraist yn ddrwg am danaf fì a'm pobl. 
Yn awr, Abinadi a ddywedodd wrtho, Yr wyf yn dywedyd 
wrthyt, na alwaf yn ol y geiriau a lefarais wrthych am y bobl 
hyn, canys y maent yn cirwir ; ac fel y gwypoch am eu sicr- 
wydd, mi a oddefais fy hun i syrthio i'ch dwylaw chwi. Iê, ae 


LLYFR MOSIAH. 155 


mì a ddyoddefaf hyd at angeu, ac ni alwaf yn ol fy ngeiriau, a 
hwy a gant sefyll yn dystiolaeth yn eich erbyn chwi. Ac os 
'lladdwch fi, chwì a. dywalltwch waed gwirion, a chaiff hwn 


- hefyd. sefyll yn dystiolaeth yn eich erbyn chwi yn y dydd 
diweddaf, 


Ac yn awr, yr oedd y brenin Noah ynghylch ei ryddhau ef, 
o herwydd iddo ofni ei air; canys ofnai rhagì farnedigaethau 
Duw ddyfod arno. Ond yr offeiriaid a ddyrchafasant eu llef 
yn eî erbyn, ac a ddechreuasant eì gyhuddo, gan ddywedyd, 
Y mae wedi cablu y brenin. Am hyny, y brenin a gyfíro- 
wyd i ddigofaint yn ei erbyn, ac efe a'i traddododd i fyny, i 
gael ei ladd. 

A darfu iddynt eì gymmeryd ef, a llosgi eì groen â ffagodau, 
ïe, ì farwolaeth. Ac yn awr, pan ddechreuodd y fflamiau ei. 
losgi, ;efe a lefodd wrthynt, gan ddywedyd, Wele, megys y 
gwnaethoch â mi, efelly hefyd y daw i ben y bydd i'th had di 
beri i laweroedd gael dyoddef, ie, boenau marwolaeth trwy dân;. 
a hyn o herwydd eu bod yn credu yn iachawdwriaeth yr Ar- 
glwydd eu Duw. A bydd y cystuddir chwi â phob math o 
glefydau, o herwydd eich anwireddau. _ lê, a chwi a darewirar 
bob llaw, ac a yrir ac a wasgerir yma ac acw, megys praidd 
gwylltion yn cael eu gyru gan fwystfìlod gwylltion a chreulawn. 
Ac yn y dydd hwnw yr ymlidìr chwi, ac y cymmerir chwi gan 
law eich gelynion, ac yna y dyoddefwch, megys yr wyf finnau 
yn dyoddef, boenau marwolaeth trwy dân. Felly y mae Duw 
yn talu dial ar y rhai sydd yn dinystrio ei bobl. O Dduw, der- 
byn fy enaid. Ac yn awr, wedi ì Abinadi ddywedyd y geiriau 
hyn, efe a syrthiodd, wedi dyoddef marwolaeth trwy dân ; ïe, 
wedi eì osod i farwolaeth o herwydd na wadai orchymynion 
Duw : gan selio gwirionedd ei eiriau trwy ei farwolaeth. 

Ac yn awr, dygwyddodd i Alma, yr hwn a ffodd rhag gweis- 
ion y brenin Noah, edifarhau am ei bechodau a'i anwireddau, a 
myned oddiamgylch yn ddirgelaidd yn mhlith y bobl, a dech- 
reu dysgu geiriau Abinadi: ïe, am yr hyn oedd i ddyfod, ac 
hefyd am adgyfodiad y meirw, a phrynedigaeth y bobl, yr hyn 
a ddygwyd oddiamgylch trwy allu, a dyoddefiadau, a marwol- 
aeth Crist, a'i adgyfodiad, a'i esgyniad i'r nef. Ac efe a ddysg- 
odd gynnifer a wrandawai ei air. Ac efe a'u dysgodd yn 
ddirgelaidd, fel na ddeuai i wybodaeth y brenin. A llawer a 
gredasant ei eiriau. A bu i gynnifer a'i credasant, fyned ìi le a 
elwid Mormon, wedi derbyn ei enw oddiwrth y brenin, gan fod ar 
gyffiniau y tir, ac a ddifwynid, ar amserau, neu dymmorau, gan 
fwystfilod gwylltion. Yn awr, yr oedd yn Mormon ffynnonell 
o ddwfr pur, ac Alma a gyrchodd yno, gan fod gerllaw y dwfr 
brysglwyn o poed bychain, lle yr ymguddiai yn ystod y dydd 
rhag ymchwiliadau y brenin. A daríu i gynnifer a'ì credasant, 
fyned yno i wrandaw ei ciriau. A bu yn mhen llawer o ddydd - 
ìau, fod nifer lliosog wedi ymgasglu ynghyd i'r lle hwnw, scf 
Mormon, i wrandaw geiriau Alma. lê, yr oedd yr holl rai a 


156 LLYFR MOBSIAH, 


gredent eì air, wedi ymgasglu ynghyd i'w wrandaw. Ac efe 
a'u dysgodd, ac a bregethodd edifeirwch iddynt, a phrynedig- 
aeth, a ffydd yn yr Arglwydd. . 

A bu iddo ddywedyd wrthynt, Wele, dyma ddyfroedd Mor- 
mon; canys felly y gelwid hwynt. Ac yn awr, gan eich bod 
yn owyllysie dyfod i gorlan Duw, a chael eich galw yn fobl 
iddo, ac yn ewyllysgari ddyoddef. beichiau eich gilydd, fely 
byddont yn ysgafn; ïe, ac yn foddlongar i alaru gyda'r rhai 
a alarant; ïe, a chysuro y rhai sydd mewn anghen o gysur, & 
sefyll megys tystion i Dduw bob amser, ac yn mhob peth, ac 
yn mhob lle y byddoch ynddo, ïe, hyd angeu, fel yr achuber 
chwi gan l)duw, ac y cyfrifer chwì gyda y rhaì sydd o'r adgyf- 
odiad cyntaf, fel y caffoch fywyd tragywyddol: Yn awr, medd- 
af wrthych, os hyn yw dymuniad eich ealonau, beth sydd gen- 
ych yn erbyn cymmeryd eich bedyddio yn enw yr Arglwydd, 
fel tystiolaeth ger ei fron eich bod wedi ymgyfammodi ag ef, y 
bydd i chwi ei wasanaethu a chadw ei orchymynion, fel y tyw- 
allto efe ei ysbryd arnoch yn helaethach? Ac yn awr, pan 
glywodd y bobl y geiriau hyn, curasant eu dwylaw o lawenydd, 
ac a waeddasant, Hyn yw dymuniad ein calonau. 

Ac yn awr, darfu ìi Alma gymmeryd Helam, gan ei fod ef yn 
un o'r rhai cyntaf, a myned a sefyll yn y dwfr, a gwaeddi, gan 
ddywedyd, O, Arglwydd, tywallt dy ysbryd ar dy was, fel y 
cyflawno y gorchwyl hwn mewn santeiddrwydd calon. Ac 
wedi ìddo ddywedyd y geiriau hyn, ysbryd yr Arglwydd oedd 
arno, ac efo a. ddywedodd, Helam, yr wyf yn dy fedyddio di, 
wedi fy awdurdodi gan y Duw Hollalluug, yn dystiolaeth dy 
fol wedi ymgyfammodi i'w wasanaethu et hyd tarw, gyda gol- 
wy ar y voríl marwol; a bydded ì ysbryd yr Arglwydd gael ei 
dywallt arnat; a bydded iddo ef ruddi ìi tì fywyd. tragywyddol, 
trwy brynedigaeth Crist, yr hon a ragbarotold efe er seilìad y 
byd. Av sr ol i Alma ddywedyd y geiriau byn, Alma ac Hel- 
am a gladdwyd yn y dwrr; a hwy a gyfudlasant ac a ddaethant 
o'r dwfr gan orfoleddu, wedi eu llanw o'r ysbryd. .A thrachefn, 
Alma a gymmereld un arall, ac a aeth vr ail waith i'r dwfr, 
iw a'ì bedyddiodd ef yr un modd â'r vyntaf. oni yn unig na 
chladdodd efe eì hun drachefn vn y dwfr. Ac yn v modd hyn 
y bedyddiodd efe bob un a dds.:h îr loa ciwìd Mormon: ac 
yr oeddynt mewn rhifedi oldeutu dau vunc a pieudwaro eneid- 
iau; le. â hwy a fedyddiwyd yn nyzrwedd Moznnuon, ac a lunwyd 
â grâs Duw; a hwy a alwyd yn eyìwys IX uw, neu egiwys 
Crìst, o'r amser hwnw allun. 


eî i bregeihu ìddynt, a'u dysgu ynghyien y mcoau a beurthyn- 
&mê ì deyrnas ]Xluw. Ac efe a orvby:myncdd 4 ddysgect ddim 


6nd y petbau a ddysgodd ef. a'r hyn a lkiArwyd trwy enau y 


LLYFR MOBIAH. 1587 


prophwydi santaidd. Iê, efe a orchymynodd na ddysgent ddim 
ond edifeirwch a ffydd yn yr Arglwydd, yr hwn a waredodd ei 
bobl. A gorchymynodd na amrafaelient â'u gilydd, eithr 
edrych o honynt yn mlaen ag un golwg, gan fod ag un ffydd ac 
tn bedydd; gan fod â'u calonau wedi eu cyd-glymu mewn un- 
deb a chariad, y naill tuag at y llall. Ac felly y gorchymyn- 
odd iddynt bregethu. Ac felly y daethant yn blant Duw. Ac 
efe a orchymynodd iddynt gadw 1 dydd Sabboth, a'i santeiddio, 
ac y dylent hefyd bob dydd ddiolch i'r Arglwydd eu Duw. 
Ac efe a orchymynodd iddynt hefyd am i'r offeiriaid 
& ordeiniodd lafurio â'u dwylaw eu hunain at eu cynnaliaeth; 
a bod un dydd o bob wythnos wedi ei neillduo er iddynt ym- 

null ynghyd i ddysgu y bobl, ac i addoli yr Arglwydd eu 

w, ac hefyd am ìddynt ymgynnull ynghyd mor fynych ag y 
gallent. Ac nid oedd yr offeiriaid Î ymddibynu ar y bobl am 
eu cynnaliaeth; eithr eu bod, am eu llafur, i dderbyn gras Duw, 
fel y cryfhaent yn yr ysbryd, gan feddu gwybodaeth o Dduw, 
fel y dysgent gyda gallu ac awdurdod oddiwrth Dduw. A 
thrachefn, gorchymynodd Almai bobl yr eglwys gyfranu o'u 
heiddo, pob un yn ol yr hyn oedd ganddo; os oedd ganddo yn 
helaethach, y dylai gyfranu yn helaethach; a'r hwn oedd gan- 
ddo ond ychydig, mai ychydig a ofynid oddiwrtho; ac i'r hwn 
nad oedd ganddo, y rhoddid iddo. Ac felly y dylent gyfranu 
o'u heiddo, o'u hewyllys rydd eu hunain a'u dymuniadau da tu- 
ag at Dduw, ac i'r offeiriaid hyny a fuasent mewn anghen, îe, ìi 
bob enaid noeth, anghenog. A hyn a ddywedodd efe wrth- 
ynt, trwy orchymyn Duw; a hwy a rodiasant yn uniawn ger- 
bron Duw, gan gyfranu i'w gilydd, yn dymmorol ac ysbrydol, 
yn ol eu hanghen a'u heisiceu. 

A bu i hyn oll gael ei wneuthur yn Mormon; ïe, wrth ddyf- 
roedd Mormon, yn y goedwig gerllaw dyfroedd Mormon: ïe, y 
lle Mormon, dyfroedd Mormon, coedwig Mormon, mor ddym- 
unol y maent i ìygaid. y rhai a ddacthant yno i wybod- 
aeth o'u Gwaredwr; ïe, ac mor wynfydedig ydynt, canys hwy 
a gant ganu ei foliant ef yn dragywydd. A'r pethau hyn a 
wnaethwyd ar gyffiniau y tir, fel na ddeuent i wybodaeth y 
brenin. Eithr wcle, dygwyddodd i'r brenin, wedi canfod cyff- 
road yn mhlith y bobl, anfon ei weision i'w gwylied. Gan hyny, 
ar y dydd pan oeddynt yn ymgynnull ynghyd ìi wrandaw gair 
yr Arglwydd, dadguddiwyd hwynt i'r brenin. Ac yn awr, y 
brenin a ddywedodd fod Alma yn cyffroi y bobl i wrthryfel yn 
ei erbyn ef; am hyny, efe a anfonodd ei fyddin i'w dyfetha 
hwynt. A dygwyddodd i Alma a phobl yr Arglwydd gael eu 
rhybyddio am ddyfodiad byddin y brenin; am hyny, hwy a 
gymmerasant eu pebyll a'u teuluoedd, ac a ymadawsant i'r 
anialwch. Ac yr oeddynt mewn rhifedi oddeutu pedwar cant 
a deg a deugain o eneidiau. 

A darfu i fyddin y brenin ddychwelyd, wedì chwilio yn ofer 
am bobl yr Arglwydd. Ac yn awr, wele, yr oedd galluoedd y 


ì5$ LLYFR MOSIAH. 


brenin yn fychain, gan eu bod wedi eu lleihau, a dechreuodd 
fod ymraniad yn mhlith gweddill y bobl. A'r rhan leiaf a 
ddechreuasant chwythu bygythion yn erbyn y brenin, a dech- 
reuodd fod amrafael mawr yn eu mysg. Ac yn awr, yr oedd 
dyn yn eu mysg, enw yr hwn oedd Gideon; a chan ei fod yn 
ddyn cryf, ac yn elyn i'r brenin, efe a dynodd ei gleddyf, ac a 
dyngodd yn ci lid y lladdai efe y brenin. A darfu iddo ym- 
ladd â'r brenin; a phan welodd y brenin ei fod ynghylch ei 
orthrechu, efe a ffo«ld ac a redodd i ben y twr ag oedd. yn agos 
i'r deml. A Gideon a'i dilynodd, ac yr oedd ynghylch myned i 
ben y twr i ladd y brenin; a'r brenin a daflodd ei olygon oddi- 
amgylch tua thir Shemlon, ac wele, yr oedd byddin y Laman- 
iaid o fewn cyffiniau y tir. Ac yn awr, y brenin a. waeddodd 
allan yn nghyfyngder cei enaid, gan ddywedyd, Gideon, arbed 
fi, canys mae y Lamaniaid yn dyfod arnom, a hwy a'n dinystr- 
iant; ïo, hwy a ddinystriant fy mhobl. Ac yn awr, nid oedd y 
brenin mor ofalus am ei bobl, ag oedd am fywyd ei hun; er 
hyny, Gideon a arbedodd ei fywyd. A'r brenin a orchymyn- 
odd i'r bobl ffoi o flaen y Lamaniaid, ac efe ei hun a_aeth o'u 
blaen hwynt, a hwy a_ ffoisant i'r anialwch gyda eu gwragedd 
a'u plant. A daríu i'r Lamaniaid eu hymlid hwynt a'u godd- 
ìweddid, ac a ddechreuasant eu lladd. 

Yn awr, darfu i'r brenin orchymyn iddynt am i'r holl. wyr 
adacl eu gwragedd a'u plant ar ol, a ffoi o flaen y Lamaniaid. 
Yn awr yr oodd llawer nas gadawent hwynt, eithr a. ddewisent 
aros a threngu gyda hwynt. _ A'r lleill a adawsen$ eu gwragedd 
a'u plant, ac a ffoisant. 

A darfu i'r rhai a arosent gyda'u gwragedd a'u plant, beri 
ì'w merched glandeg sefyll ac ymbil â'r Lamaniaid, na laddent 
hwynt. Abu i'r Lamaniaid dosturio wrthynt, canys hwy a 
swynwyd gan lendid eu benywod; am hyny y Lamaniaid a 
arbedasant eu bywydau, ac a'u cymmerasant yn garcharorion, 
ac a'u dygasant yn ol i dir Nephi, ac a. ganiatasant iddynt gael 
meddiant o'r tir, ar yr ammodau fod iddynt draddodi y brenin 
Noah i ddwylaw y Lamaniaid, a rhoddi i fyny eu meddiannau ; îe, 
un hanner o'r hyn oll afeddent; un hanner o'u haur, a'u harian, 
a'u holl bethau gwerthfawr, ac felly y caent dalu teyrnged ì frenin 
y Lamaniaid, o flwyddyn i flwyddyn. Ac yn awr, yr oedd un o 
feibion y brenin yn mhlith y rhai a gymmerwyd yn garchar- 
orion, enw yr hwn oedd Limhi. Ac yn awr yr oedd Limhi yn 
dymuno na_ chaffai ei dad ei ddinystrio; er hyny, nid oedd 
Limhi yn anwybodus am anwireddau ei dad, gan ei fod efe ei 
hun yn ddyn cyfìawn. 

A bu i Gideon ddanfon ei wyr i'r anialwch yn ddirgelaidd, i 
chwilio am y brenin, a'r rhai oedd gydag ef. A darfu iddynt 
gyfarfod y bobl yn yr anialwch, i gyd oddieithr y brenin ei 
offeiriaid. Yn awr, yr oeddynt hwy wodi tyngu yn eu calonau 
y dychwelent i dir Nephi, ac os oedd eu gwragedd a'u plant 
wedi eu lladd, ac hefyd y rhai a arosasent gyda hwynt, y ceis- 


LLYFR MOSIAH. 159 


Íent ymddial, ac hefyd gymmeryd eu lladd gyda hwynt. A'r 

brenin a orchymynodd iddynt na ddychwelent ; a hwy a lidias- 

ant wrth y brenin, ac a berasant iddo ddyoddef, ïe, i farwolaeth 

trwy dân. Ac yr oeddynt ynghylch cymmeryd yr offeiriaid 

hefyd, a'u gosod hwythau i farwolaeth, eithr hwy a_ ffoisant 
t 


dynt. 

A dygwyddodd eu bod ynghylch dychwelyd i dir Nephi, a 
hwy a gyfarfuasant wyr Gideon. A gwyr Gideon a fynegas- 
ant wrthynt yr hyn oìl a ddygwyddodd i'w gwragedd a'u plant ; 
abod y Lamaniaid wedi caniatâu iddynt feddiant o'r tir, trwy 
dalu teyrnged i'r Lamaniaid o un hanner o'r oll a feddent. 
A'r bobl a fynegasant wrth wyr Gideon eu bod wedi lladd y 
brenin, a bod ei offeiriaid wedi ffoi rhagddynt yn mhellach i'r 
anialwch. A bu wedi gorphen o honynt yr ymweliad, iddynt 
ddychwelyd i dir Nephi, gan orfoleddu, am nad oedd eu gwrag- 
edd a'u plant wedi eu lladd; a hwy a fynegasant i Gideon yr 
hyn a wnaethent i'r brenin. 

A bui frenin y Lamaniaid dyngu wrthynt, na chaffai ei 
bobl efeu lladd hwynt. A Limhi, gan fod yn fab y brenin, 
wedi rhoddi y deyrnas iddo gan y bobl, a dyngodd wrth frenin 
y Lamaniaid, y cai ei bobl dalu teyrnged iddo ef, sef hanner yr 
hyn oll a. feddent. 

A darfu i'r brenin Limhi ddechreu trefnu y deyrnas, a sefydlu 
heddwch yn mhlith ei bobl. A brenin y Lamaniaid a osododd 
warchodlu oddi amgylch y tir, fel y cadwai bobl Limhì yn y 
tir, rhag iddynt ymadael i'r anialwch; ac efo a gynnaliodd ei 
warchodlu allan o'r deyrnged a dderbyniai gan y Nephiaid. 
Ac yn awr, y brenin Limhi a gafodd heddwch parhaus yn ei 
deyrnas, am yspaid dwy flynedd, fel na fu i'r Lamaniaid eu 
haflonyddu, na chcisio eu dyfetha. 

Ac yn &wr, yr oedd lle yn Shemlon, yr ymgynnullai merched 
y Lamaniaid ynghyd iddo i ganu, a dawnsio, ac ymddifyru. A bu 
un diwrnod nad oedd ond nifer fychan o honynt wedi ymgynnull 

hydi ganu ac ì ddawnsio. Ac yn awr, offeiriaid y brenin 
Neh, gan fod cywilydd arnynti ddychwelyd ìi ddinas Nephi, 
ïe, ac yn ofni hefyd y lladdai y bobl hwynt; am hyny, ni feidd- 
ient ddychwelyd at eu gwragedd a'u plant. Ac ar ol trigo yn 
yr anialwch, a chanfod merched y Lamaniaid, hwy a_ orwedd- 
ent ì'w gwylio hwynt; a phan nad oedd ond ychydig o honynt 
wedi ymgynnull ynghyd i ddawnsio, hwy a ddaethant o'u dir- 
gel-fansu, ac a'u cymmerasant hwynt, ac a'u dygasant i'r 
anialwch; ïe, pedwar ar hugain o ferched y Lamaniaid a ddyg- 
asant i'r anialwch. 

A bn pan gafodd y Lamaniaid allan fod eu merched yn 
eisieu, iddynt lidio wrth bobl Limhi; canys meddyliasant mai 

bl Limhi oeddynt hwy. Am hyny, danfonasant allan eu 

ddinoedd; ïe, y brenin ei hunan a aeth oflaen ei bobl; a 
hwy a aethant i fyny i dir Nephi, i ddinystrio pobl Limhi. Ac 
yn awr, Limhi a'u canfyddodd hwynt o'r twr, ïe, eu holl baro- 


160 LLYPR MOSIAEB. 


toiadau rhyfel a ganfyddodd ; gan hyny efe a gynnullodd el 
bobl ynghyd, ac a gudd-ddysgwyliodd am danynt yn y meus 
ydd ac yn y coedwigoedd. A bu arol i'r Lamaniaid ddyfod i 
fyny, ì bobl Limhi syrthio arnynt o'u dysgwylfeydd, a dechreu 
eu lladd hwynt. 

A bu i'r frwydr fyned yn boeth iawn, canys hwy a ymladdent 
fel llewod am eu hysglyfaeth. A darfu i bobl Limhi ddechreu 
gyru y Lamaniaid o'u blaen ; etto, nid oeddynt hwy yn hannef 
mor lliosog â'r Lamaniaid. Eithr ymladdasant am eu bywyd- 
au, a thros eu gwragedd a'u plant ; am hyny, hwy a ymdrech- 
asant, ac megys dreigiau yr ymladdasant. 

A bu, gael o honynt frenin y Lamaniaid yn mysg nifer eu 
meirw ; etto nid oedd yn farw, eithr wedi ei archolli a'i adael ar 
y maes, gan mor gyflym oedd ffoedigaeth ei bobl. A hwy ai 
cymmerasant ac a rwymasant ei archollion, ac a'i dygasani 
gerbron Limhi, ac a ddywedasant, Wele, dyma frenin y 
Lamaniaid ; gan ei fod wedi ei archolli, efe a syrthiodd yn 
mysg eu meirw, a hwy a'i gadawsant ef; ac wele, ni a'i dygas- 
om ef ger dy fron di; ac yn awr lladdwn ef. Ond Limhis 
ddywedodd wrthynt, Ni chewch ei ladd ef, eithr dygwch ef 
yma, fel y gwelwyf ef. A hwy a'i dygasant. A Limhi s 
ddywedodd wrtho, Pa achos a gafaisti ddyfod i fyny ì ryfel yn 
erbyn fy mhobli? Wele,nid yw fy mhobl i wedi tori y llw a 
wnaethymiti; gan hyny, paham y toraist ti y llw a_ wnaeth- 
osti'm pobli? Ac yn awr y brenin a ddywedodd, Mi a dorais 
y llw, o herwydd i'th bobl di ddwyn ymaith ferched fy mhobl; 
am hyny, yn fy nigter mia berais i'm pobl ddyfod i fynyi 
ryfel yn erbyn dy bobl di. Yn awr, nid oedd Limhi wedi 
clywed dim ynghylch y mater hwn; gan hyny efe a ddywed- 
odd, Mi a chwiliaf yn mhlith fy mhobl, a phwy bynag â 
wnaeth y peth hwn a ddyfethir.. Am hyny, perodd ìi ymchwil- 
iad gael ei wneuthur yn mhlith ei bobl. Yn awr, pan glywodd 
Gideon y pethau hyn, gan mai efe oedd cadben y _ brenin, efe 4 
aeth ac a ddywedodd wrth y brenin, Yr wyf yn atolwg arnati 
beidio, ac na chwilia y bobl hyn, ac na osod y peth hwn yn eu 
herbyn. Canys onid ydwyt yn cofio am offeiriaid dy dad, y 
rhai a geisiodd y bobl hyn eu dyfetha? _ Ac ai nid ydynt yn yr 
anialwch? Ac ai nid hwy yw y rhai a ladratasant ferched y 
Lamaniaid? Ac yn awr, wele, dywed y pethau hyn wrth |y 
brenin, fel y myncgo yntau i'w bobl, fel yr heddyeher hwynt 
tuag atom ni: canys wele, y maent eisoes yn parotoi i ddyfod 
yn ein herbyn; ac wcle hefyd, nid oes ond ychydig o honom ni. 
Ac wele, y maent hwy yn dyfod â'u lluocdd lliosog; ac oddi- 
eithr i'r brenin eu heddychu hwynt tuag atom, ni a ddyfethir. 
Canys ai nid yw geiriau Abinadi yn cael eu cyflawni, y rhai a 
brophwydodd yn ein herbyn? a hyn oll o herwydd na wran- 
dawem ar eiriau yr Arglwydd, a throi oddiwrth cin hanwiredd- 
au? Ac yn awr, bydded i ni heddychu y brenin, ac ni a gyf- 

lawnwn y llw a wnaethom iddo: canys y mae yn well i nì fod 


LLYFR MOSIAR. Y6h 


Yríewh 'caethiwed, nâ bod i ni golli ein bywydau ; sm n hyny, gad- 
ewch i ni osod terfyn ar dywalltiad cymmaint ô waed. Ac yn 
awr Limhi a fynegodd wrth y brenin yr holl bethau ynghylch 
i dad, a'r offeiriaid a ffoisant i'r anialwch, ac a briodolodd 
“ddygiad ymaith eu merched iddynt hwy. 

A bu i'r brenin ymheddychu tuag 2t eì bobl ef: ac efe a 
ddywedodd wrthynt, Awn ìi gyfarfod â'm pobl i, heb arfau; ac 
yr wyf yn tyngu wrthych gyda llw, ma chaifffy mhobl 1add eich , 
pobl chwi. A darfâ iddynt ganlyn y brenin, ac a aethant heb 
arfau i gyfarfod â'r Lamaniaid. A bu iddynt gyfarfod â'r 
Lamaniaid ; a brenin y Lamaniaid a ymblygodd i lawr o'u 
blaen hwynt, ac 'a ymbiliodd ar ran pobl Limhi. A phan 
welodd .y Lamaniaid bobl Limhi, eu bod Heb arfau, hwy a 

nt wrthynt, ac a heddychwyd tuag atynt, ac a 
ddychwelasant gyda'i brenin mewn heddwch i'w tir eu hunain. 

A bu i Eimhi a'i bobl ddychwelyd ï ddinas Nephi, a dechreu 
trigo eilwaith yn y tir mewn heddwch. A bu arelllawer o ddydd- 
iau, i'r Lamaniaid ddechreu cael eu cyffroi drachefn i ddigofaint 
yn erbyn y Nephiaid, a dechreu dyfod i gyffinau y tir oddiam-. 
gylch. Yn awr, ni feiddient eu lladd, o herwydd y llw a 
wnaeth eu brenin i Ebimhi; eithr hwy a'u cernodient, ac a 
arferent awdurdod arnynt; ac a ddechreuent osod beichiau 
Uymion ar eu cefnau, ac a'u gyrent megys asyn mud ; ïe, hyn 
'oll a wnaed fel y cyflawnid gair yr Arglwydd. Ac yn awr, yr 
oedd cystuddiau y Nephiaid yn fawrion, ac nid-oedd un ffordd 
y gallent waredu eu hunain allan o'u dwylaw, 'canys yr oedd y 
Lamaniaid wedi eu hamgylchu ar bob tu. 

A bu i'r bobl ddechreu grwgnach wrth eu brenin, o herwydd 
eu cystuddiau; a dechreuasant fod yn awyddus i fyned i ryfel 
yn eu herbyn hwynt. A hwy a ofidient y brenin yn fawr â'u 
hachwyniadau ; am hyny, efe a ganiataodd iddynt wnenthur yn 
ol eu dymuniadau. A hwy a ymgynnullasant ynghyd dra- 
chefn, ac a wisgasant eu harfogaeth, ac a. aethant yn erbyn y 
Lamaniaid i'w gyru allan o'u tir. A bu i'r Lamaniaid eu 
gorthrechu, a'u gyru yn ol, a lladd Hawer o honynt. Ac yn 
awr yr oedd galar ac wylofain mawr yn mhlith pobl Limhi; y 
weddw yn galaru am ei phriod ; y mab a'r ferch. yn galaru am 
eu tad, a'r brodyr am eu cyd-frodyr. Yn awr, yr oedd llawer o 
weddwon yn y tir, ac yr oeddynt yn llefain yn fawr o ddydd i 
(dydd, canys yr oedd dirfawr ofn y Eamaniaid wedi dyfod 
amynt. A bu i'w llefain parhaus gyffroi y gweddill o bobl 
Liîmhi i ddigofaint yn erbyn y Lamaniaid ; ac aethant dra- 
chefn ì ryfel, eithr a yrwyd yn ol eilwaith, wedi dyoddef colled 
mawr. lê, hwy a aethant drachefn hyd y nod y drydedd 
waith, ac a. ddyoddefasant yn gyffelyb ; a'r rhai hyny na ladd- 
wyd, a ddychwelasant drachefn i ddinas Nephi. A hwy a ym- 
ostyngasant hyd y nod i'r llwch, ran ymddarostwng i ìau 
caethiwed, a dyoddef gael eu taraw, a'u gyru yn ol a blaen, a'u 
beichio, yn ol dymuniadau eu gelynion. A hwy a ymostyng- 

ll 


162 LLYFR MOSIAH. 


asant hyd y nod i ddyfnderau gostyngeiddrwydd ; sc â alwsMt- 
ant yn nerthol ar Dduw ; ïe, trwy gydol y dydd y galwasant âf 
eu Duw i'w gwaredu hwynt o'u cystuddiau. Ac yn awr,yr 
Arglwydd oedd hwyrfrydigi wrandaw eu cri, oblegid eu han 
wireddau; er hyny, yr Arglwydd a wrandawodd eu cri, &c â 
ddechreuodd feddalhau calonau y Lamaniaid, fel y dechreuasant 
esmwythâu eu beichiau: etto, ni welodd yr Arglwydd yn addas 
i'w gwaredu allan o gaethiwed. 

A. bu iddynt ddechreu llwyddo yn raddol yn y tir, â dechreu 
codi llafur mewn mwy o gyflawnder, a defaid a gwartheg, fel 
na ddyoddefasant newyn. Yn awr, yr oedd nifer fawr 
wragedd, yn fwy nag eedd o wyr ; am hyny, y brenin Limhis 
orchymynodd i bob dyn gyfranu tuag at gynnaliaeth y gwrag- 
edd gweddwon a'u plant, fel na threngent o newyn: a hyn s 
wnaethant o herwydd lliosogrwydd y nifer a laddwyd o'u gwyr. 
Yn awr, pobl Limhi a gadwasant gyda'u gilydd fel corff, 
maint ag oedd yn bosibl, ac a sicrasant eu llafur a'u de 
oedd; ac ni ymddiriedai y brenin ei berson i fod tu allan caerau 
y ddinas, heb gymmeryd ei warchodlu gydag ef, rhag mewn 
rhyw fodd iddo syrthio i ddwylaw y Lamaniaid. Ac efe $ 
berodd i'w bobl wylio y tir oddiamgylch, fel trwy ryw fodd y 
dalient yr offeiriaid a ffoi»xnt i'r anialwch, y rhai a ladratasant 
ferched y Lamaniaid, ac a achosent y fath ddinystr i ddyfod 
arnynt hwy; canys yr eeddynt yn chwennych eu dal hwynt, 
fel y gallent eu ruspi; oblegid yr oeddynt wedi dyfod i dir 
Nephi ar hyd y nos, 4 lwyn ymaith eu ŷd, a llawer o'u pethau 
gwerthfawr ; aru hyny hwy a gynllwyniasant i'w dal. 

A. dygwyddodd na fu rhagor o derfysg rhwng y Lamaniaid a 
phobl Limhi, hyd yr amser y daeth Ammon a'i frodyr i'r tir. 
A'r brenin, wedi bod tuallan i byrth y ddinas gyda'i warchodlu, 
a ganfyddodd Ammor a'i frodyr; a chan dybied mai offeiriaid 
Noah oeddynt, efe a achosodd eu dal, a'u rhwymo, a'u bwrw yn 
ngharchar A phedygwyddasai mai offeiriaid Noah oeddynt, efe 
a berai iddynt gael eu gosod i farwolaeth; ond pan gafodd allan 
mai nid hwy oeddynt, eithr mai ei frodyr oeddynt, a'u bod 
wedi dyfod o dir Zarahemla, efe a ]anwyd gan lawenydd mawr 
iawn. Yn awr, yr oedd y brenin Limhi wedi danfon, yn flaen- 
orol i ddyfodiad Ammon, ychydig nifer o wyri chwilio am dir 
Zurahemla ; eithr nis gallent ci gael allan, a hwy a gollwyd yn 
yr anialwch, _ Fr hyny, cawsant allan dir a fu wedi eì boblogi ; 
ie, tir ag oedd wedi ei orchuddio gan esgyrn sychion, ïc, tir ag 
oedd wedi cael ei boblogi, a'i bobl wedi eu dyfetha; a hwy, gan 
dybied mai tir Zarahemla oedd, a ddychwelasant i dir Nophi, ac 

ni chyrhaeddasant gyffiniau y tir ond ychydig o ddyddiau cyn 
dyfodiad Ammon. A hwy a ddygasant gof-ysgrif ganddynt, 
ie, cof-ys4rif am y bobl y cawsent hwy eu hesgyrn; ac yr oedd. 
weli ei hyazrifonu ar lathau o fwn. Ac yn awr, Limhì a 
janwyd drachefn o lawenydd, pan ddeallodd trwy enau Ammon, 
td y brenin Mosiah yn meddu dawn oddiwrth I)duw. trwy yr 


LLYFR MOSIAW. 163 


Yon y medrai gyfleithu y cyfryw gerfiadau ; îe, ac Ammon a 
lawenychai hefyd. Etto, Ammon a'ifrodyr a lanwyd o drist- 
wch, oblegid fod cynnifer o'u brodyr wedi eu lladd; ac hefyd 
fod y brenin Noah a'i offeiriaid wedi achosì i'r bobl gyflawni 
cynnifer o bechodau ac anwireddau yn erbyn Duw; a hwy 
hefyd a alarasant am farwolaeth Abinadi; ac hefyd oblegid 
ymadawiad Alma a'r bobl a aeth gydag ef, y rhai oeddynt wedi 
ffurfio eglwysi Dduw, trwy nerth a gallu Duw, a ffydd yn y 
geiriau a lefarwyd gan Abinadi; ïe, hwy a alarasant oblegid eu 
hymadawiad, am na wyddent i ba le yr aethant. Yn awr, 
buasai yn dda ganddynti ymuno â hwynt, canys yr oeddynt 
hwy eu hunain wedi ymgyfammodi â Duw, i'w wasanaethu ef, 
a chadw ei orchymynion. Ac yn awr, oddiar ddyfodiad 
Ammon, yr oedd y brenin Limhi hefyd wedi ymgyfammodi â 
Duw, ac hefyd llaweroedd o'i bobl, i'w wasanaethu ef, a chadw ei 
orchymynion. 

A bui'r brenin Limhi, a llaweroedd o'i bobl, ddymuno cael 
eu bedyddio; eithr nid oedd. neb yn y tir yn meddu awdurdod 
oddiwrth Dduw. Ac Ammon a wrthododd gyflawni hyn, 
gan ystyried ei hun yn was annheilwng; am hyny, ni ffurf- 
ìasant eu hunain yn eglwys yr amser hwnw, eithr dysgwyl- 
iasant wrth ysbryd yr Arglwydd. Yn awr, yr oeddynt yn 
chwennych bod megys Alma a'i frodyr, y rhai a ffoisant i'r 
anialwch. Chwennychent gael eu bedyddio, yn ddangosiad ac 
yn dystiolaeth eu bod yn foddlawn gwasanaethu Duw â'u holl 
galon ; er hyny hwy a oedasant yr amser: a rhoddir hanes eu 
bedydd yn ol llaw. Ac yn awr, holl fyfyrdod Ammon a'i bobl, 
a'r brenin Limhi a'i bobl, oedd gwaredu eu hunain o ddwylaw 
y Eamaniaid, ac o gaethiwed. 


PENNOD X. 


Ac yn awr, darfu ìi Ammon a'r brenin Limhi ddechreu ymgyng- 
horì â'r bobl pa fodd y gwaredent eu hunain o gaethiwed ; ïe, 
parasant i'r holl bobl ymgynnull ynghyd: a hyn a wnaethant, 
fel y gallent gael llais y bobl ynghylch y mater. A bu nad 
allent gael un ffordd i waredu eu hunain o gaethiwed, ond trwy 
gymmeryd eu gwragedd a'u plant, a'u da a'u defaid, a'u pebyll, 
a chychwyn i'r anialwch; canys yr oedd y Lamaniaid mor 
lliosog, fel y byddai yn anmhosibl i bobl Limhi ymdrechu, 
gan dybied y gallent waredu eu hunaino gaethiwed trwy y 
cleddyf. 


Yn awr, darfu ì Gideon fyned a sefyll gerbron y brenin, ac a 
ddywedodd wrtho, Yn awr, O frenin, hyd yma ti a wrandaw- 
aist ar fy ngeiriau lawcr o weithiau, tra y buom yn ymdrechu 
&'n brodyr y Lamaniaid. Ac yn awr, O frenin, os na chefaist 
allan fy mod yn was anfuddiol, neu os gwrandawaiat mewn ua 


164 LLYFR MOSIAH. 


pradd ar fy ngeiriau hyd yma, ac iddynt fod er gwasauiaeth 1 ti; 
fally hefyd, mi a fynwni ti wrandaw ar fy ngeiriau yr anmer 
hwn, ac mi a fyddaf yn was iti,ac a waredaf y bobl hyn o 
gaethiwed. A'r brenin a ganiataodd iddo lefaru. A Gideon s 
ddywedodd wrtho, Wele y fynedfa tu-cefn, trwy y mur tu-cefn, 
ar ochr tu-cefn y ddinas... Mae y Eamaniaid, peu warchodlu y 
Lamaniaid, yn feddw y nos; am hyny, anfonwn gyhoeddiad i 
blith yr holl bobl hyn; fel y easglont ynghyd eu da a'u defaid, 
ac y gyront hwynt i'r anialwch yn y nos. A minnau a af, yn 
ol dy orchymyn, ac a dalaf y deyrnged elaf o win i'r Laman- 
iaid, a hwy efyddant yn feddw ; a ninnau a awn trwy y fym 
edfa ddirgel y tu aswy i'r gwersyll; pan fyddent hwy yn 
ac yn nghwsg: felly yr ymadawn gyda eìn a'n 
a'n da a'n defaid, i'r anialwch ; acni a deìthiwn oddiamgylch 
tir 8hilom. A bu i'r brenin wrandaw ar eiriau Gideon. A'r 
brenin Limhi a berodd i'w bobl gasglu eu deadelloedd ynghyd; 
ac efe a anfonodd y deyrnged o win i'r L4maniaid; ac efos 
anfonodd hefyd ychwaneg o win,fel rhodd iddynt: a hwy/sa 
yfasant yn helaeth o'r gwin a anfonodd y brenin Limhi iddynt. 
A bui bobl y brenin Lìimhi ymadael liw nosi'r anialwch, 
gyda eu da a'u defaid, ac a aethant oddiamgylch tir Shilom yn 
yr anialwch, ac a gyfeiria8ant eu taith tus thir Zarahemla, gan 
gymmeryd eu harwaìn gan Ammon a'i frodyr, Ac yr oeddynt 
wedi cymmeryd eu holl aur, a'u harian, a'u pethau gwerthfawr, 
gymmaint a allant ddwyn; ac hefyd eu darpariadau, gyda. 
hwynt i'r anialwch; a hwy a aethant yn mlaen ar eu taith. 
Ac wedi bod llawer e ddyddiau yn yr anialwch, cyrhaeddasant 
dir Zarahemla, ac a ymunasant ô'r bobl yno, ac a ddaethant ynt 
gyd-ddeiliaid. A bui Mosiah eu derbyn hwynt gyda llawen- 
ydd; a derbyniodd hefyd eu cof-lyfrau hwy, ac hefyd y cof- 
lyfrau a gafwyd gan bobl Limhi. Ac yn awr, dygwyddodd 
pan wybu y Lamaniaid fod pobl Limhi wedi ymadael â'r tir yn 
y nos, iddynt ddanfon byddin i'r anialwch i'w hymlid hwynt; 
ac ar ol iddynt eu hymlid am ddau ddiwrnod, ni allent mwyach 
ddilyn eu hol; gan hyny, hwy a gollwyd yn yr anialwch. 


PENNOD XI. 


Hanes Alma a phobl yt. Arglwydd, y rhai a yrwyd i'r anialwch 
bobl y renin Noah. gau 


YN awr, wedii Alma gael ei rybyddio gan yr Arglwydd fod 
byddinoedd y brenin Noah yn dyfod arnynt, ac iddo hysbysu 
hyny i'w bobl, hwy a gasplasant ynghyd eu deadelloedd, ac a 
gymmerasant eu ŷd, ac a ymadawsant i'r anialwch o flaen 
byddinoedd y brenin Noah. A'r Arglwydd a'u nerthodd 
hwynt, fel nad allai pobl y brenin Noah eu dal,i'w dyfetha 
bwynt. A hwy a ffoisant daith wyth niwrnod ì'r auialwch; a 


LLYFR MOSIAH. 165 


daethant at dir, ïe, sef tir hyfrydol a dymunol iawn ; tir dwfr 
pur. A hwy a godasant eu pebyll, ac a ddechreuasant lafurio 
y ddaear, a dechreu cyfodi adeiladau, &c. ; ïe, yr oeddynt yn 
ddiwyd, ac yn dra gweithgar. A'r bobl a ddymunent i Alma 
fod yn frenin iddynt, canys efe a gerid gan ei bobl. Eithr efe a 
ddywedodd wrthynt, Wele, nid yw. yn fnddiol i ni gael brenin; 
canys fel hyn y dywed yr Arglwydd, Na chyfrifwch un cnawd 
mn wch nâ'r llall, neu na thybied un dyn ei hun yn uwch nâ'r 
; am hyny, yr wyf yn dywedyd wrthych, Nid yw yn 
fuddiol i chwi gael brenin. Er hyny, pe byddai yn bosibl y 
gallech gael bob amser ddynion cyfiawn i fod yn freninoedd 
arnoch, buasai yn dda ichwi gael brenin. Ond cofiwch am 
anwiredd y brenin Noah a'i offeiriaid; a minneu fy hun a 
faglwyd, ac a wnaethym lawer o bethau ag oedd yn ffiaidd yn 
ngolwg yr Arglwydd, yr hyn a achosodd imi edifeirwch blin; 
er hyny, ar ol llawer o drallod, yr. Arglwydd a wrandawodd fy 
llef, ac a atebodd fy ngweddiau, ac a'm gwnaeth yn offeryn yn 
ei law, i ddwyn cynnifer o honoch chwi i wybodaeth o'i wirion- 
edd. Etto, yn hyn nid wyf yn ymffrostio, canys nid wyf fì 
deilwng i ymffrostio am fy hunan. Ac yn awr, yr wyf yn 
dywedyd wrthych, eich bod wedi eich gorthrymu gan y brenin 
Noah, ac wedi bod mewn caethiwed iddo ef a'i offeiriaid, ac 
wedi eich dwyn ganddyntì ddrygioni: am hyny, yr oeddech 
wedi eich rhwymo ê rhwymau anwinedd. Ae yn awr, gan eich 
bod wedi eich gwaredu trwy allu Daw, allan o'r rhwymau hyn; 
îe, sef allan o ddwylaw y brenin Noah a'i bobl, ac hefyd o 
rwymau anwiredd; felly hefyd mia fynwni chwi eefyll yn 
ddisigl yn y rhyddid hwn â pha un y rhyddhawyd chwi, ac na 
ymddiriedoch un dyn i fod yn frenin arnoeh ; ac hefyd, na ym- 
' ddiriedoch un dyn ì fod ynathraw nac yn weinidogi chwi, os 
nafydd yn wr Duw, yn rhodio yn ei ffyrdd, ac yn cadw ei 
orchymynion. Felly y dysgodd Alma ei bobl, fodi bob dyn 
€aru ei gymydog anegys efe ei hun; ac na fyddai amrafaelion 
yn êu mysg. Ac yn awr, Alma oedd eu harchoffeiriad, 
gan mai efe oedd sylfaenydd eu heglwys. A bu na dderbyn- 
iai neb awdurdod i bregethu neu ddysgu, oddieithr iddo 
ei chael gan Dduw. Gan hyny, efe a gyssegrodd eu holl 
offeiriaid, a'u holl athrawon, ac ni chyssegrid neb oddieithr eu 
bod yn ddynîon cyfiawn. Am hyny, hwy a wyliasant dros y 
bobl, ac a'u meithrinasant â phethau perthynoli gyfiawnder. 
A darfu iddynt ddeelireu llwyddo yn fawr yn y tir ; a galwas- 
ant y tir yn Helam.._ A buiddynt liosogi a llwyddo yn fawr yn 
nhir Helam; a hwy a adeiladaeant ddinas, yr hon a alwasant 
yn ddinas Helam. Ette, mae yr Arglwydd yn gweled yn addas 
î geryddu ei bobl; ïe, y mae efe yn profi eu hamynedd a'u 
ffydd. Er hyny, yr hwn a osodo ei ymddiried ynddo ef, y 
cyfryw â ddyrchefìr yn y dydd diweddaf. Iê, ac felly yr oedd 
gyda y bobl hyn. Canys, wele, mi a ddangosaf i chwi iddynt 
ae) eu dwyn i gaethiwed, ac nad allai peb eu gwaredu. ow& yr 


166 LLYFR MOSIAH. 


Arglwydd eu Duw; ïe, sef Duw Abraham, ac Isaac, a_Jacdt. 
A bu iddo ef eu gwaredu, a dangos iddynt ei ryfeddol allu; a 
mawr oedd eu gorfoledd. 
Canys, wele, dygwyddedd tra yr oeddynt yn nhir Nelam, îe, 

yn ninas Helam, ac yn llafurio y tir oddiamgylch, wele fyddin 
o'r Lamaniaid ar gyffiniau y tir. Yn awr, darfu i frodyr Ama 
ffoi o'u meusydd, ac ymgasglu ynghyd ì ddinas Helam; ahwy s 
frawychwyd yn fawr o herwydd ymddangosiad y Lamaniaid. 
Ond Alma a acth ac a safodd yn eu mysg, ac a'u hannogodd i 
beidio dychrynu, eithr am gofio yr Arglwydd eu Duw, ac eîe 
a'u gwaredai hwynt; o ganlyniad hwy a attalient eu hofnau, 
ac a ddechreuasant alw ar yr Arglwydd, am iddo feddalhau 
calonau y Lamaniaid, fel yr arbedent hwynt, a'u gwragedd, a'u 
plant. A darfu i'r Arglwydd feddalhau calonau y Lamaniaid. 
Ac Alma a'i frodyr a draddodasant eu hunain i'w dwylaw; a'r 
Lamaniaid a gymmerasant feddiant o dir Helam. Yn awr, 
byddinoedd y Lamaniaid, y rhai a ddilynasant bobl y brenin 
Limhi, a fuont ar goll yn yr anialwch am ddyddiaulawer. Ac, 
wele, cawsent afael yn yr offeiriaid hyny o eiddo y brenin 
Noah, mewn le a alwent Amulon; ac yr oeddynt wedi dech- 
reu meddiannu tir Amulon, ac wedì dechreu llafurio «y ddacar. 
Yn awr, enw penaeth yr offeiriaid hyny oedd Amulon. __ A bai 
Amulon ymbil â'r Lamaniaid ; ac anfonedd hefyd eu gwragedd, 
y rhai oeddynt ferched y Lamaniaid, ì ymbil â'u brodyr, i 
beidio dyfetha eu gwyr. A'r Lamaniaid a dosturiasant wrth 
Amulon a'i frodyr, ac nis. dyfethent hwynt, o herwydd eu 
gwragedd. Ac Amulon a'i frodyr a ymunasant â'r Lamaniïaid, 
ac yr oeddynt yn teithio yn yr anialwch mewn ymchwiliad am 
dir Nephì,pan ganfyddasant dir Helam, yr hwn. a feddiennid 
gan Alma a'ì frodyr. A darfu i'r Lamaniaid addaw wrth 
Alma a'ì frodyr, os dangosent iddynt hwy y ffordd a arweiniaì 
i dir Nephi, y caniatasent iddynt eu bywydau a'u rhyddid. 
Eithr wedì i Alma ddangos iddynt y ffordd a arweiniai ì dir 
Nephi, ni chadwai y Lamaniaid eu haddewid; eithr Íwy a 
osodent wylwyr oddiamgylch tir Helam, ar AÌìma a'i frodyr. 
A'r gweddill o honynt a aethant ìi dir Nephi: a rhan o honynt 
a ddychwelasant i dir Helam, ac a ddygasant gyda hwynt 
wragedd a phlant y gwylwyr a adawyd yn ytir. A brenin y 
Lamaniaìd a wnaeth Amulon yn frenin a_ llywodraethwr ar eî 
bobl, y rhai oeddynt yn nhir Helam; er hyny, nì chafodd 
awdurdod ìi wneuthurdim yn groes i ewyllys brenin y Lamaniaid. 
A bu i Amulon ennill ffafr yn ngolwg brenin y Lamaniaid; 
am hyny, brenin y Lamaniaìd a ganiataodd iddo ef a'i frodyr, 
gael eu penodi yn athrawon i'w bobl: ïe, i'r bobl y rhai oeddynt 
yn nhir Shemlon, ac yn nhir Shiìlom, ac yn nhir Amulon: 
canys yr oedd y Lamaniaid wedì meddìannu yr holl diroedd 
hyn; am hyny, yr oedd brenin y Lamaniaid wedì penodì bren- 
inoedd ar yr holl diroedd hyn. Ae yn awr, enw brenin y Laman- 
iaid oedd Laman, gan gael ei alw yn ol enw ei dad; ac am 


LLYFR MOSIÏAH. 16? 


hyny, galwyd ef y brenin Laman. _ Ac yr oedd efe yn frenin ar 
bobl lliosog ; ac efê a benododd athrawon allan o frodyr Amu- 
lon, yn mhob tir a feddiannid gan ei bobl: ac felly y dech- 
reuodd iaith Nephi gael ei dysgu yn mhlith holl bobl y Laman- 
iaid. Ac yr oeddynt hwy yn bobl cyfeillgar i'w gilydd; er 
hyny nid adwaenent Dduw; ac ni ddysgodd brodyr Ammon 
ddim iddynt ynghylch yr Arglwydd eu Duw, nac ychwaith 

ith Moses; ac ni ddysgasant iddynt eiriau Abinadi; 
eithr hwy a ddysgasant iddynt gadw en cof-lyfr, ac fel y gallent 
ysgrifenu at eu gilydd. Ac felly y Lamaniaid a ddechreuasant 
gynnyddu mewn cyfoeth, a dechreu masgnachu â'u gilydd, a 
myned yn fawr, a dechreu dyfod yn bobl cyfrwys a doeth, gyda 
golwg ar ddoethineb y byd; ïe, yn bobl cyfrwys iawn; yn ym- 
hyfrydu yn mhob math o ddrygioni ac anrhaith, oddieithr yn 
mhlith eu brodyr eu hun. 

Abu i Amulon ddechreu tra-arglwyddiaethu ar Alma a'i 
frodyr, a dechreu ei erlid ef, a pheri i'w blant erlid ei blant ef: 
canys yr oedd Anmulon yn adnabod Alma, iddo fod yn un o 
offeiriaid y brenin, ac mai efe a gredodd eiriau Abinadi, ac a 
yrwyd allan o wydd y brenin; am hyny, yr oedd efe yn ddig- 
llawn wrtho; ac er ei fod yntau wrth reolaeth y brenin Laman, 
etto efe a dra-arglwyddiaethodd arnynt hwy, ac a osododd 
dasg-waith iddynt, ac a osododd dasg-feistri arnynt. A dyg- 
wyddodd fod eu cystuddiau mor fawr, fel y dechreuasant alw 
yn nerthol ar Dduw. Ac Amulon a orchymynodd iddynt attal 
eu cri; ac efe a osododd wylwyr arnynt i'w gwylio, fel y gos- 
odid pwy bynag a geid yn galw ar Dduw, i farwolaeth. Ac 
Alma a'i bobl ni ddyrchafasant eu llef at yr Arglwydd eu Duw, 
eithr a dywalltasant eu calonau o'i flaen; ac efe a wyddai fedd- 
yliau eu calonau. 

A bu i lais yr Arglwydd ddyfed atynt yn eu cystuddiau, gan 
ddywedyd, Dyrchefwch eich penau, ac ymgysurwch, canys mi 
a wn y cyfammod a wnaethoch â mì; ac mi a ymgyfammodaf 
â'm pobl, ac a'u gwaredaf o gaethiwed. Ac hefyd, mi a 
esmwythâf y beichiau a osodir ar cich ysgwyddau, fel nas teim- 
loch hwynt ar eich cefnau, îe, tra yr ydych mewn caethiwed; a 
hyn wyf yn ei wneuthur, fel y safoch yn dystion i mi yn ol 
llaw, ac fel y gwypoch mewn sicrwydd fy mod i, yr Arglwydd 
Dduw, yn ymweled â'm pobl yn eu cystuddiau. A dygwydd- 
odd i'r beichiau a osodwyd ar Alma a'i frodyr, gael eu hysgafn- 
hau; ïe, yr Arglwydd a'u nerthodd hwynt fel y gallent ddwyn 
eu beichiau yn rhwydd, a hwy a ymostyngasant yn siriol ac 
amyneddgar i holl ewyllys yr Arglwydd. 

A dygwyddodd fod eu ffydd a'u hamynedd mor fawr, fel y 
daeth llais yr Arglwydd atynt drachefn, gan ddywedyd, Ym- 
gysurwch, canys y fory mi a'ch gwaredaf o gaethiwed. Ac efo 
addywedodd wrth Alma, Ti a gai fyned o flaen y bobl hyn, 
ac mi a âf gyda thi, a gwaredu y bobl hyn o gaethiwed. 

Yn awr, darfu i Alma a'i bobl yn y nos, gasglu eu deadell. 


b8 LLYFR MOSIAH,. 


oc ll ynghyd, ac hefyd eu ŷd; ïe, trwy gydol v nos. vr endy 
yn ensglu eu deadelloedd ynghyd. Ac yn v boreu, yr Âr- 
glwydd a achosodd ì drwmgwsg ddyfod ar y Lamaniauidl, mae 
holl dasg-feistri oedd yn cysgu yn drwm. Ac Alma a'ì bella 
ymadawaant ì'r anialwch ; ac wedi iddynt deithio trwv v 
hwy a godasant eu pebyll mewn dyffryn, a galwasant v 

yn Alma, oblegid mai efv a dywysodd eu ffordd i'r anialwch; im. 
ac yn nyfftyn Alma hwy a dalasant ddiolchgarwch i Diw 
am iddo fod yn drugarog tuag atynt, ac esmwythiâu es bêit- 
iau, a'u gwaredu o gaethìwed ; eanys yr oeddynt mewn cat- 
iwed, ac nis gallai neb eu gwaredu, oddieìithr yr Arglwydd «m 
Duw. A hwy a raldasant ddiolch ? Dduw ; ïe, eu holl wyr, Se 
holl wragedd, a'u holl blant, a fedrent lefaru, a ddyrchalaagt 
eu llef ìi glodfori eu uw. 

Ac yn awr, yr Arglwydd a ddywedodd wrth. Alma, Brysia, 
dos di â'r bobl hyn allan o'r tir hwn, canys y mae'r i 
wedi deffroi, ac yn dy ddilyn di; om hyny, dos allan or tr 
hwn, ac mì a attaliaf y Lamaniaid yn y dyffryn hwn, fel m 
ddelont yn mhellaelh ar oly boblhyn.. A. bu iddynt 
o'r dyffryn, a chymmuwryd eu taith i'r anialwch. Ac ar ol idd- 
ynt fol yn yr anìalweh ddeuddeg niwrnod, cyrhaeddasant dir 
Zarahemla; a'r brenin. Mosiah hefyd a'u derbyniodd 
gydn llawenydd. — Ac yn awr, y brenin Mosiah a berodd i'r 
bobl ymgynnull ynghyd. Yn awr, nid oedd cymmaint o blant 
Nephi, neu gymmaint o'r rhaì oeddynt yn ddisgynyddion 0 
Nephi, ag o«dd o bobl Zarahemla, yr hwn oedd yn ddisgynyddo 
Mulok, a'r rhaì a ddaeth gydag ef i'r anialwch: ac nid oedd 
cymmaìnt o bobl Nephi, av » bobl Zarahemla, ag oedd o'r Lam- 
anìaid ; îe, nid «ddynt yn hannec mor lliosog. Ac yn awr yr oedd 
holl bobl Nephì w«vlì ymgvnnull ynghyd, ac hefyd holl bobl Zars- 
hemÌa ;. ac yr ewWddynt w&li ymgynnull ynghyd yn ddwy dyrfa. 

A bu i Mosình ddarllen, ac achosi eael eu darllen, gof-ysgrif- 
au Zenilf i'w bobl; ìw, efe a ddarllenodd gof-ysgrifau pobl 
Zenift; o'r amser y gulawsant dir Zarahemla, hyd nes y dych- 
wclasant drachefh. Ac efo a ddarllenodd hefyd hanes Alma 
a'i frodyr, a'u holl. gystuddiau, o'r amser y gadawsant dir 
Zarahemla, hyd yr amser y dychwelasant drachefn, Ac yn 
awr, pan orphenodd Mosiah ddarllen y cof-ysgrifau, ei bobl 
ef y rhai a drigent yn y tir. a Jarawyd â syndod a rhyfeddod, 
€anys ni wyddent pa beth ìi feddwl; oblegid pan ganfyddent 
yrhai a waredwyd o gaethiwed, hwy a lanwyd â llawenydd 
mawriawn. A thrachefn, pan feddylient am eu brodyr y rhai 
a laddwyd gan y Lamaniaid, hwy a lanwyd â thristwch, ac a. 
dywalltasant lawer o ddagrau tristwch ; a thrachefn, pan 
feddylient am ddaioni uniongyrchol Duw, a'ì allu yn gwaredu 
Alma a'i frodyr o ddwylaw y Lamaniaid, ac o gaethiwed, hwy 
a ddyrchafasant eu llef, ac a ddiolchasant i Dduw. A 
thrachefn, pan feddylient ynghylch y Lamaniaid, y rhai oedd- 
YR$, un, brodyr, ac am eu sefyllfa bechadurus a llygredig, hwy 


LLYFR MOGIAH. 169 
a lanwyd â phoen ac ing ynghylch iachawdwrigeth eu 
a 


heneidiau. 

A dygwyddodd i'r rhai oeddynt blant Amulon a'i frodyr, y 
rhai a gymmerasant ferched y Lamaniaid yn wragedd, fod yn 
anfoddlawn i ymddygiad eu tadau, ac ni fynent gael eu galw 
mwyach wrth enw eu tadau ; gan hyny, cymmerasant arnynt 
enw Nephi, fel y gelwid hwynt yn blant Nephi, ac y cyfrifid 
hwynt yn mhlih y rhaì a elwid yn Nephiaid. Ac yn awr, holl 
bobl Zarahemla a gyfrifwyd gyda'r Nephiaid, a hyn am nad 
oedd y deyrnas wedi ei rhoddi i neb ond i'r rhai oeddynt yn 
ddisgynyddion o Nephi. 

Ac yn awr, dygwyddodd ar ol i Mosiah orphen llefaru a 
darllen i'r bobl, iddo ddymuno ar Alma hefyd i lefaru wrth y 
bobl. Ac Alma a lefarodd wrthynt, pan wedi ymgynnull 

hyd yn dorfeydd mawrion, ac efe a aeth o un dyrfa i'r 
aii, gan bregethu i'r bobl edifeirwch a ffydd yn yr Arglwydd. 
Ac efe a annogodd bobl Limhi a'i frodyr, a'r holl rai a wared- 

d o gaethiwed, y dylent gofio mai yr Arglwydd a'u gwar- 

odd. A bu ar oli Alma ddysgu y bobllawer o bethau, a 
gorphen llefaru wrthynt, i'r brenin Limhi ddymuno cael eì 
fedyddio ; a'i holl bobl ef a ddymunent gael eu bedyddio 
hefyd. Gan hyny, aeth Alma i'r dwfr, ac a'u bedyddiodd 
hwynt; ïe, efea'u bedyddiodd yn yr un modd â'i frodyr yn 
nyfroedd Mormon ; ïe, a chynnifer ag a fedyddiodd, a_berth- 
ynent i eglwys Dduw, a hyn o herwydd eu crediniaeth o 
eiriau Alma. 

A darfu i'r brenin Moeiah ganiatâu ì Alma sefydlu eglwysi 
trwy holl dir Zarahemla; ac a roddodd iddo awdurdod i or- 
deinio offeiriaid ac athrawon yn mhob eglwys. Yn awr, hyn & 
wnaed am na allai cynnifer o bobl gael eu llywodraethu oll gan 
un athraw ; ac ni allent oll wrandaw gair Duw mewn un gyn- 
nulleidfa; am hyny hwy a ymgynnullent ynghyd yn gynnull- 
eidfaoedd gwahanol, y rhai a elwid yn eglwysi; pob eglwys i 
feddu ei hoffeiriaid a'i hathrawon, a phob offeiriad i bregethu 
y gair megys y cai eì roddi iddo trwy enau Alma; ac felly, er 
fod llawer o eglwysi, yr oeddynt oll yn un eglwys; ïe, sef 
eglwys Dduw; canys nid oedd dim yn cael ei bregethu yn yr 
holl eglwysi ond edifeirwch a ffydd yn Nuw. Ac yn awr, yr 
oedd saith o eglwysi yn nhir Zarahemla. A bu,i bwy 
bynag a ddymunent gymmoryd arnynt enw Crist, neu Dduw, 
ymuno ag eglwysi Duw; a hwy a elwid yn bobl Dduw. 
A'r Arglwydd a dywalltodd ei ysbryd arnynt, a hwy a fendith- 

wyd, ac a lwyddasant yn y tir. . 
Yn awr, dygwyddodd nad oedd llawer o'r genedlaeth ag oedd 
n cyfodi, yn deall geiriau y brenin Benjamin, gan eu bod yn 
t bychain yn yr amser y llefarodd efe wrth ei bobl; ac 
nid oeddynt hwy yn credu traddodiad eu tadau. Nid oeddynt 
yn credu yr hyn a ddywedwyd am adgyfodiad y meirw, nac 
yn credu ychwaith ynghylch dyfodiad Crist. Ac yn awr, 9 


170 LLYFR MOSîAH. 


herwydd eu hanghrediniaeth, ni allent ddeall gair Duw ; a'u cab 
onau oeddynt wedi ymgaledu. _ Ac ni fynent gael eu bedyddîe; 
ac ni ymunent â'r cglwys... Ac yr oeddynt hwy yn bobl 
wahanol o ran eu ffydd, ac a arosasant felly byth wed'yn, ïe, yn 
eu sefyllfa gnawdol a phechadurus ; canys ni alwent ar yr 
Arglwydd eu Duw. Ac yn awr, yn nheyrnasiad Mosiah, nk 
oeddynt hanner mor lliosog â phobl Dduw; eithr o 

yr ymraniadau yn mhlith y brodyr, hwy a ddaethant yn 
lliosog. Canys dygwyddodd iddynt dwyllo llawer â'u geiriau 
gwenieithus, y rhai oeddynt yn yr eglwys, ac achosi iddynt 
gyflawni llawer o bechodau ; am hyny, daeth yn angheurheld- 
iol i'r rhaì ag oeddynt yn yr eglwys, a gyflawnent bechod, gael 
eu ceryddu gan yr eglwys. 

A bu iddynt gael eu dwyn gerbron yr offeiriaid, a'u traddodii 
fyny i'r offeiriaid gan yr athrawon ; a'r offeiriaid a'u dygasant 
hwynt gerbron Alma, yr hwn oedd yn archoffeiriad. Yn awr, yr 
oedd y brenin Mosiah wedi rhoddi i Alma awdurdod dros yr eg- 
lwys. A dygwyddodd nad oedd Alma yn gwybod pa beth a wnelsi 
iddynt, canys yr oedd llawer o dystion yn eu herbyn hwynt; îê, 
yr oedd y bobl yn sefyll ac yn tystiolaethu am eu haml anwir- 
eddau. Yn awr, nid oedd dim cyffelyb o'r blaen wedi d 
yn yr eglwys ; am hyny, Alma a gythryblwyd yn ei ysbryd, ac & 
berodd eu dwyn hwynt gerbron y brenin. Ac efe a ddywed- 
odd wrth y brenin, Wele, y mae yma amryw wedì eu dwyn ger 
dy fron, y rhai a gyhuddir gan eu brodyr; ïe, maent wedi eu 
dal mewn llawer math o anwireddau. Ac nid ydynt yn edi- 
farhau am eu hanwireddau; am hyny, ni a'u dygasom hwynt 
ger dy fron di, fel y barnot hwynt yn ol eu troseddau. Eithr 
y brenin Mosiah a ddywedodd wrth Alma, Wele, nid wyf fl 
yn eu barnu ; am hyny, yr wyf yn eu rheddi i'th ddwylaw di 
i'w barnu. _ Ac yn awr, ysbryd Alma a gythryblwyd drachefn; 
ac efe a aeth ac a ymofynodd â'r Arglwydd pa beth a wnai 
ynghylch y mater hwn, canys efe a ofnaì wneuthur ar gam yn 
ngolwg Duw. 

A bu ar ol iddo dywallt eì holl enaid oflaen Duw, ì lais yr 
Arglwydd ddyfod ato, gan ddywedyd, Gwyn dy fyd di, Alma, a 
gwyn eu byd hwythau a fedyddiwyd yn nyfroedd Mormon. Yr 
wyt ti yn wynfydedig o herwydd dy ffydd gref yn ngeiriau fy 
ngwas Abinadiyn unig. A gwynfydedig ydynt hwythau o 

herwydd eu ffydd gref yn y geiriau a lefaraistti yn unig wrth- 
ynt. A gwyn dy fyd di am dy fod wedi sefydlu eglwys 
mhlith y bobl hyn; a hwy a sicrheir, ac a gant fod yn bobli 
mi. Iê, gwyn fyd y bobl hyn, y rhai ydynt yn foddlawn dwyn 
fy enw; canys ar fy enw i y gelwir hwynt; a'm heiddo ì ydynt. 
Ac o herwydd dy fod wedi ymofyn â mi ynghylch y troseddwr, 
gwyn dyfyd. Fy ngwas ydwyt; ac yr wyf yn ymgyfammodi 
â thi, y bydd i tì gael bywyd tragywyddol; a thi a'm gwasan- 
acthi ì, ac a aì allan yn fy enw, ac a gesgli ynghyd fy nefaìd. 
A'r neb ag wrandawo fy llais, a fydd yn un o'm defaìd; a hwnw 


LLYFR MOBIAH. 1 


a dderbyniwch i'r eglwys, a hwnw a dderbyniaf finnau hefyd. 
Canys wele, hon yw fy eglwys; pwy bynag a fedyddier, a fed- 
yddir i edifeirwch... A phwy lynaga dderbyniwch a gaiff 
gredu yn fy enw i; ac i'r cyfryw y meddeuaf yn rhwydd; can- 
y8 myfì sydd yn cymmeryd arnaf bechodau y byd; canys myfi 
a'u creodd hwynt; a myfi sydd yn rhoddi i'r hwn a gredo, yn y 
diwedd, le ar fy neheulaw. Canys, wele, arfyenwì y gelwir 
hwynt; ac os adwaenant fl, hwy a ddeuant ac a gant le yn dra- 
gywyddol ar fy neheulaw. A bydd pan udgano yr ail udgorn, 
yna y rhai nid adwaenent fi erioed, a ddeuant ac a safant ger 
fy mron; ac yna y gwybyddant mai myfì yw yr Arglwydd eu 
lJuw, mai myfi yw eu Gwaredwr; eithr ni fynent hwy gael eu 
gwaredu. Ac yna y cyffesaf wrthynt, nas adnabum hwynt 
erioed; a hwy a gant fyned i'r tân tragywyddol, yr hwn a_bar- 
otowyd i'r diafol a'i angylion. Am hyny, yr wyf yn dywedyd 
wrthych, Y neb ni wrandawo ar fy llais i, na dderbyniwch i'm 
heglwys, canys y cyfryw ni dderbyniaf fì yn y dydd diweddaf; 
am hyny, yr wyf yn dywedyd wrthych, Ewch; a phwy bynag 
a droseddo yn fy erbyn, y cyfryw a fernwch yn ol y. pechodau 
a gyflawnodd; ac os cyffesa eì bechodau o'ch blaen chwi a min- 
nau, ac edifarhau mewn cywirdeb ealon, chwi a faddeuwch 
iddo, a minnau a faddeuaf iddo hefyd ; ïe, ac mor fynych ag yr 
edifarhao fy mhobl, y maddeuaf iddynt eu troseddau yn fy 
erbyn. A chwi a gewch faddeu troseddau eich gilydd; canys, 
yn wir meddaf i chwi, Yr hwn ni faddeuo droseddau ei gym- 
mydog, pan y dywed eì fod yn edifarhau, mae y cyfryw wedi 
dwyn ei hunan dan gondemniad. Yn awr, yr wyf yn dywedyd 
wrthych, Ewch; a phwy bynag ni edifaro am eì bechodau, y 
cyfryw ni chyfrifir yn mhlith fy mhobl; a hyn a gedwir o'r 
amser hwn allan. 

A bu, ar ol i Alma glywed y geiriau hyn, iddo eu hysgrifenu 
i lawr,fel y buasent gydag ef, ac fel y gallai farnu pobl yr 
eglwys hono, yn ol gorchymynion Duw. 

A bu î Alma fyned a barnu y rhai a ddaliwyd mewn anwir- 
edd, yn ol gair yr Arglwydd... A phwy bynag a edifarhaent 
am eu pechodau, ac a'u cyffesent, a gyfrifaì efe yn mhlith pobl 
yr eglwys; a'r rhai na chyffesent eu pechodau, ac edifarhau am 
eu hanwiredd, ni chyfrifid yn mhlith pobl yr eglwys, a'u hen- 
wauaddilêwyd. A darfu i Alma reoleiddio holl achosion yr 
eglwys, a hwy a ddechreuasant gael heddwch a_ llwyddiant 
mawr yn aehosion yr eglwys; gan rodio yn wyliadwrus ger- 
bron Duw; gan dderbyn llawer, a bedyddio llawcr. Ac yn 
awr, yr holl bethau hyn a wnaeth Alma a'i gyd-weithwyr, y 
rhai oeddynt dros yr eglwys; gan rodio yn dra diesgeulus, a 
dysgu gair Duw yn mhob peth; gan ddyoddef pob math o 
gystuddiau, a chael eu herlid gan yr holl raina pherthynenti 
eglwys Dduw. A hwy a rybyddìent eu brodyr; a hwythau a 
rybyddiwyd hefyd, pob un gan air yr Arglwydd, yn ol ei 
bechodau, neu y pechodau a gyflawnodd, gan gael gorchymyu 


172 LLYFR MOSIAH. 


gan yr Arglwydd i weddio yn ddibaid, a rhoddì diolch yn mhob 
peth. Ac yn &wr, dygwyddodd fod yr erlidigaethau a gyfodwyd 
yn erbyu yr eglwys gan yr anghredinwyr, mor enbyd, nes i'r 
eglwys ddechreu grwgnach, ac schwyn wrth eu blaenoriaid 
ynghylch y mater; a hwythau a achwynasant wrth Alma. 
Ac Alma a osododd yr achos o flaen eu brenin, Mosiah. A 
Mosiah a ymgynghorodd â'i offeiriaid. 

A darfu i'r brenin Mosiah anfon cyhoeddiad trwy y tir 
oddiamgylch, na fuasai iun anghredadyn erlid neb o'r rhai a 
berthynent i eglwys Dduw ; ac yr oedd gorchymyn caeth trwy 
yr holl eglwysi, na fyddai erlidigaethau yn eu mysg hwynt ; y 
dylai cydraddoldeb fod yn mysg pawb; na ddylent adael i 
falchder nac uchelder aflonyddu eu heddwch; y dylai pob dyn 
barchu ei gymydog fel efe ei hun, gan, weithio â'u dwylaw eu 
hunain am eu cynnaliaeth ; îe, a'u holl offeiriaid a'u hathrawon 
a ddylent weithio â'u dwylaw eu hunain am eu cynnaliaeth, yn 
mhob amgylchiad, oddieithr mewn afiechyd, neu fawr anghen- 
octyd ; ac wrth wneuthur y pethau hyn, hwy a orlenwyd â grâs 
Duw. A dechreuodd fod heddwch mawr yn y tir draehefn; a 
dechreuodd y bobl fod yn lliosog iawn, a dechreu gwasgaru ar 
led ar wynob y ddacar, ïe, ar y gogledd, ac ar y deau, ar y dwyr- 
ain ac ar y gorllewin, gan adeiladu dinasoedd mawrion a phen- 
trefi yn mhob cwr o'r tir. A'r Arglwydd a ymwelodd â hwynt, 
ac a'u llwyddodd, a hwy a ddaethant yn bobl lliosog a 
chyfoethog. 

Yn awr, yr oedd meibion Mosiah yn cael eu cyfrif yn mhlith 
yr anghredinwyr ; ac hefyd yr oedd un o feibion Alma yn cael 
ei gyfrif yn eu plith hwynt; gelwid ef yn Alma, ar ol ei dad; 
er hyny efe a aeth yn ddyn tra drygionus ac eilun-addolgar. 
Ac yr oedd efe yn ddyn aml-eiriog, ac yn llefaru llawer o wen- 
iaith wrth y bobl; am hyny, efe a arweiniodd lawer o'r bobl 
i wneuthur yn olei anwireddau ef. Ac efea aeth yn rhwystr 
mawr ìi eglwys Dduw ; gan ladrata ymaith galonau y bobl; ac 
achosi cryn ymraniad yn mhlith y bobl; gan roddi cyfleusdra i 
elyn Duw i arfer ei awdurdod arnynt. 

A dygwyddodd, tra yr oedd yn myned o amgylch yn ddir- 
gelaidd i ddinystrio eglwys Dduw; canys yr oedd efe yn 
myned o amgylch yn ddirgelaidd gyda meibion Mosiah, i geisio 
dinystrio yr eglwys, ac arwain pobl yr Arglwydd ar gyfeiliorn, 
yn groes i orchymynion Duw, neu y brenin; ac megys y 
dywedais wrthych, Fel yr oeddynt yn myned o amgylch, gan 
wrthryfela yn erbyn Duw, wele, angel yr Arglwydd a ym- 
ddangosodd iddynt; ac efe a ddisgynodd megys mewn cwmwl; 
ac efe a lefarodd gyda llais taran, yr hwn a achosodd i'r ddaear 
asafent arni grynu ; a chan mor fawr oedd eu braw, hwy a 
syrthiasant i'r ddaear, ac ni ddeallasant y geiriau a lefarodd 
wrthynt. Er hyny, efe a waeddodd drachefn, gan ddywedyd, 
Alma, cyfod a saf, canys paham yr orlidi di eglwys Dduw? 
Oblegid y mae yr Arglwydd wedi dywedyd, Hon yw fy eglwys, 


LLYFR MOBIAE. 1?$ 


wae mi a'i cadarnhaf ; ac ni chaiff dìm eí dymchwelyd, oddieithr 
rosedd fy mhobl. A thrachefn, yr angel a ddywedodd, Wele, 
3yr Arglwydd a wrandawodd weddiau ei bobl, ac hefyd wedd- 
Sau ei was Alma, yr hwn yw dy dad: canys efe a weddiodd 
ynu dra ffyddiog o'th blegid, fel y dygid dii wybodaeth o'r 
&wiriônedd ; am hyny, i'r dyben yma y daethym i'th argy- 
hoeddi o allu ac awdurdod Duw, fel yr atebid gweddiau ei 
“weision yn ol eu ffydd. Ac yn awr, wele, a ellwch chwi 
aemmau gallu Duw ?_ Canys wele, ai nid yw fy llais yn siglo 
yy ddaear? Ac ai ni ellwch hefyd fy nghanfod o'ch blaen ? 
-Ac yr wyf wedi cael fy nanfon gan Dduw. Yn awr, yr wyt 
Jn dywedyd wrthyt, Dos, a chofia gaethiwed dy dadau yn 
mhir Helam, ac yn nhir Nephi; a chofia y fath bethau mawr- 
ïon a wnaeth efe erddynt: canys yr oeddynt hwy mewn 
caethiwed, ac yntau a'u gwaredodd. Ac yn awr yr wyf yn 
dywedyd wrthyt ti, Alma, Dos i'th ffordd, ac na_ cheisia 
mwyach ddinystrìo yr eglwys, fel yr ateber ei gweddiau; a 
hyn hyd y nod pe byddai i tî, o ran dy hun, gael dy fwrw 
ymaith. 

Ac yn awr dygwyddodd mai dyma y geiriau olaf a lefarodd 
yr angel wrth Alma, ac efe a ymadawodd. Ac yn awr, Alma, 
a'r rhai oedd gydag ef, a syrthiasant drachefn i'r ddaear, 
canys mawr oedd eu dychryn; o herwydd â'u llygaid eu 
hunain y gwelsant angel yr Arglwydd; a'i lais oedd megys 
taran, yr hwn a grynodd y ddaear; a hwy a wyddent nad 
allai dim ond gallu Duw, ysgwyd y ddaear ac achosi iddi 
grynu, megys pe ymrwygaì. Ac yn awr, yr oedd dychryn 
Alma mor fawr, fel yr aeth yn fud, ac nas gallai agor eì enau: 
îe, ae efe a aeth yn wan, fel nas gallai hyd y nod symud ei 
ddwylaw; am hyny, efe a gymmerwyd gan y rhai oedd gydag 
ef, aca ddygwyd yn analluog, hyd nes y gosodwyd ef o flaen 
eì dad. A hwy a adroddasant i'w dad yr hyn oll a ddyg- 
wyddodd iddynt; a'i dad a lawenychodd, canys efe a wyddai 
mai gallu Duw oedd. Ac efe a achosodd i dyrfa ymgasglu 
ynghyd, fel y gwelent yr hyn a wnaeth yr Arglwydd i'w fab, 
ac hefyd i'r rhai ag oedd gydag ef. Ac efe a berodd i'r offe 
eiriaid ymgynnull ynghyd ; a hwy a ddechreuasant ymprydio, 
a gweddio ar yr Arglwydd eu Duw, am iddo agoryd genau 
Alma, fel y llefarai ; ac hefyd, fel y derbyniai nerth yn ei aelod- 
au, ac yr agorid llygaid y bobl i weled a gwybod am ddaioni a 
gogoniant Duw. 

A bu, wedi iddynt ymprydio a gweddio am yspaid dau ddiwr- 
nod a dwy noswaith, ìi aelodau Alma dderbyn eu nerth, ac efe a 
safodd i fyny aca ddechreuodd lefaru wrthynt, gan erchi 
iddynt ymgysuro : canys, eb efe, mi a edifarheais am fy mhech- 
odau, ac a waredwyd gan yr Arglwydd; wele, ganwyd fi o'r 
ysbryd. A'r Arglwydd a ddywedodd wrthyf, Na ryfedda fod 
yn rhaid i holl ddynolryw, ïe, gwyr a. gwragedd, pob cenedl, 
llwyth, iaith, a phobl, gael eu geni drachefn; ïe, eu geni o 


1?4 ML LWFR MOSIAH. 


Dduw, ou cyfnewid o'u sefyllfa gnawdol a syrthiedig ì sefyllfa am 
o gyfiawnder, gan gacl eu gwaredu gan yr Arglwydd, a dyfod Sil 
yn feibion ac yn ferched iddo; ac felly y maent yn dyfod yn a8 
greaduriaid newydd; ac oddieithr iddynt wneuthur hyn, nis «mm 
gallent mewn un modd etifeddu teyrnas Dduw. Yr wyf yn am 
dywedyd wrthych, Oe mai nid felly y mae, y rhaid eu bwrw —* 
hwynt ymaith; a hyn a wn ì,am ì mi fod yn debyg o gael _-kdlMl 
fy mwrw ymaith, Er hyny, ar ol crwydro trwy drallod lawer, 
gan edifarhau yn agos i farwolaeth, yr Arglwydd e6 welodd yn_— 
addas i'm cipio i allan o dân tragywyddol, ac mi a anwyd om 
Dduw ; fy enaid a achubwyd o fustl chwerwedd a rhwymauz 
anwiredd. Miafum yny cadduglyn tywyllaf, eithr yn awr— 
yr wyf yn canfod rhyfeddol oleuni Duw. Fy enaid a ddryll— 
iwyd gan boenau tragywyddol; eithr mi a gipiwyd, a'm henaidl 
ni phoenir mwyach, Mi a wrthodais fy Ngwaredwr, ac a. 
wadais yr hyn a lefarwyd gan ein tadau; eithr yn awr, fel y 
rhagwelont y bydd iddo ef ddyfod, a'i fod yn cofio pob creadur 
o'i wneuthuriad, efe a wna ei hun yn amlwgi bawb; ïe, pob 
glin a blygant, a phob tafod a gyffesant gor eì fron ef. Iê,yn. 
y dydd diweddaf, pan y saif pob dyn i gael ei farnu ganddo, 
yna y cyffesant mai efe sydd Dduw; yna y cyffesant hwy, y 
rhai sydd heb Dduw yn y byd, fod barnedigaeth cosp dragy- 
wyddol yn gyfiawn arnynt; a hwy a grynant,ac a ddych- 
rynant, ac a giliant mewn braw o dan drem eì lygad holl. 
dreiddgar ef. 

Ac yn awr, dygwyddodd i Alma, o'r amser hwn allan, ynghyd 
â'r rhai oedd gydag Alma ar y pryd yr ymddangosodd yr angel 
iddynt, ddechreu dysgu y bobl, gan deithio oddiamgylch trwy. 
yr holl wlad, a chyhoeddi wrth yr holl bobl y pethau oeddynt 
wedi glywed a gweled, a phregethu gair Duw mewn mawr 
drallod, gan gael eu herlid yn enbyd gan y rhaì oeddynt yn 
anghredinwyr, a'u taraw gan lawer o honynt; ond er hyn oll, 
hwy a roddasant lawer o ddyddanwch i'r eglwys, gan gadarn- 
hau eu ffydd, a'u hannog trwy hir-ymaros a lludded mawr, i 
gadw gorchymynion Duw. A phedwar o honynt oeddynt feib- 
ion Mosiah; a'u henwau oedd Ammon, ac Aaron, ac Omner, a 
Himni: dyna oedd enwau meibior Mosiah. A hwy a deithias- 
ant trwy holl dir Zarahemla, ac yn mhlith yr holl bobl oedd 
dan deyrnasiad y brenin Mosiah, gan ymdrechuyn selog i ddi- 
leu yr holl niwed a wnaethent i'r eglwys: gan gyffesu eu holl 
bechodau, a chyhoeddi yr holl bethau a welsent, ac egluro y 
prophwydoliaethau a'r ysgrythyrau wrth bawb a ecwyllysient 
eu gwrandaw: ac felly buont yn offerynau yn llaw Duw, ì 
ddwyn llaweroedd i wybodaeth o'r gwirionedd, ïe, ì wybodaeth 
o'u Gwaredwr. Ac O, mor wynfydedig ydynt! Canys hwy a 
gyhoeddasant heddwch ; hwy a fynegasant ddaioni; ac a_gy- 
hoeddasant wrth y bobl fod yr Arglwydd yn teyrnasu. 





LLYFB MOSIAH., 175 


PENNOD XII. 


, dygwyddodd ar oli feibion Aima gyflawni yr hoìl bethau 
dynt gymmeryd ychydig nifer gyda hwynt, a dychwel- 
xu tad, y brenin, a dymuno arno ganiatâu iddynt fyned, 
rhai a ddewisasant, i fyny ìi dir Nephi, fel y pregethent 
u a glywsent, ac fel y cyíranent air Duw i'w brodyr, y 
iaid, fel y gallent ysgatfydd eu dwyn hwythau i wybod- 
* Arglwydd eu Duw, a'u hargyhoeddi hwynt o anwiredd 
wi; ac fol y gallent, ysgatfydd, ladd eu casineb at y 
id, fel y dygid hwythau hefydi orfoleddu yn yr Ar- 
eu Duw, ac y deuent yn gyfeillgar i'w gilydd, ac na 
ychwaneg o amrafaelion yn yr holl dir a roddwyd 
gan yr Arglwydd eu Duw. _ Yn awr hwy a chwennych- 
lachawdwriaeth yn cael ei thraethu wrth bob creadur, 
tì allent oddef i un enaid dynol fynedi golledigaeth ; ïe, 
| hyd y nod y meddyliau ofod un enaid i gacl dyoddef 
igaeth ddiddiwedd, yn peri iddynt grynu a brawychu. 
y y gweithredodd ysbryd yr Arglwydd arnynt hwy, 
y penaf o bechaduriaid oeddynt. A'r Arglwydd, yn 
paredd anfeidrol, a. welodd yn addas i'w harbed; er 
lyoddefasant fawr ingoedd. enaid, o herwydd eu hanwir- 
a hwy a ddyoddefasant lawer, trwy ofni cael eu bwrw 
yn dragywydd. 
Liddynt ymbil â'u tad am ddyddiau lawer, fel y caent 
fyny i dir Nephi.. A'r brenin Mosiah a aeth ac a ym- 
1 â'r Arglwydd, os gollyngai efe i'w feibion fyned i fyny 
y Lamaniaiìd i bregethu y gair. A'r Arglwydd a ddy- 
Ì wrth Mosiah, Gad iddynt fyned, canys llaweroedd a 
teu geiriau, a hwy a gant fywyd tragywyddol; ac mi a 
f dy feibion allan o ddwylaw y Lamaniaid. 
t i'r brenin Mosiah ganiatâu iddynt fyned, a. gwneuthur 
u dymuniad ; a hwy a gymmerasant eu taith i'r anial- 
* myned i fyny i bregethu y gair yn mhlith y Lamaniaid; 
yroddaf hanes o'u gweithrediadau yn ol llaw. Yn awr, 
ld gan y brenin Mosiah neb i gyflwyno y deyrnas iddo, 
nid oedd un o'i feibion yn foddlawn i'w derbyn; am 
efe a r«ymmerodd y eof-ysgrifau oedd wedi eu cerfìo ar y 
. pres, ac hefyd lafnau Nephi, a'r holl bethau a gadwodd 
liogelodd efe, yn ol gorchymynion Duw, ar ol cyfieithu a 
rsgrifunu y cof-ysgrifau ag oedd ar y llafnau aur, y rhaia 
l gan bobl Limhi, ac a roddwyd iddo ef trwy law Limhi; 
a wnaeth, oblegid awyddfryd mawr ci bobl, canys yr 
it yn dymuno yn anghyffredin ìi wybod ynghylch y bobl 
gg oedd wedi eu dinystrio. Ac yn awr, efe a'u cyfieithodd 
trwy offeryngarwch y ddwy gareg hyny oedd wedi eu 
1 mewn dau ymyl bwa. Yn awr, rhagbarotowyd y peth- 
i o'r dechrenad, u throsglwyddwyd hwynt ìi lawr o geuedl- 


176 LLYFR WOSIAIF 


aeth i genedlaeth, i'r dyben o gyfleithu ieithoedd; ahwy a gaâ* 
d ac a ddiogelwyd gan law yr Arglwydd, fel y dadguddiai Ì 
creadur a etifeddai y tir, anwireddau a ffieidd-dra ei bobl: a, 
phwy bynag a feddo y pethau hyn, a elwir yn weledydd, yn ôl 
dull yr hen amseroedd, 

Yn awr, wedi i Mosiah orphen cyfieithu y cof-ysgrifau hyn,. 
wele, yr oeddynt yn rhoddi hanes y bobl a ddinystriwyd, O't 
amser y dinystriwyd hwynt, yn ol hyd at adeìladiad y twr 
mawr, yr amser y cymmysgodd yr Arglwydd iaith y bobl; â 
hwy a wasgarwyd ar hyd wyneb yr holl ddaear, ïe, ac hyd y 
nod o'r amser hwnw hyd greadigaeth Adda. Yn awr, yr hanes 
hwn a achosodd i bobl Mosiah alaru yn fawr; ïe, llanwyd 
hwynt gan dristwch; er hyny, cawsant Ìawer o wy 
drwyddynt, am yr hyn y llawenychent. A'r hanes hwn & 
ysgrifenir etto: canys, wele, y mae yn fuddiol i'r holl bobloedd 
gael gwybod y pethau sydd yn ysgrifenedig yn yr hanes hwn, 


PENNOD XIII. 


Ac yn awr, megys y dywedais wrthych, ar ol i'r brenin Mosiah 
wneuthur y pethau hyn, efea gymmerodd y llafnau pres, a't 
holl bethau a gadwodd ef, ac a'u cyflwynodd hwynti Alma, yt 
hwn oeddmab Alma; ïe, yr holl gof-lyfrau, ac hefyd y cyfieith- 
wyr, a gyflwynodd efe iddo ef, ac â'i gorchymynodd i'w cadw 
a'u diogelu, ac hefyd cadw cof«»lyfr am y bobl, gan eu troê- 
glwyddo i lawr o un genedlaeth i'r llall, ïe, megys y cyflwyn- 
wyd hwynt i lawr o'r amser y gadawodd Lehi Jerusalem. Yn 
awr, pan orphenodd Mosiah hyn, efe a anfonodd allan trwy yr 
hell dir, yn mhlith yr holl bobl i erfyn gwybod eu hewyllys 
ynghylch pwy fyddaieu brenin. A bui lais y bobl ddyfod, 
gan ddywedyd, Yr ydym ni yn ewyllysioi Aaron dy fab fod ìi 
ni yn frenin, a llywodraethwr. Yn awr, yr oedd Aaron wedi 
myned i fyny i dir Nephi, o ganlyniad ni allai y brenin roddi y 
deyrnas iddo ef; ac ni chymmerai Aaron y deyrnas arno 
ychwaith ; ac nid oedd un o feibion Mosiah yn foddlawn cym- 
meryd arnynt y deyrnas: am hyny, y brenin Mosiah a_anfon- 
odd drachefn i blith y bobl; ïe, efe a anfonodd air ysgrif- 
enedig i blith y bobl A dyma y geiriau oedd wedi eu 
hysgrifenu, y rhai ydynt fel hyn: Wele, O chwi fy mhobl, neu 
fy mrodyr; canys yn gyfryw y cyfrifaf chwi; yr wyf yn 
dymuno arnoch i ystyried yr achos y galwyd chwi i'w ystyried; 
canys yr ydych yn dymuno cael brenin. Yn awr, yr wyf yn 
mynegi wrthych, fod yr hwn i ba un y perthyna y deyrnas yn 
gyfreithlawn, wedi gwrthod, ac ni chymmer y deyrnas arno. 
Ac yn awr, os penodir arall yn eì le, wele, ofnwyf y c 
amrafaelion yn eich plith; a phwy a wyr na fydd i'm mab, ì'r 
hwn y perthyna y deyrnas, droi yn ddigllawn, a thyna ymaith 


LLYFR HOSIAH. ym 


v&n o'r bobl arei ol, yr hyn a achosai ryfeloedd ac amrafaelion 
yn eich plith; yr hyn a achosai dywallt llawer o waed, a 
gwyrdroi ffordd yr Arglwydd ; ïe, a dinystrio eneidiau llawer 
o bobl. Yn awr, yr wyf yn dywedyd wrthych, byddwn ddoeth 
&c ystyriwn y pethau hyn, canys nid oes hawl genym i ddin- 
ystrio fy mab, ac nid oes genym hawl ychwaith ì ddinystrio 
arall, pe penodid ef yn ei le. A phe troai fy mab drachefn at 
ei falchder a'i bethan gwageddus, efe a alwai yn ol y pethau 
& lefarodd, ac a honai ei hawl i'r deyrnas, yr hyn a achosai 
ìddo ef ac i'r bobl hyn gyflawni llawer o bechod. Ac yn awr, 
byddwn ddoethion ac edrychwn yn mlaen at y pethau hyn, a 
gwneuthur yr hyn addwg heddwch i'r bobl hyn. Am hyny, 
byddaf fì yn frenin arnoch dros weddill fy nyddiau ; er hyny, 
bydded i ni benodi barnwyr, i farnu y bobl hyn yn ol ein 

ith, ac ni a drefnwn achosion y bobl hyn o'r newydd, 
canys ni a. benodwn ddynion doeth i.fod yn farnwyr, y rhai a 
farnant y bobl hyn yn ol gorchymynion Duw. Yn awr, y mae 
yn well i ddyn gael ei farnu gan Dduw na chan ddyn, oblegid 
y mae barnedigaethau Duw bob amser yn gyfiawn, ond nid 
yw barnedigaethau dyn bob amser yn gyfiawn; am hyny, pe 
byddai yn bosibl ìi chwi gael dynion cyfiawn yn freninoedd 
arnoch, y rhai a sefydlent gyfreithiau Duw, ac a farnent y bobl 
byn yn unol â'i orchymynion; ïe, pe gallech gael dynion i fod yn 
freninoedd arnoch, y rhaì a wnaethent megys y gwnaeth 
fy nhad Benjamin dros y boblhyn; ïe, meddaf wrthych, pe 
gallai hyn fod bob amser, yna buasai yn fuddiol ì chwi gael 
breninoedd i lywodraethu arnoch. Ac yr wyf hyd y nod fy 
bun wedi llafurio yn holl nerth y cynneddfau oedd genyf, er 
dysgu i chwi orchymynion Duw, a sefydlu heddwch trwy y 
tir, fel na fyddai rhyfeloedd nac amrafaelion, na lladrata, nac 
yspeilio, na llofruddio, nac un math o ddrygioni: a phwy bynag 
-& weithredodd anwiredd, y cyfryw a gospais yn ol y gyfraith a 
roddwyd i ni gan ein tadau. 

Yn awr, yr wyf yn dywedyd wrthych, Oblegid nad yw pob 
dyn yn gyfìawn, nid yw yn fuddiol i chwi gael brenin neu 
freninoedd i lywodraethu arnoch. Canys, wele, gymmaint e 
anwiredd y mae un brenin drygionus yn achosi gael ei 
weithredu! ïe, y fath ddinystr mawr! Iê,eofiwch am y 
brenin Noah, a'i ddrygioni a'i ffìeidd-dra; ac hefyd ddrygioni 
a ffieidd-dra ei bobl. Wele, y fath ddinystr mawr a ddaeth 
arnynt hwy; ac hefyd oblegid eu hanwireddau, y dygwyd 
hwynt i gaethiwed. Ac oni buasai ymyraeth eu Creawdwr 
holl-ddoeth, a hyn o herwydd eu hedifeirwch diffuant, yn ddiau 
buasent yn aros mewn caethiwed hyd yn bresennol. Ond, 
wele, efe a'u gwaredodd o herwydd iddynt ymostwng o'i flaen ; 
ac o herwydd iddynt alw yn nerthol arno ef, y gwaredodd 
hwynt o gaethiwed: ac felly y mae yr Arglwydd yn gweithio 
trwy ei allu yn mhob amgylchiad yn mhlith plant dynion, gan 
estyn braich trugaredd tusg at y rhai sydd yn gosod eu byw- 

12 


18 LLYFR HOSIAH. 


ddiried ynddo ef. Ac wele, yn awr meddaf wrthych, ní. *Wm 


gellwch ddiorseddu brenin drygionus, ond trwy lawer o arn «wm 


rafael, a thywalltiad gwaed lawer. Canys, wele, y mae ganddem_ 


gyfeillion mewn drygioni, ac y mae yn cadw ei wylwyr cm 


amgylch; ac y mae yn diddymu cyfreithiau y rhaì a deyrnas. — 


asant mewn cyflawnder o'i flaen ef: a. sathra dan eì dracmm— 


orchymynion Duw; ac mae yn gwneuthur cyfreithiau, ac ymma 
eu danfon allan i fysg ei bobl; ïe, cyfreithiau yn ol dull er 
ddrygioni ei hun ; a phwy bynag na ufyddhae i'w gyfreithiamr. 
ef, a bera gael ei ddinystrio; a phwy bynag a wrthryfelo ym 
ei erbyn, efe a ddenfyn ei fyddinoedd yn eu herbyn ìi ryfel, ac 
es gall, efe a'u dyfetha hwynt; ac felly y mae brenin anghyf- 
iawn yn gwyrdroï ffyrdd pob cyfiawnder. Ac yn awr, wele, 
meddaf wrthych, nid oes achos i'r fath ffieidd-dra i ddyfod 
arnoch chwi; am hyny, dewiswch farnwyr, trwy lais y bobl 
hyn, fel y barner ehwi yn anol â'r cyfreithiau a roddwyd i chwi 
gan eich tadau, y rhai ydynt uniawn, ac a roddwyd iddynt 
hwy trwy law yr Arglwydd. Yn awr, nid yn gyffredin y 
mae llais y bobl yn dewis dim sydd yn groes i'r hyn sydd yn 
gyfreithlawn ; eithr y mae yn beth cyffredin i'r llai-rif o'r 
bobl i ddewis yr hyn nad yw yngyfreithlawn; am hyny, 
cofiwch hyn, a bydded yn ddeddf genych i drafod eich mater- 
ion trwy lais y bobl. Ac os daw yr amser i lais y bobl ddewis 
anwiredd, dyna yr amser y daw arnoch farnedigaethau Duw; 
ïe, dyna yr amser yr ymwel efe â chwi mewn dinystr mawr, 
megys hyd yn hyn y mae wedi ymweled â'r tir hwn. Yn awr, 
os bydd genych farnwyr, ac nis barnant chwi yn ol y gyfraith 
a roddwyd, chwì a ellwch achosi iddynt hwy gael eu barnu 
gan farnwr uwch; os na farna eich uwch-farnwyr farnedig- 
aethau cyfiawn, achoswch i nifer fechan o'ch îs-farnwyri 
ymgynnull ynghyd, a hwy a farnant eich uwch-farnwyr, yn 
unol â llais y bobl. Ac yr wyf yn gorchymyn i chwi wneu- 
thur hyn yn ofn yr Arglwydd: ac yr wyf yn gorchymyni 
chwi wneuthur y pethau hyn, ac na chaffoch frenin: ac os 
cyflawna y bobl hyn bechodau ac anwireddau, hwy a atebir ar 
eu penau hwy eu hunain. Canys, wele, meddaf wrthych, y 
mae pechodau llaweroedd o bobl wedi eu hachosi gan anwir- 
eddau eu breninoedd: am hyny, eu hanwireddau hwy a atebir 
ar benau eu breninoedd. Ae yn awr, yr wyf yn dymuno 
na fyddo yr anghydraddoldeb hwn mwyach yn y tir yma, yn 
neillduol yn mysg fy mhobl hyn; eithr dymunaf fod y tir 
hwn yn dir rhyddid, fel y gallo pob dyn fwynhau ci iawnderau 
a'i freintiau yn gyffelyb, cyhyd ag y gwelo yr Arglwydd yn 
addas, i ni fyw ac etifeddu y tir; ïe, cyhyd ag yr aroso rhyw 
rai o'n hiliogaeth ar wyneb y tir. A llawer o bethau yn 
ychwaneg a ysgrifenodd y brenin Mosiah atynt, gan hysbysu 
iddynt holl dreialon a thrafferthion brenin cyfiawn ; ïe, hoìl 
lafur enaid dros ei bobl, ac hefyd holl rwgnach y bobl wrth 
eu brenin ; ac efe a'u heglurodd oll iddynt. Ac efe a ddy— 


LLYFR MUSIAH. 179 


—wredodd wrthynt, na ddylai y pethau hyn fod ; eithr y dylai y 
4baich ddyfod ar yr holl bobl, fel y dygai pob dyn ei gyfran. 
-Ac efe a eglurodd iddynt hefyd yr holl anfanteision y llafurient o 
«lanynt, trwy gael brenin anghyfìawn i lywodraethu arnynt; 
ïe, ei holl anwireddau a'i ffieidd-dra, a'r holl ryfeloedd, a'r am- 
rafaelion, a thywalltiad gwaed, a'r lladrata a'r yspeilio, a'r put- 
einio, a phob math o anwiredd, y rhai nis gellir eu cyfrif; gan 
fynegi wrthynt na ddylai y pethau hyn fod; eu bod yn wir 
wrthwynebol i orchymynion Duw. 

Ac yn awr, dygwyddodd, ar ol i'r brenin Mosiah ddanfon y 
pethau hyn allan i blith y bobl, iddynt gael eu hargyhoeddi o 
wirionedd ei eiriau ; am hyny, rhoddasant heibio eu dymun- 
iadau i gael brenin, ac a ddaethant yn dra awyddusi bob dyn 
gael yr un fantais trwy yr holl dir ; îe, a dangosodd pob dyn 
ei foddlonrwydd i fod yn atebol am ei bechodau ei hun. Gan 
hyny, dygwyddodd iddynt ymgynnull ynghyd, yn dorfeydd, 
trwy y tir, i bleidleisio ynghylch pwy fyddai eu barnwyr, i'w 
barnu yn ol y gyfraith a roddwyd iddynt; ac yr oeddynt yn 
dra llawen, o herwydd y rhyddid a roddwyd íddynt.. A hwy a 
gynnyddasant mewn ceriad tuag at Mosiah; ie, cyfrifent ef 
yn fwy nag un dyn arall: canys ni edrychent arno megys 
gormeswr, yr hwn oedd yn ceisio elw, íe, yr elw hwnw sydd 
yn llygru yr enaid, oblegid ni fynodd efe eu cyfoeth hwynt, ac 
mi ymhyfrydodd mewn tywalÌt gwaed; eithr efe a sefydlodd 
heddwch yn y tir, ac a ganiataodd i'w bobl gael eu gwaredu o 
bob math o gaethiwed; am hyny, hwy a'i 'parchent ef, ïe, yn 
fawr iawn. A bnu iddynt benodi barnwyr i lywodraethu 
arnynt, neu i'w barnu yn oly gyfraith; ahyn a wnaethant 
trwy yr holl dir. 

A bu i Alma gael eì benodi i fod yn brif farnwr blaenaf, 
gan mai efe hefyd oedd yr archoffeiriad, trwy fod eì dad wedi 
cyflwyno y swydd iddo, ac wedi rhoddi iddo ofal holl achosion 
y deyrnas. Ac yn awr, darfu i* Alme rodio yn ffyrdd yr Ar- 
glwydd, a chadw ei orchymynion, a barnu barnedigaethau 
cyfiawn ; ac yr oedd heddwch gwastadol trwy y tir; ac felly 
':y dechreuodd teyrnasiad y barnwyr trwy holl dir Zarahemla, 
yn mhlith yr holl bobl a elwid Nephiaid; ac Alma oedd y prif 
farnwr blaenaf. Ac yn awr, dygwyddodd i'w dad farw, gan 
fod yn ddwy flwydd a phedwar ugain oed, wedi byw i gyflawni 
gorchymynion Duw. 

A bu i Mosiah farw hefyd, yn y drydedd flwyddyn ar ddeg 
ar hugain o'i deyrnasiad, gan fod yn dair blwydd a thrigain 
oed; gan wneuthur yn y cyfan bum cant a naw mlynedd o'r 
amser y gadawodd Lehi Jerusalem; ac felly y terfynodd 
teyrnasiad y breninoedd ar bobl Nephi; ac felly y terfynodd: 
4yddiau Alma, yr hwn oedd sylfaenydd eu heglwys.. 


£80 LLYFR ALM A> 


LLYFR ALMA, 


MAB ALMA. 


PENNOD I. 


Hanes Alma, yr hwn oedd mab Alma y cyntaf, a Phrif Farnwr ar 
bobl Nephi, ae. hefyd yr Archoffeiriad. dros yr Eglwys. Hanes 
am deyrnasiad y Barnwyr, a'r rhyfeloedd a'r amrafaelion yn 
mhlith y bobl. Ac hefyd, hanes am ryfel rhwng y N«phiaid a'r 
Lamaniaid, yn ol cof-lyfr Alma y cyntaf, â'r Prif Farnwr. 


YN awr, dygwyddodd yn y flwyddyn gyntaf o deyrnasìad y 
Barnwyr ar bobl Nephi, o'r amser hŵn yn mlaen, gan fod 
brenin Mosiah wedi myned ar hyd ffordd yr holl ddaear, wedí 
milwrio milwriaeth dda, a rhodie yn uniawn gerbron Duw, 
heb adael neb ì deyrnasu yn eile; er hyny, efe a sefydlodd 
gyfreithiau, a hwy a gydnabyddwyd gan y bobl; am hyny yr 
oedd yn rhaid iddynt lynu wrth y cyfreithiau a wnaeth efe. 

A bu yn y flwyddyn gyntaf o deyrnasiad Alma ar yr orsedd 
farnol, i ddyn gael ei ddwyn ger ei fron i'w farnu; dyn mawr, 
ac yn enwog am ei fawr nerth; ac yr oedd wedi bod o am- 
gylch yn mhlith y bobl, yn pregethu iddynt yr hyn a alwai yn 
air Duw, gan guro ar yr eglwys; gan draethu wrth y bobl 
y dylai pob offeiriad ac athraw fod yn boblogaidd; ac na 
ddylent weithio â'u dwylaw, eithr y dyÌent gael eu cynnal gan 
y bobl: ac efea dystiolaethodd hefyd wrth y bobl yr achubid 
holl ddynolryw yn y dydd diweddaf, ac nad oedd achos iddynt 
ofni na chrynu, eithr y gallent ddyrchafu eu penau a gorfoleddu z 
canys yr Arglwydd a greodd bob dyn, ac a waredodd bob dyn; 
ac yn y diwedd, pob dyn a gai fywyd tragywyddol. A bu iddo 
ddysgu y pethau hyn gymmaint, nes y credodd llawer ei eiriau, 
îe, gynnifer nes y dechreuasant eì gynnorthwyo a rhoddi arian 
iddo; ac efe a ddechreuodd ymddyrchafu yn malchder ei calon, 
a gwisgo dillad tra chostfawr ; ïe, a dechreuodd hyd y nod ì 
sefydlu eglwys. yn ol fel y pregethai. 

A bu fel yr oedd efe yn myned i bregethu i'r rhai a gredent 
ci eiriau, iddo gyfarfod â dyn a berthynai i cglwys Ddnw, ïe, 
sef un o'i hathrawon; ac efe a ddechreuodd ymddadleu ag ef 
yn llym, fel yr arweiniai ymaith bobl yr eglwys; cithr y dyn 
a'i gwrthsafodd ef, ac a'i ceryddodd â geiriau Duw. Yn awr, 
cnw y dyn oeìd Gideon; ac efe oedd yr hwn fu yn offeryn 
yn nwylaw Duw, i waredu pobl Limhi o gaethiwed. Yn awr, 
o herwydd i Gideon i'w wrthsefyll ef â geiriau Duw, efe a 
didiodd wrth Gideon, ac a dynodd ei gleddyf ac a ddechreuodd 


LLYFR ALYA. 181 


w^ daraw. A chan fod Gideon yn hen mewn oedran, nid oedd 
“vyn alluog i wrthsefyll ei ergydion; am hyny efe a laddwyd 
*rwy y cleddyf; a'r dyn a'i lladdodd ef a gymmerwyd gan 
Tbobl yr eglwys, ac a ddygwyd gerbron Alma, i gael ei farnu 
yn ol y trosedd ag oedd wedi ei gyflawni. A bu iddo 
sefyll gerbron Alma, a dadleu drosto ei hun gyda llawer o 
eofndra. Ond Alma a ddywededd wrtho, Wele, dyma y waith 
gyntaf i grefydd-dwyll gael ei ddwyn i blith y boblhyn. Ac 
«wele, nid yn unig yr wyt ti yn euog o grefydd-dwyll, eithr ym- 
<lrechaist eî ddirgymhell â'r cleddyf; a phe cawsai ecrefydd- 
«wyll eì ddirgymhell yn mhlith y bobl hyn, profai yn ddinystr 
hollol iddynt. A thi a dywelltaist waed dyn cyfiawn, ïe, dyn 
a wnaeth lawer o ddaioni yn mhlith y bebl hyn ; a phe arbed- 
€m di, deuai ei waed ef arnom mí í ymddial ; gan hyny, con- 
demnir di ì farw, yn ol y gyfraith a roddwyd ií ni gan Mosiah, 
ein brenin diweddaf; ahi a gydnabyddwyd gan y bobl hyn ; 
am hyny, rhaid i'r bobl hyn lynu wrth y gyfraith. 

A ba ìddynt eì gymmeryd ef; a'ì enw oedd Nehor; a dygas- 
ant ef íben bryn Manti, ac yno gwnaeth yn hysbys, neu yn 
hytrach addefodd, rhwng nefoedd a daear, fod yr hyn a ddysg- 
odd i'r bobl yn groes i air Duw; a dyoddefodd yno farwol- 
aeth waradwyddus. Er hyny, ni ebttaliodd hyn ledaeniad 
€refydd-dwyll trwy y tir; canys yr oedd lawer & garent bethau 
gwageddus y byd,a hwy a aethant allan gan bregethu gau- 
athrawiaethau; a hyn & wnaethenter mwyn cyfoeth ac an- 
rhydedd. Etto, nì feiddient ddywedyd celwydd, os byddai 
yn hysbys, rhag ofn y gyfraith, canys yr oedd celwyddwyr yn 
cael eu cospi; am hyny cymmerent arnynt i bregethu yn ol eu 
crediniaeth: ac yn awr, nis gallai y gyfraith gael awdurdod ar neb 
oblegid ei grediniaeth, Ae ni feiddient ladrata, rhag ofn ygyfraith; 
canys y cyfryw a gospid ; a€ ni feiddient yspeilio, na llofruddio 
ychwaith ; canys yr hwn a lofruddiai, a gospid ìi farwolaeth. 

Eithr dygwyddodd ibwy bynag na pherthynent ì eglwys 
Dduw, ddechreu erlid y rhaia berthynent i eglwys Dduw, ac 
wedi cymmeryd arnynt enw Crist; ïe, erlidiasant hwynt, ac 
a'u blinasant â phob math o eiriau, a hyno herwydd eu gos- 
t£yngeiddrwydd ; o herwydd nad oeddynt yn falch yn ngolwg 
&€s hunain, ac o herwydd eu bod yn cyfranu gair Duw, y naill 
í'r llall, heb arian ac heb werth. Yn awr, yr oedd cyfraith gaeth 
4m mhlith pobl yr eglwys, na fyddai iun dyn, perthynol i'r eg- 
lwys, godi ac erlid y rhai ni pherthynent i'r eglwys, acna fyddai 

erlidigaeth yn mhlith eu hunain. Etto yr oedd llawer yn eu plith 
a ddechreuasant fod yn feilchion, a dechreu ymddadleu yn boeth 
s'u gwrthwynebwyr, hyd at ergydio; ïe, hwy a darawent eu 
gilydd â'u dyrnau. Yn awr, yr oedd hyn yn yr ail flwyddyn 
o deyrnasiad Alma, ac yr oedd yn achos o fawr ofid i'r 
€glwys ; ïe, yr oedd yn achos o fawr brofiad gyda'r eglwys; 
€anys yr oedd calonau llaweroedd wedi caledu, a'u henwau 
wedi eu dileu, fel na choâd hwynt mwyach yu mhlh 


1S8> LLYFR ALMA. 


pobl Dduw. A llaweroedd hefyd a giliasant o'u mysg hwy ——- 
Yn awr, yr oedd hyn yn fawr brofiad i'r rhai a safasant 
gadarn yn y ffydd; eíto, hwy a fuont yn sicr a diysgog ìi gaen, 
gorchymynion Duw, a dyoddefasant gydag amynedd yr erl Z«d. 
igaethau a gruglwythwyd arnynt. A phan adawai yr offer 
iaid eu gwaith, er cyfranu gair Duw i'r bobl, y bobl. hefycll a 
adawsent eu gwaith i wrandaw gair Duw. _ Ac ar ol i'r oí»ir- 
iad gyfranu iddynt air Duw, hwy 32. ddyehwelent oll draehefh 
gyda diwydrwydd at eu gwaith; a'r offeiriad ni chyfrifai ei 
hun yn uwch nâ'i wrandawyr ; canys: nid oedd y pregethwr yn 
ddim gwell nâ'r gwrandawr, ac nid oedd yr athraw yn ddi 
gwell nâ'r hwn a ddysgid; ac felly yr oeddynt oll yn gydradd, 

a hwy a weithiasan$ oll, pob dyn yn ol ei allu: a hwy a gyfran- 
asant o'u heiddo, peb dyn yn ol yr hyn oedd ganddo, i'r tlawd, 
a'r anghenog, a'r claf, a'r cystuddiedig; ae ni wisgent ddillad 
costfawr, etto yr oeddynt yn ddillyn a. phrydferth ; ae felly y 
sefydlasant achosìîon yr eglwys; ac felly y dechreuasant gael 
heddwch gwastadol drachefn, yn ngwyneb eu holl erlidigaeth- 
au. Ac yn awr,o herwydd diysgogrwydd yr eglwys, hwys 
ddechreuasant fod yn dra chyfeethog ; gan feddu eyflawnder o 
bob peth oedd arnynt ei eisieu; a chyflawnder e dda ac e ddef- 
aid, a phesgedigïon o bob math, ac hefyd gyflawnder o ŷd,ac o 
aur, ac oarian, ac o bethau gwerthfawr ; a chyflawnder o sidan 
allan main cyfrodedd, a phob math o frethyn cartrefol. Ac 
felly yn eu hamgylchiadau llwyddiannus ni anfonasant ymaith 
neb ag oedd yn neeth, neu yn newynog, neu yn sychedig, neu yn 
glaf, neu yn ddiamgeledd ; ac ni osodasant eu calonau ar gyfoeth ; 
am hyny yr oeddynt yn haelionus wrth bawb, hen ac ieuane, 
rhydd o chaeth, gwrryw a benyw, pa un bynag aì allan o'r 
eglwys neu yn yr eglwys, gan fod yn ddidderbyn wyneb tuag 
at y rhai oedd mewn eisieu: ae felly y llwyddasant ac y 
daethant yn llawer mwy cyfoethog, nâr rhai nì pherthynent 
i'w heglwys. Canys yr oedd y rhai ni pherthynent ì'w heglwys 
hwy, yn ymbleseru mewn swyngyfaredd, ac mewn eilun-addol- 
iaeth neu segurdod, ac mewn gwag-siarad, ac mewn cenfigenaun 
ac amryson ; gan wisgo dillad coetfawr, gan fod wedi ymddyr- 
chafu mewn balchder yn ngolwg eu hunain ; gan ddywedyd 
celwydd, lladrata, yspeilio, puteinio, a. llofruddio, a phob math 
o ddrygioni; er hyny, gosodwyd y gyfraith mewn grym ar yr 
holl rai a'i troseddent, gymmaint ag oedd yn bosibl. 

A dygwyddodd, trwy weinyddu y gyfraith arnynt fel hyn, 
gan ddyoddef o bob dyn yn ol yr hyn a wnaeth, ìddynt ddyfod 
yn fwy llonydd, ac ni feiddient gyflawni un math e ddrygioni, 
os byddai yn hysbys; o ganlyniad, bu cryn heddwch yn mysg 
pobl Nephi, hyd y bummed flwyddyn o deyrnasiad y barnwyr. 
A bu yn nechreu y bummed flwyddyn o'u teyrnasiad, i ymra- 
fael ddechreu fod yn mhlith y bobl, yr hwn a achlysurwyd gan 
ryw ddyn a elwid Amlici; yr hwn oedd yn ddyn tra chyfrwys, ïe, 
y1 ddyn doeth, o ran doethineb y byd; ac yr oedd efe yn ol urdd 


ELYFR ALMA. 183 


'2y dyna ìaddodd Gideon â'r cleddyf, yr hwn a ddienyddiwyd yn 
vl y gyfraith. Yn awr, yr oedd yr Amlici hwn, trwy eì gyfrwys- 
dra, wedi tynu llawer o bobl arei ol; ïe, gynnifer, nes y dechreu- 
asant fod yn dra galluog ; a dechreuasant geisio gosod Amlici yn 
frenin ar y bobl. Yn awr, yr oedd hyn yn peri arswyd i bobl yr 
eglwys, ac hefyd i'r holl rai na thynwyd ymaith ar ol daliadau 
Amlici; canys hwy a wyddent, yn ol eu cyfraith hwy, fod yn 
rhaid i bethau felly gael eu sefydlu trwy lais y bobl; gan hyny, 
pe byddai yn bosibl i Amlici ennill llais y bebl, ac yntau yn 
ddyu drygionus, efe a'u hamddifadai hwynt»o'u hiawnderau a'u 
breintiau eglwysig, &c.; canys ei fwriad ef oedd dinystrio 

wys Dduw. 

A bu i'r bobl ymgynnull ynghyd trwy -yr holl dir, pob dyn yn 
ol eì feddwl, pa un bynag ai drosneu yn erbyn Amlici, yn dor- 
feydd gwahanol, gan gael llawer o ymddadleu ac amrysonau 
rhyfeddol yn mhlith eu gilydd; ac.felly yr ymgynnullasant 
ynghyd i roddi eu lleisiau ynghylch y mater; a hwy a_ osod- 
wyd gerbron y barnwyr. A dygwyddodd i lais y bobl fod yn 
erbyn Amlici, fel na 'wnaethwyd ef yn frenin ar y bobl. Yn 
awr, achosodd hyn lawenydd mawr yn nghalonau y rhai oedd- 
ynt yn ei erbyn ef; eithr Amlici a gynhyrfodd y rhai oeddynt 
o'i blaid ef, i ddigofaint yn erbyn y rhai nad oedd o'i blaid. 

A bu iddynt ymgynnull ynghyd, a chyssegru Amlici yn 
frenin arnynt. Yn awr, pan wnaethwyd Amlici yn frenin 
arnynt, efe a orchymynodd iddynt gymmeryd i fyny arfau yn 
erbyn eu brodyr; a hyn a wmaeth, fel y darostyngai hwynt 
iddoef. Yn awr,pobl Amliei a wahaniaethwyd ag enw Amli- 
ci, gan gael eu galw yn Amliciaid; a'r gweddill a alwyd yn 
Nephiaid, neu bobl Dduw; am hyny, yr oedd pobl y N tephiaid 
yn hysbys o fwriad yr Amliciaid, a hwy a barotoisant i'w cyf- 
arfod hwynt; ïe, hwy a arfogasant eu hunain â chleddyfau, ac 
â chrymgleddyfau, ac â bwaau, ac a saethau, ac â cheryg, ac â 
ffyn-tafl, ac â phob math o arfau rhyfel ; ac felly yr oeddynt yn 
barod i gyfarfod â'r Amliciaid yn amser eu dyfodiad. A hwy 
a benodasant iddynt gadbeniaid, uwch gadbeniaid, a phen- 
gadbeniaid, yn ol eu rhifedi. 

A bu i Amlici arfogi eì wyr yntau â phob math o arfau 
yhyfel; ac hefyd penododd lywodraethwyr a phenaethiaid ar ei 
bobl, i'w harwain hwynt i ryfel yn erbyn eu brodyr. A bu i'r 
Amliciaid ddyfod ì fynydd Amnihu, yr hwn oedd y tu dwyrein- 
íol i afon Sidon, yr hon a redai gerllaw tir Zarahemla, ac yno y 
dechreuasant ryfela â'r Nephiaid. Yn awr, Alma, gan fod. yn 
brif farnwr, a llywodraethwr pobl Nephi, a aeth i fyny gyda'i 
bobl, ïe, gyda'i gadbeniaid, a'i ben-eadbeniaid, ïe,o flaen ei 
fyddinoedd, yn erbyn yr Amliciaid i ryfel; a hwy a ddechreu- 
asant ladd yr Amliciaid ar y mynydd y tu dwyreiniol i Sidon. 
A'r Amliciaid a ymdrechasant â'r Nephiaid gyda nerth mawr, 
yn gymmaint nesi lawer o'r Nephiaid syrthio o flaen yr Am- 
íiciaid; er hyny, yr Arglwydd a gryfhaodd ddwylaw y Neph- 


I84 LLYFR ALMA. 


iaid, fel y lladdasant yr Amliciaid â lladdfa fawr, nes y dech- 
reuasant ffoio'u blaen hwynt. A bu i'r Nephiaid ymlid yr 
Amliciaid yr holl ddiwrnod hwnw, a'u lladd hwynt â lladdfs 
fawr, yn gymmaint ag ì ddeuddeg mil pum cant a deuddeg ar 
hugain o eneidiau gael eu lladd o'r Amliciaid ; ac yr oedd weli 
eu lladd o'r Nephiaid, chwech mil pum cant a dau a thrigain e 
eneidiau. 

A dygwyddodd pan nad allai Alma ymlid yr Amliciaid ddim 
yn hwy, efe a berodd i'w bobl godi eu pebyll, yn nyffryn Gidl- 
eon, gan y gelwid y dyffryn ar ol y Gideon hwnw a laddwyd 
gan law Nehor â'r cleddyf; ac yn y dyffryn hwn y cododd y 
Nephiaid eu pebyll dros y nos.. Ac Alma a anfonodd ysbiwyr 
i ddilyn gweddill yr AmMhciaid, fel y gwypai am eu trefniadau 
a'u cynllwyniau, fel y gallai wylio ei hun rhagddynt, a chadw& 
bobl rhag cael eu dyfetha. Yn awr, y rhai a ddanfonodd allsn 
i wylio gwersyll yr Amliciaid, a elwid Zeram, ac Amnor, a Mab- 
ti,a Limher; y rhai hyn oedd y rhai a aethant allan gyds'n 
gwyr i wylio gwersyll yr Amliciaid. 

' A bu dranoeth iddynt ddychwelyd ï wersyll y Nephiaid 
mewn brys mawr, wedì brawychu yn ddirfawr, a'u taraw gan 
fawr ofn, gan ddywedyd, Nï a ddilynasom wersyll yr Amliciaìd, 
ac er ein syndod mawr, yn nhir Minon, uwchlaw tir Zarahemìs, 
yn rhediad tir Nephi, nì s welsom lu mawr o'r Lamaniaid ; ac 
wele, mae yr Amlieiaid wedi ymuno â hwynt, ac y maent ar 
ein brodyr yn y tir hwnw; &c y maent hwy yn ffoi o'n blaen 
gyda'u deadelloedd, aw gwragedd, a'u plant, tuag at ein dinas 
ni ; ac oddìeìthr ì ni wneyd brys, hwy a gymmerant feddiant 
o'n dinas; a'n tadau, a'n gwragedd, a'n plant a gânt eu lladd. 

A bu i bobl Nephi gymmeryd eu pebyll, a chychwyn o ddyff- 
ryn Gideon tua eu dinas hwy, yr hon oedd dinas Zerahemìa. 
Ac wele, pan yr oeddynt yn croesi afon Sidon, y Lamaniaìd a'r 
Amliciaid, gan fod mor lliosog braidd, fel pe byddai, â thywod 
y môr, a ddaethant arnynt i'w dinystrio; er hyny, y Nephiaid 
a nerthwyd gan law yr Arglwydd, gan eu bod wedi gweddio yn 
ffyddiog arno, am iddo eu gwaredu allan o ddwylaw eu gelyn- 
ion; am hyny, yr Arglwydd a wrandawodd eu cri, ac a'u nerth- 
edd hwynt, a'r Lamaniaid a'r Amlicìaìd a syrthiasant o'u blaen 
hwynt. A bui Alma ymladd ag Amlici â'r cleddyf, wyneb yn 
wyneb; a hwy a ymdrechasant yn nerthol â'u gilydd. - 

A bui Alma,gan fod yn wr Duw, ac yn ymarfer llawer o 
ffydd, waeddi, gan ddywedyd, O Arglwydd, trugarha ac arbed 
fy mywyd, fel y gallaf fod yn offeryn yn dy ddwylaw i achub a 
chadw y bobl hyn. Yn awr, aroì ì Alma ddywedyd y geiriau 
hyn, efe a ymdrechodd drachefn ag Amlicì; a nerthwyd ef 

maint nes y Ìladdodd Amlici â'r cleddyf. Ac efe a ym- 
drechodd hefyd â brenìn y Lamaniaid; eithr brenin y Laman- 

iaid a ffodd yn eì ol o flaen Alma, ac a ddanfonodd ei wylwyr i 

ymdrechu ag Alma. Eithr Alma,a'i wylwyr yntau, a ym- 

drechasant â gwylwyr brenin y Lamaniaid, byd nes y lladdodd 


LLYFR ALMA. 185 


vc y gyrodd hwynt yn ol; ac felly y cliriodd efe y maes, neu yn 
aytrach y geulan, yr hon oedd y tu gorllewinol i anfon Sidon, 
gam daflu cyrff y Lamaniaid a laddwyd i ddyfroedd Sidon, fel 
7 gallai ei bobl ef gael llei groesi ac ymladd â'r Lamaniaid a'r 
Amliciaid, ar ochr orllewinol afon Sidon. 

a dygwyddodd, wedi iddynt oll groesi afon Sidon, i 'r Laman- 
aid a'r Amliciaid ddechreu ffoi o'u blaen, er eu bod hwy mor 
liosog fel nas gellid eu rhifo; a hwy a ffoisant o flaen y Neph- 
aid tua'r anialwch, yr hwn oedd ar y tu gorllewinol a gog- 
eddol, ymaith tuhwnt i gyffiniau y tir; a'r Nephiaid a'u hym- 
ìidisannt â â'u holl allu, ac a'u lladdasant hwynt; ïe, eyfarfuwyd 
| hwynt ar bob llaw, a lladdwyd, a gyrwyd hwynt, hyd nes y 
mweant eu gwasgaru tua'r gorllewin, a'r gogledd, hyd. nes y 
:yrhaeddasant yr anialwch, yr hwn a elwid Hermounts; ac 
iwn oedd y cwr hwnw o'r anialwch a ddifwynid gan fwystfilod 
pwylltion ” rheibus, A bui lawer feirw yn yr anialwch o'u 
iarchollion, ac a ddyfethwyd gan y bwystfilod hyny, ac hefyd 
'ylturiaid yr awyr; ac y mae eu hesgyrn wedi eu cael, ac wedi 
m» pentyru ar y ddaear, 

4. bu i'r Nephiaid, y rhai ni laddwyd ag arfau rhyfel, ar ol 
sBaddu yrhai a laddwyd,—yn awr,ni chyfrifwyd y rhifedi a 
Isddwyd, o herwydd lliosogrwydd eu rhifedi; — ar ol iddynt 

claddu eu meirw, hwy a ddychwelasant 'ol i'w tiroedd, 
bo i'w tai, ac at eu gwragedd, a'u plant. Yn awr, yr oedd llaw- 
mo wragedd a phlant wedi eu lladd â'r cleddyf, ac hefyd llawer 
D'u da a'u defaid; ac hefyd dinystriwyd llawer o'u maesydd 
ŷd, canys hwy a fathrwyd gan y lluoedd gwŷr. Ac yn awr, 
gynifer ag a laddwyd o'r Lamaniaid a'r Amliciaid, ar lân afon 
idon, a daflwyd ì ddyfroedd Sidon; ae wele, mae eu hesgyrn 
eigion y mmôr, ac y maent yn llawer. A'r Amliciaid a wa- 
iaethid oddiwrth y Nephiaid, eanys hwy a nodent eu hun- 
ain â lliw coch yn eu talcenau, yn ol arfer y Lamaniaid; etto, 
nid oeddynt wedi eillio eu penau fel y Lamaniaid. Yn awr, yr 
oedd penau y Lamaniaid wedi eu heillio; ac yr oeddynt yn 
goethion, oddìeithr y croen & wregysent o amgylch eu lwynau, 
ae hefyd eu harfogaeth, yr hon a wregysent o'u hamgylch, a'u 
bwaau a'u saethau, a'u ceryg, a'u ffyn-tafl, &c. Ac yr oedd 
awyn y Lamaniaid yn dywyll, yn ol y nod a osodwyd ar eu 
iadau, yr hwn oedd yn felldith arnynt, o herwydd eu trosedd 
y'u gwrthryfel yn erbyn eu bredyr, y rhai a gynnwysent Nephi, 
Jacob, a Joseph, a. Sam, y rhai oeddynt ddynion cyfiawn a sant- 
aidd. A'u brodyr a geisient eu dyfetha hwynt; am hyny, 
hwy a felldithiwyd; a'r Arglwydd Dduw a osododd nôd arnynt, 
ie, ar Laman a Lemuel, ac hefyd ar feibion Ishmael, a'r gwrag- 
»id Ishmaelaidd ; a hyn a. wnaed. fel y gwahaniaethid eu had 
hwynt oddiwrth had eu brodyr, fel trwy hyny y cadwai yr 
Arglwydd Dduw ei bobl, fel na chymmysgent a chredu traddod- 
iadau anghywir, yr hyn a brofai iddynt yn ddinystr. 
A bui bwy bynag a gymmysgai ei had ag eiddo y Lamau- 


186 LLYFR ALMA. 


iaid, y byddai iddo ddwyn yr un felldith ar ei had yntau; am 
hyny, pwy bynag a oddefai i'w hun gael ei arwain ymaith gan y 
Lamaniaid, a elwid yn ol yr enw hwnw, ac yr oedd nod yn cael 
ei osod arno. A bu pwy bynag ni chredent yn nhraddodiad y 
Lamaniaid, eithr a gredent y cof-lyfrau hyny a ddygid allan e 
wlad Jerusalem, ac hefyd yn nhraddodiad eu tadau, yr hwn 
oedd yn gywir, y rhai a gredent orchymynion Duw, ac a'u 
cadwent, a elwid yn Nephiaid, neu bobl Nephi, o'r amser hwnw 
allan; a hwynthwy yw y rhai sydd wedi cadw y cof-lyfrau ag 
sydd yn gywir am eu pobl hwy, ac hefyd am bobl y Laman- 
iaid. Yn awr,ni a ddychwelwn etto at yr Amliciaid, eanys 
yr oedd nod hefyd wedi eì osod arnynt hwythau; ïe, hwy a 
osodasant y nod arnynt eu hunain, ïe, sef nod o liw coch ar eu 
talcenau. Felly y cyflawnir gair Duw, canys y rhai hyn ydynt ; 
y geiriau a lefarodd efe wrth Nephi—Wele, y Lamaniaid a ” 
felldithiais, ac mi a osodaf nod arnynt, fel y gwahaniaether - 
hwy a'u had oddiwrthyt ti a'th had, o'r amser hwn allan ac yn _- 
dragywydd, oddieithr iddynt edifarhau zm eu drygioni, a throi y 
ataf fì, fel y cymmerwyf drugaredd arnynt. A thrachefn, mia —- 
osodaf nod ar yr hwn a gymmysga ei had gyda'th frodyr, fel y — 
melldithier hwythau hefyd. A thrachefn, mi a. osodaf nod ar — 
yr hwn aymladdo yn dy erbyn di a'th had. A thrachefn, __., 
meddaf, yr hwn a ymadawo oddiwrthyt, ni elwir mwyachdy. —w/ 
had di; ac mi a'th fendithiaf di, &c., a phwy bynag a elwiryn sm 
had i ti, o'r pryd hwn allan ac yn dragywydd; a'r rhai hyn «mr 
oedd addewidion yr Arglwydd ií Nephiac ì'w had. Yn awr,ni IF i 
wyddai yr Amliciaid eu bod yn cyflawni geiriau Duw, pan amr 
ddechreuasant nodi eu hunain yn eu talcenau; er hyny, daeth- —— 
ant allan mewn gwrthryfel agored yn erbyn Duw; am hyny,,— > 
yr oedd yn rhaid i'r felldith syrthio arnynt. Yn awr,mi am 
ewyllysiwn i chwi ganfod iddynt hwy ddwyn y felldith arnynt 
eu hunain; ac felly y mae pob dyn a felldithir, yn dwyn arnam— 
ei gondemniad ei hun. 

Yn awr, dygwyddodd cyn pen llawer o ddyddiau ar ol ymw 
frwydr a ymladdwyd yn nhir Zarahemla, gan y Lamaniaid a mmm 
Amliciaid, fod byddin arall o'r Lamaniaid wedi dyfod arbobZ 
Nephi yn yr un man ag y cyfarfu y fyddin gyntaf â'r Am—-:: 7 
liciaid. A bu i fyddin gael ei danfon i'w gyru hwynt allan o'rr— 
tir. Yn awr, gan fod Alma eì hun wedi ei gystuddio gar— 
archoll, nid aeth ìi fyny i ryfel y waith hon yn erbyn y Laman-  — 
iaid ; eithr efe a anfonodd fyddin liosog yn eu herbyn hwynt ; 
a hwy a aethant i fyny ac a laddasant lawer o'r Lamaniaid, am 
a yrasant y gweddill o honynt allan o gyffiniau eu tir; ac yn -—*miB 
hwy a ddychwelasant drachefn, ac a ddechreuasant sefydl—mmEJ 
heddwch yn y tir, gan na flinid hwy mwyach am dro gan e «r 
gelynion. Yn awr, yr holl bethau hyn a wnaethwyd, ïe, y” F 
holl ryfeloedd a'r amrafaelion hyn a ddechreuwyd ac a orphesr ï - 
wyd yn y bummed flwyddyn o deyrnasiad y Barnwyr; ac mew” vs? 
nn flwyddyn gyrwyd miloedd a degau o filoedd o eneidiau -s 7 






LLYFR ALMA. 187 
byd tragywyddol, i fedi eu gwobr yn ol eu gweithredoedd, pa 
un bynag a fuont ai da neu ddrwg, i fedi dedwyddwch tra- 
gywyddol neu drueni tragywyddol, yn ol yr ysbryd y bu iddynt 
wrandaw ac ufyddhau iddo, pa un bynag ai ysbryd da neu un 
drwg; canys y mae pob dyn yn derbyn cyflog gan yr hwn y 
gwrandawodd ac yr ufyddhaodd iddo, a hyn yn ol geiriau 
ysbryd y brophwydoliaeth; am hyny, bydded yn oly gwir- 
ionedd. Ac felly y terfyna y bummed flwyddyn o deyrnasiad 
y Barnwyr. 


PENNOD IL 


YN awr, dygwyddodd yn y chwechfed flwyddyn o deyrnasiad y 
Barnwyr ar bobl Nephi, nad oedd amrafaelion na rhyfeloedd yn 
nhir Zarahemla; eithr y bobl a ofidiwyd, ïe, a ofidiwyd yn fawr 
oblegid colli eu brodyr, ac oblegid colli eu da_a'u defaid, ac 
hefyd oblegid colli eu maesydd o ŷd, y rhai a fathrwyd dan 
draed ac a ddinystriwyd gan y Lamaniaid, ac yr oedd. eu gofid 
mor f&wr nes yr oedd gan bob enaid achosi alaru, a chredent 
fod barnedigaethau Duw wedi eu danfon arnynt, o herwydd eu 
drygioni a'u ffieidd-dra; am hyny, hwy a ddeffrowyd i gofio eu 
dyledswydd. A hwya ddechreuasant sefydlu yr eglwys yn 
fwy cyflawn ; ïe, a bedyddiwyd llaweroedd yn nyfroedd Sidon, 
ac a unwyd ag eglwys Dduw ; ïe, hwy afedyddiwyd gan law 
Alma, yr hwn oedd wedi ei gyssegru yn archoffeiriad dros 
bobl yr eglwys, gan law oi dad Alma. 

A dygwyddodd yn y seithfed flwyddyn o deyrnasiad y 
Barnwyr, fod ynghylch tair mila phum cant o eneidiau wedi 
ymuno ag eglwys Dduw, ac wedi eu bedyddio. Ac felly y 
terfynodd y seithfed flwyddyn o deyrnasiad y Barnwyr ar 
bobl Nephi; ac yr oedd heddwch gwastadol yr holl amser 
hwnw. 

A bu yn yr wythfed flwyddyn o deyrnasiad y Barnwyr, i 
bobl yr eglwys ddechreu ymfalchïo, o herwydd eu mawr gyf- 
oeth, a'u sidan teg, a'u llian main cyfrodedd, ac o herwydd 
amlder eu da a'u defaid, a'u haur, a'u harian, a phob math o 
bethau gwerthfawr, y rhai a gawsant trwy eu diwydrwydd ; ac 
yn yr holl bethau hyn yr oeddynt wedi ymdderehafu yn 
malchder eu golygon, canys hwy a ddechreuasant wisgo dillad 
tra chostfawr. Yn awr, yr oedd hyn yn achos o fawr dristwch 
i Alma,ïe,ac i lawer o'r bobla gyssegrodd Alma i fod yn 
athrawon, ac offeiriaid, ac henuriaid dros yr eglwys; ïe, yr 
oedd llawer o honynt yn gofidio yn flin oblegid y drygioni a 
ganfyddent oedd yn dechreu bod yn mhlith eu pobl. Canys 
hwy a welent ac a ganfyddent gyda llawer o dristwch, fod pobl 
yr eglwys yn dechreu ymddyrchafu yn malchder eu golygon, 
ac yn gosod eu calonau ar gyfoeth, ac ar wag bethau y byd; 


188 LLYFR ALMA. 


eu bod yn dechreu myned yn watwarìlyd tuag at eu gilydd. &c 
yn dechreu erlid y rhai ni chredent yn ol ewyllys a dymun Ê ad 
eu hunain. Ac felly yn yr wythfed flwyddyn hon o deyrrm. 25 
iad y Barnwyr, dechreuodd bod amrafaelion mawrion yn 
mhlith pobl yr eglwys; ïe, yroedd cenfigenau, ac amryson, 8 
malais, ac erlidiau, a_ balchder, ïe, mwy nâ balchder y rha ni 
phorthynent ì eglwys Dduw. Ac felly y terfynodd yr wythfed 
wyddyn o deyrnasiad y Barnwyr; ac yr oedd drygionì yr 
eglwys yn faen tramgwydd mawr i'r rhaí ni pherthynent i'r 
eglwys; ac felly y dechreuodd yr eglwys fethu yn ei chynnydd. 

A bu yn nechreu y nawfed ftwyddyn, i Alma ganfod dryg- 
ioni yr eglwys, ac iddo ganfod hefyd fod esiampl yr eglwys yn 
dechreu arwain y rhai oeddynt anghredinwyr yn mlaen o un 
math o ddrygioni i'r llall, gan ddwyn yn mlaen felly ddinystr y 
bobl; ie, efe a ganfyddodd anghydraddoldeb mawr yn mhìith 
bobl, rhai yn ymddyrchafu yn eu balchder, yn diystyru erdil, 
gan droi eu cefnau ar yr anghenog, a'r noeth, a'r rhai oedd 
newynog, a'r rhai oedd yn sychedig, a'r rhai oedd yn glaf a 
chystuddiedig. Yn awr, yr oedd hyn yn achos mawr o alar y 
mhlith y bobl, tra yr oedd erejìl] yn iselhau eu hunain, gan 
amgeleddu y rhai a safent mewn anghen am eu 
megys cyfranu o'u heiddo i'r tlawd a'r anghenog; gan borthi y 
newynog, a dyoddef pob math o gystuddiau, er mwyn Crist, yr 
hwn a ddeuai yn ol ysbryd y brophwydoliaeth, gan edrych yn 
mlaen aty dydd hwnw, ac felly ddal gafael ar faddeuant es 
pechodau; wedi eu llanw o lawenydd mawr, oblegid adgyfodiad 
y meirw, ynol ewyllys, & gallu, a gwaredigaeth Iesu Grist o 
rwymau marwolaeth. 

Ac yn awr, dygwyddodd i Alma, ar ol gweled cystuddiau 
canlynwyr addfwyn Duw, a'r erlidiau a. gruglwythwyd arnynt 
gan weddill eî bobl, a gweled eu holl anghydraddoldeb, ddech- 
reu fod yn drist ìawn; er hyny,ni fethodd gaelo ysbrydlîyr 
Arglwydd. Ac efe a ddewisodd ddyn doeth, yr hwn oedd yn 
mhlith henuriaid yr eglwys, ac & roddodd iddo ef awdurdod yn 
aì llais y bobl, fel y gallai gael awdurdod i wneuthur cyfreith- 
iau yn unol â'r cyfreithiau ag oedd wedi eu rhoddi, ac i'w 
gosod mewn grym, yn ol drygioni a throseddau y bobl. Yn 
awr,enw y dyn hwn oedd Nephihah, ac efo a benodwyd yn 
brif farnwr ; ac efe a eìsteddodd ar yr orsedd farnol,i farnu â 
llywodraethu y bobl. Yn awr, ni roddodd Alma iddo ef 
swydd ofod yn archoffeiriad dros yr eglwys, eithr efe a gad. 
wodd y swydd o archoffeiriad iddo ef ei hun ; ond efe a roddodd 
yr orsedd farnol i Nephihah; a hyn a wnaeth,fel y gallai 
efe eì hun fyned allan i blith ei bobl, neu i blith pobl 
Nephi, fel y pregethai air Duw wrthynt, er eu cynhyrfu 
i goffadwriaeth am eu dyledswydd, ac fel y tynai i lawr 
trwy air Duw, yr holl falchder a'r cyfrwysdra, a'r holl amra- 
faelion ag oedd yn mhlith eì bobl, gan weled nas gallai eu 
hadferu, ond trwy ddwyn tystiolaeth bur yn eu hcrbyn hwynt. 


? 


LLYFR ALMA, 189 


Av felly yn nechreu y nawfed flwyddyn o deyrnasiad y Barn- 
wyr ar bobl Nephi, y rhoddodd Alma yr orsedd farnol i Nephi- 
hah, ac y cyfyngodd ei hun yn gwbl i archoffeiriadaeth urdd 
santaidd Duw, i dystiolaethu y gair, yn ol ysbryd dadguddiad a 
phrophwydoliaeth. 


PENNOD III. 


Y geiriau a draddododd Alma, yr Archoffeiriad, yn ol urdd. sant- 
aidd Duw, i'r bobl yn eu dinasoedd a'u pentrefi trwy y ttr. 


Ys awr, dygwyddodd i Alma ddechreu traddodi gair Duw 
wrth y bobl, yn gyntaf yn nhir Zarahemla, ac oddi yno (rwy 
holl dir. A'r rhai hyn yw y geiriau a lefarodd efe wrth 
yr eglwys ag oedd wedi eì sefydlu yn ninas Zarahemla, yn 

ei gof-lyfr eì hun, gan ddywedyd: Myfi, Alma, wedi fy 
nghyssegru gan fy nhad Alma, i fod yn archoffeiriad dros 
wys Dduw, gan ei fod ef wedi derbyn gallu ac awdurdod 
oddiwrth Dduw i wneuthur y pethau hyn, wele, meddaf wrth- 
ych, iddo ef ddechreu sefydlu eglwys yn y tir yr hwn oedd ar 
iau Nephi; ïe, y tir a elwid yn dir Mormon ; ïe, ac efe a 
fedyddiodd ei frodyr yn nyfroedd Mormon. Ac wele, meddaf 
wrthych, hwy a waredwyd o ddwylaw pobl y brenin Noah, 
trwy drugaredd a gallu Duw. Ac wele,ar ol hyny, hwy a 
ddygwyd i gaethiwed trwy ddwylaw y Lamaniaid yn yr anial- 
wch; ïe, meddaf wrthych, hwy a fuont mewn caethiwed, a 
thrachefn yr Arglwydd a'u gwaredodd hwynt o gaethiwed trwy 
allu ei air; ac nì a ddygwyd i'r tir hwn, ac yma y dechreuas- 
om sefydlu eglwys Dduw trwy y tir hwn hefyd. Ac yn awr, 
wele, meddaf wrthych, fy mrodyr, y rhaì a berthynwch i'r 
eglwys hon, a ydych chwi yn ddigonol wedi cadw yn eich cof 
gaethiwed eich tadau? Iê, ac a ydych yn ddigonol wedi cadw 
yn eich cof ei drugaredd a'i hir-amynedd tuag atynt? Ac yn 
mhellach, a ydych yn ddigonol wedi cadw yn eich cof ei fod 
wedi gwaredu eu heneidiau rhag uffern? _ Wele, efe a gyfnew- 
idiodd eu calonau; ïe.efe a'u deffrodd hwynt o drwmgwsg, a 
deffroisant ìi Dduw. Wele, yr oeddynt,yn nghanol tywyllwch: 
er hyny, eu heneidiau a oleuwyd gan oleuni y gair tragywydd- 
dl; ie, hwy a amgylchwyd gan rwymau marwolaeth a chad- 
wyni uffern, ac yr oedd dinystr tragywyddol yn eu haros... Ac 
yn awr, gofynaf i chwi, fy mrodyr, A ddinystriwyd hwynt? 
Wele, meddaf wrthych, naddo. A thrachefn gofynaf, A ddryll- 
iwyd rhwymau marwolaeth, ac a ryddhawyd cadwynau uffern 
ag oedd yn eu hamgylchynu? Yr wyf yn dywedyd wrthych, 
Do, hwy a ryddhawyd, a'u heneidiau a ymcangasant, ac a gan- 
asant am gariad gwaredigol. Ac yr wyf yn dywedyd wrthych, 
eu bod hwy wedi eu hachub. _ Ac yn awr, gofynaf i chwi, ar ba 


190 LLYFR ALMA. 


ammodau y maent yn cael eu hachub? Iê, pa sail oedd ganddynt 
ì obeithioam iachawdwriaeth ? Pa beth yw yr achos eu bod wedi 
eu rhyddhau o rwymau marwolaeth? ïe,a chadwynau uffern 
hefyd ? Wele, mi a fedraf fynegi wrthych; oni chredodd fy nhad 
Alma y geiriau a draethwyd trwy enau Abinadi? Ac onid 
oedd efe yn brophwyd santaidd? Ai ni lefarodd efe eiriau 
l)uw, ac i'm tad Alma eu credu hwynt? Ac yn ol ei ffydd, 
gweithredwyd cyfnewidiad mawr yn eì galon. Wele, meddaf 
wrthych, mae hyn oll yn wir. Ac wele, efe a bregethodd y gair 
wrth eich tadau, a. gweithredwyd cyfnewidiad mawr hefyd yn 
eu calonau hwythau, a hwy a ymostyngasant, ac a osodasant 
eu hymddiried yn y gwir a'r bywiol Dduw. Ac wele, buont 
ffyddlawn hyd y diwedd ; am hyny, hwy a achubwyd. Ac yn 
awr, wele, gofynaf i chwi, fy mrodyr yn yr cglwys, A anwyd 
chwi yn ysbrydol o Dduw? A ydych wedi derbyn ei ddelw 
yneich gwynebpryd? A ydych wedi profi y cyfnewidiad 
mawr hwn yn eich calonau? A ydych yn ymarfer ffydd yn 
mhrynedigaeth yr hwn a'ch creodd? A ydych yn edrych 
yn mlaen â llygad ffydd, ac yn gweled y corff ;marwol hwn yn 
caelei gyfodi mewn anfarwoldeb, a'r llygredig hwn yn cael e 
gyfodi mewn anllygredigaeth, i sefyll gerbron Duw, i'w farnu 
yn ol y gweithredoedd a wnaed yn y corff marwol? I€ê, 
meddaf wrthych, a ellwch chwi ddychymmygu ynoch eich 
hunain eich bod yn clywed llef yr Arglwydd yn dywedyd 
wrthych, yn y dydd hwnw, Deuwch ataf, chwi rai gwynfyded- 
ig, canys wele, eich gweithredoedd a fuont yn weit oedd 
cyfiawnder ar wyneb y ddaear? Neu,a ydych yn dychym- 
mygu ynoch eich hunain y gellweh draethu celwydd wrth yr 
Arglwydd yn y dydd hwnw, a dywedyd, Arglwydd, ein gweith- 
redoedd ni a fuont weithredoedd cyâawn ar wyneb y ddaear, ac 
y gwna efe eich achub ? Neu, ynte, a ellwch ddychymmygu 
eich hunain wedi eich dwyn gerbron brawdle Duw, a'ch eneìdiau 
yn llawn euogrwydd a chnofeydd ; a chenych gof am eich holl 
euogrwydd ; ïe, a pherffaith gof am eich holl ddrygioni ; îe, 
cof eich bod wedi herio gorchymynion Duw.? _ Iê, meddaf 
wrthych, a ellwch chwi edrych i fyny at Dduw yn y dydd 
hwnw, gyda chalon bur a dwylaw glân ? _ Iê, meddaf wrthych, 
a ellwch chwi edrych i fyny, a chenych ddelw Duw wedi ei har- 
garffu ar eich gwynebpryd ? Iê, meddaf wrthych, a ellwch chwi 
feddwl am gael eich achub, pan yr ydych wedi ymroddi eich 
hunain yn ddeiliaidi'r diafol? Eithr yr wyf yn dywedyd wrthych, 
y gwybyddwch chwi y dydd hwnw, nas gellir eich achub; 
canys nì all un dyn gael ei achub, oddieithr fod ei wisgoedd 
wedi eu cânu ; ïe, rhaid i'w wisgoedd gael eu puro hyd. nes y 
glanhaer hwynt oddiwrth bob brycheuyn, trwy waed yr hwn y 
Hefarwyd am dano gan ein tadau, yr hwn a ddeuai i wared ei 
bobl oddiwrth eu pechodau. Ac yn awr, gofynaf i chwi, fy 
mrodyr, pa fodd y teimla rhai o honoch chwi, os. cewch sefyll 
gerbron brawdle Duw, a'ch gwisgoedd wedi eu hystaenio â 


LLYFR ALMA, 191 


gwaed, ac â phob math o aflendid? Wele, pa beth a_dyst- 
ìolaetha y pethau hyn yn eich erbyn? Wele, ai ni thystiol- 
aethant eich bod yn llofruddion, ïe, ac hefyd eich bod yn euog 
o bob math o ddrygioni? Wele, fy mrodyr, a ydych chwi yn 
meddwl y caiff y fath un le i eistedd i lawr yn nheyrnas Dduw, 
gydag Abraham, gydag Isaac, a chyda. Jacob, ac hefyd yr holl 
brophwydi santaidd, gwisgoedd y rhai a lanhawyd ac ydynt 
ddifrycheulyd, pur, a gwynion? Na chaiff, meddaf wrthych; 
oddieithr i chwi wneuthur ein Creawdwr yn gelwyddwr o'r 
dechreuad, neu dybied ei fod yn gelwyddwr o'r dechreuad, nis 
gellwch feddwl y gall y cyfryw gael lle yn nheyrnas nefoedd, 
eithr y bwrir hwy allan, canys plant teyrnas y diafol ydynt 
hwy. Ac yn awr, wele, meddaf i chwi, fy mrodyr, Os ydych 
chwi wedi profi cyfnewidiad calon, ac os ydych wedi teimloi 
ganu cân cariad gwaredigol, mi a ewyllysiwn ofyni chwi, a 
ellwch chwi deimlo felly yn awr? A ydych wedi rhodio, gan 
gadw eich hunain yn ddifai o flaen Duw? _ A allech ddywedyd 
ynoch eich hunain, pe gelwid arnoch i farw y pryd hwn,i 
chwi fod yn ddigon gostyngedig? Fod eich gwisgoedd wedi eu 
golchi â'u cânu, trwy waed Crist, yr hwn a ddawi wared ei 
bobl oddiwrth eu pechodau? Wele, a ydych wedi ymddiosg. 
eddiwrth falchder? Yr wyf yn dywedyd wrthych, os nad 
dych, nid ydych yn barod i gyfarfod Duw. Wele, rhaid i chwi 
otoi ar frys, canys y mae teyrnas nefoedd yn agos wrth law, 
ac nid oes i'r cyfryw un fywyd tragywyddol. Wele, meddaf, a 
oes un yn eich plith heb ymddiosg oddiwrth genfigen? _ Yr wyf 
yn dywedyd wrthych, nid yw y cyfryw un yn barod, ac mi a 
fynwn iddo barotoi ar frys, canys y mae'r awr yn agos wrth 
law, ac ni wyr efe pa bryd y daw yr amser; canys y cyfryw un 
ni cheir yn ddieuog. . 

A. thrachefn, meddaf wrthych, A oes neb yn eich plith yn 
gwneuthur gwawd o'i frawd, neu yn cruglwytho erlidiau arno? 
Gwae y cyfryw un,canys nid yw ef yn barod, ae y mae yr 
amser wrth law y rhaid ìddo edifarhau, neu nis gellir ei achub; 
ïe, gwae holl weithredwyr anwiredd; edifarhewch, edifar- 
bewch, oblegid yr Arglwydd Dduw a'i llefarodd. Wele, efe a 
emfyn wahoddiad at bob dyn; canys y mae breichiau trugaredd 
yn estynedig tuag atynt, ac efe a ddywed, Edifarhewch, a myfì 
a'ch derbyniaf; ïe, efe a ddywed, Deuwch ataf, a chwi a gewch 
gyfranogi o ffrwyth pren y bywyd; ïe, chwi a gewch fwyta ac 
yfed o fara a dwfr y bywyd yn rhad ; ïe, deuwch ataf, a dygwch 
weithredoedd cyfiawnder, ac ni chewch eich tori i lawr a'ch taflu 
i'r tân; canys, wele, mae yr arnser gerllaw, pwy bynag ni ddygo 
ffrwyth da, neu pwy bynag ni wnelo weithredoedd cyfiawnder, 
y mae gan y cyfryw achosi wylofain a galaru. Ow! chwi 
weithredwyr anwiredd; y rhaì ydych wedi ymchwyddo yn 
ngwar bethau y byd; y rhai ydych wedi proffesu adwaen 
ffyrdd cyfiawnder, cr hyny wedi myned ar gyfeiliorn megys 
defaid heb fugail, er bod bugail wedi galw ar eich ol, ac etto yw 


192 LLYFR ALMA. 


galw ar cich ol, eithr ni wrandewch ar ei lais. Wele, meddaf 
wrthych, y mae'r bugail da yn eich galw ; ïe, ac yn ei enw ei hun 
y'ch galwa, yr hwn yw enw Crist; ac os na wrandewch ar lais 
y bugail da, wrth yr enw ar ba un y'ch gelwir, wele, nid. chwi 
yw defaid y bugail da. Ac yn awr, os nid chwi yw defaid y 
bugail da, o ba gorlan ydych ? _ Wele, meddaf wrthych, y 
diafol yw eich bugail chwi, ac yr ydych o'i gorlan ef; ac yn 
awr, pwy a all wadu hyn?” Wele, meddaf wrthych, pwy bynag 
a wado hyn, sydd yn gelwyddwr, ac yn blentyn i ddial; 
canys meddaf i chwi, pa beth bynag sydd dda, o Dduw y mse; 
a pha beth bynag sydd ddrwg, o'r diafol y mae; am hyny, os 
dwg dyn weithredoedd da, y mae yn gwrandaw ar lais y bugail 
da, ac y mae yn eì ganlyn; eithr pwy bynag a ddwg weithred- 
oedd drwg, mae y cyfryw yn dyfod yn blentyn i ddiafol; o 
herwydd y mae yn gwrandaw ar ei lais, ac yn ei ganlyn. A 
phwy bynag a wnelo hyn, a raid. dderbyn ei gyflog ganddo ef ; 
am hyny, y mae efe yn derbyn marwolaeth yn gyflog, gyda 
golwg ar bethau yn perthyn i gyfiawnder, gan fod yn farwi 
bob gweithred dda. Ac yn awr, fy mrodyr, mi a ewyllysiwn i 
chwi wrandaw arnaf, oblegid yr wyf yn llefaru yn ngrymueder 
enaid ; canys wele, mi a lefarais wrthych yn eglur, fel nas gellw 
gyfeiliorni, neu mi a lefarais wrthych yn unol â gorchymynion 
Duw. Canys yr wyf fì wedi fy ngalw i lefaru yn y modd hyn, 
yn ol urdd santaidd Duw, yr hwn sydd yn Nghrist Iesu ; îe, 
gorchymyniwyd i mi sefyll a thystiolaethu wrth y bobl hyn y 
pethau a lefarwyd gan ein tadau, ynghylch y pethau syddí 
ddyfod. Ac nid hyn yw y cyfan. Ainid ydych yn tybied fy 
mod i yn gwybod am y pethau hyn fy hunan? Wele, yr wyf 
yn tystiolaethu wrthych, fy mod yn gwybod fod y pethau hyn 
am ba rai y llefarais, yn*wir. A pha fodd yr ydych yn tybied 
fy mod yn gwybod am eu sicrwydd ? _ Wele, meddaf. wrthych, 
hysbysir hwynt i mi gan ysbryd santaidd Duw. Wele, mia 
ymprydiais ac a weddiais am ddyddiau lawer, fel y gwypwn y 
pethau hyn o honof fy hun. Ac yn awr mi a wn o honof fy 
hun eu bod yn wir; canys yr Arglwydd Dduw a'u hamlygoddi 
mi trwy ei ysbryd santaidd ; a hwn yw ysbryd y dadguddiad yr 
hwn sydd ynof. Ac Mn mhellach, meddaf wrthych, yn gymmaint 
â'i fod wedi ei ddadguddioi mi, fod y geiriau a lefarwyd gan 
ein tadau yn wir; felly hefyd, yn ol ysbryd y brophwydoliaeth 
yr hwn sydd ynof, yr hwn hefyd sydd trwy eglurhad ysbryd 
Duw, yr wyf yn dywedyd wrthych, fy mod yn gwybod o honof 
fy hun fod pa beth bynag a lefaraf wrthych ynghylch yr hyn 
sydd i ddyfod, yn wir ; ac yr wyf yn dywedyd wrthych, y gwn 
y daw Iesu Grist; ïe, y Mab, unig-anedig y Tad, yn llawn 
gras, trugaredd, a gwirionedd. Ac wele, efe sydd yn dyfod i 
gymmeryd ymaith bechodau y byd; ïe, pechodau pob dyn 
sydd yn credu yn ddiysgog yn ei enw. 

Ac yn awr, meddaf wrthych, hwn yw yr;urdd yn ol pa 
un y cefais fy ngalw ; ïe, ìi bregethu i'm brodyr anwyl; ïe, ac i 


LLYFR ALMA, 93 


bob un sydd yn trigo yn y tir ; îe, i bregethu wrth bawb, hen 
ac ieuanc, caeth a rhydd; ïe,yr wyf yn dywedyd wrthych 
chwi yr oedranus, ac hefyd y canol oed, a'r tô ieuainc; ïe,i 
waeddi arnynt hwy, fod yn rhaid iddynt edifarhau, a chym- 
neryd eu geni drachefn; îe, fel hyn medd yr Ysbryd, Edifar- 
newch, holl derfynau y ddaear, canys y mae teyrnas nefoedd yn 
wos wrth law ; ie, y mae Mab Duw yn dyfod yn ei ogoniant, eì 
vrth, ei fawrhydi, ei allu, a'i lywodraeth. Iê, fy mrodyr 
mwyl, yr wyf yn mynegi wrthych, fod yr ysbryd yn dywedyd, 
Wele, ogoniant brenin yr holl ddaear ; ac hefyd. Brenin y nef- 
»edd yn dra buan a ddyscleiria allan yn mysg holl blant dynion: 
yc hefyd yr ysbryd a ddywed wrthyf, ïe, gwaedda arnaf â llais 
aerthol, gan ddywedyd, Dos, a dywed wrth y bobl hyn, Edifar- 
ewch, canys oni edifarhewch, nis. gellwch mewn un modd 
»tifeddu teyrnas nefoedd. A thrachefn, meddaf wrthych, mae 
yr ysbryd yn dywedyd, Wele, y fwyell a osodwyd ar wreiddyn 
y pren; gan hyny, pob pren nad yw yn dwyn ffrwyth da,a 
dorir i lawr, ac a fwrir i'r tân ; ie, tân nas gellir ei ddifa ; ïe, 
tân anniffoddadwy. Wele, cofiwch mai y Sanct a'i llefarodd. 
Ac yn awr, fy mrodyr anwyl, yr wyf. yn dywedyd wrthych, A 
ellwch chwi wrthsefyll y geiriau hyn? ïe, a ellwch chwì osod y 
pethau hyn o'r neilldu, a sathru y Sanct dan eich traed? ïe, a 
ellwch chwi ymchwyddo yn malchder eich calonau? ïe, a 
barhewch ehwi mewn gwisgo dillad costfawr, a gosod eich cal- 
onau ar wag-bethau y byd, ac ar eich cyfoeth? ïe, a barhewch 
chwi i feddwl eich bod yn well nâ'ch gilydd ? ïe, a barhewch 
chwi ì erlid eich brodyr, y rhai a ymostyngant, ac a rodiant yn 
ol urdd santaidd Duw, trwy yr hwn y dygwyd hwynt i'r 
eglwys hon, wedi eu santeiddio gan yr ysbryd santaidd? ac y 
maent hwy yn dwyn gweithredoedd addas i edifeirwch : ïe, a 
barhewch chwi i droi eich cefnau ar y tlawd, a'r anghenog, ac i 
attal eich eiddo oddi wrthynt? _ Ac yn ddiweddaf, chwi yr holl 
rai a barhewch yn eich drygioni, yr wyf yn dywedyd wrthych, 
mai y rhai hyn yw y rhai a dorir i lawr, ac a fwrir i'r tân, oni 
edifarhant ar frys. 
Ac yn awr, meddaf wrthych chwi, y rhai oll a ddymunwch 
ganlyn llais y bugail da, Deuwch allan oddiwrth y drygionus, a 
yddwch ar wahan, ac na chyffyrddwch eu pethau aflan hwynt; 
ac wele, eu henwau a ddileir, fel na chyfrifer enwau y drygion- 
us yn mhlith enwau y rhai cyfiawn, fel y cyflawner gair Duw, 
yr hwn a ddywed, Ni chymmysgir enwau y drygionus gydag 
enwau fy mhobl i. Canys enwau y cyfìawn a ysgrifenir 
llyfr y bywyd ; ac iddynt hwy y rhoddaf etifeddiaeth ar fy 
neheulaw. Ac yn awr, fy mrodyr, pa beth sydd genych i 
ddywedyd yn erbyn hyn? Yr wyf yn dywedyd wrthych, os 
dywedwch yn ei erbyn, nid yw wahaniaeth, canys rhaid i air 
Duw gael ei gyflawni. Canys pa fugail sydd yn eich plith 
chwi, a chanddo lawer o ddefaid, nad yw yn gwylio drostynt, 
fel na ddelo y bleiddiaid i mewn a dyfetha ei braidd? Ac wele, 
13 


194 LLYFR ALM&E. 


es bydd blaidd yn dyfod i mewn i'w gorlan, onid yw efe yn 
yru allan? Iê, ac yn y diwedd, os gall, efe a'i dyfetha. Ac 
yn awr, yr wyf yn dywedyd wrthych, fod y bugail da yn galw 
ar eich ol chwì; ac os gwrandewch ar ei lais, efe a'ch dwg i'w 
gorlan, a chwi ydych ei ddefaid; ac y mae yn gorchymyn í 
ehwi na oddefoch i un blaidd rheibus ddyfod i'ch plith, feln&g 
ddyfether chwi. . 

Ac yn awr, yr wyf fi, Alma, yn gorchymyn ìi chwi, yn iaith 
yr hwn a'm gorchymynodd i, gofio gwneuthur o honoch y 
geiriau a lefarais wrthych. Yr wyf yn llefaru mewn ffordd o 
orchymyn wrthych chwi y rhai a berthynwch i'r eglwys; ac 
wrth y rhai ni pherthynant i'r eglwys, yr wyf yn llefaru mewn 
ffordd o wahoddiad, gan ddywedyd, Deuwch, a bedyddier chwî 
i edifeirwch, fel y byddoch chwithau hefyd yn gyfranogion 0 
ffrwyth pren y bywyd.. 


PENNOD IV. 


Ac yn awr, dygwyddodd ar ol i Alma orphen llefaru wrth bobl 
yr eglwys, yr hon oedd wedi ei sefydlu yn ninas Zarahemls, 
iddo ordeinio offeiriaid ac henuriaid, trwy osodiad ei ddwylaw, 
yn ol urdd Duw, i lywyddu a gwylio dres yr eglwys. A bui 
bwy bynag o'r rhai ni pherthynent i'r eglwys, a edifarhaent am 
eu pechodau, gael eu bedyddio i edifeirwch, a'u derbyn î'r 
eglwys. A bu hefyd i bwy bynag a berthynent i'r eglwys, ns 
edifarhaent am eu drygioni, ac na ymostyngent gerbron Duw; 
meddyliwyf y rhai hyny oedd wedi ymddyrchafu yn malchder 
eu calonau ; y cyfryw a wrthodwyd, a'u henwau a_ddilêwyd, 
fel na chyfrifid eu henwau yn mhlith y rhai cyfiawn ; ac felly 
y dechreuasant sefydlu trefn yn yr eglwys yn ninas Zarahemla. 
Yn awr, mi a fynwn i chwi ddeall fod gair Duw yn rhad i 
bawb; nad oedd neb yn cael ei amddifadu o'r fraint o ymgyn- 
null ynghyd i wrandaw gair Duw; er hyny, gorchymynid î' 
blant Duw ymgynnull ynghyd yn fynych, ac ymuno mewn 
ympryd a thaer weddi, arran iachawdwriaeth eneidiau y rhaí 
nad adwaenent Dduw, 

Ac yn awr, dygwyddodd ar ol i Alma wneuthur y trefniadau 
hyn, iddo ymadael oddi wrthynt, ïe, o'r eglwys ag oedd yn 
ninas Zarahemla, ac efe a aeth drosodd ar y tu dwyreiniol ìi afon. 
Sidon, ìi ddyffryn Gideon, lle yr oedd dinas wedì ei hadeiladu 
yr hon a elwid dinas Gideon, yr hon oedd yn y dyffryn a elwid 
Gideon, yr hwn a elwid ar enw y dyn a laddwyd gan Ìaw 
Nehor â'r cleddyf. Ac Alma a aeth ac a ddechreuodd draethu 
gair Duw i'r eglwys oedd wediei sefydlu yn nyffryn Gideon, 
yn ol dadguddiad gwirionedd y gair a lefarwyd gan ei dadau, 
ac yn ol ysbryd y brophwydoliaeth ag oedd ynddo, yn ol tyst- 
iplaeth Iesu Grist, Mab Duw, yr hwn a ddeuai i wared ei bobl 


LLYFR ALMA. 195 


th eu pechodau, ac yn ol yr urdd santaidd wrth ba un ei 
. Acfelly y mae yn ysgrifenedig. Amen. 


——— 


PENNOD V. 


Alma, y rhai a draddododd wrth y bobl yn Gideon, yn ol & 
gef-lyfr ef e& hun. 

fy mrodyr anwyl, wrth ganfod fy mod wedi cael cenad 
â atoch chwi, am hyny, mi a gynnygaf eich anerch yn 
.i; ie, trwy fy ngenau fy hun, gan weled mai dyma y 
gyntaf i mi lefaru wrthych trwy eiriau fy ngenau, 
i mi fod wedi fy nghyfyngu yn gwbl i'r orsedd farnol, a 
gymmaint o waith fel nas gallwn ddyfod atoch; ac nis 
ddyfod hyd y nod ar yr amser hwn yn awr, oni baì fod 
'Íd farnol wedi ei rhoddi i arall, i deyrnasu yn fy lle; 
lwydd yn ei fawr drugaredd a ganiataodd i mi ddyfod 
Ac wele, mi a ddeuais mewn mawr obaith a dymuniad 
aii mi eich cael wedi ymostwng gerbron Duw, ac wedi 
i ddeisyf eiras ef, fel y caffwn chwi yn ddifai ger ei 
X y cawn allan nad oeddech yn y dyryswch erchyll ag 
nu brodyr ynddo yn Zarahemla; ond bendigedig fyddo 
Iw, ei fod wedi rhoi ar ddeall ìi mis ïe, eì fod wedi rhoddi ì 
rfawr lawenydd o wybod eu bod wedi eu sefydlu etto yn 
>i gyfiawnder ef. Ac yr wyf yn gobeithio, yn ol ysbryd 
r hwn sydd ynof, y bydd i mi hefyd gael llawenydd 
hwithau; etto, nid wyf yn dymuno y bydd i'm llawen- 
och chwi ddyfod trwy achosi cymmaint o ofid a thrist- 
' & gefais oddiwrth fy mrodyr yn Zarahemla: canys, 
r oedd fy llawenydd ynddynt hwy yn dyfod, ar ol 
trwy lawer o ofid a thristwch. Ond wele, gobeithiaf 
ych chwi mewn sefyllfa o gymmaint anghrediniaeth ag 
ch brodyr ynddi; gobeithiaf nad ydych ehwi wedi ym- 
afu yn malchder eich calonau; ïe, gobeithiaf nad ydych 
edi gosod cich calonau ar gyfoeth, a gwag bethau y byd; 
ithiaf nad ydych chwi yn addoli eilunod, eithr eich bod 
oli y gwir a'r bywiol Dduw, a'ch bod yn edrych yn 
am faddeuant o'ch pechodau, mewn ffydd annherfynol 
hyn sydd i ddyfod. Canys, wele, meddaf wrthych, y 
wer o bethau i ddyfod; ac wele, y mae un peth yn fwy 
s nâ'r oll o honynt; canys wele, nid yw yr amser yn 
» Pan y daw y Gwaredwr ac y triga yn mysg ei bobl, 
nid wyf yn dywedyd y daw i'n mysg nì yn amser ei 
liad yn ei babell farwol; canys, wele, ni ddywedodd yr 
wrthyf mai felly y byddai, Yn awr, gyda golwg ar y 
na,nis gwni; ond hyn a wn, fod yr Arglwydd Dduw 
log i wneuthur pob peth yn ol ei air. Eithr wele, yr 
a fynegodd gymmaint â hyn wrthyf, gan ddywedyd, 





196 LLYFR ALWA. 


Gwaedda ar y bobl hyn, gan ddywedyd, Edifarhewch a phanŵ- 
owch ffordd yr Arglwydd, a rhodiwch yn ei lwyhrau, y rhi 
ydynt uniawn; canys, wele, y mae teyrnas nefoedd wrth law, 
a Mab Duw yn dyfod ar wyneb y ddaear. _ Ac wele, efe a enir 
o Mair, yn Jerusalem, yr hon yw gwlad ein cyndadau; a mor 
wyn fydd hi, a llestr etholedig a gwerthfawr, yr hon a gys 
godir, ac a feichioge trwy allu yr Ysbryd Glân, ac a esgora sr 
fab, ïe, sef Mab Duw ; ac efe a â allan, gan ddyoddef doluriau, s 
ehystuddiïau, a phrofedigaethau o bob math; a hyn fel y cyf- 
Tawner y gair a ddywed, Efe a gymmer arno ddoluriau ac 
dfìechyd ei bobl; ac a gymmer arno farwolaeth, fel y da$tedo 
rwymau marwolaeth, y rhai sydd yn rhwymo ei bobl; ac efee 
gymmer arno eu gwendidau, fel y llanwer ei ymysgaroedd 0 
dosturi, yn ol y cnawd, fel y gwypo yn ol y cnawd ps fold 
i amgeleddu ei bobl yn ol eu gwendidau. Yn awr, yr ysbryd s 
ŵyr bob peth ; er hyny, Mab Duw a_ddyoddefa yn ol y enawd, 
fel y cymmero arno bechodau ei bobl, ac y dileuo eu trosedd- 
iadau, yn ol gallu eì waredigaeth ; ac yn awr, wele, hon yw y 
' dystiolaeth sydd ynof fi. Yn awr, yr wyf yn dywedyd wrth- 
ych, fod yn rhaid i chwi edifarhau, a chael eich geni drachefn: 
canys yr ysbryd a ddywed, Oddieithr eich geni drachefn, mis 
gellwch fyned i mewn i deyrnas Dduw ; am hyny, deuwch, s 
bedyddier chwi i edifeirwch, fel y golcher chwi oddiwrth eich 
pechodau, ac y meddoch ffydd yn Oen Duw, yr hwn sydd yr 
tynu ymaith bechodau y byd, yr hwn sydd yn alluog ìi achub 
glanhau oddiwrth bob anghyfiawnder; ïe, meddaf wrth 
deuwch ac nac ofnwch, a gosodwch o'r neilldu bob pechod sydd 
yn barod i'ch amgylchu, a'ch dwyn yn gaeth i ddinystr; ïe, 
deuwch, gan fyned allan, a dangos i'ch Duw eich bod yn fodd- 
lawn edifarhau am eich pechodau, ac ymgyfammodi ag efi 
gadw ei orchymynion, a dygwch dystiolaeth o hyny wrtho ef y 
dydd hwn,trwy fyned i ddyfroedd bedydd; a phwy bynag $ 
wnelo hyn, ac agadwo orchymynion Duw o hyn allan, y cyf- 
ryw a gofia fy mod yn dywedyd wrtho, ïe, efe a gofìa fy mod 
wedi dywedyd wrtho, y cai efe fywyd tragywyddol, yn ol tyst- 
iolaeth yr Ysbryd Glân, yr hwn sydd yn tystiolaethu ynof 
Ac yn awr, fy anwyl frodyr, a ydych chwì yn credu y pethau 
hyn? Wele, yr wyf yn dywedyd wrthych, Mi a wn eich bod 
yn eu credu ; a'r ffordd y gwn eich bod yn eu credu yw, trwy 
eglurhad yr ysbryd yr hwn sydd ynof. Ac yn awr, o herwydd 
bod eich ffydd yn gref ynghylch hyna, ïe, ynghylch y pethau 2 
lefarais, mawr yw fy llawenydd. Canysfol y dywedais wrth- 
ych o'r dechreu, fod mawr ddymuniad ynof nad oeddech mewn 
sefyllfa o ddyryswch megys eich brodyr, felly mi a gefais allan 
fod fy nymuniadau wedi eu boddloni. Oblegid mi a welaf eich 
bod yn llwybrau cyfiawnder; ïe, gwelaf eich bod yn y llwybr 
sydd yn arwain i deyrnas Dduw ; ïe, canfyddaf eich bod yn 
gwneuthur ei lwybrau ef yn uniawn, a'i fod wedi ei ddadguddio 
i chwi, trwy dystiolaeth ei air, nas gellwch rodio mewn llwybrau 


LLYFR ALMA. 19? 


ceimïon; ac nid yw efe yn gwyro oddiwrth yr hyn a. ddywed- 
odd; ac nid oes iddo ef gysgod troedigaeth o'r deheu i'r aswy, 
neu o'r hyn sydd yn iawn i'r hyn sydd yn gyfeiliornus; am 
hyny, mae ei yrfa ef yn un cylchdro tragywyddol. Ac nid 
yw efe yn trigo mewn temlau halogedig ; ac nis gall aflendid, 
na dim aflan, gael ei dderbyn i deyrnas Dduw ; am hyny, yr 
wyf yn dywedyd wrthych, y daw yr amser, ïe, ac yn y dydd 
diweddaf y bydd, pan gaiff yr hwn sydd yn aflan aros yn eî 


Ac yn awr, fy anwyl frodyr, y pethau hyn a«draethais wrth- 
ch, fel y deffrown chwi i ystyriaeth o'ch dyledswydd fuag at 
w,ac y rhodiech yn ddifeiws*ger ei fron ; fel y rhodiech 
yn cl urdd santaidd Duw, yn ol yr hwn yr ydych wedi eich 
derbyn. Ac yn awr, mi a fynwn i chwi fod yn ostyngedig, 
addfwyn, a boneddigaidd, hawdd eich trin, yn llawn amynedd, 
ac yn hir-ymarhous; gan fod yn gymmedrol yn mhob peth; 
gan fod yn ddiwyd i gadw gorchymynion Duw bob amser; gan 
ofyn am ba beth bynag fydd arnoch ei eisieu, yn dymmorol ac 
ysbrydol; a diolch yn wastadol ìi Dduw am ba beth bynag:a 
dderbyniwch; ac edrychwch fod genych ffydd, gobaith, a char- 
iad, ac yna chwi a fyddwch o hyd yn helaethlawn mewn 
gweithredoedd da; a bydded i'r Arglwydd eich bendithio, & 
chadw eich gwisgoedd yn ddifrycheulyd, fel y dyger chwi yn y 
«iwedd i eistedd ìi lawr gydag Abraham, Isaac, a Jacob, a'r 
prophwydi santaidd, a fu er dechreuad y byd, gan fod â'ch 
gwìsgoedd yn ddifrycheulyd, megys y mae eu gwisgoedd hwy- 
thau yn ddifrycheulyd yn nheyrnas nefoedd, i fyned allan 
byth mwy. 

Ac yn awr, fy anwyl frodyr, mi a lefarais y geiriau hyn 
wrthych, yn ol yr ysbryd yr hwn a dystiolaetha ynof; ac y 
mae fy enaid yn mawr-lawenhau, o herwydd y mawr ddyfal- 
wch a'r ystyriaeth a dalasoch i'm gair. Ac yn awr, tangnefedd 
Duw a orphwyso arnoch, ac ar cich tai a'ch tiroedd, ac ar eich 
«a a'ch defaid, a'r hyn oll a feddwch; ac ar eich gwragedd 
a'ch plant, yn ol eich ffydd a'ch gweithredoedd da, o'r amser 
hwn allan ac yn dragywydd. Ac felly y lleforais.. Amen. 


PENNOD VI. 


A su yn awri Alma ddychwelyd o dir Gideon, ar ol dysgu i 
bobl Gideon lawer o bethau nas gellir eu hysgrifenu, a sefydlu 
trefn yr eglwys, megys ag y gwnaeth o'r blaen yn nhir Zara- 
hemla; ïe,efe a ddychwelodd i'w dŷ ei hun yn Zarahemla, i 
ymorphwys oddiwrth y gwaith a gyflawnodd. Ac felly y 
terfynodd y nawfed flwyddyn o deyrnasiad y Barnwyr ar 
bobl Nephi. 

A bu yn nechreu y ddegfed flwyddyn o deyrnasiad y Barn- 


b9g LLYFR ALMNA. 


wyr ar bobl Nephi, ií Alma fyned oddi yno, a chymmeryd 6 
daith drosodd i dir Melek, yn orllewinol i afon Sidon, yn y 
gorllewin, wrth gyffiniau yr anialwch: ac efe a ddechreuodd 
ddysgu y bobl yn nhir Melek, yn ol urdd santaidd Duw, trwy 
yr hwn oedd efe wedi ei alw ; ac efe a ddechreuodd ddysgu y 
bobl trwy holl dir Melek.. 

A bu i'r bobl ddyfod ato trwy holl gyffiniau y tir, yr hwn 
oedd yn ochr yr anialwch. A hwy a fedyddiwyd trwy yr holl 
dir ; felly pan orphenodd efe ei waith yn Melek, cychwynodd 
oddi yno, a theithiodd daith tri nïwrnod tua'r gogledd i dir 
Melek ; ac efe a ddaeth at ddinas a elwid Ammonihah. Yn 
awr, yr oedd yn arferiad gan bobl Nephi, i alw eu tiroedd, a'u 
dinasoedd, a'u pentrefi, ïe, sef eu holl fân-bentrefi, ar enw yr 
hwn a'u meddiannodd gyntaf; ac felly yr oedd ynghylch tir 
Ammonihah. 

A bu, ar ol i Alma ddyfod i ddinas Ammonihah, iddo ddech- 
reu pregethu gair Duw wrthynt. Yn awr, yr oedd satan wedi 
cael gafael mawr ar galonau pobl dinas Ammonihah; am hyny, 
ni wrandawent ar eiriau Alma. Er hyny, Alma a lafuriodd 
lawer yn yr ysbryd, gan ymdrechu & Duw mewn gweddì 

_ nerthol, am iddo dywallt ei ysbryd ar y bobl y rhai oeddynt yn 
y ddina6; am iddo hefyd ganiatau iddo ef eu bedyddio ì edi- 
feirwch ; er hyny, hwy a galedasant eu calonau, gan ddy- 
wedyd wrtho, Wele, ni a wyddom mai ti yw Alma; a gwydd- 
om dy fod yn archoffeiriad dros yr eglwys yr hon a sefydlaist 
mewn amryw ranau o'r tir, yn ol eich traddediad chwi; & 
nyni nid ydym o'th eglwys di, ac mid ydym yn eredu yn y 
fath draddodiadau ffol. Ac yn awr, gan nad ydym o'th eglwys 
di, gwyddom nad oes genyt awdurdod arnom ; ac yr wyt wedì 
rhoddi yr orsedd farnoli Nephihah; am hyny, nid tydi yw y 
prif-farnwr arnom. Yn awr, wedi i'r bobl ddywedyd hyn, a. 
gwrthwynebu ei holl eiriau, a'i gablu, a pheeri arno, ac achosi eì 
fwrw allan o'u dinas, efe a ymadawodd oddi yno, ac a gym- 
merodd ei daith tua'r ddinas a elwid Aaron. 

A bu tra yr oedd efe yn teithio tuag yno, wedì ymdrymhau 
gan dristwch, ac wedi myned trwy lawer o drallod ac ingoedd 
enaìd, o herwydd drygìoni y bobl ag oedd yn ninas Ammoni- 
hah, wele, dygwyddodd, tra yr oedd Alma wedì ymdrymhau 
felly gan dristwch, ì angel yr Arglwydd ymddangos iddo, gan 
ddywedyd, Gwyn dy fyd di, Alma; am hyny, dyrchafa dy ben, 
a gorfoledda, canys y mae genyt achos mawr ì orfoleddu: oble- 
gid buost yn ffyddlawn ì gadw gorchymynion Duw, o'r amser y 
derbyniaist y genadwri gyntaf oddiwrtho. Wele, myfì yw yr 
hwn a'i traethodd wrthynt; ac wele, anfonir fì i'th orehymyn 
i ddychwelyd i ddinas Ammonìihah, a phregethu drachefn wrth 
bobl y ddinas, ïe, pregetha iddynt. Iê, dywed wrthynt, os na 
edifarhant, y bydd i'r Arglwydd Dduw eu dinystrio hwynt. 
Canys, wele, myfyriant yr amser hwn, fel y gallont ddinystrio 
rhyddid dy bobl (canys felly y dywed yr Arglwydd), yr hwm 


LLYFR ALMA. tŷ» 


*sydd yn groes i'r deddfau, a'r barnedigaethau, a'r gorchymyn- 
ion a roddodd efe i'w bobl. 

Yn awr, dygwyddodd wedi i Alma dderbyn.ei genadwri oddi- 
wrth angel yr Arglwydd,iddo ddychwelyd ar frys i dir Am- 
monihah. Ac efe a aeth i mewn i'r ddinas trwy ffordd arall, yr 
hon ffordd sydd ar y tu deau i ddinas Ammonihah. Ac fel yr 
oedd yn myned i mewn i'r ddinas, yr oedd yn newynog, ac efe 
:z ddywedodd wrth ryw ddyn, A roddi di i was gostyngedig 
Duw rywbethi fwyta? A'r dyn a ddywedodd wrtho, Myfi wyf 
Nephiad, ac mi a wn mai prophwyd santaidd i Dduw wyt 
ti, canys tydi yw y dyn am yr hwn y dywedodd angel. wrthyf 
mewn gweledigaeth, Ti a'i derbyni ef; am hyny, dos gyda mi 
i'm tŷ, a chyfranaf i tio'm bwyd; ac mi a wn y byddi yn fen- 
dith i mi ac i'm tŷ. A bu i'r dyn ei dderbyn ef i'w dŷ; ac enw 
y dyn oedd Amulek ; ac efe a osododd gerbron fara a chig, ac a 
eisteddodd o flaen Alma. 

A bu i Alma fwyta bara, a chael ei ddigoni; ac efe a fendith- 
iodd Amulek a'i dŷ, ac a ddiolchodd i Dduw. Ac wedi iddo 
fwyta a ehael ei ddigoni, efe a ddywedodd wrth Amulek, Myfi 
yw Alma, a'r archoffeiriad dros eglwys Dduw trwy y tir. Ac 
wele, galwyd fì i bregethu gair Duw yn mhlith yr holl bobl 
hyn, yn ol ysbryd yy dadguddiad a'r brophwydoliaeth; ac mi a 

yn y tir hwn, ac ni'm 4erbynient, eithr hwy a'm bwrient 
allan, ac yr oeddwn ynghylch troi fy nghefn ar y tir hwn yn 
dragywydd. Eithr wele, gorchymynwyd i mi droi yn ol dra- 
chefn, a phrophwydo wrth y bobl hyn; îe, a thystiolaethu yn 
eu herbyn ynghylch eu hanwireddau. Ac yn awr, Amulek, 
am i ti fy mhorthi íi a'm cymmeryd ì mewn, gwynfydedig 
ydwyt; oblegid yr oeddwn yn newynog, am fy mod wedi ym- 
prydio ddyddiau lawer. Ac Alma a arosodd gydag Amulek 
amryw ddyddiau, cyn iddo ddeehreu pregethu wrth y bobl. 

A bu i'r bobl ymgynnyddu yn eu hanwireddau. A'r gair & 
ddaeth at Alma, gan ddywedyd, Dos ; a dywed hefyd wrth fy 
ngwas Amulek, Dos, a phrophwyda wrth y bobl hyn, gan 
ddywedyd, Edifarhewch, canys fel hyn y dywed yr Arglwydd, 
oni edifarhewoh, mi a ymwelaf â'r bobl hyn yn fy nigter ; ie, 
ac ni throaf fy nigter llidiog ymaith. Ac Alma a aeth, ac 
hefyd Amulek,i blith y bobl, fynegi geiriau Duw wrthynt; 
ac yr oeddynt yn llawn o'r Ysbryd Glân ; a rhoddwyd gallu 
iddynt, yn gymmaint ag nas gellid eu carcharu mewn daeardai; 
ac nid oedd yn bosibl ì un dyn eu lladd hwynt; er hyny, ni ar- 
ferasant eu gallu hyd nes iddynt gael eu gosod mewn rhwymau, 
a'u bwrw yn ngharchar. Yn awr,hyn a wnaethwyd fel y 
dangosai yr Arglwydd ei allu trwyddynt. 

A bu iddynt fyned allan, a dechreu pregethu a phrophwyde 
pau y bobl, yn ol yr ysbryd a'r gallu a roddodd yr Arglwydd 
iddynt. 


200 LLYFR ALMA. 


PENNOD VII. 


Geiriau Alma, ac hefyd geiriau Amulek, y rhai a draethwyd wrth ymw 
bobl ag oedd yn mhir Ammonihah. Ac hefyd bert hwy ynmnm 
ngharchar, ac a_waredir gan allu gwyrthiol. Duw yr hwn oedamms 
ynddynt, yn ol cof-lyfr Alma. 


A THRACHEFN, dygwyddodd wedi ìi mì, Alma, gael gor—- 
ehymyn gan Dduw i gymmeryd Amulek, a myned allan cwm 
phregethu drachefn wrth y bobl hyn, neu y bobl oedd yn—- 
ninas Ammonihah, fel yr oeddwn yn dechreu wrth—- 
ynt, iddynt ddechreu amryson â mì, gan ddywedyd, Pwy— 
ydwytti? A wyt ti yn tybied y credwn ni dystiolaeth mem” 
dyn, hyd ynod pe pregethai wrthym fod y ddaear i fyned 
heibio? Yn awr,nid oeddynt hwy yn deall y geirau â lef— 
arent; canys ni wyddent yr elai y ddaear heibio. A hwy m— 
ddywedasant hefyd, Ni chredwn ni dy eiriau, pe prophwydit y” 
dinystrid y ddinas fawr hon mewn un dydd. Yn awr, nis- 
gwyddent y medrai Duw wneuthur y fath weithredoedd rhy— 
feddol, canys yr oeddynt yn bobl calon-galed a ; 

hwy a ddywedasant, Pwy yw Duw, yr hwn ni ddanfona fwy o- 
awdurdod nag un dyn yn mysg y bobl hyn, ìi draethu wrthynt 
wirionedd y fath bethau mawrion a rhyfedd? A hwy a safas— 
ant i osod eu dwylaw arnaf. A minnau a safais gydag eofndra 

ì draethu. iddynt, ïe, mi a dystiolaethais yn eofn wrthynt, gan 
ddywedyd, Wele, O chwi genedlaeth ddrygionus a gwyrdraws, 

fel yr anghofiasoch draddodiad eîch tadau; ïe, mor fuan yr 
anghofiasoch orchymynion Duw. Ai nid ydych yn cofìo i'n 
tad Lehi gael eì ddwyn allan o Jerusalem gan Ìaw Duw? Aì 
nid ydych yn eofìo iddynt gael eu harwain oll ganddo ef trwy 
yranialwch? A ydych wedi anghofio mor fuan gynnifer o 
weithiau y gwaredodd efe ein tadau o ddwylaw eu gelynion, 
a'u cadw rhag cael eu dyfetha, ïe, gan ddwylaw eu brodyr eu 
hunain? JIê,ac oni buasai eiallu digyffelyb ef, a'i drugaredd, 

a'i hir-ymaros tuag atom, buasem yn anocheladwy wedi ein 
dyfetha oddiar wyneb y ddaear, yn mhell cyn yr amser hwn, 
a'n trosglwyddo i sefyllfa o drueni a gwae diddarfod. Wele, 
yn awr, yr wyf yn dywedyd wrthych, ei fod ef yn gorchymyn 

ì chwi edifarhau ; ac oni edifarhewch, nis gellwch mewn un 
modd etifeddu teyrnas Dduw. Eithr wele, nid hyn yw y 
cyfan: efe a orchymynodd i chwì edifarhau, neu ynte efe a'ch 
llwyr ddinystria oddiar wyneb y ddaear; ïe, efe a ymwel â 
ehwi yn ei lid, ac yn ei ddigter llidiog nis try efe ymaìth. 
Wele, ai nid ydych yn cofìo y geiriau a lefarodd wrth Lehi, 
gan ddywedyd, Yn gymmaint ag y cadwch fy nghorchymyn- 
ion, chwi a lwyddwch yn y tir? A thrachefn dywedir, Yn 
gymmaint ag nas cadwch fy nghorchymynion, chwi a dorìr 
ymaith oddi gerbron yr Arglwydd. Yn awr, mi a fynwnì 
chwi gofio, yn gymmaint ag na chadwodd y Lamaniaid or- 


LLYFR ALMA. 201 


chymynion Duw, iddynt gael eu tori ymaith oddi gerbron yr 
Arglwydd. Yn awr, gwelwn fod gair yr Arglwydd wedi ei 
wirio yn y peth hwn, a bod y Lamaniaid wedi eu tori ymaith. 
oddi ger ei fron, er pan ddechreuodd eu troseddiadau yn y tir. 
Er hyny, yr wyf yn dywedyd wrthych, y bydd yn esmwythach 
arnynt hwy yn nydd y farn, nag arnoch chwi, os aroswch yn 
eich pechodau ; ïe, ac hyd y nod yn esmwythach arnynt yn y 
bywyd hwn, nag arnoch chwi, oddieithr i chwi edifarhau, canys 
y mae llawer o addewidion yn estynedig i'r Lamaniaid: canys 
traddodiadau eu tadau sydd wedi achosi iddynt hwy aros yn 
eu sefyllfa o anwybodaeth; am hyny, yr Arglwydd a fydd 
drugarog wrthynt, ac a estyna eu hoedl yn y tir. Ac mewn 
rhyw gyfnod o amser hwy a ddygir i gredu ei air, ae i wybod 
afn anghywirdeb traddodiadau eu tadau ; a llaweroedd o hon- 
ynt a achubir, canys yr Arglwydd a fydd yn drugarog wrth 
bawb a alwo ar ei enw. Eithr wele, yr wyf yn dywedyd wrth- 
ych chwi, os parhewch yn eich drygioni, nì estynir eich dydd- 
iau chwi yn y tir, canys y Lamaniaid a ddanfonir arnoch ; ac 
oe na edifarhewch, hwy a ddeuant mewn amser na wyddoch, ac 
ymwelir â chwi gyda llwyr ddinystr; a bydd yn ol digter 
llìdiog yr Arglwydd ; canys ni oddefa efei chwi fyw yn eich 
anwireddau, i ddyfetha ei bobl. Na, meddaf wrthych; yn 
hytrach efe a oddefai ì'r Lamaniaid ddyfetha yr holl bobl hyn, 
y rhai a elwir pobl Nephi, pe bai yn bosibl y gallent syrthioi 
bechodau a throseddau, ar ol cael cymmaint o oleuni a chym- 
maint o wybodaeth wedi eu rhoddi iddynt gan yr Arglwydd eu 
Duw ; ïe, ar ol bod yn bobl mor uchel-freintiog gan yr Ar- 
glwydd; ïe, ar ol cael eu breintio yn fwy na phob cenedl, 
llwyth, iaith, a phobl ereill ; ar ol cael pob peth wedi eu hegluro 
iddynt, yn ol eu dymuniadau, a'u ffydd, a'u gweddiau, ynghylch 
yg hyn a fu, a'r hyn sydd, a'r hyn a ddaw ; wedi cael ysbryd 
w i ymweled â hwynt; wedi cael ymddyddan ag angylion, 
a llefaru wrthynt gan lais yr Arglwydd; ac wedi cael ysbryd 
y brophwydoliaeth, ac ysbryd y dadguddiad, ac hefyd amryw 
ddoniau: y ddawn o lefaru â thafodau, a'r ddawn, i bregethu, a 
dawn yr Ysbryd Glân, a'r ddawn i gyfieithu ; îe, ac wedi cael 
eu gwaredu gan Dduw allan o wlad Jerusalem, trwy law yr 
Arglwydd ; wedi cael eu hachub rhag newyn, a rhag aflechyd, 
a phob math o glefydau o bob natur; ac wedi cael eu gwneyd 
yn gryfìon mewn rhyfel, felna chaffent eu dinystrio; wedi eu 
dwyn o gaethiwed dro ar ol tro, ac wedi eu cadw a'u diogelu 
hyd yn bresennol ; ac y maent wedi eu llwyddo, nes y maent 
yn gyfoethog mewn pob math o bethau. Ac yn awr, wele, 
meddaf wrthych, pe byddai i'r bobl hyn, y rhai ydynt wedi 
derbyn cynnifer o fendithion oddiar law yr Arglwydd, droseddu 
yn groes i'r goleuni a'r wybodaeth a feddant: îe, meddaf wrth- 
ych, pe felly byddai, iddynt syrthio i drosedd, buasai yn llawer 
esmwythach ar y Lamaniaid nag arnynt hwy. Canys, wele, y 
mae addewidion yr Arglwydd yn cstynedig i'r Lamaniaid, 


202 LLYFR ALMA. 


eithr nid ydynt i chwi, os troseddwch : canys onid yw yr Ât- 
glwydd wedi dweyd yn bendant, ac wedi sicrhau y gosodiad, 0s 
gwrthryfelwch yn ei erbyn ef, y llwyr-ddinystria chwi oddiar 
wyneb y ddaear? Ac yn awr, i'r dyben yma, fel na ddinystrier 
chwi, yr Arglwydd a anfonodd ei angel i ymweled â llawer o'i 
bobl, gan fynegi wrthynt fod yn rhaid iddynt fyned a llefaru 
yn nerthol wrth y bobl hyn, gan ddywedyd, Edifarhewch, 
canys y mae teyrnas nefoedd yn agos wrth law ; a chyn pen 
llawer o ddyddiau etto, Mab Duw a ddaw yn ei ogoniant; a'i 
ogoniant fydd gogoniant unig-anedig y Tad, yn llawn gras, 
uniondeb, a gwirionedd, yn llawn amynedd, trugaredd, a hir- 
ymaros, yn barod i wrandaw cri ei bobl, ac ì ateb eu gweddiau, 
Ac wele, y mae efe yn dyfod i waredu y rhai a fedyddiri 
edifeirwch, trwy ffydd yn ei enw; am hyny, parotowch ffordd 
yr Arglwydd, canys yr amser sydd wrth law y caiff pob dyn 
fedi gwobr am ei weithredoedd, yn ol yr hyn a fuont: 0s 
buont gyfiawn, hwy a fedant iachawdwriaeth eu heneidiau, yn 
ol gallu a gwaredigaeth Iesu Grist: ac os buont ddrwg, hwy & 
fedant ddamnedigaeth eu heneidiau, yn ol gallu a chaethglud- 
iad y diafol. Yn awr, wele,hyn yw llais yr angel, yn llefaru 
wrth y bobl. Ac yn awr, fy anwyl frodyr, canys chwi yw fy 
mrodyr, a dylech gael eich caru, a chwithau a ddylech ddwyn 
gweithredoedd addas i edifeirwch, gan weled fod eich calonau 
wedi caledi yn fawr yn erbyn gair Duw, a chan weled eich bod 
yn bobl golledig a syrthiedig. 

Yn awr, dygwyddodd, wedi i mi, Alma, lefaru y geiriau hyn, 
wele, y bobl a lidiasant wrthyf, oblegid i mì ddywedyd wrthynt 
eu bod yn bobl calon-galed a gwrthnysig ; ac hefyd, oblegid i 
mi ddywedyd wrthynt eu bod yn bobl golledig a_ syrthiedig, 
hwy a aethant yn ddigllawn wrthyf, ac a geisiasant osod eu 
dwylaw arnaf, fel y bwrient fi yn ngharchar ; eithr dygwydd- 
odd na oddefai yr Arglwydd iddynt fy nghymmeryd y pryd 
hwnw, a'm bwrw yn ngharchar. 

A bu i Amulek fyned a_ sefyll, gan ddechreu pregethu wrth- 
ynt hefyd. Ac yn awr, nid yw geiriau Amulek wedi eu hys- 
grifenu oll, er hyny y mae rhan o'i eiriau yn ysgrifenedig yn 
y llyfr hwn. 


PENNOD VIII. 


YN awr, y rhai hyn yw y geiriau a bregethodd Amulek wrth y 
bobl ag oedd yn nhir Ammonihah, gan ddywedyd : Myfi yw 
Amulek, a myfi yw mab Giddonah, fab Ishmael, yr hwn oedd 
yn ddisgynydd o Aminadi; ac efe oedd yr Aminadi hwnw & 
gyfieithodd yr ysgrifen yr hon oedd ar fur y deml, yr hon & 
ysgrifenwyd gan fys Duw. Ac yr oedd Aminadi yn ddisgyn- 
ydd o Nephi, fab Lehi, yr hwn a ddaeth allan o wlad Jerusalem, 
Jr hwn oedd yn ddisgynydd o Manasseh, yr hwn oedd fab 


LLYFR ALMA. 203 


Joseph, yr hwn a werthwyd i'r Aifft trwy ddwylaw ei frodyr. 
Ac wele, nid wyf fì hefyd yn ddyn o gymmeriad isel yn mhlith 
y rhai a'm hadwaenant; ïe, ac wele, y mae genyf lawer o ber- 
thynasau a chyfeillion, ac yr wyf hefyd wedi crynhoi llawer o 
gyfoeth trwy law fy niwydrwydd; etto, ar ol y cyfan, ni wyb- 
um erioed lawer am ffyrdd yr Arglwydd, a'i ddirgelion a'i 
ryfedd allu. Mia ddywedais na wyddwn erioed lawer am y 
pethau hyn; eithr wele, mi a gamsyniais, canys yr wyf wedi 
gweled llawer o'i ddirgelion a'i ryfedd allu; ïe, sef yn niogeliad 
bywydau y bobl hyn ; er hyny, mi a galedais fy nghalon, canys 
galwyd arnaf amryw weithiau, ac ni wrandawais; am hyny, 
mi a. wyddwn ynghylch y pethau hyn,ettoni fynwn wybod; 
gan hyny, aethym yn mlaen i wrthryfela yn erbyn Duw, yn 
nrygioni fy nghalon, ïe, hyd y pedwerydd dydd o'r seithfed mis 
hwn, yr hwn sydd yn y ddegfed flwyddyn o deyrnasiad y barn- 
wyr. Pan yr oeddwn yn ymdeithio i weled perthynas tra agos, 
wele, angel yr Arglwydd a ymddangosodd i mi, ac a ddywed- 
odd, Amulek, dychwel i'th dŷ dy hun, oblegid ti a gai borthi 
prophwyd i'r Arglwydd ; ïe, dyn santaidd, yr hwn sydd yn wr 
etholedig Duw ; canys y mae wedi ymprydio ddyddiau lawer, o 
herwydd pechodau y bobl hyn, ac y mae yn newynog,a thia 
gai ei dderbyn ef i'th dŷ a'i borthi, ac efe a'th fendithia di a'th 
dŷ ; a bendith yr Arglwydd a orphwys amat ti ac ar dy dŷ. 

A buimi ufyddhau i lais yr angel, a dychwelyd tuag at fy 
nhŷ. A thra yr oeddwn yn myned tuag yno, cyfarfyddais â'r 
dyn am yr hwn y dywedodd yr angel wrthyf, Tia gai ei dder- 
byn ef i'th dŷ: ac wele, efe oedd y dyn hwn a fu yn llefaru 
wrthych chwi ynghylch pethau Duw. A'r angel a ddywedodd 
wrthyf, Mae efe yn ddyn santaidd ; am hyny, mi a wn mai dyn 
santaidd yw, oblegid i hyny gael ei ddywedyd gan angel Duw. 
A thrachefn, mi a wn fod y pethau am ba rai y tystiolaethodd, 
yn wir: canys, wele, meddaf wrthych, fel mai byw Duw, felly 
afe a anfonodd ei angeli egluro y pethau hyni mi; ahyn a 
wnaeth efe tra yr oedd Alma yn trigo yn fy nhŷ ; canys, wele, 
xfe a fendithiodd fy nhŷ, ac a'm bendithiodd innau, a'm benyw- 
>d, a'm plant, a'm tad, a'm perthynasau ; ïe, bendithiodd fy 
noll geraint, a bendith yr Arglwydd a orphwysodd arnom yn ol 
y geiriau a lefarodd. 

Ac yn awr, wedì ì Amulek lefaru y geiriau hyn, y bobl a 
idechreuasant synu, gan weled fod mwy nag un tyst yn tyst- 
iolaethu am y pethau y cyhuddid hwynt o honynt, ac hefyd am 
y pethau oedd i ddyfod, yn ol ysbryd y brophwydoliaeth yr 
hwn oedd ynddynt; er hyny, yr oedd rhai yn eu plith hwy 
yn meddwl eu cwestiyno, fel y gallent trwy eu dyfeision 
dichellgar eu dal hwynt yn eu geiriau, fel y caent dystion yn 
eu herbyn, fel y gallent eu traddodi hwynt i'w barnwyr, fel y 
bernid hwynt yn ol y gyfraith, fel y caffent eu lladd neu eu 
bwrw yn ngharchar, yn ol y trosedd a wnelent hwy i ymddang- 
os, neu i dystiolaethu yn eu herbyn. Yn awr, y dynion hyny, 





" sethynth R 
mham Y. 


twn yn“ 
â oeth, y 
fS etodd yn S 

| y8 W wynteu 

at, Eiradh yr 

mt Ob! 





'' 
cello gae «aur 
Wygaids o y gewtuu y 
d Gsnysy wed wed y awy 
we yn de ys ydych 'sywedyd 
mn aes ui wne aY 


Siiê ydych. w) 
Tybyn eicb cyfrol 


LLYFR ALMA. 205 


ffafriol am eich cyfraith, er eich condemniad chwi. Ac yn awr, 
wele, yr wyf yn dywedyd wrthych, fod sylfaen dinystr y bobl 
hyn yn dechreu cael ei gosod gan anghyfiawnder eich eyfreith- 
wyr a'ch barnwyr. 

Ac yn awr, dygwyddodd, ar ol ì Amulek lefaru y geiriau 
hyn, i'r bobl waeddi allan yn eí erbyn ef, gan ddywedyd, Yn 
awr y gwyddom fod y dyn hwn yn blentyni ddiafol, canys efe 
a ddywedodd gelwydd wrthym; canys efe a lefarodd yn erbyn 
ein cyfraith. Ac yn awr, dywed nad yw wedi llefaru yn ei 
herbyn. A thrachefn: y mae wedi cablu ein cyfreithwyr, a'n 
barnwyr, &c. A darfu i'r cyfreithwyr osod yn eu calonau hwy, 
i gofìo y pethau hyn yn ei erbyn ef. Ac yr oedd un yn eu 
plith hwynt, a'i enw Zeezrom.. Yn awr, efe oedd y blaenaf i 
gyhuddo Amulek ac Alma, gan ei fod ef yn un o'r rhai medrus- 
af yn eu plith, trwy fod ganddo lawer o waith i wneuthur yn 
mhlith y bobl. Yn awr, y dyben mewn golwg gan y cyfreith- 
wyr hyn oedd elwa: a hwy a elwent yn gyferbyniol i'w 
gwasanaeth. 

Yn awr, yr oedd yn nghyfraith Mosiah fod i bob dyn ag oedd 
yn farnwr y gyfraith, neu y rhai a benodid yn farnwyr,i dder- 
byn cyflogau yn gyferbyniol i'r amser a dreulient i farnu y rhai 
a ddygid ger eu bron i'w barnu. 

Yn awr, os byddai dyn mewn dyled i arall, ac ni thalai yr 
hyn oedd yn ddyledus arno, achwynid yn ei erbyn wrth y 
barnwr; a'r barnwr a arferai awdurdod, ac a ddanfonai swydd- 
ogion er dwyn y dyn ger ei fron; ac efe a farnai y dyn yn ol 
y gyfraith a'r tystiolaethau a ddygid yn ei erbyn, ac felly gor- 
fodid y dyn i dalu ei ddyled, neu gael ei ffonodio, neu eì fwrw 
allan o blith y bobl megys lleidr ac yspeiliwr.. A'r barnwr a 
dderbyniai ei gyflog yn gyferbyniol i'w amser: senine o aur 
am ddiwrnod, neu senum o arian, yr hyn sydd yn gyfartal i 
senine o aur ; a hyn sydd yn ol y gyfraith a roddwyd. Yn awr, 

rhai hyn ydynt enwau y gwahanol ddarnau o'u haur, ac o'u 
harian, yn ol eu gwerth. A'r enwau a roddir gan y Nephiaid : 
canys nid oeddynt hwy yn cyfrif yn ol dull yr Iuddewon ag 
oedd yn Jerusalem; ac nid oeddynt yn mesur ychwaith yn ol dull 
yr Tuddewon, eithr hwy a gyfnewidiasant eu cyfrif a'u mesur, 
yn ol meddwl ac amgylchiadau y bobl, yn mhob cenedlaeth, 

yd deyrnasiad y barnwyr, y rhai a sefydlwyd gan y brenin 
Mosiah. Yn awr, y cyfrif sydd fel hyn :—Senine o aur, seon 
oaur, shum o aur, a limnah o aur. Senum o arian, amnor o ar- 
ian, ezrom o arian, ac onti o arian. Yr oedd senum o arian yn 
gyfartali senine o aur : ac yr oedd pob un o'r ddau am fesur o 
haidd, ac hefyd am fesur o bob math o ŷd. Yn awr, yr oedd 
y swm o seon o aur, yn ddau cymmaint ei werth â senine ; 
ac yr oedd shum o aur yn ddau cymmaint ei werth â seon ; 
ac yr oedd limnah o aur yn werth y cyfan; ac yr oedd amnor 
o arian yn gymmaint â dau senum ; ac yr oedd ezrom o 
arian yn gymmaint â phedwar senum; ac yr oedd onti yn 


206 LLYFR ALMA. 


gymmaint â'r cyfan. Yn awr, dyma werth rhifedi lleinf & 
cyfrif: shiblon yw hanner senum: am hyny, shiblon am han- 
ner mesur o haidd ; a shiblum yw hanner shiblon: a_lesh yw 
hanner shiblum. Yn awr, hyn yw eu rhifedi, yn ol eu cyfrif 
hwy. Yn awr, y mae antion o aur yn gyfartal ìi dri shiblon. 
Yn awr, gan hyny, i'r unig ddyben o elwa (canys hwys 
dderbynient eu cyflogau yn gyferbyniol i'w gwaith), hwy â 
gynhyrfent y bobl i derfysgoedd, a phob math o aflonyddwch a 
drygioni, fel y gallent hwy gael mwy o waith; fel y gallent 
gael arian yn gyferbyniol i'r achosion a ddygid ger eu bron: 
am hyny, hwy a gynhyrfasant y bobl yn erbyn Alma ac Am- 
ulek. A'r Zeezrom hwnw a ddechreuodd gwestiyno Amulek, 
gan ddywedyd, A atebi di ychydig o gwestiynau a ofynaf i ti? 
Yn awr, yr oedd Zeezrom yn ddyn medrus yn nyfeision y diafol, 
fel y gallai ddinystrio yr hyn oedd yn dda; am hyny, efe â 
ddywedodd wrth Amulek, A_atebi di y cwestiynau a_osodaf i 
ti? Ac Amulek a ddywedodd wrtho, Gwnaf, os byddant yn 
unol ag ysbryd yr Arglwydd, yr hwn sydd ynof; canys ni 
ddywedaf ddim sydd yn groes i ysbryd yr Arglwydd. A Zeez- 
rom a ddywedodd wrtho, Dyma chwech onti o arian, a'r holl 
rai hyn a roddaf i ti, os gwedy fodoliaeth bôd goruchaf, Yn 
awr, Amulek a ddywedodd, O tydi blentyn uffern, paham y 
temtifi? Ai ni wyddost ti nad yw y cyfiawn yn ymellwng i'r 
fath brofedigaethau? A wyt ti yn credu nad oes Duw? Na, 
meddaf wrthyt; tia wyddost fod Duw, eithr yr wyt yn caru 
yr elw hwna yn fwy nag ef. Ac yn awr, ti a ddywedaist gel- 
wydd wrthyf o flaen Duw. Tia ddywedaist wrthyf, Wele y 
chwech onti hyn, y rhai ydynt o werth mawr, a roddaf i ti, 
pan yr oedd yn dy galon i'w cadw oddi wrthyf ; a'th ddymun- 
iad yn unig oedd cael genyf ìi wadu y gwir a'r bywiol Dduw, 
fel y gallit gael achos i'm dyfetha. Ac yn awr, wele, am y drwg 
mawr hwn ti a gai dy wobr. A_ Zeezrom a ddywedodd wrtho, 
Ti a ddywedi fod gwir a bywiol Dduw? Ac Amulek a ddy- 
wedodd, Iê, y mae gwir a bywìol Dduw. Yn awr, dywedodd 
Zeezrom, A oes mwy nag un Duw? _ Ac yntau a atebodd, Nac 
oes. Yn awr, Zeezrom a ddywedodd wrtho drachefn, Pa fodd 
y gwyddost ti y pethau hyn? A dywedodd yntau, Angel a'u 
gwnaeth hwynt yn hysbys ì mi. A Zeezrom a ddywedodd 
drachefn, Pwy yw yr hwn sydd i ddyfod? ai Mab Duw 
efe? Ac yntau a ddywedodd wrtho,Iê. A Zeezrom a ddy- 
wedodd drachefn, A achuba efe ei bobl yn eu pechodau? Ac 
Amulek a atebodd ac a ddywedodd wrtho, Yr wyf yr dywedyd 
wrthych, Na wna, canys anmhosibl yw iddo ef wadu ei air. 
Yn awr, Zeezrom a ddywedodd wrth y bobl, Edrychwch ar 
gofio o honoch y pethau hyn; canys efe a ddywedodd nad oes 
ond un Duw ; er hyny efe a ddywed y daw Mab Duw, eithr na 
achub efe ei bobl, megys pe byddai ganddo ef awdurdod ìi or- 
chymyn Duw. Yn awr, Amulek a ddywedodd drachefn wrtho, 
Wele, ti a ddywedaist gelwydd, canys dywedaist fy mod yn 


LLYFR ALMA. 207 


llefaru megys pe byddai genyf awdurdod i orchymyn Duw, o 
herwydd i mi ddywedyd na achub efe ei bobl yn eu pechodau. 
Ac yr wyf yn dywedyd wrthych drachefn, nas gall efe eu hach- 
ub hwynt yn eu pechodau; oblegid nas gallaf wadu ei air, ac y 
mae efe wedi dywedyd nas gall dim aflan etifeddu teyrnas nef- 
oedd; am hyny, pa fodd yr achnbir chwi, oddieithr i chwi 
etifeddu teyrnas nefoedd? — Gan hyny, nis gellir eich achub yn 
eich pechodau. Yn awr, Zeezrom a ddywedodd wrtho dra- 
chefn, Ai Mab Duw yw y gwir Dad tragywyddol? A dywed- 
odd Amulek wrtho, Iê, efo yw gwir Dad tragywyddol nef â 
daear, a phob peth sydd. ynddynt; efe yw y dechreu a'r diw- 
ed1, y cyntaf a'r diweddaf; ac efe a ddaw i'r byd i wared ei 
bobl; ac efe a gymmer arno droseddiadau y rhaì a gredant yn 
ei enw; a'r rhai hyn yw. y rhai a gant fywyd. tragywyddol, ac 
nid yw iachawdwriaeth yn dyfod i neb arall; am hyny, y dryg- 
ionus a arosant megys pe na byddai prynedigaeth wedi ei gwneu- 
thur, oddieithr dattodiad rhwymau marwolaeth; canys, wcle, 
mae y dydd yn dyfod pan y caiff pawb eu hadgyfodi oddiwrth 
y meirw a sefyll gerbron Duw, a'u barnu yn ol eu gweithred- 
oedd. Yn awr, y mae marwolaeth a clwir marwolaeth dym- 
morol: a marwolaeth Crista ddattoda rwymau y farwolaeth 
hon, fel yr adgyfoder pawb o'r farwolaeth dymmorol hon; yr 
ysbryd a'r corff a ail-unir etto yn eu ffurf berffaith : pob aelod a 
chymmab a adferir i'w priodol gorff, megys yr ydym ni yr 
amser hwn; a ni a ddygir i sefyll gerbron Duw, gan wybod 
megys y gwyddom yn awr, ac yn meddu adgof da am cin holl 
euogrwydd. Yn awr, yr adferiad hwn a ddaw i bawb, hen ac 
ìeuanc, caeth a rhydd, gwrryw a benyw, y drygionus a'r cyf- 
iawn ; ac ni chollir hyd y nod gymmaint â gwelltyn o'u penau; 
eithr pob peth a adferir i'w ddull perffaith, megys y mae yn 
awr, neu yn y corff, ac a ddygir ac a wysir gerbron brawdle 
Crist y Mab, a Duw y Tad, a'r Ysbryd Glân, y rhai ydynt un 
Duw Iragywyddol, ì gael eu barnu yn ol eu gweithredoedd, pa 
un a fyddont ai da neu ddrwg. 

Yn awr, wele, mi a lefarais wrthych am farwolaeth y corff 
marwol, ac hefyd am adgyfodiad y corff marwol. Yr wyf yn 
dywedyd wrthych fod y corff marwol i'w adgyfodi yn gorff an- 
farwol; hyny yw, o farwolaeth; sef o'r farwolaeth gyntaf i 
fywyd, fel nas gallant fnrw mwyach; gan fod eu hysbrydoedd 
yn uno â'u cyrff, y rhai nis gwahanir byth; ac felly mae y 
cyfan yn dyfod yn ysbrydol ac anfarwol, fel na welont lygred- 
jgaeth mwyach. 

Yn awr, wedi i Amulek orphen y geiriau hyn, y bobl a ddech- 
reuasant synu drachefn, a Zeezrom hefyd a ddechreuodd grynu. 
Ac felly terfynodd geiriau Amulek, neu hyn yw yr oll a ys- 
grifenais i. 


208 LLYFR ALMA. 


PENNOD IX. 


Yn awr, Alma, gan weled fod geiriau Amulek wedi dystewi 
Zeezrom; canys canfyddai fod Amulek wedi ei ddal ef yn ei 
gelwydd a'i dwyll pan yn ceisio ei ddinystrio, a chan weled ei fod 
ef yn dechreu crynu dan gydwybodolrwydd ei euogrwydd, efe a 
agorodd eì enau ac a ddechreuodd lefaru wrtho, ac ì gadarnhau 
geiriau Amulek, ac i egluro pethau yn mhellach, neu esbonìo 
yr ysgrythyrau yn mhellach nag y gwnaeth Amulek. Yn 
awr, clywyd y geiriau a lefarodd Alma wrth Zeezrom gan y 
bobl oddiamgylch ; canys yr oedd y dyrfa yn fawr, ac efe & 
lefarodd yn y modd hyn: _ Yn awr, Zeezrom, gan weled dy fod 
wedi dy ddal yn dy gelwydd a'th gyfrwysdra, canys nid wrth 
ddynion yn unig y dywedaist gelwydd, eithr dywedaist geêl- 
wydd wrth Dduw ; canys, wele, efe a ŵyr dy holl feddyliau, a 
thi a weli fod dy feddyliau yn cael eu gwneuthur yn hysbysi 
niganei ysbryd ef; athia weli ein bod yn gwybod fod y 
gynllun di yn gynllun tra chyfrwys, o ran cyfrwysdra y di 
er dywedyd celwydd a thwyllo y bobl hyn, fel y gellit eu 
gosod hwynt yn ein erbyn ni, i'n difenwi a'n bwrw allan. Yn 
awr, cynllun oedd hwn o eiddo dy wrthwynebwr, yr hwn 
wedi ymarfer ei awdurdod arnat. Yn awr, mi a fynwn i chwi 
gofio, fod yr hyn wyf yn ei ddywedyd wrthyt ti, yn cael ei 
ddywedyd wrth bawb. Ac wele, yr wyf yn dywedyd. wrthych 
oll, mai magl o eiddo y gwrthwynebwr yw hyn, yr hon a osod- 
odd efe i ddal y bobl hyn, fel y dygai chwi yn ddarostyngedig 
iddo, fel y gallai eich amgylchynu â'i gadwynau, a'ch dwyn 
gaeth i ddinystr tragywyddol, yn ol gallu ei gaethgludiad ef. 
Yn awr, ar ol i Alma orphen llefaru y geiriau hyn, Zeezrom 
a ddechreuodd grynu yn llawer mwy, canys yr oedd wedi ei 
argyhoeddi yn fwy-fwy o allu Duw; ac efe a argyhoeddwyd 
hefyd fod gan Alma ac Amulek wybodaeth am dano, canys yr 
oedd wedi ei argyhoeddi eu bod hwy yn gwybod meddyliau & 
bwriadau ei galon; o herwydd yr oedd gallu wedi eì roddi. ìdd- 
ynt hwy i wybod y pethau hyn, yn ol ysbryd y brophwydol- 
iaeth. A Zeezrom a ddechreuodd ymofyn â hwy yn ddyfal, fel 
y gallai wybod ychwaneg am deyrnas Dduw. Ac efe a ddy- 
wedodd wrth Alma, Pa beth a feddylia yr hyn a ddywedodd 
Amulek am adgyfodiad y meirw, y caiff pawb eu hadgyfodi 
oddiwrth y meirw, y cyfiawn a'r anghyfiawn, ac y dygir hwynt 
i sefyll gerbron Duw, i'w barnu yn ol eu gweithredoedd? Ac 
yn awr, dechreuodd Alma egluro y pethau hyn iddo, gan 
ddywedyd, Rhoddir ilawer wybod dirgelion Duw ; er hyny, y 
maent dan orchymyn caeth, na chyfranont ond yn unig yn ol y 
gyfran o'i air, yr hon a roddai blant dynion; yn ol yr ystyr- 
iaeth a'r dyfalwch a roddasant iddo; ac am hyny, yr hwn a 
galedo ei galon, y cyfryw a dderbynia y gyfran leiaf o'r gair; 
a'r hwn ni chaleda ei galon, iddo ef y rhoddir y gyfran fwyaf 


LLYFR ALMA. 209 


w'r gaìr, hyd nes y rhoddir iddo wybod dirgelion Duw, hyd nes 
y gwypo hwynt yn gyflawn; a'r cyfryw a galedant eu calonau, 
iddynt hwy y rhoddir y gyfran leiaf o'r gair, hyd nes na wyb- 
yddont ddim am ei ddirgelion; ac yna hwy a gaethgludir gan 
y diafol, ac a arweinir gan ei ewyllys ef i ddystryw. Yn awr, 
dyma hyn a feddylir wrth gadwynau uffern; ac y mae 
Amulek wedi llefaru yn eglur ynghylch marwolaeth, a'n had- 
gyfodiad o'r marwoldeb hwn i sefyllfa o anfarwoldeb, a'n dygiad 
gerbron brawdle Duw, i'n barnu yn ol ein gweithredoedd. 
Yna, os bydd ein calonau wedi eu caledi, ïe, os byddwn wedi 
caledu ein calonau yn erbyn y gair, yn gymmaint ag na chaff- 
wyd ef ynom, yna ein sefyllfa a fydd yn ddychrynllyd, canys 
yna byddwn wedi ein condemnio; canys cein geiriau a'n con- 
demniant, ïe, ein holl weithredoedd a'n condemniant; nis ceir 
ni yn ddifrycheulyd ; a'n meddyliau hefyd a'n condemniant; 
ac yn y sefyllfa ddychrynllyd hon ni feiddiwn edrych i fyny at 
ein Duw; a braidd na fyddem yn llawen pe gallem orchymyn 
i'r creigiau a'r mynyddoedd syrthio, i'n cuddio o'i wydd. 
Eithr nis gall hyn fod; bydd yn rhaid i ni ddyfod a sefyll ger 
ei fron ef yn ei ogoniant, ac yn ei allu, ac yn ei nerth, a'i fawr- 
jydi, a'i lywodraeth, a chydnabod er ein cywilydd tragywydd- 
fod ei holl farnedigaethau yn gyfiawn; ei fod ef. yn gyfiawn 
yn ei holl weithredoedd, a'i fod yn drugarog tuag at blant 
dynion, ac fod ganddo bob gallu i achub pob dyn sydd yn credu 
yn ei enw, ac yn dwyn ffrwyth addas i edifeirwch. 

Ac yn awr, wele, meddaf wrthych, yna y daw marwolaeth, 
sef ail farwolaeth, yr hon sydd farwolaeth ysbrydol; yna y 
bydd amser y caiff pwy bynag a fydd marw yn ei bechodau, 
gyda golwg ar farwolaeth dymmorol, farw hcfyd farwolaeth 
ysbrydol; ïe, efe a fydd marw gyda golwg ar bethau perthynol 
ì iachawdwriaeth ; yna y bydd yr amser pan fydd eu poened- 
igaeth megys llyn o dân a_ brwmstan, fflamiau yr hon a esgyn- 
ant i fyny yn oes oesoedd; ac yna y bydd yr amser y dygir hwy 
yn gaeth i ddinystr tragywyddol, yn ol gallu a chaethgludiad 

fol, gan eì fod ef wedi eu darostwng yn ol ei ewyllys. 

na, meddaf wrthych, y byddant megys pe na byddai pryned- 

igaeth wedi ei gwneuthur ; canys nis gellir eu gwaredu yn ol 

wnder Duw; ac nis gallent farw, gan wcled nad oes 
ygredigaeth mwyach. 

Yn awr, dygwyddodd pan orphenodd Alma lefaru y geiriau 
hyn, i'r bobl ddechreu rhyfeddu yn fwy: eithr rhyw Antionah, 
yrhwnoedd y prif lywodraethwr yn eu mysg, a ddaeth yn 
mlaen ac a ddywedodd wrtho, Pa beth yw hyn a ddywedaist, y 
cyfodai dyn oddiwrth y meirw, ac y cyfnewidid ef o'r sefyllfa 
farwol hon i sefyllfa anfarwol, fel na allo yr enaid byth farw? 
Pa beth a feddylia yr ysgrythyr hon a ddywed i Dduw osod 
cerubiaid a chleddyf tanllyd ar y tu dwyreiniol i ardd Eden 
rhag i'n rhieni cyntaf fyned i mewn a chyfranogi o bren 
bywyd, abywyu dragywydd? Ac felly gwelwnnad oedd. un «yí- 

14 


210 LLYFR ALMA. 


leusdra dichonadwy iddynt fyw yn dragywydd. Yn awr, Alma 4 
ddywedodd wrtho, Hyn yw y peth oeddwn i ynghylch ei egluro. 
Yn awr, gwelwn i Adda syrthio trwy gyfranogi o'r ffrwyth 
gwaharddedig, yn ol gair Duw; ac felly, gwelwn, mai trwy €ì 
gwymp yr aeth holl ddynolryw yn bobl golledig a syrthiedig. 
Ac yn awr, wele, meddaf wrthych, pe byddai yn bosibl i Adda 
gyfranogi o ffrwyth pren y bywyd yr amser hwnw, ni fuasai 
marwolaeth, a'r gair a fuasai yn ofer, gan wneuthur Duw yn 
gelwyddog: canys efo a ddywedodd, Os bwytai, gan farwtia 
fyddi farw. A gwelwn fod marwolaeth yn dyfod ar ddynolryw, 
îe, y farwolaeth am yr hon y llefarwyd gan Amulek, yr hon 
yw y farwolaeth dymmorol; er hyny, penodwyd tymmor i 
ddyn yn yr hwn y gallai edifarhau ; am hyny, aeth y bywyd 
hwn yn sefyllfa o brawf; yn amser parotoi ì gyfarfod â Duw; 
yn amser parotoi erbyn y sefyllfa ddiddiwedd hono, am yr 
hon y llefarwyd genym ni, yr hon sydd yn ol adgyfodiad y 
meirw. Yn awr, oni buasai y cynllun o brynedigaeth, yr hwn 
a drefnwyd er seiliad y byd, ni allai fod adgyfodiad y meirw; 
eithr y mae cynllun o brynedigaeth wedi ei drefnu, yr hwn & 
ddwg oddiamgylch ndgyfodiad y meirw, am yr hyn y llefarwyd. 
Ac yn awr, wele, pe byddai yn bosibl i'n rhieni cyntaf fyned â 
chyfranogi o bren y bywyd, hwy a aethent yn druenus am 
byth, heb feddu sofyllfa o barotoad; ac felly y cynllun o bryn- 
edigaeth a rwystrid, a buasai gair Duw yn ofer, heb gymmeryd 
un effaith. Ond, wele, nid felly y bu; eithr penodwyd i ddyn- 
îon farw; ac ar ol marw, rhaid iddynt ddyfod i farn; ïe, sef y 
farn hono am ba un y llefarasom, yr hon yw y diwedd. Ac ar 
ol ìi Dduw benodi y pethau hyn ì ddynion, wele, canfyddodd y 
byddai yn fuddiol i ddynion gael gwybod ynghylch y pethau & 
benododd efe iddynt; am hyny, efe a anfonodd angylion i ym- 
ddyddan â hwynt, y rhai a achosent i ddynion weled ei ogon- 
iant. A hwy a ddechreuasant o'r amser hwnw allan ìi alw arei 
enw.; am hyny, Duw a ymddyddanodd â dynion, ac a wnaeth 
yn hysbys iddynt gynllun prynedigaeth, yr hwn a ragbarot- 
owyd er seiliad y byd; a hyn a wnaeth efe yn hysbys yn ol eu 
ffydd a'u hedifeirwch, a'u gweithredoedd santaidd; am hyny, 
efe a roddodd orchymynion ì ddynion, gan eu bod hwy yn 
gyntaf wedi troseddu y gorchymynìon cyntaf, gyda golwg ar 
bethau ag oedd yn dymmorol, ac wedì dyfod megys duwiau, yn 
adnabod y da oddiwrth y drwg, ac wedi gosod eu hunain mewn 
sefyllfa i weithredu, neu wedi cael eu gosod mewn sefyllfa 
i weithredu yn ol eu hewyllys a'u dymuniad, pa un bynag 
aì ìi wneuthur drwg neu wneuthur da; gan hyny, rhodd- 
odd Duw orchymynion iddynt, ar ol gwneuthur yn hysbys idd- 
ynt y cynllun o brynedigaeth, na chaent wneuthur drwg, gan 
fod y gosb am hyny yn ail farwolaeth, yr hon sydd. yn farwol- 
aeth dragywyddol gyda golwg ar bethau perthynol i gyfìawn- 
der; canys ar y cyfryw ni allai y cynllun o brynedigaeth gael 
un gallu, oblegid ni ellid dinystrio gweithredoedd cyfiawnder, 


LLYFR ALMA. 2311 


yn olmawr ddaioni Duw. Eithr Duw a alwodd ar ddynion, 
yn enw ei Fab (gan mai dyma y cynllun o brynedigaeth yr 
hwn a drefnwyd), gan ddywedyd, Os edifarhewch, ac ni chaled- 
wch eich calonau, yna mi a drugarhaf wrthych, trwy fy unig- 
anedig Fab; gan hyny, pwy bynag a edifarhao, ac ni ehaledo 
ei galon, efe a gaiff hawl ar drugaredd trwy fy unig-anedig 
Fab, er maddeuant o'i bechodau; a'r rhai hyn a gant fyned i 
mewn i'm gorphwysfai. A phwy bynag a galedo ei galon, 
ac a weithreda anwiredd, wele, yr wyf yn tyngu yn fy llid, 
mad â efe i mewn i'm gorphwysfa i. Ac yn awr, fy mrod- 
yr, wele, meddaf i chwi, os caledwch eich calonau ni chewch 
fyned i mewn i orphwysfa yr Arglwydd ; am hyny, mae eich 
anwiredd yn ei gyffroi ef, nes y mae yn anfoni lawr ei ddigof- 
aint arnoch, megys yn y cyffroad cyntaf, ïe, yn ol ei air yn y 
cyffroad diweddaf, yn gystal ag yn y cyntaf, er dinystr tra- 
gywyddol cich eneidiau ; am hyny, yn ol ei air, i'r farwolaeth 
ddiweddaf, yn gystal â'r gyntaf, 

Ac yn awr, fy mrodyr, gan weled y gwyddom y pethau hyn, 
a'n bod yn wir, edifarhawn, ac na chaledwn ein calonau, fel na 
ehynhyrfom yr Arglwydd ein Duw i ollwng ei ddigofaint 
arnom yn ei ail orchymynion hyn, y rhai a roddodd efe ini; 
eithr awn i mewn i orphwysfa Duw, yr hon sydd wedi ei phar- 
otoi yn ol ei air. A thrachefn, fy mrodyr, mi a ewyllysiwn 
alw eich meddyliau at yr amser y rhoddodd yr Arglwydd 
Dduw y gorchymynion hyn i'w blant; ac mi a ewyllysiwn i 
chwi gofio i'r Arglwydd Dduw ordeinio offeiriaid, yn ol ei urdd 
santaidd ef, yr hwn oedd yn ol urddei Fab, i ddysgu y pethau 
hyn i'r bobl; a'r offeiriaid hyny a ordeiniwyd yn ol urdd ei 
Fab, mewn dull ag y gallai y bobl trwyddo wybod yn mha 
fodd i edrych at ci Fab am waredigaeth. A dyma y dull yn oì 
pa un yr ordeiniwyd hwynt: wedi eu galw a'u rhagbarotoi er 
seiliad y byd, yn ol rhagwybodaeth Duw, ar gyfrif eu ffydd 
fawr a'u gweithredoedd da; yn y lle cyntaf wedi eu gadael i 
ddewis da neu ddrwg; gan hyny, wedi dewis da, ac ymarfer 
ffydd fawr, hwy a alwyd â galwedigaeth santaidd, ïe, â'r alwed- 
igaeth santaidd hono a barotowyd gyda, ac yn ol, prynedigaeth 

darpariadol i'r cyfryw; ac felly galwyd hwy í'r alwedigaeth 
santaidd hon ar gyfrif eu ffydd, tra y gwrthodai ereill ysbryd 
Duw ar gyfrif caledwch eu calonau a dallineb eu meddyliau, 
pan y gallent, oni bai hyn, fod wedi cael cymmaint braint â'u 
brodyr. Neu, yn fyr; yr oeddynt yn y lle cyntaf yn yr un 
sefyllfa â'u brodyr; felly yr oedd yr alwedigaeth santaidd hom 
wedi ei rhagbarotoi er seiliad y byd i'r cyfryw na chaledent 
eu calonau, gan fod yn a thrwy iawn yr unig-anedig Fab, yr 
hwn a ragbarotowyd; ac felly wedi eu galw trwy yr alwedig- 
aeth santaidd hon, a'u hordeinio i archoffeiriadaeth urdd sant- 
aidd Duw, ìi ddysgu ei orchymynion i blant dynion, fel y 
gallent hwythau hefyd fyned i mewn i'w orphwysfa ef, gan fod 
yr archoffeiriadaeth hon yn ol urdd ei Fab, yr hwn urvêâd, “wv 


312 LLYFR ALMA. 


er seiliad y byd: neu mewn geiriau ereill, heb ddeclrecmmmu 
dyddiau na diwedd blynyddoedd, wedi eì ragbarotoi o dra—— 
gywyddoleb i bob tragywyddoldeb, yn ol eì ragwybodaeth eff 
am bob peth. Yn awr, yr oeddynt wedi eu hordeinio yn y 
modd hyn: Wedi eu galw â galwedigaeth santaidd, a'u hor—— 
deinîo ag ordeiniad santaidd, ac wedi cymmeryd arnynt arch—— 
offbiriadaeth yr urdd santaidd, yr hyn alwedigaeth, ac ordeiniad, 
ac archoffeiriadaeth, sydd heb ddechreu na diwedd; felly y 
daethant yn archoffeiriaid yn dragywydd, yn ol urdd y Mab... 
unig-anedig y Tad, yr hwn sydd heb ddechreu dyddiau ngem 
diwedd blynyddoedd, yr hwn sydd yn llawn gras, uniondeb, am.— 
gwirionedd. Ac felly y mae. Amen, 


PENNOD X. 


YN awr, megys y dywedais ynghylch urdd sanfaidd yr arch— 
eífeiradaeth hon, yr oedd amryw wedi eu hordeinio a dyfodcŴ 
yn archoffeiriaid ì Dduw; ac ar gyfrif eu ffydd fawr a'u 
hpdifeirwch, a'u cyfiawnder gerbron Duw, a'u bod yn dewism 
edifarhau a gweithredu cyflawnder, yn hytrach nâ chael eur 
eyfrgolli; am hyny, hwy a alwyd yn ol yr urdd santaidd 
hwn, ac a santeiddiwyd, a'u gwisgoedd a olchwyd yn wynion, 
trwy waed yr Oeu. Yn awr, ar ol iddynt gael eu santeiddio 
trwy yr Ysbryd Glân, a'u gwisgoedd wedi eu cânu, gan fod 
m. bur a difrycheulyd gerbron Duw, nis gallent edrych ar 
Techod, ond gydag atgasrwydd; ac yr oedd llawer, ïe, llawer 
iawn, y rhai oeddynt wedi eu puro, ac wedi myned ì mewn í 
orphwysfa yr Arglwydd eu Duw. Ac yn awr, fy mrodyr, 
mi afynwn i chwi ymostwng gerbron Duw, a dwyn ffrwyth 
addas i edifeirwch, fel yr eloch chwithau hefyd ì mewn i'r 
erphwysfa hono ; ie, ymostyngwch megys y bobl yn nyddiau 
Melchizedek, yr hwn oedd hefyd yn archoffeiriad yn oì. yr urdd 
hwn am ba un y llefarais, yr hwn hefyd a gymmerodd arno 
yr archoffeiriadaeth yn dragywydd, A'r Melchizedek hwn 
eedd yr un y talodd Abraham ddegwm ìddo: ïe, ein tad 
Abraham a dalodd ddegwm o'r hyn oll a feddai. Yn awr, yr 
erdinhadau byn a roddwyd yn y dull hyn, fel trwy hyny y 
gallai dynion edrych yn mlaen ar Fab Duw, gan ei fod yn 
arwyddlun o'i urdd ef, neu mai ei urdd ef oedd ; a hyn, fel yr 
edrychent yn mlaen ato ef am faddeuant o'u pechodau, fel y 
gallent fyned i mewn i orphwysfa yr Arglwydd. 
. Yn awr, yr oedd y Melchizedek hwn yn frenin ar dir Salem; 
ac yr oedd ci bobl wedi ymgryfhau mewn anwiredd a ffìeidd- 
dra; ïe, yr oeddynt oll wedi myned ar gyfeiliorn; yr oeddynt 
llawn o bob math o ddrygioni: eithr Melchizedek, wedi 
ymarferyd ffydd gref, a derbyn swydd yr archoffeiriadaeth, yn 
el urdd santaidd Duw, a bregetbodd edifeirwch i'w bobl. Ac 


LLYFR ALMA. 218 


wele, hwy a edifarasant; a Melchizedek a sefydlodd heddwch 
mym y tir yn ei ddyddiau; am hyny, efe a alwyd yn dywysog 
heddwch, canys efe oedd brenin Salem; ac efe a deyrn 

<o daneidad. Yn awr, yr oedd llawer o'i flaen ef, ac yr oedd 
âlawer hefyd ar ei ol,eithr nid oedd neb yn fwy; am hyny, 
Jy maent wedi crybwyll yn fwy ueillduol am danoef. Yn awr, 
mid oes achos ail-adrodd y mater; gall yr hyn a ddywedais 
fod yn ddigon. Wele, mae yr ysgrythyrau o'ch blaen; os 
£gwyrdrowch hwynt, bydd hyny er eich dinystr eich hunain. 

Ac yn awr, dygwyddodd, ar ol i AÌma ddywedyd y geiriau 
hyn wrthynt, iddo estyn eí law atynt, a gwaeddi gyda llais 
aerthol, gan ddywedyd, Yn awr yw yr amser i edifarhau, canyw 
:y mae dydd iachawdwriaeth yn agoshau ; ïe, ec y mae llais yr 
Arglwydd, trwy enau ei angylion, yn ei draethu wrth yr holl 
€enedloedd ; ïe, yn ei dreethw, fel y caffont newyddion da o 
awenydd mawr ; ïe, ac y mae efe yn swnio y newyddîon da 
yn mhlith ei hoH bobl, ïe, hyd y nod wrth y rhai hyny sydd 
yn wasgaredig ar wyneb y ddaear; am hyny, hwy a ddaethant 
atom ninnau. A gwneir hwynt yn hysbys i ni mewn geiriau 
eglur, fel y deallom, ac na allom gyfeiliorni; a hyn oblegid 'ein 
bod yn grwydrwyr mewn gwlad estronol ; gan hyny, yr ydym 
ni felly yn uchel-freintiog, canys y mae'r newyddion da hyn 
wedi eu traethu wrthym yn mhob rhan o'r winllan. Canys 
wele, y mae angylïon yn eu traethu wrth lawer yr amser hwn 
yn cin tir ni ; a hyn i'r dyben o barotoi calonau plant dynion i 
dderbyn ei air yn amser ei ddyfodiad yn ei ogoniant. Ac yn 
awr, nîd ydym ond yn unig yn dysgwyl i glywed y newydd 
hyfryd yn cael eì draethu wrthym trwy enau angylion, am ei 
ddyfodiad ; canys y mae'r amser yn dyfod, ac nis gwyddom 
pa mor fuan. Och Dduw na fyddai yn fy nydd i; eithr 
deued yn gynnarach neu ddiweddarach, mi a orfoleddaf ynddo. 
A gwneir yn hysbys i ddynion cyfiawn a santaidd, trwy enau 
angylion, yn ameer eì ddyfodiad, fel y cyflawnir geiriau ein 
tadau, yn ol yr hyn a lefarasant am dano, yr hyn oedd yn ol 
ysbryd y brophwydoliaeth ag oedd ynddynt. 

Ac yn awr, fy mrodyr, mi a ewyllysiwn o ddyfnder fy nghal- 
on, ïe, gyda phryder mawr, hyd at boen, ar i chwi wrandaw fy 
ngeiriau, a bwrw ymaith eich pechodau, a pheidio oedi dydd 
eich edifeirwch; eithr ymostwng o honoch gerbron yr Âr- 
glwydd, a galw ar ei enw santaidd, gan wylio a gweddïo yn 
wastadol, fel nas temtìer chwi uwchlaw yr hyn a alloch ddy- 
oddef, ac felly gael eich arwain gan yr Ysbryd Glân, gan ddyf- 
od yn ostyngedig, addfwyn, ufydd, amyneddgar, llawn cariad, a 
phob hir-ymaros; yn meddu ffydd yn yr Arglwydd, a gobaith 
y derbyniwch fywyd tragywyddol; gan fod â chariad Duw yn 
wastadol yn eich calonau, fel y dyrchafer chwi yn y d 
diweddaf, ac yr eloch i mewn i'w orphwysfa ef: a rhodded yr 
Arglwydd edifeirwch ìi chwi, fel na thynoch ei ddigofamt 
arnoch, fel na rwymer chwi gan gadwynau uffern; fel na ddy- 


214 ELYSWR ALMA. 


eddefoch yr ail farwolaeth. Ac Alma a lefarodd Iswer o eiriau”. 
yn ychwaneg wrth y bobl, y rhai nid ydynt wedi eu hysgrifenumr 
yn y llyfr hwn. . 

A bu ar ol iddo orphen llefaru wrth y bobl, i awereedd cm— 
honynt gredu ei eiriau, a dechreu edifarhau, a chwiÌm yr— 
y thyrau; eithr y rhan fwyaf o honynt a. chwemsychentz 
ddyfetha Alma ac Amoulek: canys yr oeddynt yn ddigllawmm 
wrth Alma, o herwydd eglurdeb eì eiriau wrth Zeezrom; ahwy— 
a ddywedent hefyd fod Amnlek wedi dywedyd celwydd wrth— 
ynt, ac wedi cablu yn erbyn eu cyfraith, ac hefyd yn erbyn eum- 
Gyfreithwyr a'u barnwyr. Ac yr oeddynt hefyd yn ddigilawm: 
wrth Alma ac Amulek:: ac o herwydd eu bod wedi tystiolaeth 
mor eglur yn erbyn eu drygioni, hwy a geisiasant eu gyru ym— 
aith yn ddirgelaidd. Ond dygwyddodd na wnaethant; eïthr— 
eymmerasant hwynt, ac a'u rhwymasant & rheffynau eryfion— 
ac a'u dygasant gerbron prif farnwr y tir. A'r bobl a aethantz 
y a dystiasant yn eu herbyn, gan ddywedyd eu bod wedi cablu» 

ith, a'u cyfreithwyr a barnwyr y tir, ac hefyd. yr holl$ 

bo ag oedd yn y tir; a'u bod hefyd wedi tystiolaethu nad 
oedd ond un Duw, ac y danfonai efeei Fabi blith y bobl, erthm- 

na achubai hwynt ; a llawer o bethau cyffelvb a dystiolaethoddi 
y y bobl yn erbyn Alma ac Amulek. Yn awr, hyn a wnaeth— 
wyd gerbron barnwr y tir. A dygwyddodd i Zeezrom 
wrth y geiriau a lefarwyd ; ac efe a wyddai hefyd am y dallin— 
eb meddwl a achosodd yn mhlith y bobl trwy ei eiriau cel— 
wyddog; a'i enaid a ddechreuodd gael eì rwygo, o dan y cyd- 
wybodolrwydd o'i euogrwydd ei hun ; ïe,efe a ddechreuodd 
gael ei amgylchynu gan boenan uffern. 

A bu iddo ddechreu gwaeddi ar y bobl, gan ddywedyd, Wele, 
yr wyf fi yn euog, a'r dynion hyn ydynt ddifrycheulyd gerbron 
Duw. Ac efe a ddechreuodd ddadleu drostynt, o'r amser 
hwnw allan; eithr hwy a'i difenwent ef, gan ddywedyd, A wyt 
tithau hefyd wedi dy feddiannu gan y diafol? A hwy a boer 
aaant arno, ac a'i bwriasant ef allan o'u mysg, ae hefyd yr holl 
rai a gredasent y geiriau a lefarwyd gan Aìma ac Amulek; a 
hwy a'u bwriasant allan, ac a anfonasant Wyr 2 daffRu ceryg 
atynt. A hwy a ddygasant eu gwragedd a'u plant ynghyd, a 
phwy bynag a gredent, neu a ddysgwyd ì gredu gair Duw,a 
achosent eu bwrw i'r tân; a hwy hefyd a ddygasant allan eu 
cof-]yfrau, y rhai a gynnwysent yr ysgrythyrau santaìdd, ac a'u 
bwriasant i'r tân hefyd, fel y llosgid ac y dinystrid hwynt â thân. 

A bu iddynt gymmeryd Alma ac Amulek, a'u dwyn ì'r lle o 
ferthyrdod, fel y gallent weled dinystr y rhai a losgid â thân. 
A phan welodd Amulek boenau y gwragedd a'r plant a losgid 
yn y tân, efe a boenwyd hefyd, ac efe a ddywedodd wrth Alma, 
Pa fodd. y gallwn edrych ar yr olygfa arswydus hon? Am 
hyny, estynwn allan ein dwylaw, ac ,ymarferwn allu Duw, yr 
hwn sydd ynom, ac achubwn hwynt o'r fflamiau. Eithr Alma a 
ddywedodd wrtho, Yr ysbryd a'm rhwystra i beidio estyn allau 


LLYFR ALMA. 216 


-fy llaw ; canys wele, yr Arglwydd a'n derbynia ato ei hun, 
rnewn gogoniant; ac y mae efe yn eu goddef ìi wneuthur y peth 
hwna, neu i'r bobl wneuthur y peth hwn iddynt, yn ol caledwch 
eu calonau, fel y byddo y barnedigaethau a arfero efe tuag 
atynt yn eì lid, yn gyfiawn; agwaed y gwirion a gaiff sefyll 
yn dystiolaeth yn eu herbyn, ïe, ac ìi grochwaeddi yn eu herbyn 
yn y dydd diweddaf. Yn awr, Amulek a ddywedodd wrth 
Alma, Wele, efallai y llosgant ninnau hefyd. Ac Alma a ddy- 
wedodd, Bydded yn olewyllys yr Arglwydd. Ond wele, nid 
yw ein gwaith wedi ei orphen ; gan hyny, nis llosgant ni. 
Yn awr, dygwyddodd pan oedd cyrff y rhai a fwriwyd i'r tân, 
wedi eu llosgi, ac hefyd y cof-lyfrau a fwriwyd i bmewn gyda 
hwynt, ìi brif farnwr y tir ddyfod a sefyll o flaen Alma ac Am- 
ulek, pan oeddynt yn rhwym; ac efe a'u cernodiodd hwynt â'i 
iaw, ac a ddywedodd wrthynt, Ar ol yr hyn a_ welsoch, a bre- 
£gethwch chwi etto wrth y bobl hyn, y bwrir hwynt i lyn o dân 
a brwmstan? Wele, gwelwch nad oedd gallu genych chwì i 
achub y rhai hyn a fwriwyd i'r tân ; ac nid yw Duw wedi eu 
hachub hwynt, o herwydd eu bod o'ch ffydd chwi. A'r barnwr 
a'u cernodiodd drachefn, ac a ofynodd, Pa beth a ddywedwch 
chwi drosoch eich hunain? Yn awr, yr oedd y barnwr hwn yn 
ol urdd a ffydd Nahor, yr hwn a laddodd Gideon. A bu na 
atebodd Alma ac Amulek ddim iddo; ac efe a'u tarawodd 
hwynt drachefn, ac a'u traddododd hwynt i'r swyddogion i'w 
bwrw yn ngharchar. Ac wedi bod yn ngharchar am dri niwr- 
nod, daeth amryw o gyfreithwyr, a barawyr, ac offeiriaid, ac 
athrawon, y rhai oeddynt o'r un broffes â Nehor: a hwy a 
ddaethant i'r earchar i'w gweled hwynt, a'u cwestiyno ynghylch 
llawer o eiriau ; eithr ni atebasant hwy ddim iddynt. A darfu 
i'r barnwr sefyll o'u blaen, a dywedyd, Paham na_atebwch eir- 
iau y boblhyn? Aini wyddoch fod gallu genyf i'ch traddodi 
i'r fflamiau? Ac efe a orchymynodd iddynt lefaru; eithr ni 
atebasant hwy ddim. | 
A bu iddynt hwy ymadael, a myned i'w ffordd, eithr a 
ddaethant dranoeth drachefn; a'r barnwr hefyd a'u cernodiodd 
drachefn. A llawer a ddaethant hefyd, ac a'u cernodiasant, 
gan ddywedyd, A safwch chwi drachefni farnu y bobl hyn, a 
chondemnio ein cyfraith? Os oes genych y fath allu mawr, 
paham na waredwch eich hunain? _ A llawer o bethau cyffelyb 
a ddywedasant hwy wrthynt, gan rincian eu dannedd arnynt, a 
phoeri arnynt, a dywedyd, Pa fodd yr edrychwn ni wedi cael 
ein damnio? A llawer o bethau cyffelyb, ïe, pob math o beth- 
au cyffelyb a ddywedasant hwy wrthynt; ac felly y gwatwar- 
asant hwynt am ddyddiau lawer. A hwy a attaliasant fwyd 
iddynt, fel y newynent, a. dwfr, fel y sychedent ; ac hefyd hwy 
a gymmerasant oddiwrthynt eu dillad, fel y byddent yn noeth- 
$on; ac felly yr oeddynt yn rhwymedig â rheffynau cryfion, ac 
sn nghadw yn ngharchar. 
A. bn ar ol iddynt ddyoddef felly am ddyddiau lawer (ac yr 


_" 


216 LLYFR ALNA. 


oedd ar y deuddegfed dydd, yn y degfed mis, yn y ddegfel 

flwyddyn o deyrnasiad y Barnwyr ar bobl Nephi), i'r prif fars- 

wr dros dir Ammonihah, a llawer o'u hathrawon a'u cyfreith- 

wyr, fyned i mewn i'r carchar lle yr oedd Alma ac Amulk 
wedi eu rhwymo â rheffynau. A'r prif farnwr a_safodd o'u 
blaen hwynt, ac a'u tarawodd: drachefn, ac a ddywedodd wrth- 
ynt, Os oes genych allu Duw, gwaredwch eich hunain o'r 
rhwymau hyn, ac yna ni & gredwn y dinystria yr Arglwydd y 
bobl hyn yn ol eich geiriau. A_ bu iddynt oll fyned a'u taraw 
hwynt, gan ddywedyd yr un geiríau, hyd at y diweddaf; 
wedi i'r diweddaf lefaru wrthynt, gallu Duw a ddaeth ar Alms 
ac Amulek, ahwy a gyfodasant ac a safasant ar eu traed, ac 
Alma a waeddodd, gan ddywedyd, Pa hyd, O Arglwydd, y 
cawn ddyoddef y cystuddiau hyn? O, Arglwydd, dyro nerthi 
ni yn ol ein ffydd yn Nghrist, hyd at ymwared: a hwy a d- 
asant y rheffynau ag oedd yn eu rhwymo; a» phan welodd y 
y bobl hyn, dechreuasant ffoi, rhag ofn fod dinystr wedi dyfot 
arnynt. 

A dygwyddodd i'w hofn fod mor ddirfawr, fel y syrthiaemn 
i'r llawr, ac ni chyrhaeddasant y dfws nesaf ; a'r ddaear 
a ysgydwodd yn enbyd, a muriau y carchar a ddrylliwyd, Bl 
y syrthiasant i'r ddaear; a'r prif farnwr, a'r cyfreithwyr, a'r 
offeiriaid, a'r athrawon, y rhai a gernodiasant Abmaac Amuwlek, 
a laddwyd yn eu cwymp. Ac Alma âc Amnlek a ddaethant 
allan o'r carchar, ac nid oeddynt wedi eu niweidio; canys yr 
oedd yr Arglwydd wedi rhoddi gallu iddynt, yn ol eu ffydd 
yrhon oedd yn Nghrist. Ac yn y fan hwy a ddaethant allan 
o'r carchar ; ac yt oeddynt wedi eu rhyddhau o'u rhwymau ; ac 
yr oedd y carchar wedi syrthio i'r ddaear, a phob enaid ag eedd 
o fewn ei furiau, oddieithr Alma ac Amulek, wedi eu lladd; ac 
yn y fan hwy a ddaethant i'r ddinas. Yn awr, gan fod y bobl 
wedi clywed twrf mawr, hwy a ddaethant gan gyd-redeg yn 
dorfeydd, i wybod yr achos o hono; aphan welsant Alma ac 
Amulek yn dyfod allan o'r carchar, a bod eì furiau wedi syrthio 
i'r ddaear, hwy a darawyd â syndod mawr, ac a ffoisant o 
wyddfod Alma ac Amulek, megys gafr yn ffoi â'i llwdn rhag 
daulew; ac felly y ffoisant hwy o wyddfod Alma ac Amudek. 

A bui Alma ac Amulek gael eu gorchymyn i ymadael v'r 
ddinas hono; a hwy a ymadawsant, ac a ddaethant hyd y nod 
i dir Sidom ; ac wele, cawsant yno yr holl bobl a ymadawsant o 
dîr Ammonihah, y rhai a fwriwyd allan ac a luchiwyd â cheryg, 
o herwydd iddynt gredu geiriau Alma. A hwy a adroddasant 
wrthynt yr hyn oll a ddygwyddodd i'w gwragedd a'u plant, ac 

hefyd ynghylch eu hunain, ac am allu eu gwaredigaeth. Ac hefyd 
yr oedd Zeezrom yn gorwedd yn glaf yn Sidom, o dwymyn 
boeth, yr hon a. achoswyd trwy fawr dristwch ei feddw], oble- 
gid ei ddrygïoni, canys tybiaiam Alma ac Amulek nad oeddynt 
mwyach; ac efe a dybiodd eu bod wedi eu lladd, o achos eì 
ddrygioni ef. Ac yr oedd y pechod mawr hwn, a'i amrywiol 


LLYFR ALMA. 3177 


bechodau ereill, wedi rhwygo ei feddwl, hyd nes yr aeth yn 
dra blin, heb gael ymwared ; am hyny, efe a ddechreuodd gael 
eì ysu gan wres llosgedig. Yn awr, pan glywodd fod Alma ac 
Amulek yn nhir Sidom, ei galon a ddechreuodd ymwroli; ac 
anfonodd genadwri atynt yn uniongyrchol, ií ddymuno arnynt 
ddyfod ato ef. 
A bu iddynt ddyfod ato yn ddioed, gan ufyddhau i'r genad- 
'wri a anfonodd efe atynt; a hwy a aethant i mewn i'r tŷ at 
; ahwy a'i cawsant yn gorwedd ar ei glaf-wely, gan 
fod yn dra isel mewn twymyn boeth; ac yr oedd ei feddwl 
hefyd yn flin iawn o herwydd ei anwireddau ; a phan welodd 
hwynt, efe a estynodd allan ei law, ac a ddeisyfodd arnynt ei 


A bu í Alma ddywedyd wrtho, gan eì gymmeryd wrth ei 
law, A wyt ti yn credu yn ngallu Crist i iachawdwriaeth ? 
Ac efe a atebodd ac a ddywedodd, Ydwyf, yr wyf yn credu yr 
holl eiriau a ddysgaist ti. Ac Alma a ddywedodd, Os wyt yn 
credu yn mhrynedigaeth Orist, gelli gael dy iachâu. Ac efe a 
ddywedodd, Iê, yr wyf yn credu yn ol dy eiriau di. Ac yna 
Alma a alwodd ar yr Arglwydd, gan ddywedyd, O Arglwydd 
ein Duw, trugarha wrth y dyn hwn, ac iachâ ef yn ol ei ffydd 
yn Nghrist. Ac wedi i Alma lefaru y geiriau hyn, Zeezrom a 
neidiodd ar ei draed, ac a ddechreuodd rodio; a hyn a wnaed 
er syndod mawr i'r holl bobl; a'r wybodaeth am hyn a aeth 
trwy hoil dir Sidom.. Ac Alma a_fedyddiodd Zeczrom i'r Ar- 
glwydd ; ac efe a ddechreuodd bregethu i'r bobl o'r pryd hwnw 
allan. Ac Alma a sefydlodd eglwys yn nhir Sidom, ac a gys- 
segrodd offeiriaid ac athrawon yn y tir, i fedyddio i'r Arglwydd 
bwy bynag a ewyllysient gael eu bedyddio, 

A dygwyddodd eu bod yn llawer; canys hwy a dyrent i 
mewn o'r ardal oddiamgylch Sidom, ac afedyddiwyd; eithr 
gyda golwg ar y bobl ag oedd yn nhir Ammonihah, arosent 
etto yn bobl galon-galed a gwrthnysig ; ac ni edifarhaent am eu 
pechodau, gan briodoli holl allu Alma ac Amulek i'r diafol ; 
canys yr oeddynt hwy o'r un broffes â Nehor, ac ni chredent 
mewn edifeirwch am eu pechodau. 

A bui Alma ac Amulek, gan fod Amulek wedi gadael ei 
holl aur, a'i arian, a'i bethau gwerthfawr, y rhai oeddynt yn nhir 
Amnmonihah, er mwyn gair Duw, ac wcdi cael eì wrthod gan y 
rhai a fu yn gyfeillion iddo unwaith, ac hefyd gan ei dad a'i 
berthynasau ; gan hyny, ar ol ì Alma sefydlu yr eglwys yn 
Sidom, a gweled attaliad mawr, ïe, gan weled fod y bobl wedi eu 
hattal gyda golwg ar falchder eu calonau, ac yn dechreu ym- 
ostwng gerbron Duw, a dechreu ymgynnull ynghyd yn eu cys- 
segrfeydd i addoli Duw gerbon yr allor, gan wylio a gweddìo 
yn wastadol, fel y gwaredid hwynt rhag satan, rhag marwol- 
aeth, a rhag dinystr ;—ac yn awr, megys ag y dywedais, ar oÌ 
i Alma weled yr holl bethau hyn, am hyny, efe a gymmerth 
Amulek ac a ddaeth drosodd i dir Zarahemla, ac a'i cymmer- 


28 LLYSR ALMA. 


odd i'w dŷ ei hun, ac a weinodd iddo yn ei gystuddiau, ae sì 
cryfhaodd yn yr Arglwydd. Ac felly y terfynedd y ddegfel 
flwyddyn o deyrnasiad y Barnwyr ar bobl Nephi. 


PENNOD XI 


A su yn yr unfed flwyddyn ar ddeg o deyrnasiad y Barnwyr ar 
bobl Nephi, ar y pummed dydd o'r ail fìs, ar ol bod heddwch 
mawr yn nhir Zarahemla; gan na fu rhyfeloedd nac amrafaelion 
am nifer o flynyddoedd, hyd y bummed dydd o'r ail fìs, yn yr 
unfed flwyddyn ar ddeg, ì waedd rhyfel gael ei chlywed uw 
yr holl dir ; canys, wele, yr oedd byddinoedd y Lamaniaid wedi 
dyfod i mewn, yn ochr yr anialwch, ì gyffiniau y tir, hyd at ddinu 
Ammonihah, a dechreu lladd y bobl a dinystrio y ddinas. 

Ac yn awr, cyn y gallai y Nephiaid gyfodi byddin ddigon 
i'w gyru allan o'r tir, yr oeddynt wedi dinystrio y bobl ag oedd 
yn ninas Ammonihah, arhai hefyd oddiamgylch cyffiniau Noab, 
a chaethgludo ereill i'r anialwch. 

Yn awr, dygwyddodd i'r Nephiaid chwennych cael yn wr 
rhai a gaethgludwyd i'r anialwch ; am hyny, yr hwn a 
wyd yn bon-cadben ar fyddinoedd y Nephiaid (a'i enw oedd 
Zoram, ac yr oedd ganddo ddau fab, Lehi ac Aha), a_ chan ei 
fod ef a'i ddau fab yn gwybod fod Alma yn archoffeiriad dros 
yr eglwys, ac wedi clywed fod ganddo ysbryd y brophwydol- 
iaeth, hwy a aethant ato, ac a ddymunasant gael gwybod 
ganddo pa un a oedd yr Arglwydd yn ewyllysio iddynt fyned 
i'r anialwch i chwilio am cu brodyr, y rhai a gaethgludwyd gan 
y Lamaniaid. 

A bui Alma ymofyn â'r Arglwydd ynghylch y mater. Ac 
Alma a ddychwelodd ac a ddywedodd wrthynt, Wele, 
Lamaniaid a groesant yr afon Sidom yn yr anialwch dehend, 
ychydig i fyny tuhwnt i gyffiniau tir Manti. Ac wele yno y 
cyfarfyddwch â hwynt, ar y tu deau i afon Sidom, ac ym 

y rhydd yr Arglwydd i ti dy frodyr, y rhai a gaethgludwyd gan 
y Lamaniaid. 

A bu i Zoram a'i feibion groesi afon Sidom, gyda'u byddin- 
oedd, a theithio ymaith tuhwnt i gyffiniau Manti, i'r anialwch 
deheuol, yr hwn oedd ar ochr ddwyreiniol i afon Sidom, A 
hwy a ddaethant ar fyddinoedd y Lamaniaid, a'r Lamaniaid a 
wasgarwyd ac a yrwyd i'r anialwch ; a hwy a gymmerasant 
eu brodyr, y rhai a gaethgludwyd gan y Lamaniaid, ac ni 
chollwyd un enaid o'r rhai a gaethgludwyd. A hwy a ddyg- 
wyd gan eu brodyr i etifeddu eu tiroedd eu hunain. Ac felly 
y terfynodd yr unfed flwyddyn ar ddeg o deyrnasiad y barn- 
wyr, ar ol i'r Lamaniaid gael eu gyru allan o'r tir, ac i bobl 
Ammonihah gael eu dinystrio ; ïe, pob enaid byw o'r Ammon- 
ihahaid a ddinystriwyd, ac hefyd eu dinas fawr, am yr hon 
dywedent nas gallai Duw ei dinystrio o herwydd ei mawredd, 


LLYFR ALMA. se 


Eithr wele, mewn un dydd y gadawyd hi yn anghyfannedd; 
a'r celaneddau a ddrylliwyd gan gwn ac anifeiliaid gwylltion 
o'r anialwch ; er hyny, yn mhen llawer o ddyddiau, eu cyrff 
marwol a bentyrwyd ar wyneb y ddaear, ac a orchuddiwyd â 
thô tenau. Ac yn awr, yr oedd eu sawyr mor fawr, fel nad 
aeth y bobl i mewn i feddiannu tir Ammonihah am lawer o 
flynyddoedd. A gelwid ef. Anghyfannedd-dra y Nehoriaid; 
eanys yr oedd y rhai aladdwyd o'r un broffes â Nehor, a'u 
tiroedd a arosasant yn anghyfannedd. Ac ni ddaeth y Laman- 
iaid drachefn i ryfel yn erbyn y Nephiaid, hyd y bedwaredd 
flwyddyn ar ddeg o deyrnasiad y Barnwyr ar bobl Nephi. Ac 
felly am dair blynedd pobl Nephi a gawsant heddwch parhaus 
trwy yr holl dir. 

Ac Alma ac Amulek a aothant i bregethu edifeirwch i'r 
bobl yn eu temlau, ac yn eu cyssegrfeydd, ac hefyd yn eu syn- 
agogau, y rhai oeddynt wedi eu hadeiladu yn ol dull. yr Iudd- 
ewon. Ac i gynnifer a wrandawsent eu geiriau, y cyfranasant 
air Duw, yn ddidderbyn wyneb, yn wastadol. Ac felly yr 
aeth Alma ac Amulek allan, ac hefyd. llawer yn ychwaneg, y 
rhai a ddewiswyd i'r gwaith, i bregethu y gair trwy yr holl dir. 
Adaeth sefydliad yr eglwys yn gyffredinol trwy y tir, yn yr 
holl ardal oddiamgylch, yn mysg holl bobl y Nephiaid. 

Ac nid oedd dim anghydraddoldeb yn eu mysg hwynt; ac yr 
oedd yr Arglwydd wedi tywallt ei ysbryd ar holl wyneb y tir, 
er parotoi meddyliau plant dynion, neu barotoi eu calonau i 
dderbyn y gair a gai ei ddysgu yn eu plith yn amser ei ddyfod- 
îad, fel na chaledent yn erbyn ei air ef, fel na fyddent anghred- 
iniol, a myned yn mlaeni ddinystr, eithr y derbynient y gair 
gyda llawenydd, a chael eu himpio megys cangen i'r wir win- 
wydden, fel yr elont i mewn i orphwysfa yr Arglwydd 
eu Daw. 

Yn awr, yr offeiriaid hyny a aethent i blith y bobl, a_bre- 
gethasant yn erbyn pob celwydd, a thwyll,a chenfigen, ac 
amryson, a malais, a chabledd, a lladrad, yspeiliad, anhraith, 
lofruddiaeth, godineb, a phob math o drythyllwch, gan floeddio 
na ddylai y pethau hynfod felly; gan dracthu pethau sydd 
î ddyfod ar fyrder; ïe, traethu am ddyfodiad Mab Duw, eì 
ddyoddefiadau a'i farwolaeth, ac hefyd adgyfodiad y meirw. A 
llawer o'r bobl a ymofynasant am y lle y deuai Mab Duw; a 
dysgwyd hwynt yr ymddangosai efe iddynt ar ol ei adgyfodiad ; 
a hyn a wrandawodd y bobl gyda llawenydd a gorfoledd mawr, 
Ac yn awr, ar ol i'r eglwys gael ei sefydlu trwy yr holl dir, 
wedi buddugoliaethu ar y diafol, a gair Duw wediei bregethu 
yn ei burdeb trwy yr holl dir, a'r Arglwydd yn tywallt ei fen- 
dithion ar ei bobl; ac felly y terfynodd y bedwaredd flwyddyn 
ar ddeg oo deyrnasiad y Barnwyr ar bobl Nephi. 


230 LLYWR ALM4â. 


PENNOD XII. 


Hanes meibion Mosiah, y rhai a_ wrthodasant eu hawl. ir 
er mwyn gair Duw, ac a aethant $ fyny i dir Nephi, 4 ŷr 
Lamaniaid. Eu dyoddefiadau a'u gwaredigaeth, yn ol cof-lyfr 
Alma. 


Ac yn awr, dygwyddodd tra yr oedd Alma yn teithio o dir 
Gideon, yn ddeheuol, ymaith i dir Manti, wele, er ei syndod, 
cyfarfyddodd â meibion Mosiah yn teithio tua thir Zarehemia. 
Yn awr, yr oedd y meibion hyn o eiddo Mosiah gydag Alma 
yn yr amser yr ymddangosodd yr angel iddo gyntaf; am hyny, 
Alma a lawenychodd yn ddirfawr i weled ei frodyr; a'r hyn a 
ychwanegai yn fwy at ei lawenydd, yr oeddynt o hyd yn frodyr 
ìddo yn yr Arglwydd; ïe, ac yr oeddynt wedi myned yn gedyrn 
yn ngwybodaeth y gwirionedd; canys yr oeddynt yn ddynion 
o wir ddealltwriaeth, ac wedi dyfal-chwilio yr ysgrythyrau, fel 
y gallent wybod gair Duw. Eithr nid hyn yw'r cyfan; yr 
oeddynt wedi ymroddi i weddio ac ymprydio llawer, am hyny, 
yr oeddynt wedi cael ysbryd y brophwydoliaeth, ac ysbryd y 
dadguddiad, a phan y dysgent, yr oeddynt yn dysgu gyda gallu 
ac awdurdod oddiwrth Dduw. Ac yr oeddynt wedi bod yn 
dysgu gair Duw am yr yspaid o bedair blynedd ar ddeg yn 
mhlith y Lamaniaid, wedi cael mawr lwydd i ddwyn llaweroedd 
i wybodaeth o'r gwirionedd ; ïe, trwy allu eu geiriau, dygwyd 
llaweroedd gerbron allor Duw, i alw ar eí enw, a chyffesu eu 
pechodau o'i flaen ef. Yn awr, y rhai hyn yw yr amgylchiad- 
au a'u dilynasant hwy yn cu teithiau, oblegid cawsant gystudd- 
iau lawer, mewn corff ac mewn meddwl; megys newyn, sych- 
ed, a lludded, ac hefyd fawr lafur yn yr ysbryd. Yn awr,y 
rhai hyn oedd eu teithiau: Wedi cymmeryd cenad eu tad 
Mosiah, yn mlwyddyn gyntaf y Barnwyr; wedi gwrthod y 
deyrnas ag oedd eu tad yn ewyllysio roddi ìddynt; ac hefyd 
hyn oedd meddwl y bobl; er hyny, hwy a ymadawsant allan o 
dir Zarahemla, ac a gymmerasant eu cleddyfau, a'u gwayw-ffyn, 
a'u bwiiau, a'u saethau, a'u íffyn-tafl; ahyn a wnaethant fel y 
gallent ddarparu ymborth iddynt eu hunain tra yn yr anial- 
wch, ac felly yr ymadawsant i'r anialwch gyda'r nifer a ddewìs- 
asant, er myned ìi fyny i dir Nephi,i bregethu gair Duw i'r 
Lamaniaid. 

A bu iddynt deithio amryw ddyddiau yn yr anialwch, ac 
ymprydio llawer ar i'r Arglwydd roddi iddynt gyfran o'i ysbryd 
i fyned gyda hwynt, ac aros gyda hwynt, fel y byddent yp 
offerynau yn nwylaw Duw i ddwyn, os byddai bosibl, eu brod 
yr, y Lamaniaid,ì wybodaeth o'r gwirionedd; i wybodaeth : 
wacelder traddodiadau eu tadau, y rhai nid oeddynt gywir. 

A dygwyddodd i'r Arglwydd ymweled â hwynt â'i ysbryd, 
dywedyd wrthynt, Ymgysurwch ; a hwy a ymgysurwyd. A 


LLYWR ALMA, 231 


jdd a ddywedodd wrthynt hefyd, Ewch i blithy Laman- 
ch brodyr, a sefydlwch fy ngair; etto byddwch amyn- 
mewn hir-ymaros a chystuddiau, fel y dangosoch iddynt 
lau da ynof fì, ac mi a'ch gwnaf yn offerynau yn fy nwy- 
iachawdwriaeth llawer o eneidiau. 

irfu i galonau meibion Mosiah, ac hefyd y rhai ag oedd 
wynt, ymwroli ì fyned at y Lamaniaid, er traethu iddynt 


w. 
u ar ol iddynt gyrhaedd cyffiniau tir y Lamaniaid, 
ranu eu hunain, ac ymadael oddiwrth eu gilydd, gan 
ied yn yr Arglwydd y caent gyfarfod drachefn ar ddiw- 
L cynauaf; canys tybient mai mawr oedd y gwaith 
wedi gymmeryd mewn llaw. Ac yn ddiau yr oedd yn 
'*anmys cymmerasant arnynt i bregethu gair Duw i bobl 
t chaled, a chreulawn ; pobl a ymhyfrydent ìi lofruddio 
iaid, a'u hyspeilio, a'u hanrheithio hwynt ; ac yr oedd 
mau wedi eu gosod ar gyfoeth, neu ar aur ac arian, a 
gwerthfawr; etto ceisient feddu y pethau hyn trwy lof- 
ao anrheithio, fel na lafurient am danynt â'u dwylaw eu 
s felly yr oeddynt yn bobl ddioglyd iawn, a llawer o 
a addolent eilunod, ac yr oedd melldith Duw wedi 
'Arnynt o herwydd traddodiadau eu tadau ; er hyny, yr 
ddewidion Duw yn estynedig atynt ar ammodau o 
wch; am hyny, hyn oedd yr achlysur i feibion Mosiah 
myd y gwaith mewn llaw, fel ysgatfydd y gallent eu 
hwynt i edifeirwch; fel ysgatfydd y dygent hwynt i 
am y cynllun o brynedigaeth ; am hyny, hwy a ymran- 
yddiwrth eu gilydd, ac a aethant i'w mysg hwynt, pob 
tho ei hun, yn ol gair a gallu Duw, y rhai a roddwyd iddo. 
iwr, Ammon, gan fod yn benaf yn eu plith hwynt, neu 
brach efe oedd yn gweinyddu iddynt hwy; ac efe a 
wodd oddiwrthynt, ar ol eu bendithio yn ol eu gwahanol 
» & chyfranu iddynt air Duw, neu weinyddu iddynt cyn 
Mdawiad; ac felly hwy a gymmerasant eu gwahanol 
u trwy y tir. Ac Ammon a aeth i dir Ishmael, yr hwn 
wid ar ol meibion Ishmael, y rhai a aethant hefyd yn 
iaid. Ac fel yr oedd Ammon yn myned i mown i dir 
1, y Lamaniaid a'i daliasant ac a'i rhwymasant megys 
Ì yn arferiad ganddynt i rwymo yr holl Nephiaid a syrth- 
W dwylaw, a'u dwyn hwynt gerbron y brenin ; ac felly 
wid hwynt ì ewyllys y brenin i'w lladd, neu eu cadw 
caethiwed, neu eu bwrw yn ngharchar, neu eu bwrw 
'i dir, yn ol cì ewyllys a'i bleser; ac felly y dygwyd 
n gerbron y brenin oedd ar dir Ishmael; a'i enw oedd 
â; ac yr oedd yn ddisgynydd o Ishmael. A'r brenin a 
d i Ammon, os mai ei ddymuniad oedd trigo yn y tir yn 
r Lamaniaid, neu yn mysg ei bobl ef? Ac Ammon a 
Jodd wrtho, Iê, yr wyf yn dymuno byw yn mysg y bobl 
1 yspaid, ïo, ac efallai hyd ddydd fy marwolaeth. 


2993 LLYPR ALMA. 


A dygwyddodd i'r brenin Lamoni gael eì fawr foddloni yn 
Ammon, a pherodd i'w rwymau gael eu rhyddhau ; ac efe s 
fynai i Ammon gymmeryd un o'i ferched yn wraig. Eithr 
Ammon a ddywedodd wrtho, Na, eithr mi a fyddaf yn was i ti; 
am hyny, daeth Ammon yn was i'r brenin Lamoni. A bu 
iddo gael ei osod yn mhlith gweision ereill, ì fugeilio deadell- 
ecdd I;amoni, yn ol arferiad y Lamaniaid. Ac ar ol iddo fod 
yn nzwasanaeth y brenin am dri diwrnod, fel yr oedd gydsr 
gweision Lamanaidd, yn myned â'u deadelloedd i'r dwfr, yr 
hwn a elwid dwfr Sebus (a'r holl Lamaniaid a yrent eu desd- 
elloedd yno, fel y gallent gael dwfr); gan hyny, pan cedd 
Ammon a gweision y brenin yn gyru eu deadelloedd i'r dwfr 
hwn, wele, rhyw nifer o'r Lamaniaid, y rhaì oeddynt wedi bol 
yn dyfrhau eu deadelloedd, a safasant ac a wasgarammî 
ddeadelloedd Ammon a gweisien y brenin, a hwy a'u gwasgar- 
asant nes y ffoisant mewn amryw ffyrdd, 

Yn awr, gweision y brenin a ddechreuasant rwgnach, gên 
ddywedyd, Yn awr y brenin a'n lladd ninnau, fel ein brodyr, 
herwydd fod eu deadelloedd wedi eu gwasgaru trwy iai 
y bobl hyn... A hwy a ddechreuasant wylo yn enbyd, gan 
ddywedyd, Wele, mae ein deadelloedd wedi eu 
oee. Yn awr hwy a wylent rhac ofa cael eu lladd. a 
awr, pan welodd Ammon hyn, ei galon a orlenwodd o law- 
enydd o'i fewn; canys, eb efe,mia ddangosaf fy ngallu i'm 
cyd-weision hyn, neu y gallu ag sydd ynof, wrth adferyd 
deadelloedd hyn i'r brenin, fel yr ennillwyf galonau fy nghyd- 
weision hyn, fel yr arweiniwyf hwynt i gredu fy ngeiriau. Yn 
awr, y rhai hyn oeddynt feddyliau Ammon, pan welodd cî 
gystuddiau y rhai a gyfenwai yn frodyr iddo. 

A buiddo wenieithio iddynt â'i eiriau, gan ddywedyd, Fy 
mrodyr, ymgysurwn, ac awn i chwilio am y deadelloedd, a nyni 
a'u casglwn ynghyd, a dygwn hwynt yn ol at y dwfr; ac felly 
nyni a gadwn y deadelloedd i'r brenin, aeni wna yntau ein lladd. 

A darfu iddynt fyned ì chwìlio am y deadelloedd, a_ chanlyn 
Ammon, a hwy a ruthrasant yn mlaen gyda buandra mawr, ac 
a rageflaenent ddeadelloedd y brenin, ac a'u casglasant ynghyd 
drachefn at y dwfr. A'r dynion hyny a safasant drachefn i 
wasgaru eu deadelloedd ; eithr. Ammon a ddywedodd wrth i 
frodyr, Amgylchynwch y deadelloedd, fel na ffoant; a minnau 
a âf, ac a ymladdaf â'r dynion hyn sydd yn gwasgaru ein dead- 
elloodd. Am hyny, hwy a wnaethant megys y gorchymynodd 
Ammon iddynt, ac yntau a aeth ac a safodd i ymladd â'r rhai 
a safent wrth ddyfroedd Sebus; ac mewn rhifedi nid oeddynt 
ychydig; am hyny, ni ofnent Ammon, canys tybient y gallai 
un o'u gwyr hwy ei ladd ef yn ol eu pleser, oblegid ni wyddent 

fod yr Arglwydd wedi addaw wrth Mosiah y gwaredai efe ei 
feibion o'u dwylaw; ac ni wyddent ychwaith ddim am yr 
Arglwydd ; gan hyny, hwy a ymhyfrydent yn ninystr eu brod- 
yr; ac i'r dyben yma yr arosent i wasgaru deadelloedd y brenim. 


LLYFR ALMA. 293 


Eithr Ammon a safodd ac a ddechreuodd daflu ceryg atynt 
Â'i ffon-dafl; îe, gyda nerth mawr y taflodd efe geryg i'w mysg; 
ac felly efc a laddodd ryw nifer o honynt, hyd nes y dechreuas- 
ant synu oblegid ei nerth; er hyny, hwy a lidiasant oblegid 
lladdedigion eu brodyr, ac a benderfynasant y cai efe syrthio; 
am hyny, gan weled nas gallent eu daraw â'u ceryg, hwy a 
ddaethant â'u pastynau i'w ladd ef. Eithr wele, pob dyn a 
gyfododd ei bastwn i daraw Ammon, efe a dorodd ymaith eu 
breichiau â'r cleddyf; canys efo a wrthsafodd eu hergydion 
trwy daraw eu breichiau â min ei gleddyf, hyd nes y dechreu- 
asant synu, a dechreu ffoi o'i flaen ; ïe, ac nid oeddynt ychydig 
mewn nifer: ac efe a achosodd iddynt ffoi trwy nerth ei fraich. 
Yn awr, yr oedd chwech o honynt wedi syrthio trwy y ffon- 
dafl, eithr ni laddodd efe neb â'i gleddyf, oddieithr eu blaenor ; 
ac efe a dorodd ymaith gynnifer o'u breichiau ag a godasant 
yn ei erbyn, ac nid oeddynt yn ychydig. Ac ar ol iddofeu 

hwynt yn mhell, efe a ddychwelodd, a hwy a_ ddyfrasant 
y deadelloedd ac a'u dychwelasant i borfa y brenin, ac yna 
aethant i mewn at y brenin, gan ddwyn y breichiau a dorwyd 
ymaith gan gleddyf Ammon, sef ciddo y rhai a geisient ei ladd 
ef; a dygwyd hwy i mewn at y brenin yn dystiolaeth o'r 
pethau oeddynt hwy wedi wneuthur. 

A bu i'r brenin Lamoni beri i'w weision sefyll a thystiolaethu 
em yr holl bethau a welsant ynghylch y mater. Ac wedi 
iddynt oll dystiolaethu am yr holl bethau a welsant, ac iddo 
yntau wybod am ffyddlondeb Ammon yn cadw ei ddeadelloedd, 
a'ì fawr allu yn ymladd yn erbyn y rhai a geisient ei ladd, efe 
aryfeddodd yn ddirfawr, ac a ddywedodd, Yn ddiau, mae hwn 
ynfwynâdyn. Wele,ai nfd hwn yw yr Ysbryd Mawr sydd 

anfon y fath gospedigaethau mawríon ar y bobl hyn, o 
herwydd eu liofruddiaethau 7 A hwy a atebasant y brenin, 
ac a ddywedasant, Pa un bynag aì yr Ysbryd Mawr neu ddyn 
ydyw, nis gwyddom ni; eithr hyn & wyddom, nas gellir ei 
ladd gan elynion y brenin; ac nis gallant. wasgaru deadelloedd 
y brenin pan y mae efe gydn ni, oblegid eì fedrusrwydd a'i 
fawr nerth; am hyny, ni a wyddom ei fod yn gyfaill i'r brenin. 
Ac yn awr, O frenin, nid ydym yn credu fod gan ddyn y fath 
allu mawr, canys gwyddom nas gellir ei ladd. Ac yn awr, pan 
glywodd y brenin y geiriau hyn, efe a ddywedodd wrthynt, Yn 
awr y gwn mai yr Ysbryd Mawr yw; ac ymae wedi dyfod ì 
lawr y waith hon i gadw eich bywydau chwi, fel na laddwn 
chwi megys eich brodyr. Yn awr, dyma yr Ysbryd Mawr, am 
ba un y Ìlefarodd ein tadau. Yn awr, hyn oedd traddodiad 
Lamoni, yr hwn a dderbyniodd oddiwrth ei dad, fod Ysbryd 
Mawr. Ettoer y credent mewn Ysbryd Mawr, tybient fod pa 
beth bynag a wnelent, yniawn; er hyny, dechreuodd Lamoni 
ofni yn ddirfawr, rhag ofn iddo wneuthur ar gam wrth ladd eì 
weÌsion : canys yr oedd wedi lladd llaweroedd o honynt, o 
herwydd fod cu brodyr yn gwasgaru eu deadelleodd wn y 


984 LLYFR ALMA. 


dwfr ; ac felly o achos bod eu deadelloedd yn cael eu gwasgaru, 
yr oeddynt yn cael eu lladd. Yn awr, yr oedd yn arferiad gan 
y Lamaniaid i sefyll wrth ddyfroedd Sebus i wasgaru deadell- 
. oedd y bobl, fel trwy hyny y gyrent ymaith lawer o'r rhai a 
wasgaresid i'w tir eu hunain, gan ei fod yn arferiad o yspeilio 
yn eu plith. 

A dygwyddodd i'r brenin Lamoni ofyn i'w weision, gan 
ddywedyd, Pa le mae y dyn hwn sydd â'r fath allu mawr? A 
hwy a ddywedasant wrtho, Wele, y mae efe yn porthi dy 
feirch. Yn awr, yr oedd y brenin wedi gorchymyn i'w weis- 
ìon, yn flaenorol i'r amser o ddyfrhau eu deadelloedd, am idd- 
ynt barotoi ei feirch a'i gerbydau, a'i arwain ef i dir Nephi: 
canys yr oedd gwledd fawr wedi ei phenodi yn nhir Nephi, gan 
dad Lamoni, yr hwn oedd yn frenin ar yr holl dir. Yn awr, 
pan glywodd Lamoni fod Ammon yn parotoi ei feirch a'i ger- 
bydau, efe a ryfeddodd yn fwy, o herwydd ffyddlondeb Ammon, 
gan ddywedyd, Yn ddiau, ni fu un gwas yn mhlith fy holl 
weision, mor ffyddlawn â'r dyn hwn; canys y mae yn cofio 
gwneuthur fy holl orchymynion. Yn awr y gwn yn sicr mai 
efoyw yr Ysbryd Mawr, ac mi a ewyllysiwn iddo ddyfod i 
mewn ataf, eithr ni feiddiaf. 

A bu ar ol i Ammon barotoi y meirch a'r cerbydau i'r brenin 
a'i weision, iddo fyned i mewn at y brenin, ac efe a ganfyddodd 
fod gwynebpryd y brenin wedi cyfnewid; am hyny, yr oedd 
efe ynghylch dychwelyd allan o'i bresennoldeb; ac un o weision 
y brenin a ddywedodd wrtho, Rabbanah, yr hyn o'i gyfieithu 
yw, frenin mawr neu galluog, gan ystyried fod eu breninoedd 
yn alluog ; ac fel y dywedodd efe wrtho, Rabbanah, mae y bren- 
in yn ewyllysio i ti aros; am hyny, Ammon a drodd ei hun at 
y brenin, ac a ddywedodd wrtho, Pa beth a fyni i mi wneuthur 
iti, O frenin? _ Ac nid atebodd y brenin ef am yspaid awr, yn 
ol eu hamser hwy, canys nis gwyddai pa beth i ddywedyd 
wrtho. A bui Ammon ddywedyd wrtho drachefn, Pa beth a 
ewyllysi genyf fi? _ Eithr ni atebodd y brenin ef. 

A bu i Ammon, trwy gael ei lanw o ysbryd Duw, amgyffred 
meddyliau y brenin. Ac efe a ddywedodd wrtho, Ai o her- 
wydd i ti glywed i mi amddiffyn dy weision a'th ddeadelloedd, a 
lladd saith o'u brodyr â'r ffon-dafl, ac â'r cleddyf, a_ thori 
ymaith freichiau ereill, i'r dyben o amddiffyn dy ddeadelloedd 
a'th weision; wele, ai hyn sydd yn achosi i ti ryfeddu? Yr 
wyf yn dywedyd, paham y mae dy syndod mor fawr? Wele, 
dyn wyf fì, a'th was di ; am hyny, pa beth bynag a ewyllysi ag 
sydd yn iawn, hyny a wnaf. Yn awr, pan glywodd y brenin y 
geiriau hyn, efe a ryfeddodd drachefn ; canys efe a ganfyddodd 
fod Ammon yn gallu gwybod ei feddyliau ; ond er hyny, y 
brenin Lamoni a agorodd ei enau, ac a ddywedodd wrtho, Pwy 
wytti? Ai ti yw yr Ysbryd Mawr hwnw, ag sydd yn gwybod 
pob peth? Ammon a atebodd ac a ddywedodd wrtho, Nage. 
A'r brenin a ddywedodd wrtho, Pa fodd y gwyddost ti fedd- 


LLYFR ALMA. 295 


yliaufy nghalon ? Gelli lefaru yn cofn, a mynega wrthyf yn 
nghyleh y pethau hyn ; ac hefyd dywed wrthyf, trwy ba allu 
y lladdaist ac y toraist ymaith freichiau fy mrodyr, y rhai a 
wasgarent fy neadelloedd. Ac yn awr, os hysbysi fi ynghylch 
y pethau hyn, mi a roddaf iti pa beth bynag a chwennychi; 
a phe byddai anghen, mi a'th wyliwn di â'm byddinoedd; eithr 
mi a wn dy fod di yn fwy galluog nâ hwynt-hwy oll: er hyny, 
pa beth bynag a ewyllysi genyf, mi a'i rhoddaf iti. Yn awr, 
Ammon, gan fod yn ddoeth, etto yn ddiniwed, a ddywedodd 
wrth Lamoni, A wrandewi di ar fy ngeiriau, os dywedaf 
wrthyt trwy ba allu yr wyf yn gwneuthur y pethau hyn? a hyn 
yw y peth wyf yn ewyllysio genyt ti. A'r brenin a'i hateb- 
odd ef, gan ddywedyd, Gwnaf, mi a gredaf dy holl eiriau; ac 
felly efe a ddaliwyd trwy gyfrwysdra. Ac Ammon a ddech- 
reuodd lefaru wrtho gydag eofndra, ac a ddywedodd wrtho, A. 
wyt ti yn credu fod Duw? _ Ac efe a atebodd, ac a ddywedodd 
wrtho, Nis gwn pa beth a feddylia hyny. Yna Ammon a ddy- 
wedodd, A wyt ti yn credu fod Ysbryd Mawr? Ac yntau 
a ddywedodd, Ydwyf. Ae Ammon a ddywedodd, Hwnw yw 
Duw. Ac Ammon a ddywedodd wrtho drachefn, A wyt ti yn 
credu i'r Ysbryd Mawr yma, yr hwn sydd Dduw, greu pob peth 
yn y nef ac ary ddaear? Ac efe a ddywedodd, Ydwyf, yr wyf 
yn credu mai efe a greodd bob peth ar y ddaear ; ond nid wyf 
yn gwybod am y nefoedd... Ac Ammon a ddywedodd wrtho, Y 
nefoedd sydd le y preswylia Duw ynddo, a'i holl angylion sant- 
aidd. A'r brenin Lamoni a ddywedodd, A ydyw uwchlaw y 
ddaear? Ac Ammon a ddywedodd, Ydyw, ac y mae efe yn 
edrych ì lawr ar holl blant dynion ; ac y mae yn gwybod holl 
feddyliau a bwriadau y galon; canys gan ei law ef y crewyd 
hwynt oll o'r dechreuad... A dywedodd y brenin Lamoniì, Yr 
wyf yn credu yr holl bethau hyn a lefaraist.. A wyt ti wedi dy 
anfon oddiwrth Dduw? _ Ac Ammon a ddywedodd wrtho, Dyn 
wyf fi; a dyn yn y dechreuad a grewyd ar ddelw Duw, a myfì 
a alwyd gan ei Ysbryd Santaidd i ddysgu y pethau hyn i'r 
bobl yma, fel y dyger hwynt i wybodaeth o'r hyn sydd uniawn 
a chywir ; ac y mae cyfran o'r Ysbryd hwnw yn trigo ynof, yr 
hwn a rydd imi wybodaeth, a gallu hefyd, yn ol fy ffydd a'm 
dymuniadau yn Nuw. Yn awr, wedi ìi Ammon lefaru y geir- 
iau hyn, efe a ddechreuodd gyda chreadigaeth y byd, ac hefyd 
greadigaeth Adda, ac a fynegodd iddo bob peth ynghylch 
cwymp dyn, ac a adroddodd ac a osododd o'i flaen gof-lyfrau ac 
ysgrythyrau santaidd y bobl, y rhai a lefarwyd gan y pro- 
phwydi, hyd at yr amser y gadawodd eu tad Lehi Jerusalem ; ac 
efe a adroddodd hefyd wrthynt (sef wrth y brenin a'i weision) 
holl deithiau eu tadau yn yr anialwch, a'u holl ddyoddefiadau 
mewn newyn a syched, a'u lludded, &c. ; ac efe a adroddodd wrth- 
ynt hefyd am wrthryfel Laman a Lemuel, a meibion Ishmael; ïe, 
eu holl wrthryfel a adroddodd efe wrthynt; ac esboniodd ìddynt 
yr holl gof-lyfrau ac ysgrythyrau, o'r amser y gadawodd Lehi 
15 


926 LLYFR ALMA. 


Jerusalem, i lawr i'r amser presennol; eithr nid hyn yw ŷ 
cyfan; canys efe aeglurodd iddynt y cynllun o brynedigaeth, 
hwn a ragbarotowyd er seiliad y byd; ac hysbysodd iddynt 
efyd am ddyfodiad Orist, a holl. weithredoedd yr Arglwydd a 
amlygodd iddynt. 

A bu wedi iddo ef ddywedyd yr holl bethau hyn, a'u hegluro 
i'r brenin, i'r brenin gredu ci holl eiriau. Ac efe a ddechreuodd 
alw ar yr Arglwydd, gan ddywedyd, O Arglwydd, truggrha/ 
yn ol dy aml drugaredd tuag at bobl Nephi, ymwel â minnau 
a'm pobl. Ac yn awr, wedi iddo ddywedyd hyn, efe a_syrth- 
iodd ìi lawr, megys pe byddai yn farw. A bu i'w weision ei 
gymmeryd a'i ddwyn i mewn at ei wraig, a'i osod ar wely; ac 
efe a orweddodd megys pe byddai yn farw am yspaid dau 
ddiwrnod a dwy noson; a'i wraig, a'i feibion, a'i ferched a alar- 
asant o'i blegid, yn ol dull y Lamaniaid, gan gwynfyn yn fawr 
oblegid ei golli. 

A dygwyddodd yn mhen dau ddiwrnod a dwy noson, eu bod 
ynghylch cymmeryd ei gorffa'i osod yn y beddrod a wnaethent 
er mwyn claddu eu meirw. Yn awr, gan fod y frenines wedi 
clywed am enwogrwydd Ammoen, hi a ddanfonodd i ddymuno 
arno ddyfod i mewn ati hi. A bui Ammon wneuthur megys 
y gorchymynwyd iddo, ac efe a aeth i mewn at y frenines, ac 8 
ddynaunodd wybod pa beth oedd yn cwyllysio iddo wneuthur. 
A hia ddywedodd wrtho, Gweision fy ngwr ydynt wedi hys 
bysu i mi dy fod di yn brophwyd i Dduw santaidd, a bod genyt 
allu i gyflawni gweithredoedd nerthol yn ei enw; gan hyny, 08 
mai felly y mae, mi a ewyllysiwn i ti fyned i mewn i weled fy 
ngwr, canys y mae wedi bod yn gorwedd ar eì wely am yspaid 
dau ddiwrnod adwy noson; a dywed rhai nad yw yn farw, 
eithr ereill a ddywedant ei fod yn farw, a'i fod yn drewi, ac y 
dylai gael ei osod yn y beddrod; eithr o ran fy hun nid yw yn 
drewiimi. Yn awr, hyn oedd Ammon yn ddymuno, canys 
efe a wyddai fod y brenin Lamoni o dan allu Duw; efe & 
wyddai fod gorchudd dywell anghrediniaeth wedi ei thaflu 
ymaith o'i feddwl, a bod y goleuni yr hwn a oleuedd ci feddwl, 
yr hwn oedd goleuni gogoniant Duw, yr hwn oedd ryfedd 
oleuni ei ddaioni ; ïe, fod y goleuni hwn wedi tywallt y fath 
lawenydd ì'w enaid, gan fod y cwmwl o dywyllwch wedi 
chwalu, a bod llewyrch goleuni tragywyddol wedi eì ennyn yn 
ei enaid; ïe, efe a wyddai fod hyn wedi gorchfygu ei gorff 
naturiol, a'i fod wedi ei gymmeryd ymaith yn Nuw; gan hyny, 
yr hyn a ddymunodd y frenines ganddo, oedd eì unig ddymun- 
iad ef. Am hyny, efe a aeth i mewn i weled y brenin, yn ol fel 
yr oedd y frenines wedi dymuno amo; ac efe a welodd 
brenin, a gwyddai nad oedd yn farw. Ac efe a ddywedodd 
wrth y frenines, Nid yw efe yn farw, eithr huno yn Nuw y 
mae, ac y fory efe a gyfyd drachefn ; am hyny, na chladdwch 
ef. Ac Ammon a ddywedodd wrthi, A wyt ti yn credu hyn? 

A hithau a ddywedodd. wrtho, Nid oes genyf un tyst, oddieithr 


LLYŴR ALMA. 2 


«iy air di a gair eìn gweision ; er hyny, yr wyf yn credu y bydd 
megys y dywedaist... Ac Ammon a ddywedodd wrthi, Gwyn 
dy fyd di, o herwydd dy fawr ffydd ; yr wyf yn dywedyd wrth- 
yt ti, wraig, na fu y fath ffydd fawr yn mhlith holl bobl y 
Nephiaid. | 

A bu iddi hì wylied gwely eì gwr, o'r pryd hwnw, hyd y 
pryd hwnw dranoeth a benododd Ammon iddo ef i gyfodi. A 
bu iddo gyfodi, yn ol geiriau Ammon; ac fel yr oedd yn cyfodi, 
efe a estynodd allan ei law at y wraig, ac a ddywedodd, Bendig- 
edig fo enw Duw, a gwyn dy fyd dithau; canys yn ddiau fel 
mai byw ydwyt, wele, mi a welais fy Ngwaredwr; ac efe a 
ddaw, ac a enir o wraig, ac efe a wared holl ddynolryw, y 
cyfryw a gredant yn eienw. Yn awr, wedi iddo ddywedyd y 
geiriau hyn, eì galon a ymchwyddodd o'i fewn, ac efe a syrth- 
iodd drachefn gyda gorfoledd ; a'r frenines a syrthiodd hefyd, 
gan fod wedi eì gorchfygu gan yr ysbryd. Yn awr, Ammon, 
gan weled fod ysbryd yr Arglwydd yn cael ei dywallt, yn ol ei 
weddiau ef, ar y Lamaniaid, ei frodyr, y rhai a fuont yn achos 
o gymmaint galar yn mhlith y Nephiaid, neu yn mhlith holl 
bobl Dduw, o herwydd eu hanwireddau a'u traddodiadau, a 
syrthiodd ar ei liniau, ac a ddechreuodd dywallt allan ei enaid 
mewn gweddi a diolchgarwch i Dduw, am yr hyn a wnaeth er 
mwyn ei frodyr: ac yntau a orchfygwyd hefyd gan orfoledd; 
wc felly yr oedd y tri wedi syrthio ar y llawr. Yn awr, pan 
welodd gweision y brenin eu bod hwy wedi syrthio, hwythau 
hefyd a ddechreuasant alw ar Dduw, canys ofn yr Arglwydd a 
ddaeth arnynt hwy hefyd, oblegid hwynt-hwy fu yn sefyll 
gerbron y brenin, ac yn tystiolaethu wrtho am fawr allu 
Ammon. 

A dygwyddodd iddynt oll alw ar enw yr Arglwydd â'u 
holl nerth, hyd nes y syrthiasant oll i'r llawr, oddieithr un o'r 
benywod Lamanaidd, enw yr hon oedd Abish, gan ei bod hi 
wedi ei dychwelyd at yr Arglwydd er ys amryw flynyddau, o 
herwydd gweledigaeth neillduol o eiddo ei thad; ac wedi ei 
dychwelyd felly at yr Arglwydd, nis gwnaeth hyny erioed yn 
hysbys; am hyny, pan welodd hi fod holl weision Lamoni wedi 
syrthio i'r llawr, ac hefyd ei meistres, y frenines, a'r - brenin, ac 
Amnon yn gorwedd ar lawr, hi a wyddai mai gallu Duw oedd; 
achan dybied y byddai y cyfleusdra hwn o hysbysu i'r bobl 
yr hyn a ddygwyddodd yn eu plith, er mwyn iddynt weled yr 
olygfa. hon, yn achosi iddynt i gredu yn ngallu Duw, hi a 
redodd o dŷ i dŷ, gan ei hysbysu i'r bobl; a hwy a_ ddechreu- 
asant ymgynnull ynghyd i dŷ y brenin. A daeth lliaws, ac er 
eu syndod, canfyddent y brenin, a'r frenines, a'u gweision yn 
gorwedd ar y llawr, a gorweddent yno oll megys pe byddent 

eirw; a chanfyddent Ammon hefyd, ac wele, Nephiad oedd 
efe. Ac yn awr, y bobl a ddechreuasant rwgnach yn mhlith 
eu hunain; rhaî yn dywedyd maì drygfyd mawr oedd wedì. 
dyfod arnynt hwy, neu ar y brenin a'i dŷ, o herwydd goddef 9; 


22sS LLYFR ALMA. 


hono y Nephiad i aros yn y tir. Eithr ereill a'u ceryddod- om 
hwynt, gan ddywedyd, Y brenin a ddygodd y drygfyd hyn xm 
ei dŷ, o herwydd iddo ladd ei weision, y rhai y gwasgaresid es 
deadelloedd wrth ddyfroedd Sebus; a cheryddwyd hwymmw-— 
hefyd gan y dynion hyny a safent wrth ddyfroedd Sebus, ac—— 
. wasgarent y deadelloedd a berthynent i'r brenin, canys 
oeddynt yn ddig wrth Ammon, oblegid y nifer a laddodd <a 
brodyr wrth ddyfroedd Sebus, tra yn amddiffyn deadelloedd____ 
brenin. Yn awr, un o honynt, brawd yr hwn a laddwydïWWm 
chleddyf Ammon, gan fod yn dra digllawn wrth Ammo 
dynodd ei gleddyf, ac a aeth fel y gallai ei adael i syrthio 
Ammon, i'w ladd; ac fel yr oedd yn cyfodi y cleddyf -j 
daraw, wele, efea syrthiodd yn farw. Yn awr, gwelwn 

gallai Ammon gael eì ladd, canys dywedodd yr Arglw -cg>gg 
'wrth Mosiah, ei dad, Mi a'i harbedaf ef, a bydd iddo yn ol dy 
ffydd di; am hyny, Mosiah a'i hymddiriedodd i'r Arglwydd. 

A bu pan welodd y lliaws fod y dyn wedi syrthio yn fzarw, 
yr hwn a gyfododd ei gleddyf iladd Ammon, wele, dychryn a 
ddaeth arnynt oll ac ni feiddiasaut osod eu dwylaw i'w gyfr 
wrdd ef, na neb o'r rhai ag oedd wedi syrthio; a hwy a ddech- 
reuasant ryfeddu drachefn yn mhlith eu hunain pa beth a allai 
fod yr achos o'r gallu mawr hwn, neu pa beth oedd yr boll 
bethau hyn yn arwyddo. 

A dygwyddodd fod llawer yn eu plith hwynt a ddywedent 
mai Ammon oedd yr Ysbryd Mawr, ac ereill a ddywedent ei 
fod wedi ei anfon gan yr Ysbryd Mawr; eithr ereill a'u cêr- 
yddodd hwynt oll, gan ddywedyd, mai anghenfil oedd, yr hwn 
a ddanfonwyd gan y Nephiaid i'w poeni; ac yr oedd rhai $ 
ddywedent fod Ammon wedi ei anfon gan yr Ysbryd Mawr 
i'w cystuddio hwynt, o herwydd eu hanwireddau; ac mai yr 
Ysbryd Mawr oedd yn gweini yn wastad i'r Nephiaid ; yr hwn 
oedd yn eu gwaredu o hyd o'u dwylaw hwy ; a hwy a ddy- 
wedasant mai yr Ysbryd Mawr oedd wedi dyfetha cynnifer o'u 
brodyr, y Lamaniaid; ac felly y dechreuodd yr ymddadleu 
fod yn dra llym yn eu mysg. A thra yr oeddynt felly yn 
ymddadleu, y wasanaethferch ag oedd wedi achosi i'r lliaw$ 
gasglu ynghyd,a ddaeth, a phan welodd yr amrafael ag oedd 
yn mhlith y lliaws, hi a dristâodd yn fawr, hyd at ddagrau. 

A bu iddi fyned a chymmeryd y frenines gerfydd ei llaw, fel 
y gallai efallai ei chyfodi o'r llawr; ac mor fuan ag y cyff 
yrddodd â'i llaw, hi a gyfododd sc a safodd ar ei thraed, sc 
waeddodd â llef uchel, gan ddywedyd, O Iesu bendigedig, yT 
hwn a'm hachubodd o uffern druenus! O Dduw bendigedig, 
trugarha wrth y bobl hyn. Ac wedi iddi ddywedyd hyn, hi * 
blethodd ei dwylaw, yn llawn o lawenydd, ac a lefarodd lawer 
o eiriau nad ellid eu deall; a phan orphenodd hyn, hi a gym- 
merodd y brenin Lamoni gerfydd eì law, ac wele efe a gyfododd 
ac a safodd ar eì draed; ac yn y fan, gan weled yr ainrafadl 
yn mhlith y bobl,efe a aeth ac a ddechreuodd eu ceryddu, & 


LLYFR ALMA. 229 


dysgu iddynt y geiriau a glywodd o enau Ammon; a chynnifer 
ag a wrandawsant ei eiriau, a gredasant, ac a ddychwelwyd at 
yr Arglwydd. Eithr yr cedd llawer yn eu plith hwynt na 
wrandawent ei ciriau ; am hyny, hwy a aethant i'w ffordd. 

A dygwyddodd pan gyfododd Ammon, iddo yntau hefyd 
weinidogaethu iddynt, ac hefyd holl weision Lamoni; a hwy 
Â”l a fynegasant i'r bobl yr un peth; fod eu calonau wedi eu 
gyfnewid, ac nad oedd dymuniad ynddynt mwyach i wneuthur 

g. Ac wele, llawer a dystiasant wrth y bobl eu bod wedi 
gweled angylion, ac wedi ymddyddan â hwynt: ac felly y 
braethasant wrthynt am bethau Duw, ac am ei gyflawnder. A 
lygwyddodd fod llaweroedd yn credu eu geiriau ; a chynnifer 
sg a gredasant, a fedyddiwyd; a hwy a ddaethant yn bobl gyf- 
iawn, ac a sefydlasant eglwys yn eu mysg: ac felly y dechreu- 
ydd gair yr Arglwydd yn mysg y Lamaniaid; felly y dechreu- 
xid yr Argiwydd dywallt allan ei ysbryd arnynt hwy ; a gwel- 
wn fod ei fraich yn estynedig at bob pobl sydd yn edifarhau ac 

credu yn ei enw. 

A bu ar ol iddynt sefydlu eglwys yn y tir hwnw, i'r brenin 
Eamoni ddymuno ar Ammon fyned gydag ef ìi dir Nephi, fel y 
langosai ef i'w dad. A daeth llais yr Arglwydd at Ammon, 
zan ddywedyd, Na ddos í fyny i dir Nephi, canys wele, y bren- 
im a geisia dy fywyd; eithr dos ï dir Middoni; canys wele, 
mae dy frawd Aaron, ac hefyd Muloki ac Ammah, yn ngharchar. 

Yn awr, dygwyddodd ar ol i Ammon glywed hyn, iddo ddy- 
wedyd wrth Lamoni, Wele, fy mrawd a'm brodyr ydynt yn 
ngharchar yn Middoni, ac yr wyf fi yn myned fel y gwared- 
wyf hwynt. Yn awr, Lamoni a ddywedodd wrth Ammon, Mi 
awn y gelli di wneuthur pob peth, trwy nerth yr Arglwydd. 
Eithr wele, myfì a ddeuaf gyda thi i dir Middoni : canys y 
mae brenin tir Middoni, enw yr hwn yw Antiomno, yn gyfaill i 
mi ; am hyny mi a âf i dir Middoni, fel y gallwyf ddenu brenin 
y tir; ac efe a ollynga dy frodyr allan o'r carchar. Yn awr, 
Lamoni a ddywedodd wrtho, Pwy a fynegodd i tì fod dy frodyr 
yn ngharchar? Ac Ammon a ddywedodd wrtho, Ni fynegodd neb 
wrthyf, oddieithr Duw : ac efe a ddywedodd wrthyf, Dos, a 
gwared dy frodyr, canys y maent yn ngharchar yn nhir Mid- 
doni. Yn awr,pan glywodd Lamoni hyn, efe a berodd i'w 
weision barotoi ei feirch a'i gerbydau. Ac efe a ddywedodd 
wrth Ammon, Tyred, mi a âf gyda thi i waered i dir Middoni, 
ac yno yr ymbiliaf â'r brenin, fel y gollyngo dy frodyr allan o'r 
carchar. 

A dygwyddodd tra yr oedd Ammon a Lamoni yn teithio 
tuag yno, iddynt gyfarfod â thad Lamoni, yr hwn oedd yn 
frenin ar yr holl dir, Ac wele, tad Lamoni a ddywedodd wrtho, 
Paham na ddaethost i'r wledd ar y dydd mawr hwnw, pan 
wnaethym wledd i'm meibion, ac i'm pobl? Ac efe a ddywed- 
odd hefyd, I ba le yr wyt yn myned gyda'r Nephiad hwn, ag 
sydd yn un o blant celwyddwr? A bui Lamonì tynegì Asâo 


230 LLYFR ALMA. 


pa le yr oedd yn myned, canys yr oedd yn ofnì ei ddigio ef 
Ac efe a fynegodd iddo hefyd vr holl achos o'i arosiad yn ei 
deyrnasei hun, fel nad aeth at ei dad, i'r wledd ag oedd wedi 
barotoi. Ac yn awr, wedi i Lamoni adrodd wrtho yr holl bethau 
hyn, wele, er eì syndod, yr oedd ei dad yn ddigllawn wrtho, 
a dywedodd, Lamoni, yr wyt ti yn myned i waredu y Neph- 
iaid hyn, y rhai ydynt feibion celwyddwr. Wele, efe a yspeil- 
iodd ein tadau; ac yn awr mae ei blant ef yn dyfod i'n plith, 
fel y gallont hwythau, trwy eu cyfrwysdra a'u celwydd, ein 
twyllo, fel yr yspeiliont ni drachefn o'n heiddo. Yn awr, tad La- 
moni a orchymynodd iddo ladd Ammon â'r cleddyf. Ac efe 
a orchymynodd hefyd nad elai ef i dir Middoni, eithr am iddo 
ddychwelyd gydag ef i dir Ishmael Eithr dywedodd La- 
moni wrtho, Ni laddaf fl Ammon, ac ni ddychwelaf ì dir Ish- 
mael, eithr mi a âf i dir Middoni, fel y rhyddhawyf frodyr 
Ammon, canys mi a wn eu bod yn ddynion cyfiawn, ac yn bro- 
phwydi santaidd y gwir Dduw. Yn awr, pan glywodd ei dad y 
geiriau hyn, efe a ddigllonodd wrtho yntau, ac a dynodd ei gledd- 
yf er ei daraw i'r llawr. Eithr Ammon a safodd ac a ddywedodd 
wrtho, Wele, ni ehei ladd dy fab; er hyny, gwell iddo ef syrthio 
nâ thi: canys, wele, y mae ef wedi edifarhau am ei bechodau ; 
ond pe syrthiet ti y pryd hwn, yn dy ddigllonedd, nis gellid 
achub dy enaid. A thrachefn, y mae yn well i ti ymattal; 
canys pe byddai i ti ladd dy fab (ac yntau yn ddyn diniwed), 
ei waed a waeddai allan o'r ddaear, ar i'r Arglwydd ei Dduw 
ymddial arnat ti; ac efallai y byddai ì tî golli dy enaid. Yn 
awr, wedi i Ammon ddywedyd y geiriau hyn wrtbo, efe a'i 
hatebodd, gan ddywedyd, Mi a wn, pelladdwn fy mab, y ty- 
walltwn waed gwirion; canys tydi sydd wedi eeisio eì ddinys- 
trio ef; ac efe a estynodd allan ei law ì ladd Ammon. Eithr 
Ammon a wrthsafodd ei ergydion, ac a darawodd hefyd e 
fraich, fel nas gallai ei defnyddio. Yn awr, pan welodd y 
brenin y gallai Ammon ei ladd, efe a ymbiliodd ag Ammon am 
arbed ei fywyd. Ond Ammon a gyfododd eì gleddyf, ac a ddy- 
wedodd wrtho, Wele, mi a'th darawaf, oddieithr ganiatâu o 
honot ì mì ollyngiad fy mrodyr allan o'r carchar. Yn awr, y 
brenin, gan ofni colli ei fywyd, a ddywedodd, Os arbedi fi, mì 
a roddaf i ti ba beth bynag a ofyni, hyd at hanner y deyrnas. 
Yn awr,pan welodd Ammon ei fod wedi gweithredu ar yr 
hen frenin yn ol ei ddymuniad, efe a ddywedodd. wrtho, Os 
gwnai dî ganiatâu i'm brodyr gael eu gollwng allan o garchar, 
ac hefyd ìi Lamoni gael cadw oì deyrnas, ac os na fyddi an- 
foddlawn iddo, eithr caniatâu idde wneuthur yn ol eì ddymun- 
iadau yn mha beth bynag a feddylio, yna mi a'th arbedaf; 
onide, mi a'th darawaf i'r llawr. Yn awr, wedii Ammon 
ddywedyd y geiriau hyn, dechreuodd y brenin orfoleddu 
oblegid eì fywyd. A pban welodd nad oedd Ammon yn chwen- 
nych ei ladd, a phan welodd hefyd fod ganddo gariad mawr at 
-' fah Lamoni, efo a ryfeddodd yn fawr, ac a ddywedodd, Gan 


LLYFR ALMA. 931 


mai hyn yw yr oll a ddymunaist, fod i mi ryddhau dy frodyr, 
' agoddef i'm mab Lamoni gadw ei deyrnas, wele, mi a ganiatâf 
ï ti, y caiff fy mab gadw ei deyrnas o'r amser hwn allan, a 
thros byth, ac ni lywodraethaf ef mwyach. Ac mia ganiatâf i 
tî hefyd ollyngiad dy frodyr allan o'r carchar, a gelli di a'th 
frodyr ddyfod ataf fi i'm teyrnas; canys mi a ddymunaf yn 
fawr dy weled: oblegid yr oedd y brenin wedi rhyfeddu yn 
fawr:o herwydd y geiriau a lefarwyd, ac hefyd o herwydd y 
geiriau a lefarwyd gan ei fab Lamoni; em hyny, yr oedd efe 
yn chwennych eu dysgu. 

A bu i Ammon a Lamoni fyned rhagddynt ar eu taith 
tua thir Middoni. A Lamoni a gatodd ffafr yn ngolwg brenin 
y tir; am hyny, brodyr Ammon a ddygwyd allan o'r carchar. 
A phan gyfarfu Ammon â hwynt, yr oedd yn dra thrist, canys 
wele, yr oeddynt yn noethion, a'u croen wedi treulio llawer, 
trwy fod yn rhwym wrth reffynau cryfion. Ac yr oeddynt 
hefyd wedi dyoddef newyn, syched, a phob math o gystuddiau; 
er hyny, buont amyneddgar yn eu holl ddyeddefiadau. Ac 
megys y dygwyddodd, eu rhan hwy oedd syrthio i ddwylaw 
pobl mwy caled a gwrthnysig ; gan hyny ni wrandawent ar eu 
geiriau, ac yr oeddynt wedi eu bwrw allan, ac wedi eu taraw, 
a'u gyru o dŷ i dŷ, acolei4de, hyd nes y cyrhaeddasant dir 
Middoni; ac yno cymmerwyd, a bwriwyd hwy yn ngharchar, 
a rhwymwyd hwynt â rheffynau cryfion, a chadwyd hwynt yn 
anagharchar am ddyddiau lawer, ac a waredwyd gan Lamoni ac 
Ammon. 


PENNOD XII. 


fIanes am bregethu Aaron, a Muloki, a'u brodyr, wrth y Lamaniaid. 


YN awr, pan wahanodd Ammon a'i frodyr eu hunain ar gyffin- 
iau tir y Lamaniaid, wele, Aaron a gymmerodd ei daith tua'r 
tir a elwid gan y Lamaniaid, Jerusalem; gan ei alw yn ol 
gwlad genedigaeth eu tadau; ac yr oedd hwnt yn ymuno â 
chyffiniau Mormon. Yn awr, yr oedd y Lamaniaid, a'r Amal- 
ekiaid, a phobl Amulon, wedi adeiladu dinas fawr, yr hon a 
elwid Jerusalem. Yn awr, yr oedd y Lamaniaid o ran eu 
hunain yn ddigon celyd, eithr yr oedd yr Amalekiaid, a'r 
Amuloniaid, yn galetach fyth; am hyny, hwy a achosent i'r 
Lamaniaid galedu eu calonau, fel y cynnyddent mewn drygioni 
a ffleidd-dra, 

A dygwyddodd i Aaron ddyfod ì ddinas Jerusalem, a dech- 
reu pregethu yn gyntaf i'r Amalekiaid. Ac efe a ddechreuodd 
bregethu iddvnt yn eu synagogau, canys yr oeddynt wedí 
adeiladu synagogau yn ol trefn y Nehoriaid ; oblegid yr oedd 
llawer o'r Amalekiaid a'r Amuloniaid yn ol urdd y Nehor- 
iaid. Am hyny, pan aeth Aaron i mewn i un o'u synagogau, i 


MP" 


982 LLYFR ALMA. 


bregethu i'r bobl, a thra yr oedd yn llefaru wrthynt, wele, 
cyfododd rhyw Amalekiad, aca ddechreuodd ymddadleu ag ef, 
gan ddywedyd, Pa beth yw hyna a dystiolaethaist? A welaisk 
ti angel? Pahamna ymddengys angylion i ninnau? _ Wele, ai 
nid yw y bobl hyn mor dda_â'th bobl dithau?  Dywedi hefyd, 
Oni edifarhawn, y cawn ein dyfetha. Pa fodd y gwyddost tì 
feddwl a bwriad ein calon? _ Pa fodd y gwyddost ti fod genym 
ni achos i edifarhau ? _ Pa fodd y gwyddost nad ydym ni yn 
bobl gyfiawn? Wele, ni a adeilasom gyssegrfeydd, ac yr ydym 
yn ymgynnullfynghyd ìi addoli Duw. Yr ydym ni yn credu yr 
achub Duw bob dyn. Yn awr, Aaron a ddywedodd. wrtho, A 
wyt ti yn credu y daw Mab Duw iwared dynolryw oddiwrth 
eu pechodau? A'r dyn a ddywedodd wrtho, Ni chredwn ni 
dy fod yn gwybod un peth o'r fath. Nid ydym ni yn credu y 
traddodiadau ffol hyn. Nid ydym ni yn credu dy fod yn 
gwybod am bethau ì ddyfod, ac ni chredwn fod dy dadau di, 
na'n tadau ninnau ychwaith, yn gwybod am y pethau a lefar- 
ent ynghylch yr hyn sydd i ddyfod. 

Yn awr, Aaron a ddechreuodd agor yr ysgrythyrau iddynt 
ynghylch dyfodiad Crist, ac hefyd am adgyfodiad y meirw, ac 
nas gallai fod prynedigaeth er mwyn dynolryw, oddieithr trwy 
farwolaeth a dyoddefiadau Crist, ac iawn ei waed. A dyg- 
wyddodd fel yr oedd yn dechreu. egluro y pethau hyn iddynt, 
ddiglloni o honynt wrtho, a dechreu ei watwar ef; ac ni wran- 
dawent ar y geiriau a lefarai: am hyny, pan welodd efe na. 
wrandawent ar ei eiriau, ymadawodd allan o'u teml, ac a 
ddaeth drosodd i bentref a elwid Ani-antì, ac yno y cafodd 
Muloki yn pregethu y gair iddynt; ac hefyd Ammah aì 
frodyr. A hwy a ddadleuasant â llawer ynghylch y gair. A 
bu iddynt weled fod y bobl yn caledu eu calonau; am hyny, 
hwy a ymadawsant ac a ddaethant drosodd i dir Middoni A 
hwy a bregethasant y gair i laweroedd, a chredodd ychydig yn 
y geiriau a ddysgent. _ Er hyny, Aaron, a rhyw nifer o'i frodyr, 
a gymmerwyd ac a fwriwyd yn ngharchar, a'r gweddill o 
honynt a ffoisant allan o dir Middon?i, i'r ardaloedd oddi am- 
gylch. A'r rhai a fwriwyd yn ngharchar a ddyeddefasan$ 
lawer o bethau, a hwy a waredwyd trwy law Lamoni ac Am- 
mon, ac a borthwyd ac a ddilladwyd. A hwy a aethant dra- 
chefn i draethu y gair, ac felly y gwaredwyd hwynt am y 
waith gyntaf allan o'r carchar; ac felly y dyoddefasant. A 
hwy a aethant allan pa le bynag yr arweinid hwynt gan ysbryd 
yr Arglwydd, gan bregethu y gair yn mhob synagog o eidd» 
yr Amalekiaid, neu yn mhob cynnulleidfa o eiddo y Lamaniaìid 
y gallent fyned iddi. 

A bu i'r Arglwydd ddechreu eu bendithio hwynt, hyd nes y 
dygasant lawer i wybodaeth o'r gwirionedd ; ïe, hwy a argy- 
hoeddasant lawer o'u pechodau, ac. o draddodiadau eu tadau, y 
rhai nid oeddynt gywir. 

A darfu i Ammon a Lamoni ddychwelyd o dir Middoni, i dir 


LLYFR ALMA. 235 


Ishmael, yr hwn oedd dir eu hetifeddiaeth Ac ni oddefai y 
brenin Lamoni i Ammon i'w wasanaethu ef, neu fod yn was 
iddo; eithr efe a achosodd i synagogau gael eu hadeiladu yn 
nhir Ishmael; ac achosodd i'w bobl, neu y bobl ag oedd dan ei 
deyrnasiad, ìi ymgynnull ynghyd. Ac efe a orfoleddodd dros- 
tynt, ac a ddysgodd iddynt lawer o bethau. Ac efe hefyd a 

wrthynt eu bod hwy yn bobl ag oedd dano ef, a'u bod 
yn bobl ryddion, a'u bed yn rhydd oddiwrth ormes y brenin, ei 
dad ; oblegid yr oedd ei dad wedi caniatâu iddo ef deyrnasu ar 
y bobl oedd yn nhir Ishmael, ac yn yr holl wlad oddiamgylch. 
Ac efe a fynegodd hefyd iddynt, y gallent gael rhyddid i addoli 
yr Arglwydd eu Duw, yn ol eu dymuniadau, yn mha le bynag 
yr oeddynt ynddo, os byddai yn y tir yr hwn oedd dan deyrnas- 
iad y brenìn Lamoni. Ac Ammon a bregethodd i bobl y brenin 
Lamoni; a bu iddo ddysgu iddynt bob peth ynghylch pethau 
perthynol i gyfiawnder. A chynghorodd hwynt yn feunyddiol, 
gyda phob diwydrwydd; a hwy a sylwasant ar ei air,ac yr 
oeddynt yn selog i gadw gorchymynion Duw. Yn awr,gan 
fod Ammon yn dysgu pobl Lamoni yn barhaus felly, ni a 
ddychwelwn at hanes Aaron a'i frodyr; canys ar ol iddo ymad- 
ael o dir Middoni, arweiniwyd ef gan yr ysbryd i dir Nephi; ïe, 
i dŷ y brenin yr hwn oedd ar yr holl dir, oddieithr tir Ishmael; 
ac efe oedd tad Lamoni. 

A bu iddo ef fyned i mewn atoi balas y brenin, gyda'i frod- 
yr, ac ymostwng gerbron y brenin, a dywedyd wrtho, Wele, O 
frenin, nyni ydym frodyr Ammon, y rhai a waredaist di allan 
o'r carchar. Ac yn awr, O frenin, os arbedi ein bywydau, ni a 

ddwn yn weision i ti. A'r brenin a ddywedodd wrthynt, 

odwch, canys mi a ganiatâf i chwi eich bywydau, ond ni 
afi chwi fod yn weìsion i mi; eithr mi a erfyniaf arnoch i 
weinyddu i mi, canys cythryblwyd fì rywfaint mewn meddwl, 
o herwydd haelioni ac ardderchawgrwydd geiriau eich brawd 
Ammon; ac yr wyf yn ewyllysio gwybod yr achos paham na 
ddaeth efe i fyny o Middoni gyda chwi. Ac Aaron a ddywed- 
odd wrth y brenin, Wele, mae ysbryd yr Arglwydd wedi ei alw 
ffordd arall: y mae efe wedi myned i dir Ishmael,i ddysgu 
pobl Lamoni. Yn awr, y brenin a ddywedodd wrtho, Pa beth 
yw yr hyn a ddywedaist am ysbryd yr Arglwydd? _ Wele, hyn 
yw y peth sydd yn fy nghythryblu. Ac hefyd, pa beth yw hyn 
â ddywedodd Ammon, Os edifarhewch, chwi a achubir, ac os 
na edifarhewch, chwi a fwrir ymaith yn y dydd diweddaf? Ac 
Aaron a'i hatebodd ef, ac a ddywedodd wrtho, A wyt ti yn 
eredu fod Duw? A'r brenin a ddywedodd, Mi a wn fod yr 
Amalekiaid yn dywedyd fod Duw, ac mi a ganiatêais iddynt 
hwy i adeiladu cyssegrfeydd, fel yr ymgynnullont ynghyd i'w 
addoli ef. Ac yn awr, os dywedi di fod Duw, wele, mi a 
gredaf. 

Ae yn awr, pan glywodd Aaron hyn, ei galon a ddechreuodd 

orfoleddu, ac efe a ddywedodd, Wele, yn ddiau, fel mai byw 


24 LLYFR ALMA. 


wyt ti, O frenin, y mae Duw. A'r brenin a ddywedodd, AI 
Duw yw yr Ysbryd Mawr a ddygodd ein tadau allan o wìal 
Jerusalem? Ac Aaron a: ddywedodd wrtho, Iê, efe yw jr 
Ysbryd Mawr hwnw, ac efe a greodd bob peth, yn y nef ac ar 
y ddaear: a wyt ti yn credu hyn? Ac yntau a ddywedodd, 
Ydwyf, yr wyf yn credu mai yr Ysbryd Mawr a greodd bob 
peth, ac yn ewyllysio i tì fynegi wrthyf ynghylch yr holl beth- 
au hyn, ac mi a gredaf dy eiriau. 

A bu pan ganfyddodd Aaron y credai y brenin ei eiriau, efe 
a ddechreuodd o greadigaeth Adda, gan ddarllen yr ysgrythyr- 
au i'r brenin: pa fodd y creodd Duw ddyn ar ei lun ei hun, ac 
y rhoddodd Duw orchymynion iddo, ac mai o herwydd trosedd, 
y syrthiodd dyn... Ac Aaron a eglurodd iddo yr ysgrythyrau, 
o greadigaeth Adda, gan osod o'i flaen gwymp dyn, a'i sefyllfa 
gnawdol, ac hefyd y cynllun o brynedigaeth, yr hwn a_ragbar- 
otowyd er seiliad y byd, trwy Grist,i bwy bynag a gredai yn 
eienw, Ac oddiar pan syrthiodd dyn, nis gallai efe haedda 
dim o ran ei hun; eithr y mae dyoddefiadau a marwolaeth 
Crist yn rhoddi iawn dros ei bechodau, trwy ffydd ac edifeirwch, 

.; ac y mae efe yn dryllio rhwymau marwolaeth, fel na 
chaffo y bedd fuddugoliaeth, ac fel y gallai colyn angeu gael di 
lyncu yn y gobaith o ogoniant: ac Aaron a eglurodd yr h4ll 
bethau hyn wrth y brenin. A bu ar ol i Aaron egluro y peth- 
au hyn iddo, i'r brenin ddywedyd, Pa beth a wnaf fel y medd- 
iannwyf y bywyd tragywyddol hwm, am ba un y llefaraist? 
Iê, pa beth a wnaf, er cael fy ngeni o Dduw, gan ddiwreiddio yr 
ysbryd drygionus hwn allan o'm mynwes, a derbyn ei ysbryd 
ef, fel y llanwer fi o lawenydd, ac na fwrier fì ymaith yny 
dydd diweddaf? — Wele, medd efe, mi a roddaf i fyny yr holl â 
feddwyf ; ie, mi a adawaf fy nheyrnas, fel y gallwyf dderbyn y 
llawenydd mawr. Eithr Aaron a ddywedodd wrtho, Os. wyî 
yn ewyllysio y peth hwn, os plygi i lawr gerbron Duw, ïe, 08 
gwnai edifarhau am dy holl bechodau, ac ymostwng gerbron 
Duw, a galw ar ei enw mewn ffydd, gan gredu y derbyni, yns 
ti a dderbyni y gobaith a ddymunaist. 

A dygwyddodd ar ol i Aaron ddywedyd y geiriau hyn, i'r bren- 
in ymostwng i lawr gerbron yr Arglwydd, ar ei liniau; ïe, efe s 
ymorweddodd ar y llawr, ac a alwodd yn nerthol ar Dduw, gan 
ddywedyd, O Dduw, mynegodd Aaron i mi fod Duw ; ac os oes 
Duw, ac os tydi yw Duw, a wnai di dy hun yn hysbys i mi, 8 
minnau a roddaf ymaith fy holl bechodau er dy adnabod, fel yr 
adgyfoder fi oddiwrth y meirw, ac yr achuber fi yn y dydd 
diweddaf. Ac yn awr, wedi i'r brenin ddywedyd y geiriau hyn, 
efc a darawyd megys pe byddai yn farw. 

A bu i'w weision redeg a mynegi i'r frenines yr hyn oll 8 
ddygwyddodd i'r brenin... A hi a ddaeth i mewn at y brenin; 8 
phan welodd ef yn gorwedd megys pe byddai yn farw, ac hefyd 
Aaron a'i frodyr yn sefyll megys pe byddent yn achos oi 
gwymp, hi a ddigllonodd wrthynt, ac a orchymynodd i'w gweìs- 


UU 
LLYFR ALMA. 235 


îon, neu weision y brenin, eu dal a'u lladd hwynt. Yn awr, 
yr oedd y gweision wedi gweled yr achos o gwymp y brenin, 
am hyny, ni feiddient osod eu dwylaw ar Aaron a'i frodyr; & 
hwy a ddadleuasant â'r frenines, gan ddywedyd, Paham y gor- 
chymyni i ni ladd y dynion hyn, pan y gweli fod un o honynt 
yn gryfach nâ nì oll? Am hyny, ni a syrthiwn o'u blaen hwynt. 
Yn awr, pan welodd y frenines ofn y gweision, dechreuodd 
hithau ofni yn ddirfawr, rhag y deuai rhyw ddrwg arni hì. A 
hi a orchymynodd i'w gweision fyned a galw y bobl, fel y lladd- 
ent hwy Aaron a'i frodyr. Yn awr, pan welodd Aaren bender- 
fyniad y frenines, a chan wybod hefyd am galedwch calonau y 
bobl, efe a. ofnodd rhag i liaws ymgasglu ynghyd, a dygwydd 
bod amrafael mawr a chynhwrf yn eu plith; am hyny, efe a 
estynodd allan ei law, ac a gyfododd y brenin o'r llawr, ac a 
ddywedodd wrtho, Saf; ac efe a safodd ar eì draed, gan dder- 
byn ei nerth. Yn awr, gwnaethwyd hyn yn mhresennoldeb y 
frenines, ac amryw o'r gweision... A phan welsant hyny, hwy 
a ryfeddasant yn fawr, ac a. ddechreuasant ofni. A'r brenin a 
safodd, ac a. ddechreuodd weinidogaethu iddynt. Ac efe a 
weinidogaethodd iddynt, hyd nes y dychwelodd ei holl deulu 
at yr Arglwydd. Yn awr, yr oedd lliaws wedi ymgasglu 
ynghyd o herwydd gorchymyn y frenines, a dechreuodd fod 
grwgnach mawr yn eu plith, o herwydd Aaron a'i frodyr. 
Eithr y brenin a safodd yn eu plith hwynt, ac a weinidogaeth- 
odd iddynt. A hwy a heddychwyd tuag at Aaron, a'r rhaì 
oedd gydag ef. 

A bu pan welodd y brenin fod y bobl wedi heddychu, efe a 
berodd i Aaron a'i frodyr sefyll yn nghanol y.lliaws, a phre- 
gethu y gair iddynt. A darfu i'r brenin anfon cyhoeddiad trwy 
yr holl dir, yn mhlith ei holl bobl ag oedd yn ei holl dir, y rhai 
oeddynt yn yr holl ardaloedd oddi amgylch, y rhai a gyrhaedd- 
ent hyd at y môr, ar y dwyrain, ac ar y gorllewin, ac a renid 
oddiwrth dir Zarahemla, gan ddernyn cul o anialwch, yr hwn a 
gyrhaeddai o'r môr dwyreiniol hyd y môr gorllewinol, ac oddiam- 
gylch cyffiniau glân y môr, a chyffiniau yr anialwch ag oeddfar 
y gogledd, wrth dir Zarahemla, trwy gyffiniau Manti, wrth ben 
afon Sidon, gan ymestyn o'r dwyrain tua'r gorllewin: ac felly 
yr oedd y Lamaniaid a'r Nephiaid wedi eu rhanu. Yn awr, yr 
oedd y rhan fwyaf dioglyd o'r Lamaniaid yn byw yn yr anial- 
wch, ac yn trigo mewn pebyll; ac yr oeddynt yn wasgaredig 
trwy yr anialwch, ar y gorllewin, yn nhir Nephi; ïe, ac 
hefyd ar y gorllewin i dir Zarahemla, yn y cyffiniau gerllaw 
glân y môr, ac ar y gorllewin yn nhir Nephi, lle yr oedd eti- 
feddiaeth gyntaf eu tadau, a chan gyffinio felly ar hyd glân y 
môr. Ac yr oedd hefyd lawer o'r Lamaniaid ar y dwyrain 
wrth lân y môr, lle yr oedd y Nephiaid wedi eu gyru hwynt. 
Ac felly yr oedd y Nephiaid wedi cael eu hamgylchynu yn agos 
gan y Lamaniaid; er hyny. yr oedd y Nephiaid wedi medd- 
iannu yr holl ranau gogleddol o'r tir, gan gyffinio ar yr anigl- 


" 


936 LLYFR ALMA. 


wch, wrth ben yr afon Sidon, o'r dwyrain i'r gorllewin, oddi 
amgylch ochr yr anialwch, ar y gogledd, hyd nes y daethant 
at y tir a alwent Llawnder. Ac yr oedd yn cyffinio ar y tir 
alwent Anghyfannedd-dra ; gan eì fod gymmaint yn ogleddol nes 
dyfod i'r tir yr hwn oedd wedi cael eì boblogi, a'i bobl wedi eu 
dinystrio, am esgyrn pa rai y llefarasom, y rhai a gafwyd gan 
bobl Zarahemla; gan mai hwnw oedd lle eu tiriad cyntaf. A 
daethant i fyny oddiyno i'r anialwch deheuol. Felly y tir ar y 
gogledUl a elwid Anghyfannedd-dra, a'r tir ar y deau a elwid 
Llawnder; a dyma yr anialwch ag oedd yn llawn o bob math 
o anifeiliaid gwylltion ; rhan o ba rai a ddaethent o'r tìr gog- 
leddol am ymborth. Ac yn awr, nid oedd ond pellder taith 
diwrnod a hanner i Nephiad, yn nghyfer Llawnder, a thir 
Anghyfannedd-dra, o'r môr gorllewinol i'r un dwyreiniol; &t 
felly yr oedd tir Nephi, a thir Zarahemla, yn agos â chael ea 
hamgylchynu gan ddwfr; eithr yr oedd gwddfdir bychan 
rhwng y tir gogleddol a'r tir deheuol, 

A dygwyddodd fod y Nephiaid wedi poblogi tir Llawnder, 
hyd y nod o'r môr dwyreiniol i'r un gorllewinol, ac felly yr 
oedd y Nephiaid yn eu doethineb, gyda'u gwarchodlu a'u bydd- 
inoedd, wedi eu hamgau hwynt yn y deau, fel na allent gad 
rhagor o feddiant yn y gogledd, rhag iddynt ymdaenu dros y 
tir gogleddol; am hyny, ni allai y Lamaniaìd gael rhagor 0 
etifeddiaethau ond yn unig yn nhir Nephi, a'r anialwch oddiam- 
gylch. Yn awr, yr oedd hyn yn ddoethineb yn y Nephiaid, 
gan fod y Lamaniaid yn elynion iddynt hwy, fel nas dyoddef 
ent eu cystuddiau o bob tu, ac hefyd fel y gallent gael gwlad i 
ffoi iddi, yn ol eu dymuniadau. Ac yn awr, wedi dywedyd 
hyn, mi a ddychwelaf drachefn at hanes Ammon ac Aaron, 
Omner a Himni, a'u brodyr. 


PENNOD XIV. 


WeLE, dygwyddodd yn awr i frenin y Lamaniaid anfon cy- 
hoeddiad allan yn mhlith ei holl bobl, na osodent eu dwylaw ar 
Ammon, neu Aaron, neu Omner, neu Himni, nac ychwaith ar 
un o'u brodyr a elaì allan i bregethu gair Duw, yn mha le 
bynag y byddont, mewn unrhyw gŵr o'u tir ; ie, efe a anfonodd 
orchymyn i'w mysg, na osodent eu dwylaw amynt hwy i'w 
rhwymo, nac i'w bwrw yn ngharchar; ac na phoerent arnynt, 
na'u taraw, na'u bwrw allan o'u synagogau, na'u fflangellu 
hwynt ; ac na luchient geryg atynt, eithr cael o honynt fyned- 
iad rhydd i'w tai, ac hefyd i'w temlau, a'u cyssegrfeydd; & 
chael myned allan felly a phregethu y gair yn ol eu dymuniad- 
au, oblegid yr oedd y brenin wedi ei ddychwelyd at yrîAr- 
glwydd, ynghyd â'i holl deulu: am hyny, efe a anfonodd ei gy- 
hoeddiad trwy yr holl dir at cì bobl, fel na fyddai i air rDuw 


LLYFR ALMA. 237 


gael un rhwystr, eithr fel yr elai allan trwy yr holl dir, fel yr 
hoeddid ei bobl ynghylch traddodiadau drygionus eu tadau, 
el yr argyhoeddid hwynt eu bod oll yn frodyr, ac na ddyl- 
ent lofruddio, nac yspeilio, na. lladrata, na godinebu, na chyf- 
lawni un math o ddrygioni. A bu yn awr, wedi i'r brenin 
anfon allan y cyhoeddiad hwn, i Aaron aì frodyr fyned o 
ddinas ì ddinas, ac o un addoldy i'r llall, gan sefydlu eglwysi. 
a chyssegru offeiriaid ac athrawon trwy y tir yn mhlith y 
Lamaniaid, i bregethu a dysgu gair Duw yn eu mysg ; ac felly 
y dechreuasant gacl llwyddiant mawr. A dygwyd miloedd i 
wybodaeth o'r Arglwydd, ïe, dygwyd miloedd i gredu yn 
nbraddodiadau y Nephiaid, a hwy a ddysgwyd yn y cof-lyfrau 
a'r prophwydoliaethau a drosgìwyddwyd i ìawr hyd yr amser 
prese sennol; a chan sicred ag mai byw yr Arglwydd, can sicred 
ydi gynnifer a gredodd, neu gynnifer a ddygwyd i wybod- 
aeth o'r gwirionedd, trwy bregethiad Ammon a'i frodyr, yn ol 
ysbryd y dadguddiad a'r brophwydoliaeth, a gallu Duw yn 
cyflawni gwyrthiau trwyddynt ; ïe, meddaf i chwi, fel mai byw 
yr Arglwydd, cynnifer o'r Lamaniaid ag a gredasant eu preg- 
ethu, ac a ddychwelwyd at yr Arglwydd, ni syrthiasant 
ymaith byth, canys hwy a ddaethant yn bobl gyfiawn: taflas- 
ant i lawr arfau eu gwrthryfel, fel nad ymladdent mwyach yn 
erbyn yr Arglwydd, nac yn erbyn neb o'u brodyr. Yn awr, 
dyma y rhai a ddychwelwyd at yr Arglwydd: pobl y Laman- 
iaid, y rhai oedd yn nhir Ishmael, ac hefyd bobl y Lamaniaid 
ag oedd yn nhir Middoni, ac hefyd bobl y Lamaniaid ag oedd 
yn ninas Nephi, ac hefyd bobl y Lamaniaid ag oedd yn nhir 
Shilom, a'r rhai ag oedd yn nhir Shemlon, ac yn ninas Lemuel, 
ac yn ninas Shimnilom ; a dyma enwau dinasoedd y Laman- 
iaid a ddychwelwyd at yr Arglwydd; a dyma y rhaì a osod- 
asant ì lawr arfau eu gwrthryfel, íe, eu holl arfau rhyfel: a 
Lamaniaid oeddynt oll. Ac ni ddychwelwyd yr Amalekiaid, 
oddieithr un; nae ychwaith neb o'r Amuloniaid; eithr hwy a 
galedasant eu calonau, ac hefyd galonau y Lamaniaid yn y 
rhan hono o'r tir lle bynag y preswylient; ie, a'u holl bentrefi, 
a'u holl ddinasoedd; am hyny, ni a enwasom holl ddinasoedd 
y Iamaniaid lle yr edifarasant ac y daethant ìi wybodaeth o'r 
gwirionedd, ac y dychwelasant. 

Ac yn awr, dygwyddodd i'r brenin a'r rhai a ddychwelwyd, 
ddymuno cael enw, fol trwy hyny y gellid eu gwahaniaethu 
oddiwrth eu brodyr; am hyny, y brenin a ymgynghorodd ag 
Aaron, ac amryw o'u hoffeiriaid, ynghyleh yr enw a gaent 
gymmeryd arnynt, fel y gellid eu gwahaniaethu. A bu iddynt 
alw eu henw Anti-Nephi-Lehiaid; a hwy a alwyd wrth yr enw 
hwn, ac nis galwyd hwynt mwyach yn Lamaniaid. A dech- 
reuasant fod yn bobl ddiwyd iawn: ïe, ac yr oeddynt yn gyf- 
eillgar â'r Nephiaid; am hyny, hwy a ddechreuasant ymgyfath- 
rachu â hwynt, a melldith Duw nis canlynodd hwynt mwyach. 

A bu i'r Amalekiaid, a'r Amuloniaid, a'r Lamaniaid ag oedd 


938 LLYFR ALMA. 


yn nhìr Amnulon, ac hefyd yn nhir Helam, a'r rhaì ag oedd yt 
nhir Jerusalem, ac yn fyr, yn yr holl dir oddiamgylch, ag oedd 
heb eu dychwelyd, acheb gymmeryd arnynt yr enw o Anti“ 
Nephi-Lchi, gael eu cyffroi gan yr Amalekiaid a chan yr Amu- 
loniaid i ddigofaint yn erbyn eu brodyr; a'u casineb tuag atynt 
a aeth mor enbyd, nes y dechreuasant wrthryfela yn erbyn eu 
brenin, yn gymmaint ag na fynent iddo fod yn frenin arnynt; 
am hyny, hwy a ymarfogent yn erbyn pobl Anti-Nephi-Leli 

Yn awr, y brenin a roddodd y deyrnas i'w fab,ac a alwodd 
ei enw Anti-Nephi-Lchi. A'r brenin a fu farw yn y flwyddyn 
hono ag y dechreuodd y Lamaniaid ymbarotoi i ryfel yn erbyn 
pobl Dduw. ' Yn awr, pau welodd Ammon a'ì frodyr, a'r holl 
raia ddaethant ì fyny gydag ef, barotoiadau y Lamaniaid i 
ddinystrio eu brodyr, hwy a ddaethant i dir Midian, ac yno y 
cyfarfyddodd Ammon â'i holl frodyr; ac oddiyno hwy a ddaeth- 
ant i dir Ishmael, fel yr ymgynghorent â Lamoni, ac hefyd â'i 
frawd Anti-Nephi-Lehiì, pa beth a wnaethent i amddiffyn eu 
hunain yn erbyn y Lamaniaid. Yn awr, nid oedd un enaid yn 
mysg y bobl ag a ddychwelwyd at yr Arglwydd, a gymmerai 
arfau yn erbyn eu brodyr; na, ni wnaent y parotoad lleiaf î 
ryfel; ïe, ac hefyd yr oedd eu brenin wedi eu gorchymyn na 
chaent. Yn awr, dyma y geiriau a ddywedodd efe wrth y bobl 
ynghylch y mater: Yr wyf yn diolch i Dduw, fy mhobl anwyl, 
fod ein Duw mawr o'i ddaioni, wedì anfon atom ein brodyr byn, 
y Nephiaid, i bregethu i ni, &c i'n hargyhoeddi o draddodi 
ein tadau drygionus. Ac wele, yr wyf yn diolch i'm Duw 
mawr iddo roddi i ni gyfran o'i ysbryd i feddalhau ein calonau, 
nes i ymgyfathrachu â'r brodyr hyn, y Nephiaid; ac wele, yr 
wyf hefyd. yn dioleh i'm Duw, mai trwy ddechreu y gyfath- 
rach hyn yr argyhoeddwyd ni o'n pechodau, ac o'r llofrudd- 
iaethau a gyflawnasom; ae yr wyf hefyd yn diolch i'm Duw, ïe, 
fy Nuw mawr, ei fod wedi caniatâu i ni edifarhau am y 
hyn, ac hefyd ei fod wedi maddeuini ein haml-bechodau a'r 
llofruddiaethau a gyflawnasom, a chymmeryd ymaith yr euog- 
rwydd o'n calonau, trwy haeddiant ei Fab. Ac yn awr, wele, 
fy mrodyr, gan mai yr oll a allem nì wneuthur (gan mai ni 
oedd y mwyaf colledig o holl ddynolryw), oedd edifarhau am 
ein holl bechodau a'r llofruddiaethau aml a gyflawnasom, & 
chael gan Dduw i'w cymmeryd ymaith o'n calonau, canys yr oll 
a allem ni wneuthur oedd edifarhau yn ddigonol gerbron Duw, 
fel y dilcai efe ein hystaen.. Yn awr, fy mrodyr anwylaf, gan 
fod Duw wedi dileu ein hystaeniadau, a'n cleddyfau wedi dyfod 
yn loywon, yna nac ystaeniwn ein cleddyfau mwyach â gwaed 
ein brodyr. Wele, meddaf wrthyf, na, cadwn ein cleddyfau, 
fel na ystaenier hwynt â gwaed ein brodyr: canys, efallai, pe 
ystaeniem ein cleddyfau drachefn, nas gallant mwyach gael eu 
gwneyd yn loywon trwy waed Mab ein Duw mawr, yr hwn & 
dywalltir er rhoddi iawn am ein pechodau. Ac y mae'r Duw 
mawr wedi trugarhau wrthym, a gwneuthur y pethau hyn yn 


LLYFR ALMA. $30 


hysbys i ni, fel na chyfrgollid nì; ïe, ac efe a wnaeth y pethau 
hyn yn hysbys i ni yn mlaenllaw, oblegid y mae efe yn caru ein 
heneidiau cystal ag ymae yn caru ein plant ; am hyny, yn ei 
drugaredd, y mae yn ymweled â ni trwy ei angylion, fel yr 
âmlyger cynllun yr iachawdwriaeth i ni yn gystal ag i genedl- 
aethau dyfodol. O, mor drugarog yw ein Duw! _ Ac yn awr, 
wele, gan ei fol yn gymmaint a allem wneuthuri ddileu ein 
hystaeniadau oddi wrthym, a gloywi ein cleddyfau, bydded i 
ni eu cuddio, fel y cadwer hwynt yn loywon, yn dystiolaeth i'n 
Duw yn y dydd diweddaf, neu yn y dydd y dygir ni ger ei fron 
î gael ein barnu, na fu i ni ystaenio ein cleddyfau yn ngwaed 
ein brodyr,er pan gyfranodd ei air i ni, ac a'n glanhaodd 
trwyddo. Ac yn awr, fy mrodyr, es ein brodyr a geisiant ein 
dyfetha, wcle, ni a guddiwn ein cleddyfau, ïe, ni a'u claddwn 
hwynt yn ddwfn yn y ddaear, fel y cadwer hwynt yn loywon, 
yn dystiolaeth yn y dydd diweddaf, na fu i nì erioed eu def- 
nyddio; ac os dyfethir ni gan ein brodyr, wele, cawn fyned at 
ein Duw, a chael ein hachub. 

Ac yn awr, dygwyddodd wedi i'r brenin orphen y geiriau 
hyn, a'r holl bobl wedi ymgynnull ynghyd, iddynt gymmeryd 
eu cleddyfau, a'r holl arfau a ddefnyddient er tywallt gwaed 
dyn, ac a'u claddasant yn ddwfn yn y ddaear; a hyn a wnaeth- 
ant, gan ei olygu yn dystiolaeth i Dduw, ac hefyd i ddynion, 
na arferent arfau byth drachefn er tywallt gwaed dyn, a hyn a 
wnaethant, gan dystiolaethu ac ymgyfammodi â Duw, y byddai 
îddynt, yn hytrach nâ thywallt gwaed eu brodyr, roddi i fyny 
eu bywydau eu hunaìn ; ac yn hytrach na chymmeryd ymaith 
oddiwrth frawd, y rhoddent iddo; ac yn hytrach nâ threulio eu 
dyddiau mewn segurdod, y llafurient yn helaeth â'u dwylaw : 
ac felly gwelwn pan ddygwyd y Lamaniaid hyn i gredu ac i 
wybod y gwirionedd, eu bod yn ddisigl, ac y dyoddefent hyd 
angeu, yn hytrach nâ chyflawni pechod; ac felly gwelwn 
iddynt gladdu eu harfau heddwch, neu gladdu eu harfau rhyfel 
er mwyn heddwch. 

A bu i'w brodyr y Lamaniaid ymbarotoi i ryfel, a dyfod i 
fyny i dir Nephi i'r dyben o ddyfetha y brenin, a gosod un aralf 
yn ei le, ac hefyd ddyfetha pobl Anti-Nephi-Lchi allan o'r tir. 
Yn awr, pan welodd y bobl eu bod yn dyfod i'w herbyn, hwy a 
aethant allan i'w cyfarfod, ac a ymorweddasant ar y ddaear o'u 
blaen hwynt, ac a ddechreuasant alw ar enw yr Arglwydd; ac 
felly yr oeddynt yn yr agwedd yma pan ddechreuodd y Laman- 
ìaid syrthio arnynt, a dechreu eu lladd hwynt â'r cleddyf; ac 
felly heb gyfarfod â gwrthwynebiad, lladdasant fìl a phump o 
honynt; ac ni a wyddom eu bod yn wynfydedig, canys aethant 
i drigo gyda eu Duw. Yn awr, pan welodd y Lamaniaid nad 
oedd eu brodyr yn ffoi rhag y cleddyf, ac na throent o'r neilldu 
i'r deau na'r aswy, ond eu bod yn gorwedd i lawr i drengu, ac 
yn moli Duw hyd y nod yn y weìthred o drengu dan y cleddyf; 
yn awr, pan welodd y Lamaniaid hyn, hwy a attaliaeant ««. 


240 LLYFR ALMA. 


lladd: ac yr oedd llaweroedd â'u calonau wedi chwyddo o'u 
mewn o herwydd y cyfryw o'u brodyr ag oeddynt wedi syrthio 
dan y cleddyf, canys hwy a edifarasant am y pethau a. 
wnaethent. 

A bu iddynt daflu i lawr eu harfau rhyfel, ac ni chymmerent 
hwynt i fyny drachefn, canys yr oeddynt wedi eu brathu o her- 
wydd llofruddiaethau a gyflawnasant; a hwythau a ymorwedd— 
ent ìi lawr megys eu brodyr, gan hyderu yn nhrugaredd y rhaî 
oedd â'u breichiau wedi eu dyrchafu i'w lladd. 

A dygwyddodd i bobl Dduw gael mwy i ymuno â hwynt y 
diwrnod hwnw, nâ'r rhifedi a laddwyd; ac yr oedd y rhai a 
laddwyd yn bobl gyfiawn; am "hyny, nid oes achos genym i 
ammau nad ydynt wedi eu hachub. Ac nid oedd un dyn dryg- 
iohus yn cu plith wedi eì ladd ; eithr yr oedd mwy nâ mil wedi 
eu dwyn i wybodaeth o'r gwirìonedd ; felly, gwelwn fod yr Ar- 
glwydd yn gweithio mewn amryw ffyrdd er iachawdwriaeth ei 
bobl. Yn awr, y rhifedi mwyaf o'r Lamaniaid hyny, y rhai & 
Jaddasant gynnifer o'u brodyr, oeddynt Amalekiaid ac Amulon- 
iaid, y rhan fwyaf o ba rai oeddynt yn ol urdd y Nehoriaid 
Yn awr, yn mhlith y rhai a ymunasant â phobl yr Arglwydd, 
nid oedd neb o'r Amalekiaid na'r Amuloniaid, na'r rhai oedd o 
urdd Nehor, eithr yr oeddynt yn wir ddisgynyddion o Laman 
a Lemuel ; ac felly gallwn weled yn eglur, aroli bobl gael eu 
goleuo unwaith gau ysbryd Duw, a chael gwybodaeth fawr am 
bethau perthynol i gyfiawnder, ac yna syrthio ymaith i bechod 
a throsedd, eu bod yn myned yn fwy celyd, ac felly mae eu 
sefyllfa yn myned yn waeth nâ phe byddent erioed heb wybod 
am y pethau hyn. 

Ac wele, dygwyddodd yn awr,fod y Lamaniaid hyny yn 
ddigllonach, o herwydd iddynt ladd eu brodyr; am hyny, hwy 
a wnaethant lw o ymddial ar y Nephiaid; ac ni chynnygiasant 
mwy i ladd pobl Anti-Nephi-Lehi yr amser hwnw; eithr hwys 
gymmerasant eu byddinoedd ac a aethant drosedd i gyffiniau 
tir Zarahemla, ac a syrthiasant ar y bobl ag oedd yn nhir 
Ammonihah, gan eu dyfetha. Ac ar ol hyny, cawsant amryw 
frwydrau â'r Nephiaid, yn y rhai y cawsent eu gyru n'u lladd; 
ac yn mhlith y Lamaniaid a laddwyd, oedd braidd holl had 
Amulon a'i frodyr, y rhai oeddynt offeiriaid Noah, a hwy 
laddwyd gan ddwylaw y Nephiaid; a'r gweddill, wedi ffoi i' 
anialwch dwyreiniol, a thraws -feddiannu gallu ac awdurdod ar 
y Lamaniaid, a achosent i lawer o'r Lamaniaid drengu trwy 
dân, o herwydd eu cred; canys llawer o honynt hwy, ar oì 
dyoddef mawr golled a llawer o gystuddiau, a ddechreuasant 
gael eu cyffroi i gofio y geiriau a bregethodd Aaron a'i frodyr 
iddynt yn eu tir hwy ; am hyny, hwy a ddechreuasant anghredu 
traddodiadau eu tadau, a chredu yn yr Arglwydd, a'i fod. wedi 
rhoddi gallu mawr i'r Nephiaid; ac felly y cafodd llawer o 
honynt eu dychwelyd yn yr anialwch. 

A bu i'r llywodraethwyr hyny, y rhai oeddynt y gweddill o 


LLYFR ALMA. 94l 


Amulon, achosi iddynt hwy gael eu gosod i farwolaeth, 
10ll rai a gredent yn y pethau hyn. Yn awr, achosodd y 
jrdod hwn i lawer o'u brodyr gyffroi i ddigofaint; a 
uodd fod amrafaelion yn yr anialwch; a'r Lamaniaid a 
euasant hela had Amulon a'i frodyr, a dechreu eu lladd 
, & hwythau a ffoisant i'r anialwch dwyreiniol. _ Ac wele, 
1t yn cael eu hela y dydd hwn gan y Lamaniaid; ac felly 
'wnwyd geiriau Abinadi, y rhai a lefarodd efe ynghylch 
r offeiriaid a achosasant iddo ef ddyoddef marwolaeth 
lân. Canys efe a ddywedodd wrthynt, Yr hyn a wneloch 
fydd yn arwydd-lun o bethau i ddyfod. Ac yn awr, 
di oedd y cyntaf a ddyoddefodd farwolaeth trwy dân, o 
dd ei grediniaeth yn Nuw; yn awr, dyma oedd yr hyn a 
iai, sef y cawsai llaweroedd ddyoddef marwolaeth trwy 
Iegys y dyoddefodd yntau. Ac efe a ddywedodd wrth 
ud Noah, yr achosai eu had. ì_ laweroedd gael eu gosod i 
aeth, yn yr un modd ag yntau, ac y cawsent eu gwasgaru 
dd, megys dafad heb fugail yn cael eì gyru a'i lladd gan 
ilod gwylltion; ac yn awr, wele, y geiriau hyn a wiriwyd, 
hwy a gawsant eu gyru gan y Lamaniaid, a'n hela 
'aw. 
u pan welodd y Lamaniaid nas gallent orthrechu y Neph- 
ldynt ddychwelyd drachefn i'w tir eu hunain; a daeth 
o honynt drosodd i drigo yn nhir Ishmael a thir Nephi, 
uno â phobl Dduw, y rhai oeddynt bobl Anti-Nephi-Lehi; 
thau hefyd a gladdasant eu harfau rhyfel, yn ol fel y 
th eu brodyr, a dechreuasant fod yn bobl gyfìawn; a hwy 
sant yn ffyrdd yr Arglwydd, ac a gadwasant ei orchym- 
a'i ddeddfau, ïe, a chadwasant gyfraith Moees; canys yr 
'n fuddiol iddynt gadw cyfraith Moses hyd yma, oblegid 
xXd wedi ei chyflawni oll. Fithr yn ngwyneb cyfraith 
, yr oeddynt hwy yn edrych yn mlaen at ddyfodiad Crist, 
styried fod cyfraith Moses yn gysgod o'i ddyfodiad, a 
t fod yn rhaid iddynt gadw y cyflawniadau allanol hyn, 
"amser y dadguddid efiddynt. Yn awr, ni feddylient fod 
rlwriaeth yn dytod trwy gyfraith Moses; eithr yr oedd 
;h Moses o wasanaeth i gryfhau eu ffydd yn Nghrist; ac 
7 cadwasant obaith trwy ffydd, er iachawdwriaeth dra- 
ldol, gan ymorphwys ar ysbryd y dadguddiad, yr hwn a 
ld am y pethau sydd i ddyfod... Ac yn awr, wele, Am- 
xc Aaron, ac Omner, a Himni, a'u brodyr, a orfoleddasant 
WT, o herwydd y llwyddiant a gawsant yn mhlith y 
aid, gan weled fod yr Arglwydd wedi caniatâu iddynt 
ni gweddiau, a'i fod hefyd wedi gwirio ei air iddynt yn 
peth. Ac yn awr, dyma ciriau Ammon wrth ei frodyr, 
a ddywedant fel hyn: Fy mrodyr a'm cyd-frodyr, wele 
f wrthych, mor fawr yw yr achos sydd genym i orfol- 
canys a allem ni dybied, pan gychwynasom o dir Zara- 


y buasai Duw yn rhoddi i ni y fath fendithiou vuswrìsot 
16 


942 LLYFR ALMA. 


Ac yn awr, gofynaf, pa fendithion mawrion y mae efe wedi 
gyfranuini? A ellwch chwi fynegi? Wele, yr wyf yn ateb 
drosoch; yr oedd ein brodyr, y Lamaniaid, mewn tywyllwch, 
ïe, yn y cadduglyn dywyllaf; ond wele, y fath nifer o honynt & 
ddygwyd i ganfod rhyfedd oleuni Duw, A. hyn yw y fendith a 
gyfranwyd i ni, ein bod wedi ein gwneyd yn offerynnau yn nwy- 
law Duw, i ddwyn oddiamgylch y gwaith mawr hwn. Wele, y 
mae miloedd o honynt hwy yn gorfoleddu, ac wedi eu dwyn i 
gorlan Duw. Wele, yr oedd y maes yn addfed, a gwyn eich 
byd chwi, canys bwriasoch eich cryman i mewn, ac a_ fedasoch 
â'ch holl allu, ïe, trwy gydol y dydd y gweithiasoch ; ac wele 
rifedi eich ysgubau, a hwy a gesglir i'r ysguboriau, fel na ddif- 
roder hwynt ; ïe, nis curir hwynt i lawr gan yr ystorom yn y 
dydd diweddaf; ïe, ac ni chwalir hwynt gan y corwyntoedd; 
eithr pan ddelo yr ystorom, hwy a gesglir ynghyd i'w lle, fel 
nas gallo yr ystorom eu cyrhaedd ; ie, ac nis gyrir hwynt gan 
wyntoedd geirwon i ba le bynag yr ewyllysio y gelyn eu dwyn. 
Ond wele, y maent yn nwylaw Arglwydd y cynauaf, a'ì eiddo 
ef ydynt ; ac cfe a'u cyfyd hwynt yn.y dydd diweddaf, Ben- 
digedig fyddo enw ein Duw; bydded i ni ganu ei fawl, ïe,a 
diolch ì'w enw santaidd, canys y mae efe yn gweithredu cyf- 
iawnder yn dragywydd. Canys oni buasai i ni ddyfod i fyny 0 
dir Zarahemla, ein brodyr caruaidd hyn, y rhai a'n carent ni 
mor fawr, a fuasent etto yn cacl eu blino gan ddigofaint yn ein 
herbyn ni, ïe, a hwy a fuasent hefyd yn ddyeithriaid i Dduw. 
A bu ar ol i Ammon ddywedyd y geiriau hyn, i'w frawd 
Aaron ei geryddu ef, gan ddywedyd, Ammon, yr wyf yn ofni 
fod dy lawenydd yn dy arwain i ymffrostio; eithr Ammon $ 
ddywedodd wrtho, Nid wyf yn ymffrostio yn fy nerth fy hun, 
nac yn fy noethineb fy hun ; ond wele, mae fy llawenydd yn 
gyflawn, ïe, mae fy, nghalon yn orlawn o orfoledd, ac mi â 
orfoleddaf yn fy Nuw ; ïe, mi a wn nad wyf fiddim; gyds 
golwg ar fy nerth i, yr wyf yn wan ; am hyny, ni ymffrostiaf am 
fy hun, eithr mi a ymffrostiaf am fy Nuw, canys yn ei nerth 
gallaf gyflawni pob peth; ïe, wele, llawer o wyrthiau galluog 8 
gyflawnasom yn y tir hwn, am yr hyn y moliannwn ei enw yn 
dragywydd. Wele, gynnifer o filoedd o'n brodyr a ryddhaodd 
efe o boenau uffern; a hwy a ddygwyd i ganu cariad gwared- 
igol, a hyn o herwydd gallu ei air, yr hwn oedd ynom; am 
hyny, ai nid oes genym achos mawr i orfoleddu?  Iê, y mae 
achos genym i'w foliannu ef yn dragywydd, canys cfc yw y 
Duw Goruchaf, ac y mae wedi rhyddhau ein brodyr o gadwyn- 
au uffern. Iê, yr oeddynt wedi eu hamgylchynu gan dywyll- 
wch a dinystr tragywyddol; cithr, wele, efe a'u dygodd i'w 
dragywyddol oleuni, îe, i iachawdwriaeth dragywyddol; a hwy 
a amgylchynir ag haelioni digyffelyb ei garìad; ïe, a nyni 8 
fuom yn offerynau yn ei ddwylaw i gyflawni y gwaith mawr a 
rhyfedd hwn; am hyny, gorfoleddwn, ïe,ni a orfoleddwn yn 
yr Arglwydd; ïe,nì a lawenychwn,cawys y wae ein llawen- 


LLYFR ALMA. 243 


dd yn gyflawn; ïe,ni a foliannwn ein Duw yn dragywydd. 
. Wele, pwy a all orfoleddu yn ormodol yn yr Arglwydd ?. I€, 

wy a all ddywedyd gormod am ei fawr allu, a'i drugaredd, a'i 

jr-ymaros tuag at blant dynion? Wele, meddaf wrthych, 
nis gallaf fynegi y rhan leiaf o'r hyn a deimlaf. Pwy allai 
feddwl y buasai ein Duw mor drugarog â'n cipio ni o'n sefyllfa 
enbyd, bechadurus, ac halogedig? Wele, ni a aethom allan 
mewn digter, gyda bygythion mawrion i ddinystrio ei eglwys. 
O, ynte, paham na fwriodd ni i ddinystr dychrynllyd ? ïe, 
paham na adawodd i gleddyf ei gyfiawnder i syrthio arnom, 
a'n dedfrydu i anobaith tragywyddol? O, fy enaid, braidd na 
eheda, fel pe byddai, wrth y meddwl. Wele, ni ddefnyddiodd 
efe ei gyfiawnder tuag atom, eithr yn ei fawr drugaredd dygodd 
ni dros y gagendor dragywyddol hono o farwolaeth a thrueni, 
hyd at iachawdwriaeth ein honeidiau. Ac yn awr, fy mrodyr, 
pae ddyn anianol sydd a ŵyr y pethau hyn? Yr wyf yn dy- 
wedyd wrthych, nid oes neb a ŵyr y pethau hyn, oddieithr yr 
edifeiriol: îe, yr hwn a edifarhao ac a_weithredo ffydd, ac a 
ddwg allan weithredoedd da, gan weddio o hyd yn ddibaid: i'r 
cyfryw y rhoddir i wybod dirgelion Duw ; ïe,i'r cyfryw y 
rhoddir i ddadguddio pethau na ddadguddiwyd erioed ; ïo, a 
rhoddir i'r cyfryw i ddwyn miloedd o eneidiau i edifeirwch, 
megys ag y rhoddwyd i ninnau i ddwyn ein brodyr hyn i edi- 
feirwch. Yn awr, a ydych chwi yn cofìo, fy mrodyr, ìi nì 
ddywedyd wrth ein brodyr yn nhir Zarahemla, Yr ydym ni yn 
mynod i fyny i dir Nephi, i bregethu i'n brodyr y Lamaniaid, 
a hwy a'n gwawdiasant? Oblegid dywedasant wrthym, A. 
ydych chwi yn tybied y gellwch ddwyn y Lamaniaid i wybod- 
acth o'r gwirionedd ? A ydych chwi yn tybied y gellwch ar- 
gyhoeddi y Lamaniaid o anghywirdeb traddodiadau eu tadau, 
pobl mor wargalel ag ydynt hwy; y rhai sydd â'u calonau 
yn ymhyfrydu mewn tywallt gwaed, a'u dyddiau wedi eu 
treulio yn y drygioni ffleiddiaf, a'u ffyrdd yn ffyrdd troseddwr 
o'r dechreuad ? Yn awr, fy mrodyr, yr ydych yn cofio mai 
hyn oedd eu lleferydd. Ac yn mhellach, dywedent, Cymmer- 
wn arfau ì íyny yn eu herbyn, fel y dyfethom hwynt a'u dryg- 
ioni allan o'r tir, rhag iddynt hwy ein goresgyn ni a'n dyfetha. 
Eithr wele, fy anwyl frodyr, ni ddaethom ni i'r anialwch gyda 
bwriad i ddyfetha ein brodyr, ond gyda bwriad y gallem efallai 
achub rhyw nifcr o'u heneidiau. Yn awr, pan oedd ein calon- 
au wcdi llwfrhau, a ninnau ynghylch troi yn ol, wele, yr Ar- 
glwydd a'n cysurodd, ac a ddywedodd, Fwch i blith eich brodyr 
y Lamaniaid, a dyoddefwch eich cystuddiau gydag amynedu, 
ac mi a roddaf i chwi lwyddiant. Ac yn awr, wcle, ni a 
ddacthom, ac a fuom yn eu plith hwynt; ac ni a fuom yn am- 
yneddpar yn ein dyoddefiadau, ac a ddyoddefasom bob amddi- 
fadrwydd; ïe, ni a deithiasom o dŷ i dŷ, gan ymddibynu ar 
drugaredd y byd; nid ar drugaredd y byd yn unig, eithr ar 
drugaredd Duw. Ac ni a aethom i mewn i'w taì ac ww yg 


24 LLYTR ALMA. 


om hwynt, a dysgasom hwynt yn eu heolydd ; ïe, a dysgason 
hwynt ar eu mynyddau ; ac hefyd ni a aethom i'w temlau su 
synagogau, ac a'u dysgasom ; a chawsom ein bwrw allan, a'n 
gwatwar, a phoeri arnom, a'n cernodio; a chawsom ein lluchio 
â cheryg, a'n cymmeryd a'n rhwymo â rheffynau cryfion ; a'n 
bwrw yn ngharchar ; a thrwy allu a doethineb Duw gwared- 
wyd ni drachefn ; a dyoddefasom bob math o gystuddiau, & 
hyn oll, fel ysgatfydd y buasem yn foddion i achub rhyw enaid; 
a meddyliasom y buasai ein llawenydd yn gyflawn, pe gallem 
ysgatfydd fod yn foddion ì achub rhai. Yn awr, wele, gallwn 
edrych a gwcled ffrwythau ein llafur; ac a ydynt yn ychydig? 
Yr wyf yn dywodyd wrthych, nac ydynt, y maent yn llawer; 
ïe, a gallwn weled eu cywirdeb, o herwydd eu cariad tuag at 
eu brodyr, ac hefyd tuag atom ninnau. Canys, wele, dewisant 
aberthu eu bywydau, yn hytrach nâ ehymmeryd bywyd en 
gelyn; ac y maent wedi claddu eu harfau rhyfel yn ddwfn yn 
y ddaear, o herwydd eu cariad tuag at eu brodyr. Ac yn awr. 
wele, meddaf wrthych, a» fu cariad mor fawr yn yr holl dir? 
wele, meddaf wrthych, nadìlo, ddim hyd y nod yn mysgy 
Nephiaid. Canys wele, cymmerent hwy arfau i fyny yn erbyn 
eu brodyr; ni oddefent i'w hunaìn gael eu lladd. Eithr wele, 
pa gynnifer o'r rhai hyn a roddasant eu bywydau i lawr; acni 
a wyddom eu bod hwy wedi myned at eu Duw, o herwydd eu 
cariad, a'u casineb at bechod. Yn awr, ai nid oes genym achos 
i orfoleddu? Iê, yr wyf yn dywedyd wrthych, ni fu dynion: 
erioed â chymmaint o achos ganddynt i orfoleddu & ni, er dech- 
reuad y byd ; ïe, ac y mae fy llawenydd yn cael eî arwain hyd 
ynod i ymffrostio yn fy Nuw; oblegid ganddo ef y mae pob 
gallu, pob doethineb, a phob dealltwriaeth ; y mae yn amgyff- 
red pob peth, ac y mae yn Fod trugarog, hyd at iachawdwr- 
iaeth y rhai a edifarhant ac a gredant yn ci enw. Yn awr, 0s 
ymffrostio yw hyn, felly yr ymffrostiaf fi; canŷs hyn yw fy 
mywyd a'm goleuni, fy llawenydd a'm hiachawdwriaeth, a'm 
gwaredigaeth rhag gwae tragywyddol. Ie, bendigedig yw enw 
fy Nuw, yr hwn a ofalodd am y bobl hyn, y rhai ydynt gangen 
o bren Israel, ac a fu ar goll oddiwrth ei chyff mewn gwlad 
ddyeithr; ïe, meddaf, bendigedig fyddo enw fy Nuw, yr hwn 
a ofalodd ain. danom nî, bererinion mewn gwlad ddyeithr. Yn 
awr, fy mrodyr, gwelwn fod Dnw yn gofalu am bob pobl, yn 
mha wlad bynag y byddont ynddi; îe, y mae efe yn eyfrif eì 
bobl, ac y mae eì ymysgaroedd o drugaredd dros yr holl ddacar. 
Yn awr, hyn yw fy ngorfoledd i, ^m diolchgarwch mawr; Ïïe, 
ac mi a ddiolchaf i'im Duw yn dragywydd. Amen. 





PENNOD XV. 


Yu awr, dygwyddodd ar ol i'r Lamaniaid hyny a aethant i ryfel 
yn erbyn y Nephieid, gael allwn, «ol eu hymdrechiadau myn 


LLYFR ALMA. 245 


:ych i'w dyfetha hwynt, mai ofer oedd iddynt geisio eu dinystrio, 
hwy a ddychwelasant drachefn i dir Nephi.. A dygwyddodd 
fod yr Amalekiaid, o herwydd eu colled, yn dra digllawn.. A 
phan welsant nas gallent gael ymddial ar y Nephiaid, hwy a 
ddechreuasaut gyffroi y bobl i ddigofaint yn erbyn eu brodyr, 
pobl Anti-Nephi-Lehi; am hyny, hwy a_ddechreuasant eu 
dyfetha hwy drachefn. ŶYn awr, gwrthododd y bobl hyn dra-, 
efn gymmeryd eu harfau, a dyoddefasant i'w hunain gael eu 
liadd yu ol dymuniadau eu gelynion. Yn awr, pan welodd 
Ammon a'i frodyr y difrod-waith hwn yn mhlith y rhai a gar- 
<€nt mor anwyl, ac yn mhlith y rhai a'u carent hwy mor anwyl; 
canys ymddygwyvd tuag atynt megys pe byddent yn angylion, 
wedi eu danfon oddiwrth Dduw i'w hachub hwy rhag dinystr 
tragywyddol; am hyny, pan welodd Ammon a'i frodyr y 
difrod-waith mawr hwn, hwy a gynhyrfwyd o dosturi, ac a 
«dywedasant wrth y brenin, Gadewch i ni gasglu ynghyd y 
bobl hyn o eiddo yr Arglwydd, a myned i waerod i dir Zara- 
hemla, at ein brodyr y Nephiaid, a ffoi allan o ddwylaw ein 
gelynion, fol na ddyfether ni. Ond y brenin a ddywedodd 
wrtho, Wele, y Nephiaid a'n dyfethant ni, o herwydd y llofrudd- 
iaethau a'r pechodau aml a gyflawnasom yn eu herbyn. Ac 
Ammon a ddywedodd, Mi a âf, aca ymofynaf â'r Arglwydd, ac os 
dywed efc wrthym, Ewch i waered at eich brodyr, a. wnewch 
chwi fyned? A'r brenin a ddywedodd wrtho, Gwnawn: os yr 
'Arglwydd a ddywed wrthym, Ewch, ni & awn i waered at ein 
brodyr, ac a fyddwn yn gaethion iddynt hyd nes yr ad-dalwn 
iddynt am y llofruddiaethau a'r pechodau aml a gyflawnasom 
yn eu herbyn. Eithr Ammon a ddywedodd wrtho, Y mae yn 
groesi gyfraith ein brodyr, yr hon a sefydlwyd gan fy nhad, 
fod neb caethion yn eu mysg; am hyny, gadewch i ni fyned ì 
waered, ac ymddibynu ar drugaredd ein brodyr. Eithr y brenin 
a ddywedodd wrtho, Ymofyna â'r Arglwydd, ac os dywed efe 
wrthym, Fwch, ni a awn; onide, ni a drengwn yn y tir. 

A bu ì Ammon fyned ac ymofyn â'r Arglwydd, a dywed- 
odd yr Arglwydd wrtho, Dwg y bobl hyn allan o'r tir hwn, 
feì na ddyfethcr hwynt, canys y mae gan satan a'acl mawr ar 
galonau yr Amalekiaid, y rhai a gyffroant y Lamaniaid ìi ddig- 
ofaint yn erbyn eu brodyr i'w lladd hwynt; am hyny, dos di 
allan o'r tirhwn; a gwyn fyd y bobl hyn yn y genedlaeth hon, 
canys mi a'u diogelaf hwynt. 

Ac yn awr, darîu ìi Ammon fyned a mynegi i'r brenin yr holl 
eiriau a lefarodd yr Arglwydd wrtho. A hwy a gasglasant 
ynghyd eu holl bobl; ïe, holl bobl yr Arglwydd, a_ chasglas- 
ant ynghyd eu holl dda_a_defaid, ac a ymadawsant o'r wlad, 
ac a ddaethant i'r anialwch sydd yn rhanu tir Nephi oddi- 
wrth dir Zarahemla, ac a ddaethant drosodd yn agos i gyffìn- 
iau ytir. 

Abui Ammon ddywedyd wrthynt, Wele, myfi a'm brodyr a 
awn yn mlaen i dir Zarahemla, a chwithau a gewch. aros yw. 


246 LLYFR ALXMA. 


hyd nes y dychwelwn; ac ni a brofwn galonau ein brodyr, pa 
un a ewyllysiant i chwi ddyfod i'w tir. : 

A dygwyddodd fel yr oedd Ammon yn myned i'r tir, iddo cf. 
a'i frodyr gyfarfod ag Alma, drosodd yn y lle am ba un y llefar- 
wyd; ac wcle, yr oedd hwn yn gyfarfod gorfoleddus. Yn awr, 
yr oedd llawenydd Ammon mor fawr nes yr oedd yn gyflawn; 
ïe, yr oedd wedi ei lyncu i fyny yn ngorfoledd ei Dduw, hyd at 
wanhau ei nerth ; ac efe a syrthiodd drachefn i'r ddaear. Yn 
awr, ai nid oedd hyn yn lawenydd mawr. Wele, llawenydd 
yw hwn nad yw neb yn ei dderbyn, ond y gwir edifeiriol a'r 
chwiliwr gostyngedig am ddedwyddwch. Yn awr, yr oedd lla- 
wenydd Alma wrth gyfarfod ei frodyr yn wir fawr, ac hefyd 
lawenydd Aaron, Omner, ac Himni; eithr wele,nid oedd eu 
lawenydd hwy yn fwy nâ'u nerth. 

Ac yn awr, darfu ìi Alma dywys ei frodyr yn ol i dir Zara- 
hemla, ïe, i'w dŷ ei hun. A hwy a aethant ac a fynegasant i'r 
prif farnwr yr holl bethau a ddygwyddodd iddynt yn nhir 
Nephi, yn mhlith eu brodyr y bamaniaid. 

A bu i'r prif farnwr ddanfon cyhoeddiad trwy yr holl dir, 
gan ddymuno llais y bobl ynghylch derbyn eu bredyr, y rhai 
oeddynt bobl Anti-Nephi-Lehi. A bu i ais y bobl ddyfod, gan 
ddywedyd, Wcle, ni a roddwn i fyny dir Jershon, yr hwn sydd 
ar y dwyrain wrth y môr, yr hwn sydd yn cydio â thir Llawn- 
der, ac ar y doau i dir Llawnder ; a'r tir Jcrshon hwn yw y tir 
a roddwn i'n brodyr yn etifeddiaeth. Ac wele, nì a osodwn ein 
byddinoedd rhwng tir Jershon a thir Nephi, fel yr amddiffyn- 
om ein brodyr yn nhir Jershon ; a hyn a wnawn er mwyn ein 
brodyr, o herwydd eu hofn i gymmeryd i fyny arfau yn erbyn 
eu brodyr, rhag iddynt gyffawni pechod ; a'u hofn mawr hwn & 
ddaeth, o herwydd eu hedifeirwch blin yr hwn a gawsant oble- 
gid eu llofruddiaethau aml a'u drygioni erchyll, Ac yn awr, 
wele, hyn a wnawn i'n brodyr, fel yr etifeddont dir Jershon ; ac 
ni a'u gwyliwn hwynt rhag eu gelynion a'u byddinoedd, ar yr 
ammod o fod iddynt hwy roddi cyfran o'u heiddo i'n cynnorth- 
wyo ni, fel y cynnaliom ein byddinoedd. 

Yn awr, dygwyddodd ar ol i Ammon glywed hyn, iddo 
ddychwelyd at bobl Anti-Nephi-Lchi, ac hefyd Alma gydag ef, 
ïr anialwch, lle y codasant eu pebyll, a gwneuthur yn hysbys 
iddynt yc holl bethau hyn. Ac Alma hefyd a adroddodd wrth- 
ynt am ei ymddyddan ef ag Ammon, ac Aaron a'i frodyr. A 
dygwyddodd i hyn achosi llawenydd mawr yn eu mysg. Â 
hwy a acthant i waered i dir Jershon, ac a gymmerasant fedd- 
ïant o dir Jershon; a hwy a alwyd gan y Ncephiaid vn bobl 
Ammon: am hyny, hwy a wahan aethwyd wrth yr enw hwnw 
byth ar olhyny ; ac yr oeddynt yn mhlith pobl Nephi, ac 
hefyd yn cael eu cyfrif yn mhlith y hobl am oedd o eglwys 
Dduw. Ac yr oeddynt yn cael eu gwahaniaethu hefyd o her- 
wydd eu ecl tuag at. Dduw, ac hefyd. tua at ddynion; canys 
yr oeddynt yn berffaith onest ac uninwn yn mhob peth; ac yr 


LLYFR ALMA. 24 


oeddynt yn ddisigl yn ffydd Crist, hyd y diwedd... A hwy a 
edrychasant ar dywalltiad gwaed eu brodyr gyda'r atgasrwydd 
mwyaf, ac nis gellid byth eu perswadio i gymmeryd i fyny arfau 
yn erbyn eu brodyr; ac ni edrychasant erioed ar farwolaeth 
gydag un gradd o ddychryn, o herwydd eu gobaith a'u golyg- 
iadau am Grist a'r adgyfodiad; am hyny, angeu a lyncwyd 
;ddynt hwy trwy fuddugoliaeth Crist arno; am hyny, hwy a 
ddy6ddefent farwolaeth yn y modd mwyaf blin a phoenus a 
ellid ddyfeisio gan eì brodyr, cyn y cymmerent y cleddyf neu y 
erymgledd i'w taraw hwynt. Ac felly yr oeddynt yn bobl 
selog a chariadus, a phobl uchel-freintiog yr Arglwydd. 

Ac yn awr, dygwyddodd, ar ol i bobl Ammon ymsefydlu yn 
nhir Jershon, ac î eglwys gael ei sefydlu hefyd yn nhir Jershon; 
ac i fyddinoedd y Nephiaid gael eu gosod oddiamgylch tir Jer- 
shon; îe, yn yr holl gyffiniau oddiamgylch tir Zarahemla ; wele, 
yr oedd byddinoedd y Lamaniaid wedi canlyn eu brodyr i'r 
anialwch. Ac felly bu brwydr ddychrynllyd; ïe, y cyfryw na 
wybuwyd erioed am ei bath yn mysg yr holl bobl yn y tir, o'r 
amser y gadawodd Lchi Jerusalem; ïe, a degau o filoedd o'r 
Lamaniaid a laddwyd ac a wasgarwyd. _ Ic, ac hefyd bu lladdfa 
enbyd yn mysg pobl Nephi; er hyny, y Lamaniaid a yrwyd ac 
a wasgarwyd, a phobl Nephi a ddychwelasant drachefn i'w tir. 
Ac yn awr, yr oedd hwn yn amser pan oedd galar mawr ac 
wylofain ì'w clywed trwy yr holl dir. yn mhlith holl bobl Nephi; 
ïe, llef y gwragedd gweddwon yn galaru am eu gwyr, a thadau 
hefyd yn galaru am eu meibion, a'r ferch am y brawd ; ïe, y 
brawd am y tad; ac felly yr oedd llef galaru i'w glywed yn 
mysg pawb o honynt, yn galaru am eu perthynasau ag oedd 
wedi eu lladd. Ac yn awr, dydd trallodus yn ddiau oedd hwn; 
îe, amser difrifol, ac amser o fawr ympryd a gweddi; ac felly 
y terfynodd y bymthegfed flwyddyn o deyrnasiad y barnwyr ar 
bobl Nephi; a hyn ydyw hanes Ammon a'i frodyr, eu teithiau 
yn nhir Nephi, eu dyoddefiadau yn y tir, eu trallodion, a'u cys- 
tuddiau, a'u llawenydd anamgyffredadwy, a derbyniad a_ diog- 
eliad y brodyr yn nhir Jershon. Ac yn awr, bydded i'r 
Arglwydd, Gwaredwr pob dyn, fendithio eu heneidiau yn dra- 
gywydd. A hyn ydyw hanes y rhyfeloedd a'r amrafaelion yn 
mhlith y Nephiaid, ac hefyd y rhyfeloedd rhwng y Nephiaid a'r 
Lamaniaid: ac y mae y bymthegfed flwyddyn o deyrnasiad y 
barnwyr wedi terfynu ; ac o'r flwyddyn gyntaf hyd y bymtheg- 
fed, dygwyd oddiamgylch ddinystr llawcr o filoedd o fywydau; 
ïe, dygwyd oddiamgylch olyfa erchyll o dywalltiad gwaed; ac 
y mae cyrff miloedd lawer wedi eu rhoddi yn isel yn y llwch, tra 
y mac cyrff miloedd lawer yn braenu yn bentyrau ar wyneb y 
ddacar ; ïe, ac y mae miloedd lawer yn gnlaru oblegid colli eu 
perthynasau, o herwydd y mae ganddynt achosi ofni, yn ol 
addewidion yr Arglwydd, eu bod wedi eu trosglwyddo i sefyllfa 
o wae diddarfod; tra y mae miloedd lawer o rai ereill yn gal- 
aru yn ddiau oblegid colli eu perthynasau, etto y maent yn gor- 


24& LLYFR ALMA. 


foleddu ac yn llawenychu yn y gobaith, ac y maent hyd y nod yn 
gwybod, yn ol addewidion yr Arglwydd, eu bod hwy wedi eu 
dyrchafu i drigo ar ddeheulaw Duw, mewn sefyllfa o ddedwydd- 
wch diddiwedd: ac felly gwelwn pa mor fawr yw anghydraddol- 
debdyn, o herwydd pechod a throsedd, a gallu y diafol, yr hwn 
sydd yn dyfod trwy y cynlluniau cyfrwys a ddyfeisiodd ì rwydo 
calonau dynion; ac felly gwelwn y galwad mawr am ddiwyd- 
rwydd dynion ilafurio yn ngwinllanoedd yr Arglwydd; ac felly 
gwelwn yr achos mawr o dristwch, ac hefyd o orfoledd ; tristwch, 
o herwydd marwolaeth a dinystr yn mysg dynion, a gorfoledd o 
herwydd goleuni Crister bywyd. Ô na fuaswn i yn angel, a chael 
o honof ddymuniad fy nghalon, fel yr elwn allan a Hefaru gydag 
udgorn Duw, gyda llais ìi grynu y ddaear, a gwaeddi edifeir- 
wch wrth bob pobl, ïe, mi a fynegwn wrth bob enaid, megys â 
llais taran, am edifeirwch, a'r cynllun o brynedigaeth, y dylen 
edifarhau a dyfod at Dduw, fêl na fyddai rhagor o dristwch ar 
holl wyneb y ddaear. Eithr wele, dyn wyf fi, ac yn pechu yn 
fy nymuniad ; canys mi a ddylwn fod yn foddlawn ar y pethau 
a benododd yr Arglwydd i mi. Ni ddylwn, yn fy nymuniadau, 
dori gosodiad disyfl Duw cyfiawn, canys mi a wn ei fod ef yn 
rhoddi i ddynion yn ol eu dymuniad, pa un bynag ai er mar- 
wolaeth neu er bywyd ;.ïe, mi a wn ei fod yn penodi i ddynion, 
yn ol eu hewyllys ; pa un bynag a fyddo er iachawdwri 
neu er dinystr; ïe, ac mi a wn fod da a drwg yn dyfod gerbron 
pob dyn ; neu ynte, mae yr hwn nad yw yn adnabod y da oddi- 
wrth y drwg yn ddifai; eithr i'r hwn sydd yn adnabod da & 
drwg, y rhoddir iddo yn ol ei ddymuniadau; pa un bynag & 
ddymuno dda neu ddrwg, bywyd neu farwolaeth, llawenydd 
neu gnofeydd cydwybod. Yn awr, gan weled fy mod yn gwy- 
bod y pethau hyn, paham y dymunaf fwy nâ chyflawni y 
gwaith at ba un y'm galwyd?” Paham yr ewyllysiwn fy mod 
yn angel, fel y llefarwn wrth holl derfynau y ddaear? Canys 
wele, mae yr Arglwydd yn caniatâu ìi bob cenedl, rai o'u cenedl 
a'u hiaith eu hun, i ddysgu ei air ; îe, mewn doethineb, yr hyn 
oll a welo efe yn addasiddynt i'w gael; am hyny, gwelwn 

yr Arglwydd yn cynghori mewn doethineb, yn ol yr hyn sydd 
uniawn a chywir. Yr wyf yn gwybod yr hyn a orchymynodd 
yr Arglwydd i mi, ac yr wyf yn gorfoleddu ynddo; nid wyf fym 
gorfoleddu am fy hun, eithr yn gorfoleddu yn yr hyn a orch- 
ymynodd yr Arglwydd i mi; ïe, a hyn yw fy ngorfoledd, fel y 
gallwn ysgatfydd fod yn offeryn yn nwylaw Duw, i ddwyn 
rhyw enaid i edifeirwch; a hyn yw fy llawenydd. Ac wele, 
pan ganfyddaf lawer o'm brodyr yn wir edifeiriol, ac yn dyfod 
at yr Arglwydd eu Duw, yna mae fy enaid yn cael ei lanw o 
lawenydd; yna yr wyf yn cofio yr hyn a wnaeth yr Arglwyddi 
mi; ïe, scf ei fod ef wedi gwrandaw fy ngweddi; ïe, yna yr 
wyf yn cofìo am ci fraich drugarog yr hon a estynodd ataf ; Ie, 
ac yr wyf yn cofìo hefyd am gaethiwed fy nhadau ; canys mi 
2 wn yn ddiau i'r Arglwydd eu gwaredu hwy o gaethiwed, a 


LLYSEWR ALMA. 249 


thrwy hyn y sefydlodd ei eglwys; ïe, yr Arglwydd Dduw, 
Duw Abraham, Duw Isaac, a Duw Jacob, a'u gwaredodd hwy 
o gaethiwed ; ie, mi a gofiais yn wastadol am gaethgludiad fy 
nhadau; a'r un Duw a'u gwaredodd hwy allan o ddwylaw yr 
Aifftiaid, a'u gwaredodd hwythau allan o gaethiwed ; ie, a'r un 
Duw a sefydlodd ei eglwys yn eu plith hwynt ; ïg, a'r un Duw 
hefyd a'm galwodd innau â galwedigaeth santaidd, i bregethu y 
gair wrth y bobl hyn, ac a roddodd i mi y fath lwyddiant, yn 
yr hwn y mae fy llawenydd yn gyflawn; ond nid wyf yn 
llawenhau yn fy llwyddiant fy hun yn unig, eithr y mae fy 
llawenydd yn fwy cyflawn o herwydd llwyddiant fy mrodyr, y 
rhai a fuont ìi fyny yn nhir Nephi.. Wele, y maent wedi llafur- 
io yn fawr, ac wedi dwyn ffrwyth lawer ; a pha mor fawr fydd 
eu gwobr. Yn awr, pan feddyliwyf am lwyddiant fy mrodyr 
hyn, mae fy enaid yn cael ei gymmeryd ymaith, hyd at ymwa- 
hanu oddiwrth y corff, fel pe byddai, gan mor fawr yw fy 
llawenydd, 

Ac yn awr, caniatâed Duw i'm brodyr hyn, iddynt gael eìs- 
tedd i lawr yn nheyrnas Dduw; ïe, ae hefyd yr holl rai ag 
ydynt yn ffrwyth eu llafur, fel nad elont allan mwyach, eithr 
fel y moliannont ef yn dragywydd. A chaniatâed Duw i hyn 
gymmeryd lle yn ol fy ngeiriau, ïe, megys y llefarais.. Amen. 


- 


PENNOD XVI. 


WELE, dygwyddodd yn awr, ar ol ìi bobÌ Ammon ymsefydlu yn 
ir Jershon, ïe, ac hefyd ar ol i'r Lamaniaid gael eu gyru. 
allan o'r tir, ac i'w meirw gael eu claddu gan bobl y tir ; ac ni 
chyfrifwyd eu meirw, o herwydd bod eu rhifedi gymmaint, ac 
ni chyfrifwyd meirw y Nephiaid: ïe, dygwyddodd ar ol iddynt 
u eu meirw, ac hefyd ar ol y dyddiau at ymprydio, galaru 
a gweddio (ac yr oedd yn yr unfed flwyddyn ar bymtheg o 
deyrnasiad y Barnwyr ar bobl Nephi), ddechreu fod heddwch 
gwastadol trwy yr holl dir, ïe, a'r bobl a gadwasant orchym- 
ynion yr Arglwydd ; ac yr oeddynt yn fanwl i gadw ordinhad- 
au Duw, Wm ol cyfraith Moses ; canys hwy a ddysgwyd i gadw 
cyfraith Moses, hyd nes y cyflawnid hi; ac felly ni chafodd y 
bobl ddim aflonyddwch trwy yr unfed flwyddyn ar bymtheg o 
deyrnasiad y Barnwyr ar bobl Nephi. 

A bu yn y ddwyfed flwyddyn ar bymtheg o deyrnasiad y 
Barnwyr, fod heddwch parhaus. Eithr dygwyddodd tua 
diwedd y ddwyfed flwyddyn ar bymtheg, ddyfod dyn i dir 
Zarahemla; ac yr oedd efe yn Anghrist, canys dechreuodd 
bregethu wrth y bobl yn crbyn y prophwydoliaethau a_ lefar- 
wyd gan y prophwydi, ynghylch dyfodiad Crist, Yn awr, nid 
oedd un gyfraith yn erbyn crediniaeth dyn ; canys yr oedd. yn 
gwbl groes i orchymynion Duw fod un gyfraith i ddwvn 


250 LLYFR ALMA. 


dynion i dir o anghydraddoldeb. Canys fel hyn y dywed yr 
ysgrythyr, Dewiswch y dydd hwn, pwy a wasanaethwch. Yn 
awr, os dewisai dyn ìi wasanaethu Duw, ei fraint ef ydoedd; 
neu yn hytrach, os credai yn Nuw, ei fraint ef oedd eì wasan- 
aethu ; eithr os nad oedd yn credu ynddo, nid oedd un gyfraith 
i'w gospi. Eithr os llofruddiai, efe a gospid i farwolaeth ; ac 
os lladratâai, efe a gospid hefyd ; ac os yspeiliai, efe a gospid 
hefyd ; ac os cyflawnai odineb, efe a gospid hefyd; ïe, am yr 
holl ddrygioni hyn, hwy a gospid ; canys yr oedd cyfraith, y 
dylai dynion gael eu barnu yn ol eu troseddau. Er hyny, nid 
oedd un gyfraith yn erbyn crediniaeth dyn; am hyny, ni 
chospid dyn ond yn unig am y troseddau a gyflawnodd; o 
ganlyniad, yr oedd pob dyn ar dir cyfartal. A'r Anghrist hwn, 
enw pa un oedd Korihor (ac nis gallai y gyfraith gael un gafisl 
ynddo), ddechreu pregethu wrth y bobl, na fyddai Crist. 

yn ol y modd hyn y pregethai, gan ddywedyd, O chwi, y chais 
rwymir i lawr dan obaith ffol ac ofer, paham .yr ieuwch eich 
hunain â'r fath bethau ffol? Paham yr edrychwch am Grist? 
Canys ni all un dyn wybod am ddìm sydd ìi ddyfod.  Wele,y 
pethau hyn a alwch yn brophwydoliaethau, y rhai a ddywed- 
wch iddynt gael eu trosglwyddo i waered gan y prophwydi 
santaidd ; wele, traddodiadau ffol eich tadau ydynt. Pa fodd 
yr ydych chwi yn gwybod 2m eu sicrwydd? Wele, nis gall 
wch wybod am bethau y rhai ni welsoch ; am hyny, nis gellwch 
wybod y bydd Crist. Yr ydych yn edrych yn mlaen ac yn 
dywedyd eich bod yn gweled maddeuant o'ch pechodau. Ond 
wele, effaith meddwl gwallgof ydyw; ac y mae'r gwallgof- 
rwydd hwn o eiddo eich meddyliau yn dyfod trwy draddodiad 
eich tadau, yr hwn sydd yn eich arwain ymaith i gredu pethau 
nad ydynt felly. A llawer yn ychwaneg o bethau cyffelyb & 
lefarodd efe wrthynt, gan ddywedyd wrthynt na fuasai iawn 
yn cael eì gwneuthur dros bechodau dynion, eithr fod pob dyn 
yn ymdaraw yn y bywyd hwn yn ol rheolaeth y creadur; am 
hyny, fod pob dyn yn llwyddo yn ol ei athrylith, a bod pob dyn 
yn gorchfygu yn ol ei nerth ; apha beth bynag a wnelai dyn, 
nad oedd yn drosedd. Ac felly y pregethodd efe wrthynt, gan 
arwain ymaith galonau llaweroedd, ac achosi iddynt ddyrch- 
afu eu penau yn eu drygioni; ic, gan arwain ymaith lawer o 
wragedd, a gwyr hefyd, i gyflawni puteindra; gan ddywedyd 
wrthynt pan fuasai dyn farw, mai hyny oedd ei ddiwedd. 

Yn awr, aeth y dyn hwn drosodd i dir Jershon hefyd, i bre- 
gethu y pethau hyn yn mysg pobl Ammon, y rhai oeddynt 
unwaith yn bobl y Lamaniaid. Ond, wele, yr oeddynt hwy 
yn ddoethach nâ llawer o'r Nephiaid ; canys hwy a'i daliasant, 
ac a'i rhwymasant, gan eî ddwyn gerbron Ammon, yr hwn oedd 
yn archoffeiriad dros y bobl hyny. 

A darfu iddo ef achosi ei symud allan o'r tir. Ac efe â 
ddaeth drosodd i dir Gideon, ac a ddechreuodd bregethu wrth- 
ynt hwythau hefyd; ond ni chafodd lawer o lwyddiant yma, 


LLYSB ALMA. 251 


oanys efe a ddaliwyd ac a rwymwyd, ac a ddygwyd gerbron yr 
archoffeiriad, ac hefyd y prif farnwr dros y tir. 

Abu í'r archoffeiriad ddywedyd wrtho, Paham yr âi oddi- 
gylch i wyrdroi ffyrdd yr Arglwydd ? _ Paham y dysgi y bobl 
hyn na fydd un Crist ìi rwystro eu llawenydd ? _ Paham y llef- 
ari yn erbyn holl brophwydoliaethau y prophwydi santaidd? 
Yn awr, enw yr archoffeiriad cedd Giddonah. A Korihor a 
ddywedodd wrtbo, O herwydd nad wyf yn dysgu traddodiadau 
ffol eich tadau, ac o herwydd nad wyf yn dysgu y bobl hyn i 
rwymo eu hunain i lawr dan yr ordinhadau a'r cyflawniadau 
ffol a osodwyd gan offeiriaid gynt, er traws-feddiannu gallu ac 
awdurdod arnynt. i'w cadw mewn anwybodaeth, fel na ddyrch- 
afont eu penau, eithr fel y darostynger hwynt yn ol dy eiriau 
di. Yr ydych chwi yn dywedyd fod y bobl hyn yn bobl rydd- 
ion. Wele, yr wyf fi yn dywedyd eu bod mewn caethiwed. 
Yr ydych chwi yn dywedyd fod yr hen brophwydoliaethau 
hyny yn wir. Wele, yr wyf fi yn dywedyd nad ydych chwi yn 
gwybod eu bod yn wìr. Yr ydych chwi yn dywedyd fod y hobl 
liyn yn bobl euog a syrthiedig, o herwydd trosedd rhieni. 
Wele, yr wyf fi yn dywedyd nad yw plentyn yn euog o her- 
wydd ei rieni. Ac yr ydych yn dywedyd hefyd y daw Criet. 
Eithr wele, yr wyf fi yn dywedyd na wyddoch chwi y bydd 
Crist. âc yr ydych yn dywedyd hefyd, y caiff efe ei ladd dros 
bechodau y byd; ac felly yr ydych yn arwain ymaith y bobl 
hyn ar ol traddodiadau ffol eich tadau, ac yn ol dymuniadau 
eich hunain ; ac yr ydych yn eu cadw i lawr, fel pe byddai, 
mewn caethiwed, fel y galloch ymloddesta ar lafur eu dwylaw, 
nes na feiddiant edrych i fyny gydag eofndra, ac nes na feidd- 
iant fwynhau eu hiawnderau a'u breintiau; ïe,ni feiddiant 
wneuthur defnydd o'r hyn sydd yn eiddo eu hunain, rhag 
iddynt dramgwyddo eu hoffeiriaid, y rhai sydd yn eu hieuo 
hwynt yn ol eu dymuniadau, a'u dwyn i gredu trwy eu tra- 
ddodiadau, a'u breuddwydion, a'u mympwyon, a'u gweledig- 
aethau, a'u dirgelion honedig, y byddai iddynt, os na. wnelent 
yn ol eu geiriau hwy, dramgwyddo rhyw fôd anadnabyddus, yr 
hwn a ddywedant yw Duw; bôd na welwyd ac na adnabnwyd 
erioed, yr hwn ni fu erioed ac ni fydd byth Yn awr, pan wel- 
odd yr archoffeiriad a'r prif farnwr galedwch ei galon ; ïe, pan 
welsant y cablai hyd y nod yn erbyn Duw, ni roddent un ateb 
i'w eiriau; eithr parasant ci rwymo; a hwy a'i traddodasant 
ef i ddwylaw y swyddogion, ac a'i danfonasant i dir Zarahemla, 
fel y dygid ef gerbron Alma, a'r prif farnwr, yr hwn oedd yn 
lywodraethwr dros yr holl dir. 

A dygwyddodd, pan ddygwyd ef gerbron Alma a'r prif farn- 
wr, iddo fyned yn mlaen yn vr un dull ac y gwnacth yn nhir 
Gideon; îe, acth yn mlaen i gablu. Ac efe a gyfododd ìi fyny 
gyda geiriau chwyddedig cerbron Alma, ac a ddifenwodd yr 
offeiriaid a'r athrawon, gan eu cyhuddo o arwain ymaith y bobl 
ar, ol traddodiadau ífol eu tadau, er mwyn ymloddesta ar lafur 


952 LLYFR ALMA. 


y bobl. Yn awr, Alma a ddywcdodd wrtho, Ti a wyddost nad 
ydym ni yn ymloddesta ar lafur y bobl hyn; canys wele, mi 8 
lafuriais hyd y nod er dechreuad teyrnasiad y Barnwyr, hyd 
yn bresennol, â'm dwylaw fy hun, er fy nghynnaliaeth, yn 
ngwyneb fy aml deithiau oddiamgylch y tir i draethu gair Duw 
wrth fy mhobl. Ac er yr holl lafur a gyflawnaìs yn yr eglwys, 
ni dderbyniais erioed gymmaint ag un senine am fy ngwaith; 
nac ychwaith neb o'm brodyr, oddieithr yn yr orsedd farnol; 
a'r pryd hyny, nì dderbyniasom ond yn unig yn ol y gyfraith 
am ein hamser. Ac yn awr, os nad ydym yn derbyn dìm am 
ein llafur yn yr eglwys, pa leshad yw í ni lafurio yn yr eglwys, 
oddieithr i draethu y gwirionedd, fel y caffom lawenychu yn 
llawenydd ein brodyr? Yna, paham y dywedi eîn bod yn 
pregethu wrth y bobl hyn er mwyn elw, pan y gwyddost ti dy 
hun nad ydym yn derbyn dim elw? Ac yn awr, a wyt ti yn 
credu ein bod yn twyllo y bobl hyn, a bod hyny yn achosiy 
fath lawenydd yn eu calonau? A Korihor a'i hatebodd ef, 
Ydwyf. Ac yna Alma a ddywedodd wrtho, A wyt tì yn credu 
fod Duw ? Ac atebodd yntau, Nac ydwyf. Yn awr, Alma a 
ddywedodd wrtho, A wadi di drachefn fod Duw, a gwadu hefyd 
y Crist? canys wele, yr wyf yn dywedyd wrthych, Mì a wn 
fod Duw, ac hefyd y daw Crist. Ac yn awr, pa brawf sydd 
genyt ti nad oes Duw, neu nad yw Cristiddyfod? Yr wyf yn 
dywedyd wrthyt nad oes dim, oddieithr dy air yn unig. Ond, 
wele, y mae genyf fì bob peth yn dystiolaeth fod y pethau h 
yn wir; ac y mae genyt tithau hefyd bob peth yn dystiolaeth ìi 
ti eu bod yn wir ; ac a wadi di hwynt? A wyt ti yn credu fod 
y pethau hyn yn wir? _ Wele, mi a wn dy fod yn credu, eithr 
yrwyt wedi dy feddiannu ag ysbryd celwyddog, ac yr ydwyt 
wedi bwrw ymaith ysbryd Duw, fel na chaffo le ynot; ond y 
mae gan y diafol awdurdod arnat, ac y mae yn dy arwain oddi- 
amgylch, gan wneuthur cynlluniau, fel y gallo ddinystrio plant 
Duw. Ac yn awr, Rorihor a ddywedodd wrth Alma, Os dang- 
osì ì mi arwydd, fel y gallwyf gael fy argyhoeddi fod Duw, îe, 
Jdancos i mi fod ganddo allu, yna argyhoeddir fì o wirionedd dy 
eiriau. Eithr Alma a ddywedodd wrtho, Ti a gefaist ddigon o 
arwyddion; a demti di dy Dduw? A ddywedì di, Dangos i mi 
arwydd, pan y mae genyt dystiolaeth dy holl frodyr hyn, âc 
hefyd yr holl santeidd brophwydi? Yr ysgrythyrau ydyn 
wedi eu gosod o'th flaen, ïe, ac y mae pob peth yn dynodi fod 
Duw ; ïe, y mae hyd. y nod y ddaear, a'r holl bethau sydd ar ei 
gwynob, ïe, A'i symudiad ; îe, ac hefyd yr holl blanedau ag sydd 
yn symud yn eu treîn reolaidd. yn tystiolaethu fod Creawdwr 
Goruchel; ac er hyny, a âi di oddiamgylch, gan arwain ymaith 
galonau y bobl hyn, a thystiolaethu wrthynt nad oes un Duw ? 
Ac a wadi di etto yn ngwyneb yr holl dystion hyn? Ac yntau 
4 ddywedodd, Gwnaf, mi a2. wadaf, oddieithr i tì ddangos i mi 
arwydd. 

Ac yn awr, dygwyddodd i Alma ddywedyd wrtho, Wele, yr 


LLYSBR ALMA. 253 


wyf fi yn ofidus o herwydd caledwch dy galon ; ïe, am dy fod 
yn parhau i wrthwynebu ysbryd y gwirioncdd, fel y dinystrier 
dy enaid. Eithr wele, y mae yn well colÌli dy enaid di, nâ 
chael o honot fod yn offeryn i ddwyn eneidiau laweri ddystryw, 
trwy dy eiriau celwyddog a gwenieithgar ; am hyny, os gwadi 
drachefn, wcle, Duw a'th dery di, nes y byddi yn fud, fel na 
agorych dy enau byth mwyach, ac fel na thwylli y bobl hyn yn 
hwy. Yn awr, Korihor a ddywedodd wrtho, Nid wyf yn gwadu 
bodoliaeth Duw, eithr nid wyf yn credu fod Duw; ac yr wyf 
yn dywedyd hefyd, nad ydych chwithau yn gwybod fod Duw ; 
ac oddieithr i chwi ddangos i mi arwydd, nis credaf. Yn awr, 
dywedodd Alma wrtho, Hyn a roddaf i ti yn arwydd, y tarewir 
di yn fud, yn ol fy ngeiriau: ac yr wyf yn dywedyd, mai yn 
enw Duw y tarewir di yn fud, fel na chai mwyach allu i lefaru. 
Yn awr, pan ddywcdodd Alma y geiriau hyn, tarawyd Korihor 
yn fud, fel nas gallai lefaru, yn ol geiriau Alma. Ac yn awr, 
pan welodd y prif farnwr hyn, efe a estynodd ei law ac a ysgrif- 
enodd at Korihor, gan ddywedyd, A argyhoeddwyd dio allu 
Duw? Yn mhwy y dymunaist ar Alma i ddangos ei arwydd ? 
A fynit ti gystuddio ereill, er dangos arwydd i ti? Wele, efe 
a ddangosodd ì ti arwydd; ac yn awr, a ddadleui dimwy? A 
Korihor a estynodd ci law ac a ysgrifenodd, gan ddywedyd, Mi 
a wn fy mod yn fud, oblegid nis gallaf lefaru; a gwn nas gallai 
dim, oddieithr gallu Duw, ddwyn hyn arnaf; ïe, ac mi a wydd- 
wn hefyd fod Duw. Ond wele, mae'r diafol wedi fy nhwyllo; 
canys efe a ymddangosodd i mi ar rith angel, ac a ddywedodd 
wrthyf, Dos ac adfera y bobl hyn, canys y maent oll wedi 
myned ar gyfeiliorn ar ol Duw anadnabyddus. A dywedodd 
wrthyf nad oedd un Duw ; ïe, a dysgodd fì yr hyn a ddywedwn. 
Ac mi a ddysgais ei eiriau, o herwydd eu bod yn bleserus gan y 
meddwl cnawdol; ac mi a'u dysgais, hyd nes y llwyddais yn 
fawr, yn gymmaint nes yn ddiau i mi gredu eu bod yn wir ; ac 
o herwydd hyn, mi a wrthsafais y gwirionedd, ïe, hyd nes dyg- 
ais arnaf y felldith fawr hon. Yn awr,ar ol iddo ddywedyd 
hyn, deisyfodd ar Alma i weddio ar Dduw, fel y cymmerid ym- 
aith y felldith oddiwrtho. Eithr Alma a ddywedodd wrtho, Pe 
cymmerid ymaith y felldith hon oddi wrthyt, ti a arwcinit 
ymaith galonau y bobl hyn drachefn; am hyny, bydd i ti megys 
yr ewyllysio yr Arglwydd. 

A bu na chymmerwyd ymaith y felldith oddiwrth Korihor; 
eithr efe a fwriwyd allan, ac a aeth o amgylch o dŷ i dŷ, i gar- 
dota eì ymborth. Yn awr, cyhoeddwyd y wybodaeth o'r hyn a 
ddygwyddodd i Korihor, yn ddioed trwy yr holl dir ; îe, an- 
fonwyd y cyhoeddiad allan gan y prif farnwr, at yr holl bobl 
trwy y tir, gan hysbysu y rhai oeddynt wedi credu geiriau 
Korihor, fol yn rhaid iddynt edifarhau ar frys, rhag i'r un 
farnedigaeth ddyfod arnynt hwythau. 

A bu iddynt oll gael eu hargyhoeddi ynghylch drygioni 
Korihor ; am hyny, hwy a ddychwelwyd oll drachefn e& yx 


- 


254 LLYFR ALMA. 


Arglwydd ; a gosododd hyn derfyn ar yr anwiredd yn ol cynllun 
Korihor. A Korihor a aeth o amgylch o dŷ i dŷ, gan gardota 
ymborth er eì gynnaliaeth. 

A dygwyddodd fel yr oedd yn myned allan yn mhlith y bobl, 
îe, yn mhlith pobl ag oedd ar wahan oddiwrth y Nephiaid, ac â 
alwent eu hunain Zoramiaid, y rhai a arweinid gan ddyn ot 
enw Zoram; ac fel yr oedd yn myned allan i'w mysg, wele, 
rhedwyd arno, a mathrwyd ef, hyd nes y bu farw ;, ac felly 
gwelwn ddiwedd yr bwn sydd yn gwyrdroi ffyrdd yr Arglwydd; 
ac felly gwelwn na chynnalia y diafol ei blant yn y dydd diw- 
eddaf, eithr llusga hwynt ar frys ìi uffern, 

Yn awr, dygwyddodd ar ol i Korihor gael eì ddiwedd, ìi Aì- 
ma dderbyn newydd fod y Zoramiaid yn gwyrdroi ffyrdd yr 
Arglwydd, a bod Zoram, yr hwn oedd eu penaeth, yn arwain 
calonau y bobl i ymostwng i eilunod mudion, &c. ; a'i galon ef 
drachefn a ddechreuodd glatfvchu, o herwydd anwiredd y bobl; 
canys yr cedd yn achos o fawr dristwch ìi Alma, i wybod am 
anwiredl yn mhlith ci bobl; am hyny yr oedd ei galon yn 
drist inwn, o herwydd gwahaniad y Zoramiaid oddiwrth y 
Nephiaid. Yn awr, yr oedd y Zoramiaid wedi ymgasglu 
ynghyd mewn tir a alwent Antionum, yr hwn oedd yn ddwyr- 
einiol i dir Zarahemla, ac yn gorwedd yn agos ar gyffiniau glân 
y môr, yr hwn oedd ar y deau i dir Jershon, yr hwn hefyd oedd 
yn cyffinio ar yr anialwch deheuol, yr hwn anialwch oedd yn 
llawn o'r Lamaniaid. Yn awr, yr oedd y Nephiaid yn mawr 
ofni y buasai y Zoramiaid yn ymgyfathrachu â'r Lamaniaìd, ac 
y buasai yn achos o golled mawr o ochr y Nephiaid. Ac yn 
awr, gan fod pregethiad y gair wedi tueddu yn fawr i arwain y 
bobl ìi wneuthur yr hyn oedd yn uniawn; îe, yr oedd wedi cael 
effaith fwy nerthol ar feddyliau y bobl nâ'r cleddyf, nac unpeth 
arall, a ddygwyddodd iddynt: am hyny, Alma a dybiodd yn 
addas iddynt gael profì rhinwedd gair Duw. Gan hyny, efe â 
gymmerodd Ammon, ac Aaron, ac Omner ; ac Himni a adaw- 
odd efe yn yr eglwys yn Zarahemla; eithr cymmerodd y tri 
blaenaf gydag ef, ac hefyd Amulek a Zoezrom, y rhai oeddynt 
yn Melek; ac efe a gymmerodd hefyd ddau o'i feibion. Yn 
awr,ni chymmerodd yr henaf o'i feibion gydag ef; a'i enw 
ef oedd Helaman; eithr enwau y rhai a gymmcorodd gydag ef, 
oeddynt Shiblon, a Corianton; a dyma oedd enwau y rhai& 
aeth gydac ef i blith y Zoramiaid, i bregethu y gair iddynt. 

Yn awr, yr oedd y Zoramiaid yn ymneillduwyr oddiwrth 
y Nephiaid; am hyny, yr oedd gair Duw wedi ei bregethu 
iddynt. Eithr yr oeddynt wedi syrthio i gyfeiliornadau mawr- 
ion, canys ni ofalent gadw gorchymynion Duw, a'i ddeddfau, yn 
ol cyfraith Moses; acnì chadwent gyflawniadau yr eglwys, & 
pharhau mewn gweddi a deisyfiad at Dduw yn feunyddiol, fel 
nad elent i brofedigaeth ; ïe, yn fyr, gwyrdroisant ffyrdd yr Ar- 
glwydd mcwn llawer iawn o enghreifftiau ; am hyny, o herwydd 

hyn yr aeth Alma i frodyr i'r tir, i bregethu y gair ìddynt. 


LLYFR ALMA. 955 


Yn awr, pan ddaethant i'r tir, wele, er eu syndod, cawsant 
allan fod y Zoramiaid wedi adeiladu synagogau, a'u bod yn ym- 
gynnull ynghyd ar un dydd o'r wythnos, yr hwn a alwent hwy 
yn ddydd yr Arglwydd; ac yr o> 'ddynt yn addoli mewn dull na 
welodd Aima a'i frodyr erioed o'r blaen ; canys yr oedd gan- 
ddynt le wedi ei adeiladu yn nghanol eu synagog, lle at sefyll, 
yr hwn oedd yn mholl uwchlaw y pen; ac nid oedd lle ar ei 
ben ond yn unig iun person. Am hyny, yr oedd yn rhaid i 
bwy bynag a ewyllysiai addoli, fyned a scfyll ar ei ben, ac estyn 
ei ddwylaw tua'r nef, a gwaeddi â llef uchel, gan ddywedyd, 
Santaidd, santaidd Dduw; yr ydym yn credu mai tydi wyt 
Dduw, a chredwn dy fod yn santai«ll, ac mai ysbryd oeddit, ac 
mai ysbryd ydwyt, ac mai ysbryd a fyddi yn dragywydd. 
Santeidd Dduw, yr ydym yn credu dy fod di wedi ein neillduo 
ni oddiwrth ein brodyr; ac nid ydym ni yn credu yn nhradd- 
odiadau ein brodyr, y rhai a drosglwyddwyd i lawr iddynt hwy 
trwy blentyndra eu tadau; eithr credwn dy fod wedi ein hethol 
mi ifod yn blant santaidd iti; ac hefyd tì a wnaethost yn hys- 
bysi nina fydd un Crist; ond dy fod di yr un ddoe, heddyw, 
ac yn dragywydd; ac yr wyt wedi ein hethol ni, fel yr achubir 
mi, tra y mae pawb o'n hamgylch wedi eu hethol i'w bwrw gan 
dy ddigofaint i uffern; am yr hwn santeiddrwydd, O Dduw, y 
diolchwniti; a diolchwn i ti hefyd am dy fod wedi ein hethol 
mi, fel na arweinir ni ymaith ar ol traddodiadau ffol ein brodyr, 
yrhai sydd yn eu rhwymo hwy i gredu yn Nghrist, yr hyn 
gydd yn arwain eu calonau i grwydro yn mhell oddiwrthyt ti, 
ein Duw. A thrachefn: Yr ydym yn diolch i ti, O Dduw, ein 
bod ni yn bobl etholedig a santaidd. Amen. 

Yn awr, dygwyddodd ar ol i Alma aì frodyr, a'i feibion, 
glywed y gweddiau hyn, iddynt ryfeddu yn ddirfawr iawn. 
Canys, wele, yr oedd pob dyn yn myned ac yn offrymui fyny 
yr un gweddiau. Yn awr, gelwid y lle ganddynt hwy yn Ram- 
eumpton, yr hyn o'i gyfieithu, yw y Safle Santaidd. Yn awr, 
oddiar y saflohwn yr offryment, bob un, yr unrhyw weddi i 
Dduw, gan ddiolch i'w Duw eu bod wedi eu hethol ganddo, ac 
nad oedd yn eu harwain ymaith ar ol traddodiadau eu brodyr ; 
ac nad oedd eu calonau wedi eu dwyn ymaith i gredu pethau i 
ddyfod, y rhai ni wyddent hwy ddim am danynt. 

Yn awr, ar ol i'r bobl oll offrymu eu diolchgarwch yn y modd 
hyn, hwy a ddychwelent i'w cartrefleoedd, ac ni lefarent ddim 
am eu Duw drachefn, hyd nes y buasent wedi ymgynnull 
ynghyd eilwaith i'r Safle Santaidd, i offrymu eu diolchgarwch 
ynol eu harfer. Yn awr, pan. welodd Alma hyn, gofidiwyd ei 
galon; canys canfyddai mai pobl ddrygionus a gwyrdraws 
oeddynt ; ïc, gwelodd fod eu calonau wedi eu gosod ar aur, ac ar 
arian, ac ar bob math o ddefnyddiau gwerthfawr. Iê, a gwelodd 
hefyd fod eu calonau wedi ymddyrchafu yn eu balchder i fawr 
ymffrost. Ac efe a ddyrchafodd ci lais tua'r nef, ac a waedd- 
odd, gan ddywcdyd, O, Arglwydd, pa hŷd y godde'ì Y “haen. 


956 LLYFR ALMA. 


sydd yn trigo isol yma yn y enawd, i ganfod y fath ddrygioni 
anfad vn mhlith plant dynion? Wcle, galwant arnat ti,0 
Dduw, ac etto y mae eu calonau wedi eu llyncu i fyny yneu 
balchder. Wele, O Dxluw, galwant arnat â'u geneuau, tra y 
maent hwv wedi ymchwyddo hyd at fawrdra, ar wag-bethau y 
byd. Wele, O Dduw, eu gwisgoedd costfawr, a'u m 

au breichledau, a'u haddurniadau o aur, a'r holl bethau 
gwerthfawr yr addurnant eu hunain â hwynt; ac wele, mae eu 
calonnau wedi eu grosod arnynt, ac etto hwy a alwant arnat îi, 
ac » ddywedant, Yr ydym yn diolch i ti, O Dduw, canys yr 
ydym ni yn bobl etholedig i ti, tra y cyfrgollir ercill. Iê,s 
dywedant dy fod di wedi hysbysu iddynt na fydd un Crist. Ô 
Arglwydd Dduw, pa hyd y goddefi i'r fath ddrygioni ac 
anwiredd fod yn mhlith y bobl hyn? O Arglwydd, a nerthi di 
fì fel y dygwyf fy ngwendidau? canys yr wyf fi yn egwan, ac 
mae y fath ddrygioni yn mhlith y bobl hyn yn poeni fy crai 
O Arglwydd, fy nghalon sydd drist iawn : a gysuri di fy enaid 
yn Nghrist. O, Arglwydd a ganiatai di ìi mi gael nerth, fel y 
dyoddefwyf mewn amynedd y cystuddiau hyn a ddeuant arnaf. 
o herwydd anwiredd y bobl hyn? O, Arglwydd, a gysuri di fy 
enaid, a'm llwyddo i, a'm cyd-weithwyr y rhai sydd gyda mi; 
ïe, Ammon, ac Aaron, ac Omner, ac hefyd Amulek a Zeezrom; 
ac hefyd fy nau fab; ie, a gysuri di y rhai hyn oll, O Ar- 
glwydd? Iê, a gysuri di eu heneidiau yn Nghrist? A ganis- 
tai di iddynt gael nerth, fel y dyoddefont eu cystuddiau, y rhai 
addaw arnynt, o herwydd anwireddau y bobl hyn? O Ar 
glwydd, a ganiatai di ìi ni gael llwyddiant er eu dwyn hwynt 
atattiyn Nghrist? _ Wele, O Arglwydd, mae eu heneidiau yn 
werthfawr, a llawer o honynt ydynt ein brodyr; am hyny, O 
Arglwydd, dyro i ni allu a doethineb, fel y dygom y rhai hyn, 
ein brodyr, drachefn atat ti. 

Yn awr, dygwyddodd aroli Alma ddywedyd y geirìau hyn, 
iddo guro eì ddwylaw ar yr holl rai ag oedd gydag ef. Ac 
wele, fol yr oedd yn curo ei ddwylaw arnynt, hwy â lanwyd o'r 
Ysbryd Glân. Ac ar ol hyny, hwy a ymranasant oddiwrth eu 
gilydd, heb feddwl drostynt eu hunain pa beth a fwytaent, neu 
pa beth a yfent, neu pa beth a osodent am danynt. A'r Ar- 
glwydd a-ddarparodd drostynt, fel na newynent, nac ychwaith 
sychedu: ie, ac hefyd nerthodd hwynt, fel na ddyoddefent un 
math o gystudd, oddieithr ei fod yn cael ei lyncu i fyny yn 
ngorfoledd Crist. Yn awr, yr oedd hyn yn ol gweddi Alma: & 
hyny o herwydd iddo weddio mewn ffydd. 

A bu iddynt fyned allan, a dechreu pregethu gair Duw wrth 
v bobl, gan fyned i mewn i'w synagogau. ac i'w tai ; ìe, a. phre- 
gethasant y gair hyd y nod yn eu heolydd. A dygwyddodd ar 
ol llawer o lafur yn eu mysg, iddynt ddechreu llwyddo yn 
mhlith y dosparth tlawd o'r bobl ; canys wele, hwy a fwriwyd 
allan o'r synagogau, o herwydd gwaeller eu gwisgoedd; 9 
san)yniad ni chaniateid iddynt fyned i mewn i'w synagogau i 


LLYFR ALMA. 257 


addoli Duw, gan yr ystyrid hyny megys aflendid ; am hyn 
oeddynt hwy yn dlodion; ie, cyfrifid hwynt gan eu brodyr 
megys sothach; o ganlyniad, yr oeddynt yn dlodion o ran 
pethau y byd, ac hefyd yn dlodion eu calonau. 

Yn awr, fel yr oedd Alma yn dysgu ac yn llefaru wrth y 
bobl ar fryn Onidah, daeth tyrfa fawr ato, y rhai oeddynt y 
rhai hyny y llefarasom am danynt, ag oeddynt yn dlodion eu 
calon, o herwydd eu tylodi gyda golwg ar bethau y byd. A 
hwy a ddaethant at Alma ; ar hwn ag oedd yn flaenaf yn eu 
plith, a ddywedodd wrtho, Wele, pa beth a wna fy mrodyr hyn, 
canys diystyrir hwy gan bawb, o herwydd eutlodi: ïe, ac yn 
fwy neillduol gan ein hoffeiriaid ; canys bwriasant ni allan o'n 
synagogau, y rhai a lafuriasom ni yn helaeth i'w hadeiladu, â'n 
dwylaw ein hunain; a bwriasant ni allan o herwydd ein mawr 
dlodi, ac nid oes genym un lle i addoli ein Duw ; ac wele, pa 
beth a wnawn? Ac yn awr, pan glywodd AÌìma hyn, efe a 
drodd ei hun yn uniongyrchol, a'i wyneb tuag ato, a chanfydd- 
odd, gyda llawenydd mawr ; canys canfyddodd fod eu cystudd- 
iau wedi eu gwir ddarostwng hwynt, a'u bod mewn parotoad i 
wrandaw y gair; am hyny, ni lefarodd efe ychwaneg wrth y 
dyrfa arall, eithr estynodd allan eilaw, gan waeddi ar y rhai 
hyny a.ganfyddai, y rhai oeddynt yn wir edifeiriol, a dywedodd 
wrthynt, Mi a welaf eich bod chwi yn ostyngedig eich calon; ac 
os felly, gwyn eich byd. Wele, dywedodd eich brawd, Pa beth 
a wnawn? canys ni a fwrir allan o'n synagogau, fel nas gallwn 
addoli ein Duw. Wele, meddaf wrthych, a ydych chwi yn 
meddwl nas gallwch addoli Duw, ond yn y synagogau yn unig? 
Ac yn mhellach, mi a ewyllysiwn ofyn, a ydych chwi yn 
meddwl na ddylech addoli Duw ond unwaith mewn wythnos? 
Yr wyf yn dywedyd wrthych, mai da oedd i chwi gsel eich 
bwrw allan o'ch synagogau, fel y byddoch ostyngedig, ac y gall- 
och ddysgu doethineb ; canys y mae yn anghenrheidiol i chwi 
ddysgu doethineb; canys o herwyddeich bod wedi eich bwrw 
allan, a'ch bod wedi eich dirmygu gan eich brodyr, oblegid eich 
mawr dledi, y dygwyd chwi yn ostyngedig o galon; canys. 
dygwyd chwi yn ostyngedig o anghenrhaid.—Ac yn awr, oher- 
wydd gael o honoch eich gorfodi ìi fod yn ostyngedig, gwyn eich 
byd; canys y mae dyn weithiau, os gorfodir ef i fod yn ostyng- 
edig, yn ceisio edifeirwch ; ac yn awr, yn ddiau, pwy bynag a 

ifarhao, a gaiff drugaredd ; a'r hwn a gaffo drugaredd, ac a 
barhao hyd y diwedd, a fydd yn gadwedig. Ac yn awr, megys 
ag y dywedais wrthych chwi, mai gwyn eich byd, o herwydd iï 
chwi gael eich gorfodi i fod yn ostyngedig, ai nid ydych yn 
meddwl eu bod hwy yn fwy gwynfydedig ag sydd yn daros- 
twng eu hunain oherwydd y gair? Iê, yr hwn a wir ddaros- 
tyngo ei hun, ac a edifarhao am ei bechodau, ac a barhao hyd y 
diwedd, a fydd yn wynfydedig; ïe, yn llawer mwy gwynfyd- 
edig nâ'r rhai a orfodir ìi fod yn ostyngedig, o herwydd eu mawr 
dlodi; am hyny, gwyn fyd y rhai ymostyngant heb gael eu 

17 


255 LLYFR ÂALMZ., 


gorfodi î ymostwng; neu yn hytrach, mewn geiriau ereíll, 
gwyn fyd yr hwn a gredo yn ngair Duw, ac a fedyddier heb 
ystyfnigrwydd calon ; ïe, heb gael ei ddwyn i adnabod y gair, 
neu ei orfodi i adnabod, cyn y credo. Íê, y niae llawer a ddy- 
wedant, Os dangosi i ní arwydd o'r nef, yna nîa gawn wybod 
mewn sicrwydd ; yna ni â gredwn.—Yn awr, gofynaf, ai ffydd 
yw hyn? Wele, meddaf wrthych, nage: canys os gŵyr dyn 
ryw beth, nid oes achos Ìddo eî gredu, oblegid y mae yn ei 
wybod. Ac yn awr, pa faint melldigedicach yw yr hwn sydd 
yn gwybod ewyllys Duw, ac yn peidio ei gwneuthur, nâ'r hwn 
yn unig sydd yn credu, neu yn unig wedi cael achos i gredu. ac 
yn syrthio i drosedd? — Yn awr, am y peth hwn, bernwch chwi. 
Wele, meddaf wrthych, y mae ar y naill law, megys y mae ar 
y llall; a bydd i bob dyn yn ol ei waith. 

Ac yn awr, megys y dywedais ynghylch ffydd: Nid ffydd 
yw cael gwybodaeth berffaith am bethau; am hyny, os oes 
genych ffydd, yr ydych yn gobeithio am bethau anweledig, y 
rhai ydynt wir. Ac yn awr, wele, yr wyf yn dywedyd wrth- 
ych ; ac mi a fynwn gofio o honoch fod J)uw yn drugarog wrthr 
bawb a gredant yn eí enw ; am hyny, efe a chwennych, yn ylle 
cyntaf, i chwi gredu, iê, sef yn eiair.. Ac yn awr, y mae efe 
yn rhoddi ei air trwy angylion, i ddynion ; íê, nid i ddynion yn 
unig, eithr i fenywod hefyd. Yn awr,nid hyn yw'r cyfan: y 
mae plant bychain yn cael y geiriau wedi eu rhoddi iddynt 
lawer gwaith, yr hyn sydd yn dyrysu y doeth a'r dysgedig. 

Ac yn awr, fy anwyl frodyr, gan i chwi ddymuno gwybod 
genyf pa beth a wnewch, o herwydd eich bod yn cael eich cys- 
tuddio a'ch bwrw allan: yn awr, nid wyf am i chwi dybied fy 
mod yn meddwl eich barnu yn unig yn ol yr hyn sydd wir; 
canys nid wyf yn meddwl i'r oll o honoch gael eich gorfodi i 
ymostwng; oblegid, yn wir, credwyf fod rhai yn eich plith 8 
ddarostyngeont eu hunain, yn mha amgylchiad bynag y bydd- 
ent. Yn awr, megys y dywedais ynghylch ffydd—mai nid 

. gwybodaeth berffaith oedd, felly y mae gyda'm geiriau innau. 
Nis gellwch wybod am ceu sicrwydd ar y cyntaf i berffeith- 
rwydd, ddim fwy nag yw ffydd yn wybodaeth berffaith. Eithr 
wele, os dihunwch a chyffroi eich cynneddfau, er gwneuthur 
prawf o'm geiriau, a defnyddio gronyn offydd ; i$, hyd y nod 
pe na allech ragor nâ dymuno credu, gadewch i'r dymuniad 
hwn weithio ynoch, hyd nes y credoch mewn modd y galloch 
roddi llei gyfran o'm geiriau. Yn awr, ni a gymharwn y gair 
ihad. Yn awr, os rhoddwch chwi le, fel y gellir planu had yn 
eich calon, wele, os bydd yn wir had, neu yn had da, os n& 
fwriwch ef allan trwy eich anghrediniaeth, nes y gwrthwyneb- 
och ysbryd yr Arglwydd, wele, efe a ddechreua chwyddo yn 
eich mynwesau; a phan y teimloch y chwydd-symudiadau 
hyn, chwi a ddechreuwch ddywedyd ynoch eich hunain, Mae 
yn rhaid mai had da yw hwn, neu fod y gair yn dda, canys y 
mae yn dechreu eangu fy enaid ; ì6, y mae yn dechreu goleu» 


LLYFR ALMA. 259 


fy nealltwriaeth ; iê, ac y mae yn dechreu bod yn ddanteithiol 
genyf. Yn awr, wele, ai ni ychwanegai hyn eich ffydd? Yr 
wyf yn dywedyd wrthych, Gwmnelai; er hyny, nid yw wedi 
cynnyddu yn wybodaeth berffaith. Eithr wele, fel y byddo yr 
had yn chwyddo, ac yn egino, ac yn dechreu tyfu, yna rhaid i 
chwi ddywedyd fod yr had yn dda; canys wele, y mae yn 
chwyddo, ac yn egino, ac yn dechreu tyfu. Ac yn awr, wele, a 
ydych chwi yn sicr mai had da yw hwn? Yr wyf yn dywedyd 
wrthych, Ydych ; canys y mae pob had yn dwyn ei gyffelyb- 
rwydd ei hun ; am hyny, os bydd had yn tyfu, y mae yn dda ; 

eithr os na thyf, wele, nid yw yn dda; o ganlyniad teflir ef 
ymaith. Ac yn awr, wele, o herwydd eich bod wedi gwneu- 
thur y prawf, a phlanu yr had, a'i fod yn chwyddo, ac yn egino, 
ac yn dechreu tyfu, mae yn rhaid y gwyddoch fod yr had yn 
dda. Ac yn awr, wele, a yw eich gwybodaeth yn berffaith? 
Ydyw, y mae eich gwybodaeth yn berffaith yn y peth hwnw, 

ac y mae eich ffydd yn farw; a hyn o herwydd eich bod yn 

gwybod ; canys chwi a wyddoch fod y gair wedi chwyddo eich 
eneidiau, a gwyddoch hefyd ei fod wedi egino, fod eich deall- 

twriaeth yn dechreu cael ei goleuo, a'ch meddwl yn dechreu 
ymeangu. O ynte, ai nid yw hyn yn wirioneddol? _ Yr wyf yn 
dywedyd wrthych, Ydyw ; o herwydd goleuni yw ; apha beth 

bynag sydd oleuni y mae yn dda, oblegid ei fod yn weledig; 
am hyny, mae yn rhaid y gwyddoch ei fod yn dda. Ac yn 
awr, wele, ar ol i chwi brofi y goleuni hwn, a yw eich gwybod- 

aeth yn berffaith? Wele, meddaf wrthych, nac ydyw: ac ni 

raid i chwi chwaith droi heibio eich ffydd, canys ni arferasoch 
eich ffydd ond yn unig i blanu yr had, fel y gallech wneuthur 
y prawf, i wybod os oedd yr had yn dda. Ac wele, fel y dech- 

reuo y pren dyfu, chwi 2 ddywedwch, Meithrinwn ef gyda 
mawr ofal, fel y gwreiddio, ac y tyfoì fyny, a dwyn ffrwyth i 
ni. Ac yn awr, wele, os meithrinwch ef gyda mawr ofal, efe a 
wreiddia, ac a dyf, ac a ddwg ffrwyth. Eithr os esgeuluswch 
yy pren, a pheidìo meddwl am ei feithrin, wele, ni chaiff ddim 
gwreiddiau ; a phan ddelo gwres yr haul, a'i sychu, o herwydd 
nad oes gwreiddiau iddo, y mae yn gwywo, ac yr ydych chwi- 

thau yn ei dynu a'i fwrw allan... Yn awr, nid yw hyn o hoer- 
wydd nad oedd yr had. yn dda ; nac ychwaith o herwydd na 
fyddai ei ffrwyth yn ddymunol. Ond o herwydd fod eich tîr 
chwi yn ddiffrwyth, a chwithau yn peidio meithrin y pren; am 
hyny, nîs gellwch gael ei ffrwyth ef. Ac felly, os na feithrin- 

wch y gair, gan edrych yn mlaen gyda golwg o ffydd ar ei 
ffrwyth, nis gellwch byth dynu o ffrwyth pren y bywyd. 
Eithr os meithrinwch y gair, iê, meithrin y pren pan yn dech- 
weu tyfu, trwy eich ffydd, gyda mawr ddyfalwch, ac mewn 
amynedd, gan edrych yn mlaen ar ei ffrwyth, efe a wreiddia ; 

ac wele, bydd yn bren yn tyfu i fyny i fywyd tragywyddol; 
ac o herwydd eich diwydrwydd, a'ch ffydd, a'ch amynedd 
&yda'r gair wrth ei feithrin, fel y gwreiddio ynoch chwi, «w<l&, 


260 LLYFR ALMA. 


maes o law, chwi a gewch. dynu o'i ffrwyth, yr hwn sydd drs 
gwerthfawr, ac yn felys tu hwnt i bob peth melys, ac yn wyn 
tu hwnt i bob peth gwyn; iê, ac yn bur te hwnt i bob peth 

ur; achwi a gewch wledda ar y. ffrwyth hwn, hyd nes y 

enwir chwi, fel na newynoch, ac na, sychedoch. ychwaith. 
Yna, fy mrodyr, chwi a fedwch wobr eich ffydd, a'ch diwyd- 
rwydd, a'ch amynedd, a'ch hir-ymaros, gan ddysgwyl wrth y 
pren i ddwyn ffrwyth ì i chwi. 

Yn awr,ar ol i Alma lefaru y geiriau hyn, hwy-a ddanfonss, 
ant ato i erfyn gwybod. pa un-a ddylent gredu mewn. un 
ur y gallent gael y ffrwyth am ba un y llefarodd ef, neu pa f 

planent yr had, neu, y gair, am yr hwn y llefarodd, yr hwn 

wedodd ef sydd raid ei blapu yn eu calonan ; neu, yn mhe 
ddyw dylent ddechreu ymarfer eu ffydd? Ac Alma a ddy 
wedodd w rihynt, Wele, chwi a ddywedasoch nad allech addoli 
eich Duw, o herwydd eich bod wedi eich bwrw allan o'ch synag- 
ogau. Ond wele, yr wyf fí yn dywedyd wrthych, os ydych yn 
tybied nas gallwch addoli Duw, yr ydych yn cyfeiliorni yn 
fawr, a dylech chwilio yr ysgrythyrau ; ac os ydych yn tybied 
eu bod hwy wedi dysgu hyn i chwi, nid. ydych yn eu deall. A 
ydych yn cofio darllen. yr hyn a ddywedodd Zenos, y proph 
gynt, ynghylch gweddi neu addoliad? canys efe a.ddyw 
Trugarog ydwyt, O duw, canys gwrandawaist fy ngweddi, iê, 
pan oeddwn yn yr anialwch ; ; Ìô, buost dragarog pan weddiais 
ynghylch y rhai oeddynt fy ngelynion, a thi a'u troaist hwynt 
ataf; iê, O Dduw, a buost drugarog wrthyf pan. alwais arnat yn 
fy maes ; pan alwais arnat yn fy ngweddi, a.thì a'm gwrandaw- 
aist. Ac etto, O Dduw, pan droais i'm tŷ, gwrandawaist fi yn 
fy ngweddi, A phan dronia i'm hystafell ddirgel, O Arglwydd, 
a gweddio arnat, ti a'm gwrandawaist ; ie, trugarog ydwyt 
wrth fy mhlant pan alwant arnat, i'w hateb genyt ti, ac nid 
gan ddynion, a thi a'u gwrandawi hwynt; 3e, O Dduw, buost 
drugarog wrthyf fì, a gwrandawaist fy llef yn nghanol dy gyn 
nulleidfaoedd ; iê, a gwrandawaist fi hefyd pan oeddwn wedi fy 
mwrw allan, a'm dirmygu gan fy ngelynion ; iê, gwrandawaist 
fy nghri, a digllonaist wrth fy ngelynion, ac ymwelaist â âh 
yn dy lid, â dinystr buan; a thi a'm gwrandawaist o herwyd. 
nghystuddiau a'm honestrwydd ; ac er mwyn dy Fab y Sw 
drugarog fel hyn wrthyf: am hyny, mi a alwaf arnat yn fy 
holl gystuddiau; canys ynot ti y mae fy llawenydd; canys ti-a 
droaist dy farnedigaethau oddiwrthyf, er mwyn dy Fab. 

Ac yn awr, Alma a ddywedodd wrthynt, A ydych chwi yn 
credu yr ysgrythyrau hyny a ysgrifenwyd gan y rhai gynt? 
Wele, os ydych, rhaid i chwì gredu yr hyn a ddywedodd Zenos; 
canys wcle, efe a ddywedodd, Ti a droaist dy farnedigaethau 
ymaith, er mwyn dy Fab. Yn awr, wele, fy mrodyr, mi 8 
ewyllysiwn ofyn os ydych wedi darllen yr ysgrythyrau? Os 
ydych, pa fodd yr ydych yn anghredu yn Mab Duw? _ Canys 
uid yw yn ysgrifenedig, mai Zenos yn unig a lefarodd am y 


LLYFR ALMA. 96! 


wethau hyn, eithr Zenock hefyd a lefarodd am y pethau hyn; 
canys wcle, efe a ddywedodd, Digllawn wyt, O Arglwydd, 
wrth.y bobl hyn, o herwydd ni fynant ddeall am dy drugaredd- 
au y rh: a roddaist iddynt, er mwyn dy Fab. Ac yn awr,fy 
tnrodyr, gwelwch fod prophwyd cyntefig arall wedi tystiïol- 
aethu am Fab Duw ; ac o herwydd nia ddeallai y bobl ei eiriau, 
hwya'i llabyddiaeant, Eithr wele, nid hyn yw'r cyfan ; nid 
dyma yr unig rai sydd wedi llefaru am Fab Duw. Wele, 
Mefarwyd am dano gan Moses ; ïe, ac wele, cyfodwyd cysgod yn 
yr anìalwch, fel y gallai pwy bynag a edrychai arno fyw, A 
llawer a edrychasant ac a fuont byw. Eitlir ychydig ddeallodd 
meddwl y pethau hyny, a hyn o herwydd caledwch eu calonau. 
Ond yr oedd ìlawer mor gelyd fel na edrychent; am hyny, 
hwy a drengasant. Yn awr, yr achos na edrychent yw, o her- 
wydd na chredent yr iachêai hwynt. O fy mrodyr, pe galech 
€hwi gael eich iachau, ddim ond trwy daflu eich golygon o am- 
gylch, ai'ni edrychech chwi yn gyflym, fel yr ìacheid chwi, neu 
a ddewisech ehwi galedi eich calonau mewn anghrediniaeth, a 
bod yn ddiog, fel na thaflech eich golygon o amgylch, fêl y 
trengech? Os felly, gwae a ddaw arnoch; ond os nid felly, 

a taflwch eich golygon o amgylch, a dechreuwch gredu yn 

b Duw, y daw i wared ei bobl, ac y dyoddefa a marw er 
rhoddi iawn am eu pechodau; ac yr adgyfoda drachefn oddi- 
wrth y meirw, yr hyn a ddwg oddiamgylch yr adgyfodiad, y 
caiff pob dyn sefyll ger ei fron, i'w barnu, yn nydd y farn ddi- 
weddaf, yu ol eu gweithredoedd. Ac yn awr, fy mrodyr, mi a 
ddymunwn i chwi blanu y gair hwn yn eich calonau, ac fel y 
mae yn dechreu chwyddo, felly meithrinwch ef trwy eich ffydd. 
Ac wele, efe a ddaw yn bren, yn tyfu ynoch ìi fywyd tragy- 
wyddol Ac yna caniataed Duw i chwi fod eich beichiau yn 
ysgafn, trwy lawenydd ci Fab. A hyn oll a ellwch wneuthur, 
os ewyllysiwch. Amen. 

Ac yn awr, dygwyddodd ar ol i Alma lefaru y geiriau hyn 
wrthynt, ìddo eistedd ar y ddaear, ac Amulek a gyfododd ac a 
ddechreuodd eu dysgu, gan ddywedyd, Fy mrodyr, meddyl- 
iwyf ei fod yn anmhosibl eich bod yn anwybodus o'r pethau a 
lefarwyd am ddyfodiad Orist, yrhwn y dysgwn ni ei fod yn 
Fab Duw ; iê, mi a wn i'r pethau hyn gael eu dysgu i chwi yn 
helaeth, cyn i chwi ymneillduo o'n mysg ni. Ac megys ag yr 
ydych wedi dymuno ar fy anwyl frawd, i hysbysu i chwi pa 
beth a wnewch, o herwydd eich cystuddiau ; ac y mae efe wedi 
llefaru rhywfaint wrthych er parotoi eich meddyliau ; iê, ac y 
mae wedi eich annog i ffydd, ac amynedd ; iê, fel y galloch 
gael cymmaint o ffydd ag i blanu y gair yn eich calonau, fel y 
galloch wneyd prawf o'i ddaioni ; ac yr ydym ni wedi canfod 
mai y cwestiwn mawr yn cich meddyliau yw, pa un a yw y 
gair yn Mab Duw, neu ynte na fydd un Crist. Ac yr ydych 
chwithau hefyd wedi canfod i'm brawd brofi ìi chwi, mewn 
amryw enghreifftiau, fod y gair yn Nghrist, er iachawdwriaeth, 


262 LLYFR ALMA. 


Mae fy mrawd wedi apelio at eiriau Zenos, fod prynedigaeth 
yn dyfod trwy Fab Duw, ac hefyd at eiriau Zenock ; ac y mae 
wedi apelio at Moses, er profi fod y pethau hyn yn wir. Ae 
yn awr, wele, mi a dystiolaethaf wrthych o honof fy hun, fod y 
pethau hyn yn wir. Wele, meddaf wrthych, yr wyf fi yn 
gwybod y daw Crist i blith plant dynion, i gymmeryd arno 
droseddiadau ei bobl, ae y rhodda iawn dros bechodau y byd; 
canys yr Arglwydd Dduw a llefarodd; oblegid yr oedd yn 
anghenrheidiol gwneuthur iawn; eany8 yn ol cynllun mawr y 
Duw tragywyddol, yr oedd yn rhaid gwneuthur iawn, neu 
ynte cyfrgollid holÌ ddynolryw yn anocheladwy; iê,sy mae 
pawb wedi ymgaledu; iê, y mae pawb wedi syrthio, ac yn 
golledig, a rhaid iddynt farw, oddieithr i'r ìawn anghenrheidiol 
gael ei gwneuthur; canys y mae yn anghenrheidiol fod aberth 
mawr a diweddaf ; iê, nid aberth dyn, nac anifel, pac un math 
o ehediad ; canys ni chaiff fod yn aberth dynol: eithr rhaid 
iddo fod yn aberth anfeidrol a thragywyddol. Yn awr, nid oes 
un dyn a all aberthu ei waed ei hun, a ddichon roddi iawn am 
bechodau arall. Yn awr, os llofraddia dyn, a gymmer ein 
cyfraith nî, yr hon sydd gyfìawn, fywyd eìifrawd? Yr wyf yn 
dywedyd wrthych, Na wna. Eithr gofyna y gyfraith fywyd yr 
hwn a lofruddiodd ; am hyny, nis gall dim, yn fyr o iawn an- 
feidrol, fod yn ddigonol dros bechodau y byd ; o ganlyniad, mae 
yn anghenrheidiol fod aberth mawr a diweddaf; ac yna y bydd, 
neu mae yn anghenrheidiol fod, attalfa ar dywallt gwaed; ynas 
y cyflawnir cyfraith Moses ; ïe, hi a gyflawnir oll; pob iot a 
thipyn, ac ni chaiff dim fyned heibio. Ac wele, hyn yw holl 
feddwl y gyfraith ; yr oll yn cyfeirio at yr aberth. mawr a 
diweddaf; a'r aberth mawr a diweddaf fydd Mab Duw : ïe, 
anfeidrol a thragywyddol; ac felly y dwg efe iachawdwriaeth 
i'r holl rai hyny a gredant yn eì enw ; gan mai hyn yw dyben 
yr aberth diweddaf hwn, i ddwyn oddiamgylch ymysgaroedd 
trugaredd, y rhai sydd yn gorchfygu cyfiawnder ac yn dwyn 
oddiamgylch fodd i ddynion gael ffydd er edifeirwch. _ Ae 
felly y gall trugaredd foddloni gofynion cyfiawnder, a'u 
hamgylchynu yn mreichiau diogelwch; tra mae yr hwn nì 
weithredo ffydd er edifeirwch, yn agored ì holl gyfraith gofyn- 
ion cyfiawnder ; am hyny, dim ond i'r hwn sydd ganddo ffydd 
er edifeirwch, y dygir oddiamgylch y cynllun mawr a_thragy- 
wyddol o brynedigaeth. Gan hyny, caniataed Duw i chwi, fy 
mrodyr, ìi ddechreu ymarfer eich ffydd er edifeirwch, fel y 
dechreuoch alw ar eì enw santaidd, am iddo drugarhau wrth- 
ych; ïe, galwch arno am drugaredd ; canys y mae efe yn 
alluog i achub ; ïe, ymostyngwch, a pharhewch mewn gweddi 
ato: galwch arno tra y byddoch yn eich maesydd ; ïe, dros eich 
holl ddeadelloedd: galwch arno yn eich tai, ïe, dros eich holl 
deulu, yn y boreu, ganol dydd, ac yn y prydnawn ; ïe, galwch 
arno yn erbyn gallu eich gelynion; ïe, galwch arno yn erbyn 
y diafol, yr hwn sydd yn elyn pob cyfiawnder. Galwch arno 


LLYFR ALMA, 265 


Aros gnydau eich maesydd, fel y llwyddoch ynddynt; galwch 
«ros ddeadelloedd eich maesydd, fel y lliosogont. Eithr nid 
hyn yw'r cyfan : rhaid i chwi dywallt eich eneidiau yn eich ys- 
tafelloedd dirgel, ac yn eich cudd-fanau, ac yn eich anial-leoedd ; 
3e, a phan na fyddech yn galw ar yr Arglwydd, bydded eich 
calonau yn llawn, yn ymarllwys mewn gweddi ato ef yn 
barhaus dros eich llwyddiant chwi, ac hefyd dros lwyddiant y 
rhai sydd o'ch amgylch, 

Ac yn awr, wele, fy anwyl frodyr, yr wyf yn dywedyd 
wrthych, na feddyliwch mai hyn yw'r cyfan; canys ar ol i 
chwi wneuthur yr holl bethau hyn, os trowch ymaith yr ang- 
henus, a'r noeth, ac nì ymwelwch â'r claf a'r cystuddiedig, a 
chyfranu o'ch eiddo, os oes genych, i'r rhai sydd mewn anghen; 
yr wyf yn dywedyd wrthych, os na wnewch ddim o'r pethau hyn, 
wele, eich gweddi sydd ofer, ac nid yw yn lleshau dim i chwi, 
a chwithau ydych megys rhagrithwyr, y rhai sydd yn gwadu y 
fydd; am hyny, os na chofiwch i fod yn elusengar, yr ydych 
megys sorod, yr hwn a fwria y coethyddion allan (gan nad yw 
o werth), ac a fathrir dan draed dynion. 

Ac yn awr, fy mrodyr, mi a fynwn, ar ol i chwi dderbyn 
cynnifer o dystion, gan weled fod yr ysgrythyrau santaidd yn 
tystiolaethu am y pethau hyn, ddyfod o honoch a dwyn ffrwyth 
i edifeirwch ; ïe, mi a fynwn i chwî ddyfod allan, a pheidio 
caledu eich calonau yn hwy ; canys wele, yn awr yw yr ameer, 
2a dydd eich iaehawdwriaeth; am hyny, os edifarhewch ac ni 
chaledwch eich ealonau, yn uniongyrchol y dygir y cynllun 
mawr o brynedigaeth oddiamgylch i chwì. Canys wele, y 
bywyd hwn yw yr amser, i ddynion barotoi i gyfarfod â Duw ; 
1e, wele, dydd y bywyd hwn yw y dydd i ddynion gyflawni eu 
gwaith. Ac yn awr, megy8 y dywedais wrthych o'r blaen, 
gan eich bod wedi cael cynnifer o dystion, am hyny yr wyf yn 
4eisyf arnoch, na oedoch ddydd eich edifeirwch hyd y diwedd ; 
canys ar ol dydd y bywyd hwn, ag a roddir i ni er parotoi 
erbyn tragywyddoldeb, wele, os na ddefnyddiwn ein hamser tra 
yn y bywyd hwn, yna mae y nos o dywyllwch yn dyfod, pan 
na ellir cyflawni dim gwaith ynddi. Nis gellwch ddywedyd, 
ar ol eich dwyn i'r cyfwng ofnadwy hwnw, Mi a edifarhaf, mi a 
ddychwelaf at fy Nuw. _ Na, nis gellwch ddywedyd hyn ; canys 
yr ysbryd hwnw ag sydd yn meddiannu eich cyrff ar yr amser 
y byddoch yn myned allan o'r bywyd hwn, yw yr un ysbryd 
ag a gaiff alluì feddiannu eieh corff yn y byd tragywyddol. 
Canys wele, os ydych chwi wedi oedi dydd. eich edifeirwch, îe, 
hyd angeu, wele, aethoch yn ddarostyngedig i ysbryd y diafol, 
ac efe a'ch selia yn eiddo iddo ef; am hyny, y mae ysbryd yr 
Arglwydd wedi cilio oddiwrthych, ac nid oes ganddo le ynoch; 
ac y mae'r diafol wedi cael pob awdurdod arnoch; a hon yw 
sefyllfa olaf y drygionus. A hyn a wn, oblegid y mae'r Ar- 
glwydd wedi dywedyd, nad yw yn trigo mewn temlau halog- 
edig, eithr yn nghalonau y rhai cyfiawn y triga efe ; ïe, ac efe a 


264 LLYFR ALMA, 


ddywedodd hefyd, y caiff y cyflawn eistedd yn eì deyrnas, heb 
fynod allan byth mwy: eithr eu gwisgoedd a gênir, trwy waed 
yr Oen. 

Ac yn awr, fy anwyl frodyî, yr wyf yn ewyllysïo ì chwi gofio 
y pethau hyn, a gweithio allan eich ìachawdwriaeth mewn efn 
gerbron Duw, ac na wadoch mwyach ddyfodiad Crist; nâ 
ymdrechoch mwyach yn erbyn yr Ysbryd Glân, eithr ei dder- 
byn, a chymmeryd arnoch enw Crist; ymostwng hyd y nôd 
i'r llwch, ac addoli Duw yn mha le bynag y byddwch ynddo, 
mewn ysbryd ac mewn gwirionedd; a byw mewn di - 
wch beunyddiol, am yr aml. drugareddau a bendithïon a'rydd ì 
ehwi; ïe, ac yr wyf hefyd yn eich annog, fy mrodyr, ìi fod yn 
wyliadwrus mewn gweddi yn wastadol, fel na arweinier chwî 
ymaith trwy brofedigaeth y diafol, fel na orchfygo chwi, ac na 
ddeloch yn ddeiliaid iddo yn y dydd diweddaf: canys, wele, niâ 
yw efe yn eich gwobrwyo â dim da. Ac yn awr, fy 
frodyr, mi a'ch aanogwn ì gael amynedd, ac ìi ddwyn pob math 
o gystuddiau; ac i beidio cablu y rhai a'ch bwriant allan o 
herwydd eich mawr dlodi, rhag i chwi fyned yn bechadurìaìd 
fel hwythau ; eithr bod o honoch yn amyneddgar, a dwyn y 
cystuddiau hyny, mewn gobaith disigìy cewch orphwys YHyw 
ddydd oddiwrth eich holl gystuddiau. 

Yn awr, dygwyddodd, ar olì Amulek orphen y geîìriau hyn, 
ìddynt ymadael oddiwrth y dyrfa, a dyfod drosodd ì dir Jer- 
shon; ïe, a'r lleill o'r brodyr, ar ol iddynt bregethu y gaìr wrth 
y Zoramiaid, a ddaethant drosodd hefyd i dir Jershon. 

A dygwyddodd ar ol i'r rhan fwyaf-poblog o'r Zoramiaill 
ymgynghori ynghyd ynghylch y geiriau a bregethwyd wrthynt, 
iddynt fed yn ddigllawn o herwydd y gaìr, oblegid yr oedd yn 
dystrywio eu celfyddyd; am hyny, ni wrandawent ar y geiriau. 
A hwy a ddanfonasant ac a gasglasant ynghyd trwy y tir oll, 
yr holl bobl, ac a ymgynghorasant â hwynt ynghylch y geiriau 
alefarwyd. Yn awr, ni adawodd eu penaethiaid, a'u hoffeìriaid, 
a'u hathrawon, i'r bobl wybod ynghylch eu dymunìadau; am 
hyny, hwy a gawsant allan feddylìau yr holl bebl ymn ddir- 
gelaidd. 

A bu ar ol iddynt gael allan feddyliau yr holl bobl, i'r rhaî 
ag oeddynt yn ffafriol i'r geiriau a lefarwyd gan Alma a'i 
frodyr, gael eu bwrw allan o'r tir; ac yr oeddynt yn llawer; a 
hwythau hefyd a ddaethant drosodd i dîr Jershon. 

A bu i Alma a'i frodyr weinyddu iddynt. Yn awr, yr oedd 
pobl y Zoramìaid yn ddigllawn wrth bobl Ammon ag oedd yn 
Jershon ; a phrìf lywodraethwr y Zoramiaid, gan fod yn ddyn 
tra drygionus, a ddanfonodd at bobl Ammon, i ddymuno ar 
nynt fwrw allan o'u tir yr holl rai a ddaethant drosodd oddì 
wrthynt hwy i'w tir. Ac efe a chwythodd lawer o fygythion 
yn eu herbyn hwynt. Ac yn awr,nìd oedd pobl Ammon yn 
ofni eu geiriau, am hyny ni fwriasant hwynt allan, eithr der- 
byniìasant holl dlodion y Zoramiaìd a ddaethant drosodd atynt; 


LLYFR ALMA, 265 


ac a'u hamgeleddasant, ac a'u dilladasant, ac a roddasant 
$ddynt diroedd yn etifeddiaeth; a gweiniasant iddynt yn ol eu 
hanghenrheidiau. Yn awr, cyffrôdd hyn y Zoramiaid ì ddigof- 
aint yn erbyn pobl Ammon, a hwy a ddechreuasant gymmysgu 
â'r Y amaniaid a'u cyffroi hwythau hefyd i ddigofaint yn eu 
herbyn: ac felly y Zoramiaid a'r Lamaniaid a ddechreuasant 
ii ryfel yn erbyn pêebl Ammon, ac hefyd yn erbyn y 
'Nephiaid. Ac felly y terfynodd y ddwyfed flwyddyn ar bymtheg 
o iad y Barnwyr ar bobl Nephi. 

A phobl Ammon a ymadawsant o dir Jershon, ac a ddaeth- 
ant drosodd i dir Melek, ac a roddasant le yn nhir Jershon i 
fyddinoedd y Nephiaid, fel yr ymladdent â byddinoedd y Lam- 
wniaid, a byddinoedd y Zoramiaid ; ac felly y dechreuodd rhyfel 
rhwng y Lamaniaid a'r Nephiaid, yn y ddeunawfed flwyddyn 
o deyrnasiad y Barnwyr; a rhoddir hanes am eu rhyfeloedd yn 
ol llaw. Ac Alma, ac Ammon, a'u brodyr, ac hefyd dau fab 
Alma, a ddychwelasant i dir Zarahemla, ar ol bod yn offerynau 
yn nwylaw Duw i ddwyn llaweroedd o'r Zoramiaid i edifeirwch ; 
a chynnifer ag a ddygwyd i edifeirwch, a yrwyd allan o'u tir : 
eithr y mae ganddynt diroedd yn etifeddiaeth yn nhir Jershon, 
ac y maent wedi cymmeryd arfaì i amddiffyn eu hunain, a'u 
gwragedd, a'u plant, a'u tiroedd. Yn awr, Alma, gan fod yn 
ofidus oblegid anwiredd ei bobl, ïe, oblegid y rhyfeloedd, a'r 
tywallt gwaed, a'r amrafaelion ag oedd yn eu mysg; ac wedi 
bod yn traethu y gair, neu wedi danfon i draethu y gair, yn 
mhlith yr holl bobl yn mhob dinas; a chan weled fod calonau 
y bobl yn dechreu ymgaledu, a'u bod yn dechreu cymmeryd eu 
tramgwyddo o herwydd manylrwydd y gair, yr oedd ei galon 
yn drist iawn; am hyny, efe a achosodd i'w feibion ymgyn- 
null ynghyd, fel y gallai roddi i bob un o honynt ei orchymyn, 
wr wahan, ynghylch y pethau a berthynent i iachawdwriaeth. 
Ac y mae genym hanes ei orchymynion, y rhai a roddodd 
iddynt yn ol ei gof-lyfr ef ei hun. | 


PENNOD XVII. 


Gorchymynion Alma, i'w fab FHelaman. 


Fy mab, rho glust i'm geiriau; canys yr wyf yn tyngu wrthyt, 
yn gymmaint ag y cedwi orchymynion Duw, ti a lwyddi yn y 
tir. Mi a ewyllysiwn i ti wneuthur megys y gwnaethum ì, 
"wrth gofio am gaethiwed ein tadau; canys yr oeddynt hwy 
mnewn caethiwed, ac nis gallai neb eu gwared oddieithr Duw 
Abraham, a Duw Isaac, a Duw Jacob; ac yn ddiau efe a'u 
gwaredodd hwynt yn eu cystuddiau. Ac yn awr, O fy mab 
'Heiaman, wele, yr wyt tiyn dy ieuenctyd, ac am hyny, mia 
ddeisyfaf arnat i wrandaw fy ngeiriau, a dysgu genyf ; canys 


266 LLYFR ALMA. 


mi a wn, mai pwy bynag a osodo eu hymddiried yn Nuw, a 
gynnelir yn eu treialon, a'u trafferthion, a'u cystuddiau, ac a 
dyrchafir yn y dydd diweddaf ; ac ni fynwn i ti feddwl fy med 
yn gwybod o honof fy hun—nid trwy y tymmorol, eithr trwy yr 
ysbrydol; nid trwy y meddwl cnawdol, eithr trwy Dduw. _ Yn 
awr, wele, meddaf wrthych, pe na buaswn wedi fy ngeni o 
Dduw, nis gwybyddwn y pethau hyn; eithr Duw, trwy enau 
ei angel santaidd, a wnaeth y pethau hyn yn hysbys i mi, nido 
herwydd un teilyngdod ynof fi, canys myned o amgylch oeddwn 
i gyda meibion Mosiah, i geisio dinystrio eglwys Dduw; eithr, 
wele, Duw a ddanfonodd ei angel santaidd i'm rhwystro ary 
ffordd. Ac wele, efe a lefarodd wrthym, megys pe bai â llais 
taran, a'r holl ddaear a grynodd dan ein traed, ac ni a syrthias- 
om ollar y ddaear, canys ofn yr Arglwydd a ddaeth arnom. 
Eithr, wele, y llais a ddywedodd wrthyf, Cyfod. Ac mi a gyf- 
odais ac a safaisi fyny, ac a welais yr angel. Ac efe a ddy- 
wedodd wrthyf, Os myni gael dy ddinystrio o honot dy hun, n& 
cheisia mwyach i ddinystrio eglwys Dduw. 

A dygwyddodd i mi syrthio ar y ddaear; ac am yspaid tri 
diwrnod a thair noson, nis gallwn agor fy ngenau, nac ychwaith 
ddefnyddio fy aelodau. A llefarodd yr angel ragor o bethau 
wrthyf, y rhai a glywyd gan fy mrodyr, eithr nis clywaisi 
hwynt; canys pan glywais i y geiriau, Os dinystrir di o honoî 
dy hun, na cheisia mwyach i ddinystrio eglwys Dduw, taraw- 
wyd fì â'r fath ofn mawr a syndod, rhag ysgatfydd i mi gael fy 
ninystrio, fel y syrthiais i'r ddaear, ac ni chlywais ragor; eithr 
mi a ddirboenwyd â phoenau tragywyddol, canys yr oedd fy 
enaid wedi ei rwygo i'r graddau mwyaf, a'i ddirboeni gyda'm 
holl bechodau. Iê,mi a gofiais fy holl bechodau a'm hanwir- 
eddau, o herwydd y rhai y poenydiwyd fì â phoenau uffern; ïe, 
gwelais i mi ryfela yn erbyn fy Nuw, ac na chadwais eì orch- 
ymynion santaidd; ïe, ac yr oeddwn wedi lladd llawer o'i blant, 
neu yn hytrach wedi eu harwain ymaith i ddystryw ; ïe, ac yn 
fyr, yr oedd fy anwireddau mor fawr, nes yr oedd hyd y nod y 
meddwl o ddyfod i bresennoldeb fy Nuw, yn poenydio fy enaid 
ag arswyd annesgrifiadwy. Meddyliwn, O na allwn gael fy 
alltudio a'm difodi, gorff ac enaid, fel na'm dygid i sefyll Ti 
mhresennoldeb fy Nuw, i gael fy marnu am fy ngweithred 
Ac yn awr, am dri diwrnod a thair noson y dirboenwyd fì, ïe, â 
phoenau enaid condemniedig. 

A dygwyddodd tra y dirboenid fi felly gan arteithiau, a thrs 
y rhwygid fì gan y cof o'm haml bechodau, wele, mi a gofìaìs 
hefyd glywed fy nhad yn prophwydo wrth y bobl, ynghylch 
dyfodiad un Iesu Grist, Mab Duw, i roddi iawn dros bechodau 
y byd. Yn awr,tra y gafaelai fy meddwl yn y drychfeddwl 
hwn, mi a waeddais yn fy nghalon, O Iesu, tydi Fab Duw, tru- 
garha wrthyf, yr hwn wyf mewn bustl chwerwder, ac wedi fy 
amgylchynu gan dragywyddol gadwynau marwolaeth. Ac yn 
awr, wele, pan feddyliais hyn, ni fedrwn gofio fy mhoenau 


LLYER ALMA, 267 


mwyach ; ïe, ni'm rhwygwyd gan y cof o'm pechodau mwyach. 
Ac O, y fath lawenydd, a'r fath oleuni rhyfeddol a ganfyddais; 
îe, fy enaid a ìanwyd gan lawenydd mor fawr ag oedd fy mhoen; 
ie, meddaf wrthyt, fy mab, ni allai dim fod mor ddygn a 
chwerw, ag oedd fy mhoenau. Iê, a thrachefn meddaf wrthyt, 
fy mab, nas gallai, ar y llaw arall, fod dim mor rhagorol a melys, 
ag oedd fy llawenydd; ïe, meddyliwn fy mod yn gweled, megys 
y gwelodd ein tad Lehi, Duw yn eistedd ar ei orsedd, wedi ei 
amgylchynu gan dorfeydd dirif o angylion, yn yr agwedd o 
ganu a moli eu Duw: ïe, a'm henaid a hiraethai i fod yno. 
Eithr wele, derbyniodd fy aelodau eu nerth drachefn,ac mia 
safais ar fy nhraed, ac a amlygais i'r bobl fy mod wedi fy ngeni 
o Dduw; ïe, ac o'r amser hwnw, hyd yn bresennol, mi a lafur- 
iais yn ddibaid, fel y dygwn eneidiau i edifeirwch ; fel y dygwn 
hwynt i brofi y llawenydd mawr a brofais i, fel y gallent hwy- 
thau hefyd gael eu geni o Dduw, a'u llanw â'r Ysbryd Glân. 
Iê, ac yn awr, wele, O fy mab, yr Arglwydd a rydd imi law- 
enydd mawr iawn yn ffrwyth fy llafur; canys trwy y gair a 
gyfranodd efe ìi mi, y mae llawer wedi eu geni o Dduw, ac wedi 
profi megys y profais innau, ac wedi gweled lygad yn llygad, 
megys y gwelais innau; am hyny, hwy a wyddant am y pethau 
hyn, am ba rai y llefarais, megys y gwn innau; ac y mae'r 
wybodaeth sydd genyf fi, o Dduw. Ac mi a gynnaliwyd mewn 
treialon a thrafferthion o bob math, ïe, ac mewn pob math o 
gystuddiau ; ïe, Duw a'm gwaredodd o garchar, ac o rwymau, 
ac o farwolaeth; ïe, ac yr wyf yn gosod fy ymddiried ynddo, ac 
efe a'm gwareda etto; ac mi a wn yr adgyfoda fì yn y dydd 
diweddaf, i breswylio gydag ef mewn gogoniant; íe, ac mi a'i 
molaf yn dragywydd, canys efe a ddygodd ein tadau allan o'r 
Aifft, ac a lyncodd yr Aifftiaid yn y môr coch; ac efe a'u har- 
weiniodd hwynt trwy ci allu i wlad yr addewid; ïe, a gwared- 
odd hwynt o gaethiwed, o amser i amser; ie, a dygodd hefyd 
ein tadau ninnau allan o Jerusalem; ac hefyd, trwy ci allu tra- 
gywyddol, gwaredodd hwynt o gaethiwed, o amser i amser, hyd 
y dydd presennol; ac mi a gedwais eu caethiwed o hyd mewn 
cof: ïîe,a dylit tithau hefyd gadw eu caethiwed mewn cof, 
megys y gwnaethym innau. Eithr, wele, fy mab, nid hyn yw'r 
cyfan; canys ti a ddylit wybod, megys y gwn innau, os cedwi 
orchymynion J)uw, y llwyddi yn y tir; a dylit wybod hefyd, os 
na chedwi orchymynion Duw, y torir di ymaith o'i bresennol- 
deb. Yn awr, y mae hyn yn ol ei air ef. 

Ac yn awr, fy mab llelaman, yr wyf yn gorchymyn i ti 
gymmeryd y cof-lyfrau a ymddiriedwyd i mi; ac yr wyf yn 
gorchymyn i ti hefyd gadw hanes am. y bobl hyn, megys ag y 
gwnaethym innau, ar lafnau Nephi, a chadw yr holl bethau 
hyn yn gyssegredig, megys y cedwais innau hwynt: canys i 
ddyben doeth y cedwir hwynt; a'r llafnau pres hyn y rhai & 
gynnwysant y cerfiadau hyn, ag sydd â chof-ysgrifau yr ys- 
grythyrau santaidd arnynt, lle y mae achyddiaeth ein cyn- 


268 LLYFR ALMA. 


dadau, hyd y nod o'r dechreuad. Ac wele, prophwydwyd gan 
ein tadau y cawsent eu cadw a'u trosglwyddo ì waered o un 
genedlaeth i'r llall, a'u cadw a'u diogelu gan law yr Arglwydd, 
hyd nes y caent fyned at bob cenedl, llwyth, ìaith, a phobl, fel 
y caffent wybod am y dirgelion a gynnwysir ynddynt. Ac yn 
awr, wele, os cedwir hwynt, mae yn rhaid iddynt ddaì yn eu 
dysclaerdeb; ïe, a hwy a ddaliant yn eu dysclaerdeb; îe, ac 
hefyd yr holl lafnau a gynnwysant ysgrifen santaìdd. _ Yn awr, 
gelli di dybied mai ffolineb yw hyn ynof fi; eithr, wele meddaf 
wrthyt, trwy bethau bychain a. syml, y dygir pethau mawrion 
oddiamgylch; ac y mae offerynau bychain mewn llâwtr o 
enghreifftiau, yn dyrysu y doethion. Ac y mae yr Arglwydd 
Dduw yn gweithio trwy offerynau er dwyn oddiamgylch ei 
ddybenion mawrion a thragywyddol; a thrwy offerynau bych- 
ain iawn y mae yr Arglwydd yn dyrysu y doethion, ac yn 
dwyn oddiamgylch iachawdwriaeth llawer o eneidiau. Ac yn 
awr, bu hyd yma yn ddoethineb yn Nuw, fod y pethau hyn yn 
cael eu cadw: canys wele, y maent wedi ychwanegu cof y 
hyn, îe, ac argyhoeddi llawer o gyfeilorni eu ffyrdd, a'u dwyni 
wybodaeth o'u Duw, er iachawdwriaeth eu heneidiau. , 
meddaf wrthyt, oni buasaì y pethau hyn a gynnwysa y c0f- 
ysgrifau yma, y rhai ydynt ar y llafnau hyn, ni allai Ammôn 
a'i frodyr argyhoeddi cynnifer o filoedd o'r Lamaniaid, o drs- 
ddodiad anghywir eu tadau; ïe, y cof-ysgrifau hyn a'u geiriau 
hwy, a'u dygodd i edifeirwch; hyny yw, dygasant hwynt i 
wybodaeth o'r Arglwydd eu Duw, ac i orfoleddu yn Iesu Grist, 
eu Gwaredwr. A phwy a ŵyr na fyddant yn foddion i ddwyn 
miloedd lawer o honynt hwy, ïe, ac hefyd filoedd lawer o'n 
brodyr gwargaled, y Nephiaid, y rhai yn awr a ymgaledant eu 
calonau mewn pechod ac anwiredd, yn erbyn gwybodaeth o'u 
Gwaredwr? Yn awr, nid yw y dirgelion hyn etto wedi eu 
hysbysu i mi yn gyflawn; am hyny, ymattaliaf. A gall fod 
yn ddigon, os dywedaf yn unig, eu bod wedi eu cadw er dyben 
doeth, yr hwn ddyben sydd hysbys i Dduw: canys efe & 
gynghora mewn doethineb dros ei holl weithredoedd, a'i lwybr- 
au ef ydynt uniawn, a'i yrfa yn un cylchdro tragywyddol. 
O cofia, cofia, fy mab Helaman, pa. mor gaeth yw gorchymyn- 
ion Duw. Ac efe a ddywedodd, Os cedwi fy ngorchymynion 
i, ti a lwyddi yn y tir; eithr os na chedwi ei orchymynion, ti 
a dorir ymaith o'i bresennoldeb. Ac yn awr, cofia, fy mab, 
fod Duw wedi ymddiried y pethau hyn ì tì, y rhai ydynt gys&- 
segredig, y rhai a gadwodd efe yn gyssegredig, a'r rhaì hefyd a 
gadwa ac a ddiogela efe i ddyben doeth ynddo cf, fel y dang- 
oso ei allu i genedlaethau dyfodol. 

Ac yn awr, wele yr wyf yn mynegi wrthyt trwy ysbryd y 
brophwydoliaeth, os troseddi di orchymynion Duw, wele, y 
pethau hyn ag ydynt santaidd, a gymmerir ymaith oddiwrtb 
trwy allu Duw, a thithau a draddodir ì satan, fel y nithio di fel 
us o fÌaen y gwynt; eithr os cedwi orchymynion Duw, & 


LLYWR ALMA, 269 


gwneuthur y pethau Hyn ag ydynt yn santaidd, yn ol yr hyn a 
orchymyno yr Arglwydd i ti (canys rhaid i tì apelio at yr Ar- 
glwydd ynghylch pob peth pa bynag a raid i ti wneuthur o 
honynt), wele, nis gall gallu daear nac uffern eu cymmeryd 
oddiwrthyt, canys y mae Duw yn abl cyflawni ei holl eiriau ; 
canys efe a gyflawna ei holl addewidion, y rhai a wna i ti, 
oblegid cyflawnodd ei addewidion y rhai a wnaeth i'n tadau. 
Canys efe a addawodd iddynt hwy y cadwai y pethau hyn i 
ddyben doeth ynddo ef, fel y dangosai ei allu i genedlaethau 
dyfodol. 

Ac yn awr, wele, y mae wedi cyflawni un dyben, sef adferiad 
miloedd lawer o'r Lamaniaid i wybodaeth o'r gwirionedd; ac y 
mae wedi dangos ei allu ynddynt, ac hefyd dangosa etto ei 
al]n ynddynt, i genedlaethau dyfodol; am hyny, hwy a gedwir; 
o ganlyniad, yr wyf yn gorchymyn i ti, fy mab Helaman, i fod 
yn ddiwyd i gyflawni fy holl eiriau, a bod yn ddiwyd i gadw 
gorchymynion Duw, fel y maent yn ysgrifenedig. 

Ac yn awr, mi a lefaraf wrthyt ynghylch y pedwar llafn ar 
hngain hyny, am i ti eu cadw, fel y byddo i ddirgelion a 
gweithredoedd y tywyllwch, a'u gweithredoedd dirgel, neu weith - 
redoedd dirgel y bobl hyny a ddinystriwyd, gael eu hamlygu i'r 
bobl hyn ; ïe, fel y byddo ì'w holl, lofruddiaethau, a'u lladrad, 
a'u hyspeiliadau, a'u holl ddrygioni a'u ffìeidd-dra, gael eu 
hamlygu i'r bobl hyn; ïe, a chadw y cyfarwyddwyr hyn. 
Canys wele, yr Arglwydd a ganfyddodd fod ei bobl yn 
dechreu gweithio mewn tywyllwch, ïe, yn cyflawni llofrudd- 
iaethau dirgel a ffieidd-dra; am,hyny, yr Arglwydd a ddywed- 
odd, os na edifarhaent, y caent eu. dinystrio oddiar wyneb y 
ddaear. A'r Arglwydd a ddywedodd, Mi a barotoaf i'm gwas 
Gazelem, gareg, yr hon a lewyrcha mewn tywyllwch i oleuni, 
fel yr amlygwyf i'm pobl pwy a'm gwasanaetha i, fel yr amlyg- 
wyl iddynt weithredoedd eu brodyr; ïe, eu gweithredoedd 
dirgel, eu gweithredoedd o dywyllwch, a'u drygioni, a'u ffìeidd- 
dra. Ac yn awr, fy mab, parotowyd y cyfarwyddwyr hyn, fel 
y cyflawnid gair Duw, yr hwn a lefarodd, gan ddywedyd, Mi a 
ddygaf allan o dywyllwch i oleuni, eu holl weithredoedd dirgel 
a'u ffìeidd-dra; ac oddieithr iddynt edifarhau, mi a'u dinystriaf 
oddiar wyneb y ddaear ; a dygaf i oleuni eu holl ddirgelion a'u 
ffieidd-dra, ì bob cenedl ar ol hyn a etifeddant,y tir. Ac yn 
awr, fy mab, gwelwn na edifarasant; am hyny, dinystriwyd 
hwynt, a chan belled â hyny cyflawnwyd gair Duw; ïe, eu 
dirgel ffieidd-dra a ddygwyd allan o dywyllwch, ac a amlyg- 

i ni. 
wv yn awr, fy mab, yr wyf yn gorchymyn i ti gadw eu holl 
lwon, a'u cyfammodau, a'u cytundebau yn eu dirgel ffìeidd- 
dra; ïe, eu holl arwyddion a'u rhyfeddodau a gedwi oddiwrth y 
bebl hyn, fel na wybyddont hwynt, rhag iddynt hwythau, 
ysgatfydd, syrthio i dywyllwch hefyd, a chael eu dinystrio. 
Canys wele, y mae melldith ar yr holl dir hwn, a daw dinystr 


9?0 LLYFR ALMA. 


ar yr holl rai hyny a weithredant dywyllwch, yn ol gallu Duw, 
pan y maent yn llwyr addfed; am hyny, yr wyf yn dymun 
na chaffo y bobl hyn eu dinystrio. Am hyny, cadwa y cynllun- 
iau dirgel hyn o'u llwon a'u cyfammodau oddiwrth y bobl hyn, s 
dim ond eu drygioni, a'u llofruddiaethau, a'u ffleidd-dra, a am- 
lygi iddynt; a dysg hwynt i ffìeiddio y fath ddrygioni, a ffleidd- 
dra, a llofruddiaethau ; a dysg hwynt hefyd i'r bobl hyn gael eu 
dinystrio o herwydd eu drygioni, a'u ffieidd-dra, a'u llofrudd- 
iaethau. Canys wele, lladdasant holl. weision yr Arglwydd, 
rhai a ddaethant i'w plith i fynegi wrthynt am eu hanwireM. 
au; a gwaed y rhai a laddasant, a waeddodd ar yr Arglwydd 
eu Duw, am ymddial ar y rhaì ag oedd wedi eulladd hwynt: 
ac felly y daeth barnedigaethau Duw ar y rhai hyn a weith- 
redant dywyllwch a dirgel gydfwriadau ; îe, a melldigedig 
fyddo y tir yn dragywydd i'r rhai hyny a weithredant dywyll- 
wch a dirgel gydfwriadau, hyd at eu dinystrio, os na edifarhant 
cyn y byddont yn llwyr addfed. 

Ac yn awr, fy mab, cofia y geiriau a lefarais wrthyt: nac 
ymddiried y dirgel gynlluniau hyny i'r bobl hyn, eithr dysg 
iddynt gasineb bythol yn erbyn pechod ac anwiredd ; pregetha 
iddynt edifeirwcli, a ffydd yn yr Arglwydd Iesu Grist; dysg 
hwynt ì ymostwng, a. bod yn addfwyn a gostyngedìg o galon; 
dysg hwynt i wrthsefyll pob temtasiwn o eiddo y diafol, â'u 
ffydd yn yr Arglwydd Iesu Grist ; dysg hwynt î beidio diogi 
byth mewn gweithredoedd da, eithr bod yn addfwyn a gostyng- 
edig o galon: canys y cyfryw a gant orphwysdra i'w heneidiau 
O cofia, fy mab, a dysg ddoethineb yn dy ieuenctyd: ïe, dysg yn 
dy ieuenctyd i gadw gorchymynion Duw ; ïe, a galw ar Dduw 
am dy holl gymhorth ; ïe, bydded dy holl weithredoedd i'r Ar- 
glwydd, a pha le bynag yr elych, bydded yn yr Arglwydd : îe, 
bydded i'th feddyliau gael eu cyfeirio at yr Arglwydd; ïe, 
bydded i serchiadau dy galon gael eu rhoi ar yr Arglwydd, yn 
dragywydd ; ymgynghora â'r Arglwydd, yn dy holl gyflawn- 
jadau, ac efe a'th gyfarwydda cr daioni; îe, pan orweddì i lawr 
yn y nos, gorwedd i'r Arglwydd, fel y gwylio drosot yn dy 
gwsg; a phan gyfodi yn y boreu, bydded dy galon yn llawn o 
ddiolchgarwch i Dduw : ac os gwnai y pethau hyn, ti a ddyrch- 
afir yn y dydd diweddaf. Ac yn awr, fy mab, y mae genyf 
rywfaint i ddywedyd ynghylch y peth a alwai ein tadau yn 
belen, neu gyfarwyddydd ; canys ein tadau a'i galwai yn liaho- 
na, yr hyn o'i gyfieithu yw cwmpas; a'r Arglwydd a'i parot- 
odd. Ac wele, nis gall un dyn weithio yr un modd waith mor 
gywrain. Ac wele, yr oedd wedi ei barotoi er dangos i'n 
tadau pa ffordd y teithient yn yr anialwch; ac yr oedd yn 
gweithio iddynt yn ol eu ffydd yn Nuw; am hyny, os buasai 
ganddynt ffydd i gredu yr achosai Dnw i'r gwerthydon hyny 
gyfeirio y ffordd y dylent fyned, wele, cawsai ei wneuthur; 
am hyny hwy a gawsant y wyrth hon, ac hefyd lawer o wyrth- 
jau ereill wedi eu cyflawni trwy allu Duw, ddydd ar ol dydd; 


LLYFR ALMA. 271 


ae er fod y gwyrthiau hyn yn cael eu gwneuthur trwy offeryn- 
au bychain, etto yr oedd yn dangos iddynt hwy weithredoedd 
rhyfeddol. Yr oeddynt hwy yn ddiog, ac anghofiasant ym- 
arferyd eu ffydd a'u diwydrwydd, yna pallodd y gweithredoedd 
rhyfeddol hyny, ac nis gallent hwy fyned rhagddynt ar eu 
taith; am hyny, hwy a arosasant yn yr anialwch, neu ni theith- 
iasant mewn cyfeiriad cywir, ac a gystuddiwyd gan newyn a 
syched, o herwydd eu troseddiadau. 

Ac yn awr, fy mab, mia ewyllysiwn i ti ddeall, nad yw y 
pethau hyn heb gysgod iddynt; canys o herwydd fod ein tadau 
yn ddiog i sylwi ar y cwmpas hwn (yn awr, yr oedd y pethau 
hyn yn dymmorol),ni lwyddasant; felly hefyd y mae gyda 
phethau ysbrydol. Canys, wele, y mae mor hawdd i dalu sylw 
i air Crist, yr hwn a gyfeiria i ti ffordd uniawn i ddedwyddwch 
tragywyddol, ag oedd i'n tadau dalu sylw i'r cwmpas yma, yr 
hwn a gyfeiriai iddynt hwy ffordd uniawn i wlad yr addewid. 
Ac yn awr, meddaf, ai nid oes cysgod yn y pethhwn? Canys 
mor sicr ag i'r cyfarwyddydd hyn ddwyn ein tadau, trwy ddilyn 
eì gyfeiriad, i wlad yr addewid, y bydd i eiriau Crist, os dilyn- 
wn eu cyfeiriad, ein dwyn ninnau tu draw i'r dyffryn tristwch 
hwn, i wlad addawedig lawer gwell. 

O, fy mab, na fydded ein bod yn ddiog, o herwydd rhwydd- 
ineb y ffordd; canys felly yr oedd gyda'n tadau; canys felly y 
parotowyd iddynt hwy, fel os edrychent, y gallent fyw; felly 
hefyd y mae gyda ninnau. Mae y ffordd wedi ei pharotoi, ac 
os bydd i ni edrych, gallwn fyw yn dragywydd. _ Ac yn awr, fy 
mab, edrych dy fod yn cymmeryd gofal o'r pethau santaidd 
hyn ; ie, gwel dy fod yn edrych at Dduw, a byw. Dos at y 
bobl hyn, a thraetha y gair, a bydd sobr. Fy mab, ffarwel. 


PENNOD XVIII. 
Gorchymynion Alma ŷ'w fab Shiblon. 


Fy mab, rho glust i'm geiriau; canys yr wyf yn dywedyd wrth- 
yt ti, megys ag y dywedais wrth Helaman, yn gymmaint ag y 
cedwi orchymynion Duw, y llwyddi yn y tir; ac yn gymmaint 
ag na chedwi orchymynion Duw, tì a fwrir ymaith o'i bresen- 
noldeb, Ac yn awr, fy mab, yr wyf yn gobeithio y caf lawen- 
yâd mawr ynot ti, o herwydd dy ddianwadalwch a'th ffyddlon- 
debi Dduw; canys megys ag y dechrenaist yn dy ieuenctyd, i 
edrych at yr Arglwydd dy Dduw, felly hefyd gobeithiaf y par- 
hai i gadw ei orchymynion; oblegid gwynfyd yr hwn sydd yn 
parhau hyd y diwedd. Yr wyf yn dywedyd wrthyt ti, fy mab, 
fy mod wedi cael llawenydd mawr ynot ti yn barod, o herwydd 
dy ffyddlondeb, a'th ddiwydrwydd, a'th amynedd, a'th hir-ymar- 
os yn mhlith pobl y Zoramiaid. Canys mi a wn i ti fod mewn 
rhwymau; ïe, ac mi awn hefyd i ti gael dy luchio â cheryg er 


972: LLYFR ALMA. 


mwyn y gair; a dyoddefaist yr holl. bethau hyn mewn amyn- 
edd, o herwydd yr oedd yr Arglwydd gyda thi; ac yn awr, tia 
wyddost i'r Arglwydd dy waredi. 

Ac yn awr, fy mab Shiblon, mì aewyllysiwn i ti gofìo, yn 
gymmaint ag y gosodi dy ymddiried yn Nuw, y gwareda efo 
di allan o'th dreialon, a'th drafferthion, a'th gystuddiau ; a thi 
a ddyrchefir yn y dydd diweddaf. Yn awr, fy mab, ni. ewyll- 
ysiwn i tì feddwl ygwn y pethau hyn o honof fy hun, eithr 
ysbryd Duw yr hwn sydd ynof, sydd yn gwneuthur y pethau 
yn hysbys imi ; canys oni bai fy mod wedi fy ngeni o Ddnw, 
ni fuaswn yn gwybod y pethau hyn. Eithr, wele, yr Âr- 
glwydd yn eì fawr drugaredd, a anfonodd ei angel i'm hysbysu, 
fod yn rhaid i mi attal y gwaith o ddinystrio yn mhlith ei bolìl; 
ïe, ac mi a welais angel wyneb yn wyneb; ac efe a lefarodd 
wrthyf, ac yr oedd ei lais fel taran, ac ysgydwodd yr holl ddaear. 

A bu i mi fod drì niwrnod a thair noson yn y poenau mwyaf 
ac mewn ingoedd enaid; ac erioed, hyd nes y gwaeddais ar yr 
Arglwydd Iesu Grist am drugaredd, nis derbyniais faddeuant 
o'm pechodau. Eithr, wele, mi a waeddais arno, a chefais hedd- 
wch i'm henaid. Ac yn awr, fy mab, mi a fynegais hyn wrth- 
yt, fel y dysgot ddoethineb, ac y dysgot genyf fi nad oes ffordd 
na moddion ereill, trwy y rhai y gall dyn gael ei achub, ond 
yn unig yn a thrwy Grist. Wele, efe yw bywyd a goleuni y 
byd. Wele, efe yw gair y gwirionedd a chyfiawnder. Ac yn 
awr, megys ag yr wyt wedi dechreu dysgu y gair, felly hefyd 
mi a ewyllysiwn i ti barhau i ddysgu; ac mi a fynwn i tì fod 
yn ddiwyd a chymmedrol yn mhob peth. Edrych na ym- 
ddyrchafech mewn balchder ; ïe, edrych na ymffrostiech yn dy 
ddoethineb dy hun, nac yn dy fawr nerth; ymarfer eofndra, 
ond nid traws-arglwyddiaeth; ac edrych hefyd dy fod yn 
ffrwyno dy holl nwydau, fel y'th lanwer â chariad ; edrych dy 
fod yn ymgadw rhag segurdod ; na weddia fel y gwna y Zoram- 
iaid, canys gwelaist eu bod hwy yn gweddio er mwyn cael eu 
clywed gan ddynion, a'u canmawl am eu doethineb. Ns 
ddywed, O Dduw, yr wyf yn diolch i ti, ein bod ni yn well 
nâ'n brodyr ; eithr yn hytrach dywed, O Arglwydd, maddeu fy 
annheilyngdod, a chofìa am fy mrodyr mewn trugaredd; îïê, 
cydnabydda dy annheilyngdod gerbron Duw bob amser. A 
bydded i'r Arglwydd fendithio dy enaid, a'th dderbyn yn y 
dydd diweddaf i'w deyrnas, ì eistedd mewn heddwch. Yn awr, 
dos, fy mab, a dysga. y gair i'r bobl hyn... Bydd sobr. Fy 
mab, ffarwel. 


PENNOD XIX. 
Gorchymynion Alma i'w fab Corianton. 


Ac-yn awr, fy mab, ymae genyf rywfaint yn ychwanegi ddy- 
wedyd.wrthyt ti, nag a ddywedais wrth dy frawd; canys wele, 


LLYFR ALMA, 2?$ 


aì nì sylwaist ar ddianwadalwch dy frawd, ei ffyddlondeb, a'i 
ddiwydrwydd i gadw gorchymynion Duw? Wele, ai ni rodd- 
odd efe esiampl ddai ti? Canys ni thalaist ti gymmaint o 
sylw i'm geiriau ag a wnaeth dy frawd, yn mhlith pobl y 

ramiaid. Yn awr, hyn yw y peth sydd genyf yn dy erbyn; 
ti a aethost i ymffrostio yn dy nerth, ac yn dy ddoethineb. Ac 
nid hyn yw y cyfan, fy mab. 'Ti a wnaethost yr hyn oedd 
yn flin genyf ; canys ti a adewaist y weinidogaeth, ac a aethost 
drosodd i dir Siron, yn nghanol cyffiniau y Lamaniaid, ar ol y 
butain Isabel ; ïe, hi a ladrataodd ymaith galonau llawer; eithr 
nid oedd hyn yn esgus i ti,fy mab. Dylasit ti ofalu am y 
weinidogaeth, yr hon a ymddiriedwydi ti. Ai ni wyddost ti, 
fy mab, fod y pethau hyn yn ffieidd-dra yn ngolwg yr Ar- 
glwydd; ïe, y ffieiddiaf o bob pechod, oddieithr tywalltiad 
gwaed gwirion, neu wadu yr Ysbryd Glân; canys, wele, os 
gwadi yr Ysbryd Glân, wedi iddo gael lle ynot unwaith, a 
thithau yn gwybod dy fod yn ei wadu, wele, y mae hwn yn 
bechod sydd yn anfaddeuol, ïe, a phwy bynag a laddo yn 
ngwyneb goleuni a gwybodaeth Duw, nid hawdd i'r cyfryw 
yw cael maddeuant ; ïe, meddaf wrthyt ti, fy mab, nid hawdd 
i'r cyfryw yw cael maddeuant. Ac yn awr, fy mab, och Dduw 
na fuasit yn ddieuog o drosedd mor fawr. Ni ymhelaethwn ar 
dy droseddau, i rwygo dy enaid, oni buasai erllesiti. Eithr 
wele, nis gelli guddio dy droseddau oddiwrth Dduw ; ac oni 
edifarhai, hwy a safant yn dystiolaeth yn dy erbyn yn y dydd 
diweddaf. Yn awr, fy mab, mi a ewyllysiwn i ti edifarhau, a 
gadael dy bechodau, a pheidio myned mwyach ar ol chwantau 
dy lygaid, eithr croesa dy hun yn yr holl bethau hyn; canys 
oni wnai hyn, nis gelli mewn un modd etifeddu teyrnas Dduw. 
O cofia, a chymmer ef arnat, a chroesa dy hun yn y pethau 
hyn. Ac yr wyf yn gorchymyn i ti gymmeryd arnat i ym- 
gynghori â'th frodyr henaf yn dy anturiaethau; canys wele, 
yr wyt ti yn dy ieuenctyd, ac yn sefyll mewn anghen o gael dy 
feithrin gan dy frodyr. A dal sylw ar eu cynghor ; na oddefa 
ibtth hun gael dy arwain ymaith gan un peth ofer a ffol; na 
oddefwch i'r diafol arwain ymaith eich calonau drachefn, ar ol 
y puteiniaid drygionus hyny. Wele, O fy mab, y fath ddryg- 
ioni mawr a ddygaist ar y Zoramìaid ; canys pan welsant dy 
ymddygiad di, ni chredent fy ngeiriau i. Ac yn awr, ysbryd yr 
Arglwydd a ddywed wrthyf, Gorchymyna i'th blant wneuthur 
daioni, rhag iddynt arwain ymaith galonau llawer o bobl ì 
ddystryw; am hyny, yr wyf yn gorchymyn i ti, fy mab, yn 
ofn Duw, i ymattal oddiwrth dy anwireddau, i droi at yr Ar- 
glwydd â'th holl feddwl, gallu, a nerth, i beidio arwain ymaith 
ragor o galonau, i wneuthur drygioni; eithr yn hytrach dych- 
wela atynt, a chydnabod dy feiau, ac adgyweiria y camwri 
hwnw a wnaethost; nac ymgeisia am gyfoeth, nac am wag- 
bethau y byd hwn; canys wele, nis gelli eu dwyn hwynt 
gyda thí. 

IS 


94 LLYFR ALMA, 


Ac yn awr, fy mab, mi a ewyllysiwn ddywedyd rhywfaint 
wrthyt ynghylch dyfodiad Crist. Wele, meddaf wrthyt, mai 
efe yn ddiau a ddaw, i gymmeryd ymaith bechodau y byd; ïe, 
efc a ddaw i draethu newyddion da o iachawdwriaeth i'w bobl. 
Ac yn awr, fy mab, hon oedd y weinidogaeth i ba un y'th 
alwyd, i draethu y newyddion da hyn i'r bobl yma, er parotoi 
eu meddyliau; neu yn hytrach fel y delo iachawdwriaeth iddynt 
hwy, fel y parotônt feddyliau eu plant i glywed y gair yn 
amser ci ddyfodiad. Ac yn awr, mi a esmwythâf ychydig ar 
dy feddwl ynghylch y pwnc hwn. Wele, ti a ryfeddi paham mae 
y pethau hyn yn hysbys gymmaint yn mÌbaenllaw. Wele, 
meddaf wrthyt, ai nid yw enaid yr anrser hwn mor werthfawr 
i Dduw, ag a fydd enaid yn amser ei ddyfodiad ef? Ai nid yw 
mor anghenrheidiol i gynllun o brynedigaeth gael ei hysbysu 
i'r bobl hyn, yn gystal ag i'w plant? Ai nid yw mor hawdd 
yr amser hwn, i'r Arglwydd anfon ei angel i fynegi y newydd- 
ion da hyn i ni, ag yw i'n plant; neu, ag yw ar ol amser ei 
ddyfodiad ? Yn awr, fy mab, dyma rywfaint yn ychwaneg & 
ewyllysiwn eì ddywedyd wrthyt; canys canfyddaf bod dy 
feddwl yn cael ei flino ynghylch adgyfodiad y meirw. _ Wele, 
meddaf wrthyt, ni fydd adgyfodiad; neu mi a ddywedwn 
mewn geiriau creill, nad yw y marwol hwn yn gwisgo anfar- 
woldeb—nad yw y llygradwy hwn yn gwisgo anllygredigaeth, 
hyd nes ar ol dyfodiad Crist. Wele, efe sydd yn dwyn 
oddiamgylch adgyfodiad y meirw. _ Eithr wele, fy mab, nid yw 
yr adgyfodiad etto. Yn awr, mi a ddadguddiaf i ti ddirgelwch; 
er hyny, y mae llawer o ddirgelion, y rhai a gedwir, nad. oes 
neb yn eu gwybod hwynt, ond Duw eihun. Eithr mi a ddang- 
osaf i tì un peth, yr hwn a daer geisiais gan Dduw, fel y gwy- 
byddwn ; hyny yw, ynghylch yr adgyfodiad. Wele, penodwyd 
amser ìi bawb ddyfod allan oddiwrth y meirw. Yn awr, pa 
bryd y daw yr amser hwn, nì ŵyr neb; eithr Duw a ŵyr yr 
amser a benodwyd. Yn awr, pa un a fydd un amser, neu ail 
amser, neu drydydd amser, nid yw wahaniaeth ; canys Duw a 
ŵyr yr holl bethau hyn ; a digon i mi yw gwybod mai felly y 
mae, fod amser wedi eì benodi y caiff pawb adgyfodi oddiwrth 
y meirw. Yn awr, mae yn rhaid fod yspaid rhwng amser mar- 
wolaeth, ac amser yr adgyfodiad. Ac yn awr, mi a ofynwn p& 
beth sydd yn dyfod o eneidiau dynion, oddiar amser marwol- 
aeth, hyd yr amser a benodwydi'r adgyfodiad ? _ Yn awr, 
un a oes mwy nas? un amser wedi ei benodi i ddynion ad j 
nid yw wahaniaeth; canys nid yw pawb yn marw ar unwaith; 
ac nid oes wahaniaeth am hyn; mae y cyfan megys un dydd 
gyda Duw ; ac i ddynion yn unig y mesurir amser ; am hyny, 
penodwyd amser i ddynion, y eant adgyfodi oddiwrth y meirw; 
ac y mae yspaid rhwng amser marwolaeth a'r adgyfodiad. Ac 
yn awr, ynghylch yr yspaid hwn o amser. Pa beth sydd yn dyfod 
o eneidiau dynìon, yw y peth a geisiais yn daer eì wybod gan 
Jr Argìwydd; ac hwn yw y peth am ba un y gwn. Â phan 


LLYFR ALMA. 275 


«lâelo yr amser ì bawb adgyfodi, yna hwy a gant wybod fod 
Duw yn gwybod yr holl amseroedd a benodwyd i ddyn. 
Yn awr, ynghylch sefyllfa yr enaid rhwng marwolaeth a'r ad- 
gyfodiad. Wele, hysbyswyd i mi gan angel, fod ysbrydoedd 
pewb, mor fuan ag yr ymadawant o'r corff marwol hwn; 
Te, ysbrydion pawb, pa un bynag a fyddont aì da neu ddrwg, a 
gymmerir adref at. Dduw, yr hwn a roddodd fywyd iddynt. 
Ac yna y bydd i ysbrydoedd y rhai ydynt gyfìawn, gael eu 
derbyn i sefyllfa o ddedwyddwch, yr hon a elwir paradwys; 
sefyllfa o orphwys; sefyllfa o heddwch, lle y gorphwysant 
oddiwrth eu holl drafferthion, ac oddiwrth bob gofalon, a thrist- 
wch, &c.. Ac yna y bydd i ysbrydoedd y drygionus, ïe, y rhai 
ydynt yn ddrwg; canys wele, nid oes rhan na chyfran gyda 
hwy o ysbryd yr Arglwydd; canys wele, hwy a ddewisant 
weithredoedd drwg, yn hytrach nâ rhaí da; am hyny, ysbryd 
y diafol a aeth i mewn iddynt, ac a feddiannodd eu tŷ hwynt; 
w'r rhai hyn a fwrir i'r tywyllwch eithaf; yno y bydd wylofain, 
ochain, a rhinciandannedd ; a hyn o herwydd eu hanwiredd eu 
hunain, gan gael eu dwyn yn gaeth gan ewyllys y diafol. Yn 
awr, dyma gyflwr eneidiau y drygionus; ïe, mewn tywyllwch, 
a sefyllfa ofnadwy a dychrynllyd, yn dysgwyl am angerdd tân 
digefaint Duw arnynt ; felly yr arosant hwy yn y sefyllfa hon, 
yn gystal â'r cyfìawnion yn mharadwys, hyd amser eu hadgyf- 
odiad. Yn awr, y mae rhai sydd wedi deall fod y sefyllfa hon 
o ddedwyddwch, a'r sefyllfa hon o drueni yr enaid, cyn yr 
adgyfodiad, yn adgyfodiad cyntaf. Iê, cydnabyddaf y gellir 
ei alw yn adgyfodiad; adgyfodiad yr ysbryd neu yr enaid, 
a'u trosglwyddiad ìi ddedwyddwch neu drueni, yn ol y geiriau 
alefarwyd. Ac wele, drachefn y mae wedi ei lefaru, fod ad- 
gyfodiad cyntaf; adgyfodiad o'r holl rai a fu, neu y sydd, neu 
a ddaw, i lawr hyd at adgyfodiad Orist oddiwrth y meirw. Yn 
awr, nis gallwn feddwl mai yr adgyfodiad cyntaf hwn y llefar- 
wyd yn y modd hyn am dano, yw adgyfodiad yr eneidiau, a'u 
trosglwyddiad ìi ddedwyddwch neu drueni. _ Nis gellwch dybied 
mai hyn a feddylia. Wele, meddaf wrthych, na ; eithr medd- 
ylia ail-uniad enaid a chorff y rhai hyny o ddyddiau Adda, i 
lawr hyd at adgyfodiad Crist. Yn awr, pa un a gaiff eneidiau 
a chyrff y rhai hyny y llefarwyd am danynt, eu hail-uno oll 
ar unwaith, y drygionus yn gystal â'r cyfìawn, nid wyf yn 
dywedyd; bydded yn ddigon, fy mod yn dywedyd y deuant oll 
allan; neu, mewn geiriau ereill, y daw eu hadgyfodiad oddi- 
amgylch o flaen adgyfodiad y rhai a fyddant farw ar ol adgyf- 
odiad Crist. Yn awr, fy mab, nid wyf yn dywedyd fod eu 
hadgyfodiad hwy yn dyfod yn adgyfodiad Crist; eithr wele, 
yr wyf yn ei roddi fel fy marn, y caiff eneidiau a chyrff o eiddo 
y cyflawnion, eu hail-uno yn adgyfodiad Crist, a'i esgyniad i'r 
nef. Ond pa un a fydd yn ei adgyfodiad, neu ar ol, nid wyf yn 
dywedyd; eithr hyn wyf yn ei ddywedyd, y mae yspaid 
rhwng marwolaeth ac adgyfodiad y corff, a sefyllfa o euaid 


256 LLYFR ALMA. 


mewn dedwyddwch neu mewn trueni, hyd yr amser a benod- 
wyd gan Dduw i'r meirw ddyfod allan, a chael eu hail-uno, 
gorff ac enaid, a'u dwyn i sefyll gerbron Duw, a'u barnu ym 
ol eu gweithredoedd ; ïe, dyga hyn oddiamgylch adferiad y 
pethau hyny y llefarwyd am danynt trwy eneuau y prophwydi. 
Adferir yr enaid at y corff, a'r corff at vr enaid ; ïe, a phob 
aelod a chymmal a adferir i'w corff; ie, ni chollir cymmaint â 
gwelltyn o'r pen, eithr adferir pob peth i'w drefn briodol a 
pherflaith. Ac yn awr, dyma yr adferiad y llefarwyd am dano 
trwy eneuau y prophwydi: Ac yna y cyfiawn a ddysclaeriant 
yn nheyrnas Dduw. Eithr, wele, y mae marwolaeth ddych- 
rynllyd yn dyfod ar y drygionus; canys y maent yn marw 
gyda golwg ar bethau perthynoli bethau cyfiawnder; canys 
y maent yn aflan, ac nis gall dim aflan etifeddu teyrnas Dduw; 
eithr bwrir hwy allan, a thraddodir hwy i gyfanogi o ffrwythau 
eu llafur neu eu gweithredoedd, y rhai a fuont ddrwg; ac y 
maent yn yfed gwaelodìon cwpan chwerw. 

Ac yn awr, fy mab, y mae genyf rywfaint i ddywedyd yn— 
nghylch yr adferiad y llefarwyd am dano ; canys, wele, y maer 
rhai wedi gwyrdroi yr ysgrythyrau, ac wedi myned yu mhellm 
ar gyfeiliorn o herwydd y peth hwn. A chanfyddaf fod dy— 
feddwl dithau wedi ei fline hefyd, o berthynas i'r peth hwn_— 
Eithr wele, mi a'i heglurafi ti. Yr wyf yn dywedyd wrthyf 
ti, fy mab, fod cynllun yr adferiad yn ofynol yn ol cyfiawnde-wm 
Duw; o herwydd y mae yn ofynol fod pob peth yn cael e— 3 
adferu i'w drefn briodol. Wele, y mae yn ofynol ac yn gyf£— 
iawn, vn ol gallu ac adgyfodiad Crist, fod enaid dyn yn cael €» i 
adferu at ei gorff, a bod pob rhan o'r corff yn cael eì adferu at» 
ei hun. Ac y mae yn ofynol yn ol cyfiawnder Duw, fo<k 
dynion yn cael eu barnu yn ol eu gweithredoedd . ac os bu es 
gweithredoedd yn dda yn y bywyd hwn, a dymuniadau eu 
calonau yn dda, y dylent hefyd, yn y dydd diweddaf, gael eu 
hadferu at yr hyn sydd dda; ac os bu eu gweithredoedd ym 
ddrwg, cant eu hadferu iddynt am ddrwg; am hyny, adferir 
pob peth i'w drefn briodol; pob peth i'w ffurf naturiol; mar- 
woldeb yn cael ei gyfodi i anfarwoldeb ; llygredigaeth i anllyg- 
redigaeth; yn cael eu cyfodi ì ddedwyddwch diddiwedd, I 
etifeddu teyrnas Dduw, neu i drueni diddiwedd, i etifeddu 
teyrnas y diafol, y naill ar un law, a'r llall ar un arall; un 
wedi ei gyfodi i ddedwyddwch, yn ol ei ddymuniadau am 
ddedwyddwch ; neu ddaioni, yn ol ei ddymuniadau am ddaioni: 

a'r llall i ddrwg, yn ol ei ddymuniadau am ddrwg ; o herwydd 
gan iddo ddymuno gwneuthur drwg trwy ystod y dydd, felly 
hefyd ete a gaiff ei wobr o ddrwg, pan ddelo y nos. Ac felly y 
mae ar y llaw arall. Os yw efe wedi edifarhau am ei bechodau, 
ac yn chwennychu cyfiawnder hyd ddiwedd ei ddyddiau. felly 
hefyd y gwobrwyir ef i gyfiawnder. Y rhai hyn yw yrhai 8 
waredir gan yr Arglwydd; ïe, y rhaihvn yw'y sawl a gym- 
aierir allau, ac a wareâìr or wos «diddiwedd hono o dywyll- 


LLYFR ALMA. 7 


wch; ac felly y maent yn sefyll neu syrthio; canys wele, 
hwynt-hwy yw barnwyr eu hunain, pa un bynag ai ì wneu- 
thur da neu ddrwg... Yn awr, y mac arfaethau Duw yn ang- 
hyfnewidiol; am hyny mae y ffordd wedi ei pharotoi, fel y 
gallo pwy bynag a ewyllysio, rodio ynddi a chael ei achub. 
Ac yn awr, wele, fy mab, nac anturia roi tramgwydd arall yn 
erbyn dy Ddnw, ar y pynciau hyn o athrawiaeth, yr hyn n 
anturiaist hyd yma i gyflawnipechod. Na feddylia, o herwydd 
ei fod wedi cael ei lefaru am adferiad, yr adferir di o bechod i 
«ddedwyddwch. Wele, meddaf wrthyt, ni fu drygioni erioed yn 
ddedwyddwch. Ac yn awr, fy mab, pob dyn ag sydd mewn cyf- 
4wr o natur, neu mi a ddywedwn, mewn cyflwr cnawdol, ydynt 
anewn bustl chwerwder, ac mewn rhwymau anwiredd ; y maent 
heb Ddnw yn y byd, ac wedi myned yn groes i natur Duw; am 
hyny y maent mewn sefyllfa groes i natur dedwyddwch. Ac 
yn awr, wele, a yw ystyr y gair adferiad, ì gymmeryd peth o 
sefyllfa naturiol, a'i osod mewn sefyllfa annaturiol, neu eì osod 
mewn sefyllfa groes i'w natar? O, fy mab, nid felly y mae; 
eithr ystyr y gair adferiad, yw dwyn yn ol drachefn ddrwg am 
«drwg, neu gnawdol am gnawdol; dieflig am dieflig; da am 
yr hyn sydd dda; cyfiawn am yr hyn sydd gyfiawn; uniawn 
am yr hyn sydd uniawn ; trugarog am yr hyn sydd drugarog; 
am hyny, fy mab, edrych dy fod yn drugarog wrth dy frodyr ; 
ymddwyn yn uniawn, barna yn gyfiawn, a gwna ddaioni yn 
wrastadol ; ac os gwnai yr holl bethau hyn, yna ti a dderbyni 
«y wobr; ïe, tì a gai drugaredd wedi ei hadferu i ti drachefn ; 
êi a gai uniondeb wedi eì adferu i ti drachefn, fì a gai farn 
gyfiawn wedi ei hadferu i ti drachefn; athi a gai ddaioni 
wedi ei adferu i ti drachefn ; canys yr hyn s ddanfoni allan, a 
Jdychwela i ti drachefn, ac a adferir; am hyny, mae y gair 
adferiad, yn candemnio y pechadur yn fwy hollol, ac nid yw oll 
yn ei gyfìawnhau. 

Ac yn awr, fy mab, yr wyf yn canfod fod rbywbeth yn mhell- 
ach yn blino dy feddwl, yr hyn ni elli ei ddeall, ag sydd o ber- 
thynas i gyfiawnder uw, yn nghospedigaeth y pechadur: canys 
yr wyt ti yn ceisio meddwl mai anghyfiawnder yw fod y pechad- 
ur yn cael ei draddodi i gyflwr o drueni. Yn awr, wele, fy mab, 
mia egluraf y peth hwni ti: canys, wele, ar ol i'r Arglwydd 
Dduw anfon ein rhieni cyntaf allan o ardd Eden, i lafurio y 
ddaear, o ba un y cymmerwyd hwynt; ìïe, efe 2 gymmer- 
odd y dyn allan, ae a2 osododd yn y cwr dwyreiniol o Eden, 
serubiaid, a chleddyf tanllyd yn troi bob ffordd, i gadw pren y 
bywyd. Yn awr, gwelwn fod dyn wedi dyfod megys Duw, yn 
gwybod da a drwg; a rhag iddo estyn allan ei law, a chym- 
meryd hefyd o bren y bywyd, a bwyta, a byw yn dragywydd, 
yr(Arglwydd Dduw a osododd gerubiaid, a chleddyf tanllyd, 
fel na chyfranogai o'r ffrwyth ; ac felly gwelwn fod amser wedi 
ei'roddi i ddyn, i edifarhau, îe, amser ymbrawf, amser i edifar- 
hanu o gwasanaethu Dnw. Canys, wele, pe buasai Adda wedi 


y fô .] ERLLYFR ALMA. 


gosod allan ei law yn uniongyrchol, a chyfranogi o bren y 
bywyd, efe a fyddai fyw yn dragywydd, yn ol gair Duw, heb 
gael dim amser i edifarhau ; îe, ac hefyd, buasai gair Duw yn 
efer, a buasai cynllun mawr yr iachawdwriaeth yn eael er 
rwystro. Eithr wele, penodwyd i ddyn farw ; am hyny, gan 
iddynt hwy gael eu tori ymaith oddiwrth bren y bywyd, hwy 
a gaent eu tori ymaith eddiar wyneb y ddaear ; ac aeth dyn 
yn golledig yn dragywydd; ïe, aethant yn ddyn syrthiedig. 
Ac yn awr, gwelwn wrth hyn, i'n rhìîeni cyntaf gael eu tori 
ymaith yn dymmorol ac ysbrydol, o bresennoldeb yr Arglwydd; 
ac felly gwelwn ìddynt ddyfod yn ddarostyngedig ? ddilyn. ew 
hewyllys eu hunain. Yn awr, wele, nid yw yn fuddìïoli ddyn 
gael eî achub oddïwrth y farwolaeth dymmoret hon, canys 
dinystriai hyny y cynllun mawr e ddedwyddweh: am hyny, 
gan nas galla? yr enaid byth farw, a bod y cwymp wedi dwyn 
ar holl ddynolryw farwolaeth ysbrydol, yn gystal â thymmorol; 
hyny yw, torwyd hwynt ymaith e bresennoldeb yr Arglwydd ; 
yroedd yn fuddiol i ddynolryw gael ew gwaredu o'r fawolaeth 
ysbrydol hon; am hyny, gan iddynt fyned yn gnawdol, anïanol, 
a dieflig, wrth natur, daeth y sefyllfa ymbrawf hon yn sefyllfa 
iddynt i ymbaretoi - daeth yn sefyllfa baretoradok. Ac yn awr, 
cofia, fy mab, oni buasai y cynllun e brynedigaeth (gan eî osod 
o'r neilldu), mor fuau ag y byddent feirw, buasai eu heneidiau 
yn myned yn druenus, gan gael eu troì ymaith o bresennoldeb 
yr Arglwydd. Ac yn awr, nìd oedd modd ? adferu. dynion o'r 
sefyllfa syrthiedig hon ag oedd dyn wedi eï dwyn arno ei hun, 
o herwydd eì anufydd-dod ei hunan; am hyny, yn ol cyfiawn- 
der, nìs gallai y cynllun o brynedigaeth gael ei ddwyn oddiam- 
gylch, ond yn unig ar yr ammodau o edifeirwch dynion yn y 
sefyllfn hon o ymbrawf ; ïe, y sefyllfa barotoiadol hon: canys 
onì baì yr ammodau hyn, nis gallai trugaredd effeithio heb 
ddinystrio gwaith cyfìawnder. Yn awr, nìs gallai gwaith 
cyfiawnder gaol eì ddinystrio: pe felly, peidìai Duw â bod yn 
duw. Ae felly gwelwn fod hoìl ddynolryw yn syrthiedig, ac 
vn ngafael cyfiawnder ; ïe, cyfiawnder Duw, vr hwn a'i tros- 
glwyddodd ì gael eu troi ymeith am byth o'i bresennoldeb. 
Ac yn awr, nìs gallai yv cynllun o druvanredd gael eî ddwyn 
eÌdìamgyleh, oddìeìthr ìi îawn gaeÌ ei gwneuthur : am hyny, y 
mae Duw eì hun yn rhoddì ìawn dros bechodau y bvd, ì ddwyn 
oddiamgylch y cynllun o drugaredd. : feddloni gotznionm cyf- 
ìawnder, fel y gallai Ihuw fod yn Dduw pertfaith a chyfiawn. ac 
yn P^luw trwvnrog hefyd. Yn awr. nis gallai editeirwch 
ddyfod i ddynien, oddieithr fol eosm, yr hon oedd befyd yn 
dragywyddol megys y mae bywyd yr enaid, wedi ei chyssylltu 
yn gyferbynîol ir cynllun » dledwydiweh, yr hwn oei mor 
dragywyddol hetyd â bywyd vr enutd. Yn awr, pa fed y 
gallaì dyn «difarham, eÌdieìthr ìido hecbu? Pa md y gallai 
Mchu, pe na byddai cyfraith? pu TxbÌl y gullai fol cyfraith, 
eddieìthr fod cusp?.— Yn awr, vr oedd cosp wedi ei chyssylltu, a 


LLYFR ALMA. 279 


h gyfiawn wedi ei rhoddi, yr hyn a ddygodd. gnofeydd 
od ìi ddyn. Yn awr, pe na fyddai cyfraith wedi ei 
—pe llofruddiai dyn, efe a gai farw, a fyddai efe yn ofni 
urw pe llofruddiai? Ac hefyd, pe na fyddai cyfraith 
. rhoddi yn erbyn pechod, ni fuasai dynion yn ofni 
A phe na roddid cyfraith pan bechai dynion, pa peth 
îìawnder wneuthur, na thrugaredd ychwaith: canys ni 
ael un hawl ar y creadur. Eithr y mae cyfraith wedi 
di,a chosp wedi ei chyssylltu, ac edifeirwch wedi ei 
u; yrhwn edifeirwch, y mae trugaredd yn hawlio; pe 
mae cyfìawnder yn hawlio y creadur, ac yn gweinyddu 
ith, ac y mae'r gyfraith yn rhoddi y gosp; pe nid felly, 
gweithredoedd cyfiawnder eu dinystrio, a pheidiai Duw 
n Dduw. Eithr nid yw Duw yn peidio bod yn Dduw, 
ia trugaredd i fod yn edifeiriol, ac y mae trugaredd yn 
rwy yr iawn ; ac y mae'r iawn yn dwyn oddiamgylch 
liad y meirw: ac y mae adgyfodiad y meirw yn dwyn 
yn ol i bresennoldeb Duw; ac felly y dychwelir hwynt 
ennoldeb, ì gacl eu barnu yn ol eu gweithredoedd, yn ol 
ith a chyfiawder; canys, wele, y mae cyflawnder yn 
* ei holl ofynion, ac hefyd y mae trugaredd yn hawlio yr 
a berthyn iddi hithau; ac felly, nid oes neb ond y gwir 
) yn cael ei achub. Beth, a ydych chwi yn tybied y 
garedd yspeilio cyflawnder? Yr wyf yn dywedyd wrth- 
gall; ddim un mymryn. Os felly, peidiai Duw a bod 
iw. Ac felly y mae Duw yn dwyn oddiamgylch ci 
m mawr a thragywyddol, y rhai a barotowyd er soiliad 
Ac felly y daw oddiamgylch iachawdwriaeth a phryn- 
h dyn, ac hefyd eu dystryw a'u trueni ; am hyny, O fy 
all pwy bynag a ewyllysio, ddyfod, a chyfranogi o 
dd y bywyd yn rhad; a phwy bynag ni ewyllysio 
y cyfryw ni orfodir i ddyfod ; eithr yn y dydd. diwedd- 
rir iddo ef, yn ol ei weithredoedd. Ôs yw wedi eŵyll- 
mneuthur drwg, ac heb edifarhau yn ei ddyddiau, wele, 
y gwneir drwg, yn ol adferiad Duw. Ac yn awr, fy 
r wyf yn dymuno na adawi i'r pethau hyn flino dy 
yn hwy, a gadacl i'th bechodau yn unig dy flino, â'r 
hwnw a'th ddarostynga i edifeirwch. O fy mab, yr 
dymuno na wadi gyfiawnder Duw mwyach. Na cheis- 
sodi dy hun yn y pwynt lleiaf, o herwydd dy bechodau, 
adu cyfiawnder uw, eithr gâd i gyflawnder Duw, a'i 
edd, a'i hir-amynedd, gael rheolaeth gyflawn yn dy galon, 
ddo dy ddarostwng i'r llwch mewn gostyngeiddrwydd. 
awr, fy mab, ti aalwyd gan Dduw i bregethu y gair i'r 
yn; ac yn awr, dos i'th ffordd, a thraetha y gair mewn 
ìedd a sobrwydd, fel y gelli ddwyn eneidiau i edifeirwch, 
ìllo y cynllun mawr o drugaredd gael hawl arnynt. A 
, i Dduw ganiatâu i ti yn ol fy ngeiriau. Amen, 


2860 LLYFR ALMA. 


PENNOD XX. 


Ac yn awr, dygwyddodd i feibion Alma fyned allan i blith y 
bobl, ìi draethu y gair iddynt. Ac Alma ei hun, hefyd, ni allai 
orphwys, ac efe a aeth allan hefyd. Ac yn awr,ni ddywedwn 
ychwaneg am eu pregethu, oddieithr iddynt bregethu y gair, 
a'r gwirionedd, yn ol ysbryd y brophwydoliaeth a dadguddiad 
a hwy a bregethasant yn ol urdd santaidd Duw, trwy yr hwn 
yr oeddynt wedi eu galw. 

Ac yn awr, mi a ddychwelaf at hanes y rhyfeloedd rhwng 
y Nephiaid a'r Lamaniaid, yn y ddeunawfed flwyddyn o aytod yn 
asiad y barnwyr. Canys wele, darfu i'r Zeramiaid dd 
Lamaniaid; am hyny, yn nechreu y ddeunawfed arddan, 
canfyddodd pobl y Nephiaid fod y Lamaniaid yn dyfod arpynt; 
am byny, hwy a barotoisant i ryfel; ïe, hwy a_gasglasani 
ynghyd eu byddiuoedd yn nhir Jershon. A bu i'r Lamaniaid 
ddyfod gyda'u miloedd; a hwy a ddaethant i dir Antionum, yr 
hwn oedd tir y Zoramiaid ; a dyn o'r enw Zerahemnah oedd eu 
blaenor. Ac yn awr, gan fod yr Amalekiaid o duedd fwy 
drygionus a llofruddiog, nag oedd y Lamaniaid, o honynt eu 
hunain, Zerahemnah a benododd ben-cadbeniaid ar y Laman- 
iaid, ac Amalekiaid a Zoramiaid oeddynt oll. Yn awr, hyn & 
wnaeth efe fel y gallai eu cadw hwy yn eu casineb tuag at y 
Nephiaid ; fel y gallai eu dwyn hwynt yn ddarostyngedig, er 
cyflawniad ei fwriadau: canys, wele, ei fwriadau ef oedd cyff 
roi y Lamaniaid i ddigofaint yn erbyn y Nephiaid; a hyn 8 
wnaeth fel y traws-feddiannai awdurdod mawr arnynt, ac hefyd 
fel y gallai ennill awdurdod ar y Nephiaid, trwy eu dwyn 
hwynt i gaethiwed, &c, Ac yn awr, bwriad y Nephiaid oedd 
amddiffyn eu tiroedd, a'u tai, a'u gwragedd, a'u plant, fel y 
cadwent hwynt o ddwylaw eu gelynion, ac hefyd fel y cadwemt 
eu hiawnderau a'u breintiau ; ïe, ac hefyd eu rhyddid, fel y 
gallent addoli eu Duw yn ol eu dymuniadau; canys gwyddent 
pe cwympent i ddwylaw y Lamaniaid, y cawsai pwy, bynag a 
addolai Dduw, mewn ysbryd a gwirionedd, y gwir a'r bywiol 
Dduw, ei ddinystrio gan y Lamaniaid; îe, a gwyddent hefyd 
am ddigofaint dirfawr y Lamaniaid tuag at eu brodyr, y rhai 
oeddynt bobl Anti-Nephi-Lehi; y rhai a elwid pobl Ammon; 
ac ni chymmerent hwy arfau i fyny; ie, yr ceddynt wedi 
myned i gyfammod, ac ni wnaent ei dôri; am hyny, pe syrth- 
ient ìi ddwylaw y Lamaniaid, hwy a ddyfethid. Ac n Dddefai y 
Nephiaid iddynt gael eu dyfetha; am hyny, hwy a roddasant dir- 
oedd iddynt yn etifeddiaeth. A rhoddodd pobl Ammon ran 
fawr o'u heiddo i'r Nephiaid, i gynnal eu byddinoedd ; ac felly 
y gorfodwyd y Nephiaid, yn unig i wrthsefyll y Lamaniaid, y 
rhai oeddynt gymmysgedd o Laman a Leinuel, a meibion Ish- 
mael, a'r holl rai ag oedd wedi ymneillduo oddiwrth y Neph- 
iaid, y rhai oeddynt Amalekiaid a Zoramiaid, a disgynyddion 


LLYFR ALMA. 981 


offeiriaid Noah. Yn awr, yr oedd y disgynyddion hyny mor 
lliosog, yn agos, ag oedd y Nephiaid ; ac felly y gorfodwyd y 
Nephiaid i ymdrechu â'u brodyr, hyd at dywallt gwaed. 

A bu fel yr oedd byddinoedd y Lamaniaid wedi ymgasglu 
ynghyd i dir Antionum, wele, yr oedd byddinoedd y Nephiaid 
yn barod i'w cyfarfod hwynt yn nhir Jershon. Yn awr, blaenor 
'y Nephiaid, neu y dyn a benodwyd i fod yn ben-cadben ar y 
Nephiaid, a gymmerodd lywodraethiad holl fyddinoedd y Neph- 
iaid; a'i enw oedd Moroni; a chymmerodd Moroni yr holl 
awdurdod, a llywodraethiad eu rhyfeloedd. Ac nid oedd efe 
ond pum mlwydd ar hugain oed pan y penodwyd ef yn ben- 
cadben ar fyddinoedd y Nephiaid. 

A bu iddo ef gyfarfod â'r Lamaniaid ar gyffiniau Jershon, ac 
yr oedd ei bobl wedi eu harfogi â chleddyfau, a chrymgleddyf- 
au, a phob math o offerynau rhyfel. A phan welodd byddin- 
eedd y Lamaniaid fod pobl Nephi, neu fod Moroni wedi 
parotoi ei bobl â dwyfronegau, ac â braich-darianau, ac hefyd â 
tharianau i amddiffyn eu penau; ac hefyd yr oeddynt wedi 
ymwisgo mewn dillad trwchus. Yn awr, nid oedd byddin 
Zerahemnah wedi ei pharotoi ag un peth o'r fath. Nid oedd 
ganddynt hwy ond eu cleddyfau, a'u crymgleddyfau, eu bwaau 
a'u saethau, eu ceryg a'u ffyn-tafl; ac yr oeddynt hwy yn 
noethion, oddieithr croen ag oedd wedi ei wregysu o amgylch 
eilwynau; ïe, yr oeddynt oll yn noethion, oddieithr y Zoram- 
iaid a'r Amalekiaid. Eithr nid oeddynt hwy wedi eu harfogi â 
dwyfronegau, na tharianau; am hyny, yr oeddynt yn mawr ofni 
byddinoedd y Nephiaid, o herwydd eu harfogaeth, er fod eu 
rhifedi gymmaint yn fwy nâ'r Nephiaid, 

Wele, yn awr, dygwyddodd, na feiddient hwy ddyfod yn 
erbyn y Nephiaid yn nghyffiniau Jershon: am hyny, hwy a 
aethant allan o dir Antionum, i'r anialwch, ac a gymmerasant 
eu taith oddiamgylch yn yr anialwch, ymaith wrth ben yr afon 
Sidon, fel y gallent ddyfod i dir Manti, a meddiannu y tir; 
canys ni feddylient y buasai byddinoedd Moroni yn gwybod pa 
le yr aethant. Eithr dygwyddodd, mor fuan ag yr ymadaw- 
sant i'r anialwch, i Moroni anfon yspiwyr i'r anialwch, i wylio 
eu gwersyll; a Moroni hefyd, gan wybod am brophwydol- 
iaethau Alma, a ddanfonodd ryw ddynion ato, ìi ddymuno arno 
ym â'r Arglwydd pa un a ddylai byddinoedd y Nephiaid 
fyned i amddiffyn eu hunain yn erbyn y Lamaniaid. A bui 
aír yr Arglwydd ddyfod at Alma, ac Alma a hysbysodd genad- 
on Moroni fod byddinoedd y Lamaniaid yn teithio oddiamgylch 
yn yr anialwch, fel y gallent ddyfod drosodd i dir Manti, fel y 
gallent ddechreu ymosodiad ar y rhan wanaf o'r bobl. _ A'r cen- 
adon hyny a aethant ac a fynegasant y genadwri i Moroni. 

Yn awr, Moroni, gan adael rhan o'i fyddin yn nhir Jershon, 
rhag mewn rhyw fodd, i ran o'r Lamaniaid ddyfod i'r tir hwnw 
a meddiannu y ddinas, a gymmerodd y rhan weddilledig o'i 
fyddin ac a gychwynodd drosodd i dir Maiti.. Ac efe a achos- 


282 LLYFR ALMA. 


odd i'r holl bobl yn y cwr hwnw o'r wlad, ì ymgasglu ynghyd 
ryfel yn erbyn y Lamaniaid, i amddiffyn eu tiroedd a'u gwìad, 
eu hiawnderau a'u rhyddid; am hyny, yr oeddynt yn barod er- 
byn amser dyfodiad y Lamaniaid. A dygwyddodd i Moroni 
achosi i'w fyddin gael eu celu yn y dyffryn ag oeld yn agos i 
lân yr afon Sidon, yr hwn oedd ar y gorllewin i afon Sidon 
yr anialwch. A Moroni a osododd yspiwyr oddiamgylch, ôd y 
gallai wybod pa bryd y deuai gwersyll y Lamaniaid. 

Yn awr, gan fod Moroni yn gwybod bwriad y Lamaniaid, 
mai eu bwriad oedd dinystrio eu brodyr, neu eu darostwng a'u 
dwyn i gaethiwed, fel y gallent sefydlu teyrnas iddynt eu hun- 
ain, dros yr holl dir; a chan ei fod ef hefyd yn gwybod mai 
unig ddymuniad y Nephiaid oedd cadw eu tiroedd, a'u rhyddid, 
a'u heglwys, meddyliodd na fuasai yn un pechod pe amddiffynai 
hwynt trwy ddichell; gan hyny cafodd allan, trwy ei yspïwyr, 
pa gyfeiriad oedd y Lamaniaid i gymmeryd. Am hyny, efe 5 
ranodd ei fyddin, ac a ddygodd ran drosodd i'r dyffryn, ac a'u 
celodd hwynt ar y dwyrain, ac ar y deau i fryn Riplah; s'r 
gweddill a gelodd yn y dyffryn gorllewinol, ar y tu gorllewinol 
i afon Sidon, ac felly i waered i gyffiniau tir Manti. Ac felly 
wedi lleoli ei fyddin yn ol eì ddymuniad, yr oedd yn barod i'w 
cyfarfod hwynt. 

A. dygwyddodd i'r Lamaniaid ddyfod ìi fyny ar y tu gogleddol 
i'r bryn lle yr oedd rhan o fyddin Moroni yn guddiedig. Ac fel 

oedd y Lamaniaid yn myned heibioi fryn Riplah, ac yn dy- 
fod i'r dyffryn, a dechreu croesi yr afon Sidon, y fyddin ag oedd 
yn guddiedig ar y tu deau i'r bryn, yr hon a arweinid gan ddyn 
o'r enw Lehi; ac efe a arweiniodd ei fyddin allan, ac a amgylch- 
ynodd y Lamaniaid, ar y dwyrain, ar eu tu ol. 

A bu i'r Lamaniaid, pan welsant y Nephiaid yn dyfod arnynt 
ar eu tu ol, droi eu hunain, a dechreu ymladd â byddin Lehi; 
a gwaith marwolaeth a ddechreuodd ar bob ochr ; eithr yr oedd 
yn fwy dychrynìlyd o du y Lamaniaid; canys yr oedd eu 
noethni hwynt yn agored i ergydion trymion y Nephiaid, â'u 
cleddyfau a'u crymgleddyfau, y rhaì a ddygent farwolaeth 
braidd gyda phob ergyd; tra ar y llaw arall, yr oedd dyn yn 
awr ac eilwaith yn syrthio yn mhlith y Nephiaid, trwy eu 
cleddyfau hwy, a cholli gwaed ; gan eu bod yn cael eu ham- 
ddiffyn rhag y rhanau mwyaf bywiol o'r corff, neu y rhanau 
mwyaf bywiol o'r corff yn cael eu hamddiffyn rhag ergydion J 
Lamaniaid, gan eu dwyfronegau, a'u braich-darianau, a'u hel- 
mau; ac felly y dygodd y Nephiaid yn mlaen waith marwol- 
aeth yn mhlith y Lamaniaid. .A bu i'r Lamaniaid ddychrynu, 
o herwydd y dystryw mawr yn eu plith, hyd nes y dechreuas- 
ant ffoi tuag afon Sidon. A hwy a ymlidiwyd gan Lehi ai 
wyr, ac a yrwyd gan Lehi ìi ddyfroedd Sidon; a chroesasant 
ddyfroedd Sidon. A chadwodd Lehi ei fyddinoedd ar lân afon 
Sidon, fel na chawsent groesi. 

A bn i Moroni a'i fyddin gyfarfod y Lamaniaid yn y dyffryn, 


LLYFR ALMA. 283 


ar yr ochr arall i afon Sidon, a dechreu syrthio arnynt, a'u lladd 
hwynt. A'r Lamaniaid a ffoisant drachefn o'u blaen hwythau, 
tua thir Manti; a chyfarfuwyd â hwynt drachefn gan fyddin- 
oedd Moronì. Yn awr, ar yr achlysur hwn, ymladdodd y Lam- 
aniaid yn enbyd; ïe, ni wybuwyd i'r Lamaniaid erioed ymladd 

da'r fath ddirfawr nerth a gwroldeb; naddo, hyd. y nod o'r 

echreuad; ac yr oeddynt yn cael eu cynhyrfu gan y Zoram- 
iaid, a'r Amalekiaid, y rhaì oeddynt eu pen-cadbeniaid a'u 
blaenoriaid, a chan Zerahemnah, yr hwn oedd eu pen-cadben, 
neu eu prif flaenor a llywydd; ïe, hwy a ymladdasant fel dreig- 
ìau ; a llawer o'r Nephiaid a laddwyd trwy eu dwylaw; ïe, can- 
ys yr oeddynt yn hollti llawer o'u helmau, ac yn trywanu 
llawer o'u dwyfronegau, ac yr oeddynt yn tori ymaith lawer o'u 
breichiau; ac felly y tarawodd y Lamaniaid yn eu digter llid- 
iog. Er hyny, yr oedd y Nephiaid gwedi eu cynhyrfu gan 
achos gwell; canys ni ymladdent hwy am deyrnas nac am aw- 
durdod, eithr ymladdent am eu cartref-leoedd, a'u rhyddid, eu 
gwragedd, a'u plant, a'u cyfan; ïe, am eu defodau o addoli, a'u 
heglwys; ac yr oeddynt yn gwneuthur yr hyn & deimlent yn 
ddyledswydd rwymedig arnynt i'w Duw; canys yr oedd yr 
Arglwydd wedi dywedyd wrthynt hwy, ac hefyd wrth eu tad- 
au, Yn gymmaint ag nad ydych yn euog o'r trosedd cyntaf, nac 
ychwaith o'r ail, na oddefwch i'ch hunain gael eich lladd gan 
ddwylaw eich gelynion. A thrachefn, mae yr Arglwydd wedi 
dywedyd y cewch amddiffyn eich teuluoedd, hyd at dywallt 
gwaed; am hyny, i'r dyben yma yr ymladdai y Nephiaid â'r 
Lamaniaid, ìi amddiffyn eu hunain, a'u teuluoedd, a'u tiroedd, 
eu gwlad, a'u hiawnderau, a'u crefydd. 

A dygwyddodd pan welodd gwyr Moroni ffyrnigrwydd & 
digter y Lamaniaid, yr oeddynt ynghylch cilio a ffoi rhagddynt. 
A Moroni, gan ganfod eu bwriad, a anfonodd allan ac a gynhyrf- 
odd eu calonau â'r meddyliau hyn; ïe, y meddyliau am eu 
tiroedd, eu rhyddid, ïe, eu rhyddhad oddiwrth gaethiwed. A 
bu iddynt droi ar y Lamaniaid, a galwasant ag un llais ar yr 
Arglwydd eu Duw, am eu rhyddid, a'u rhyddhad oddiwrth 
gaethiwed. A hwy a ddechreuasant sefyll yn erbyn y Laman- 
aniaid mewn nerth ; ac yn yr awr hono ag y galwasant ar yr 
Arglwydd am eu rhyddid, dechreuodd y Lamaniaid ffoi rhag- 
ddynt; a hwy a ffoisant hyd at ddyfroedd Sidon. Yn awr, yr 
oedd y Lamaniaid yn fwy lliosog ; ïe, yn fwy nâ dwbl rhifedi y 
Nephiaid ; er hyny, gyrwyd hwynt hyd nes yr oeddynt wedì 
ymgynnull ynghyd yn un corff, yn y dyffryn, ar y geulan, wrth 
afon Sidon ; am hyny, byddinoedd Moroni a'u hamgylchasant 
hwynt: ïe, sef ar bob tu i'r afon; canys wele, ar y dwyrain, yr 
oedd gwyr Lehi ; am hyny, pan welodd Zarahemnah wyr Lehì 
ar y dwyrain i afon Sidon, a byddinoedd Moroni ar y gorllewin 
i afon Sidon, a'u bod wedi eu hamgylchynu gan y Nephiaid, 
tarawyd hwynt â dychryn. Yn awr, pan welodd Moroni eu 
dychryn hwynt, gorchymynodd i'w wyr attal tywallt eu gwaed, 


984 LLYFR ALMA. 


A bu iddynt ymattal, a chilio ychydig yn ol oddiwrthynt 
A dywedodd Moroni wrth Zerahemnah, Wele, Zerahemnah, 
nad ydym ni yn ewyllysio bod yn wyr gwaedlyd. Gwyddoch 
eich bod yn ein dwylaw ni, etto nid ydym yn chwennych eìch 
lladd chwi. Wele, ni ddaethom ni allan i ryfel yn eich erbyn 
chwi, fel y tywalltem eich gwaed, er mwyn cael awdurdod, ac 
nid ydym yn chwennych dwyn neb dan iau caethiwed. Eithr 
hyn yw yr unig achos i chwi ddyfod i'n herbyn nì; ïe, ac yr 
ydych yn ddigllawn wrthym o herwydd ein crefydd. Ond yn 
awr, yr ydych yn gweled fod yr Arglwydd gyda mni; &c yr 
ydych yn gweled ei fod wedi eich traddodi chwi i'n dwylaw. 
Ac yn awr, mi a ewyllysiwn i chwi ddeall fod hyn yn cael ê 
wneuthur i mi, o herwydd ein crefydd a'n ffydd yn Nghri&. 
Ac yn awr, gwelwch nas gellwch ddinystrio ein ffydd hon 
Yn awr, gwelwch mai hon yw ffydd wirioneddol Duw; îe 
gwelwch y gwna Duw ein cynnal, a'n cadw, a'n diogem 
ni, cyhyd ag y byddom yn ffyddlawn iddo ef, ac i'n ffydd, a'n 
crefydd ; ac ni oddefa yr Arglwydd byth i ni gael ein dinyr 
trio, oddieithr i ni syrthio i drosedd, a gwadu ein ffydd. At 
yn awr, Zerahemnah, yr wyf yn gorchymyn i ti, yn enw y 
Duw hollalluog hwnw, a nerthodd ein breichiau, fel y cawson 
allu drosoch chwi trwy ein ffydd, trwy ein crefydd, a thrwy em 
defodau o addoliad, a thrwy ein heglwys, a thrwy y cymhorth 
cyssegredig ag sydd yn ddyledus arnom í'n gwragedd, ên 
plant. trwy y rhyddid hwnw sydd yn ein rhwymo ni wrth ein 
tiroedd a'n gwlad ; ïe, ac hefyd trwy gynnaliaeth gair santaidd 
Dnw, i ba un yr ydym yn ddyledus am ein holl ddedwyddwch; 
4 thrwy yr oll sydd fwyaf anwyl genym; ïe, ac nid hyn yw'r 
cyfan ; yr wyf yn gorchymyn i chwi trwy yr holl ddymuniad- 
au sydd genych am fywyd, am i chwi roddi eich arfau rhyfel ì 
fyny i ni, ac ni cheisiwn ni eich gwaed, eithr arbedwn eich 
bywydau, os ewch i'ch ffordd, a pheidio dyfod drachefn ì ryfel 
yn ein herbyn nì. Ac yn awr, os na wnewch hyn, wele, yr 
ydych yn ein dwylaw ni, ac mi a orchymynaf i'm gwyr syrthìo 
arnoch, a rhoddi archollion marwolaeth yn eich cyrff, fel y 
difoder chwi; ac yna ni a gawn weled pwy a gaiff awdurdod 
ar y bobl hyn; ïe, ni a gawn weled nwy a ddygir i gaethiwed. 

Ac yn awr, dygwyddodd pan glywodd Zerahemnah y geiriau 
hyn, iddo ddyfod arhoddii fyny ei gleddyf a'i grymgledd, a'ì 
fwa, í ddwylaw Moroni, gan ddywedyd wrtho, Wele, dyma 
ein harfau rhyfel; ni a'u rhoddwn hwynti fyny ì ti, eithr ni 
oddefwn ein hunain ì wneyd llw i ti, yr hwn y gwyddom y 
gwnawn ni ei dôri, a'n plant hefyd; eithr cymmer ein harfau 
rhyfel, a gâd i ni ymadael i'r anialwch; os yn amgen, ni & 
gadwn ein cleddyfau, ac a drengwn nou orchfygu. Wele, nid 
ydym ni o'ch ffydd chwi, ac nid ydym yn credu mai Duw a'n 
traddododd ni i'ch dwylaw; eithr credwn mai eich cyfrwysdra 
chwi a'ch cadwodd rhag ein cleddyfau ni. Wele, eich dwy- 

fronegau, a'ch tarianau, sydd wedi eich cadw chwi. Ac yn 


;; LLYFR ALMA. 285 


twr, pan orphenodd Zerahemnah lefaru y geiriau hyn, dych- 
velodd Moroni y cleddyf, a'r arfau rhyfel a dderbyniodd, i 
Zerahemnah, gan ddywedyd, Wele, ni a derfynwn y frwydr. 
Um awr, nis gallaf gadw y geiriau a lefarais; am hyny, fel 
aaî byw yr Arglwydd, ni chewch ymadael, oddieithr i chwi 
"madael gyda llw, na ddychwelwch drachefn yn ein herbyn ni 
ryfel. Yn awr, gan eich bod yn ein dwylaw, ni a dywalltwn 
ich gwaed ar y ddaear, neu fe gewch ymostwng i'r ammodau 
». gynnygiais i. Ac yn awr, pan lefarodd Moroni y geirìau 
yn, Zerahemnah a gymmerodd ei gleddyf, ac yr oedd yn 
'digllawn wrth Moroni, a rhuthrodd yn mlaen fel y lladdai 
goroni; eithr pan gyfododd ei gleddyf, wele, un o fìlwyr Mor- 
mi a'i tarawodd hyd y nod i'r ddaear, a gwnaeth dori wrth y 
arn; acefe a darawodd Zerahemnah hefyd, nes y cymmer- 
«ld ymaith gopa ei ben, a syrthiodd i'r ddaear. A Zerahem- 
uuh a giliodd rhagddynt, i blith ei fìlwyr. 

A bu i'r milwr yr hwn a safodd gerllaw, ac a darawodd 
rmaith gopa Zerahemnah, gymmeryd i fyny y copa o'r llawr, 
'erfydd y gwallt, a'i osod ar flaen ei gleddyf, a'i estyn tuag 
tynt hwy, gan ddywedyd wrthynt â llef uchel, Megys y 
iyrthiodd y copa hwn i'r ddaear, yr hwn yw copa eich penaeth, 
elly y syrthiwch chwithau i'r ddaear, oddieithr roddi o honoch 
. fyny eich arfau rhyfel, ac ymadael gyda chyfammod o 
eddw 

Yn awr, yr oedd llawer, pan glywsant y geiriau hyn, a 
rweled y copa ag oedd ar y cleddyf, wedi eu taraw gan ddych- 

a daeth llawer yn mìaen, ac a daflasant i lawr eu harfau 
rhyfel, wrth draed Moroni, ac a wnaethant gyfammod o hedd- 
wch. A chynnifer ag a wnaethant gyfammod, a ganiatasant 
iddynt ymadael i'r anialwch. 

Yn awr, dygwyddodd fod Zerahemnah yn dra digllawn, ac 
efe a gynhyrfodd y gweddill o'i filwyr i ddigofaint, er ymladd 
yn fwy galluog yn erbyn y Nephiaid. Ac yn awr, yr oedd 
Moroni vn ddigllawn, o herwydd cyndynrwydd y Lamaniaid; 
am hyny, efe a orchymynodd i'w bobl syrthio arnynt a'u lladd. 
A. bu iddynt ddechreu eu lladd hwynt; ïe, a'r Lamaniaid a ym- 
drechasant â'u cleddyfau, ac â'u holl nerth. Eithr wele, yr 
oedd eu croen noeth, a'u penau inoel, yn agored i gleddyfau 
llymion y Nephiaid; ïe, wele, yr oeddynt yn cael eu trywanu 
a'u taraw; îe. ac yr oeddynt yn syrthio yn gyflym iawn o flaen 
cleddyfau y Nephiaid; a dechreuasant gael eu hysgubo lawr, 
megys yr oedd milwr Moroni wedi prophwydo. Yn awr, pan 
welodd Zerahemnah eu bod hwy oll ar gael eu dyfetha, efe a 
alwodd yn nerthol ar Moroni, gan addaw yr ymgyfammodai 
efe, a'i bobl hefyd, â hwynt, os arbedcnt y gweddill o'u bywyd- 
au, na ddelent byth drachefn ìi ryfel yn eu herbyn hwynt. A 
bu i Moroni achosi i waith marwolaeth beidio drachefn yn 
mhlith y bobl. Ac efe a gymmerodd yr arfau rhyfel oddiwrth 
y Lamaniaid; ac ar ol iddynt hwy wneyd cyfammod o heddwch 


286 LLYFR ALMA. 


ag ef, goddefws ryd, iddynt ymadael i'r anialwch. Yn awr,ii 
chyfrifwyd rhifedi eu meirw, o herwydd lliosogrwydd eu rîif; 
îe, yr oedd rhif eu meîrw yn fawr inwn, o ochr y Nephiaid a'r 
Lamaniaid. A bu iddynt daflu eu meirw i dd; 

ac y maent wedi myned î lawr, a chael eu claddu yn nyfndenu 
y môr. A byddinoedd y Nephiaid, neu Moroni, a ddychwela 
ant, ac a ddaethant i'w tai, a'u tiroedd. Ac felly y terfynoddy 
ddeunawfed flwyddyn o deyrnasiad y barnwyr ar bobl Nepii. 
Ac felly y terfynodd cof-ysgrif Alma, yr hon oedd yn ysgrifen- 
edig ar lafnau Nephi. 


PENNOD XXI. 


Hanes pobl Nephi, a'u rhyfeloedd a'u hymraniadau, yn nyddiau 
Hf yn ol cof: cy Helanan. yr hon a gadwodd efe yn 
liau. 


Wer. yn awr, dygwyddodd î bobl Nephi Jawenbau yn farn 9 
herwydd i'r Arglwydd eu gwaredu hwynt drach 

ddwylaw eu gelynion; am hyny, hwy a ddiolchasant i'r Ar- 
clwydd eu Duw; ïe, ac a ymprydiasant lawer, ac a weddiasant 
lawer. ac a addolasant Dduw mewn llawenydd mawr iawn. 

A bu yn y bedwaredd flwyddyn ar bymtheg o deyrnasiad y 
barnwyr ar bobl Nephi.i Alma ddyfod at ei fab Helaman,8 
dywedyd wrtho, A wyt tì yn credu y geiriau a lefarais wrthyt 
ynghylch y coflyfrau hyny a gadwyd ? Ac Helaman a ddy- 
wedodd wrtho. Ydwyf, yr wyf yn credu. A dywedodd Alms 

. yr hwn addaw? 


geiria: Wele ys wyt 
gybydd Fr bol bobl hyn, y Nephi EGG 
aid wn, dd ynof. mewn pedwar can mlynedd 
ameer yr Tesa Gast ci hun iddynt, fethu mewn ag 
eediniaeth 'e.ac yna cant weled rhyfeloedd a heintiau, ie, 


iniaeth, ac y 
weithredoedd o dywyllwch a 'hydyliwch € pib 
meddaf wrthyt, mai o herwydd y pech- 

a gwybodaeth mor fawr: ìe, meddaf 
hwnw, nìd â y bedwaredd genedlaeth oll 





LLYFR ALMA, 287 


heibio, cyn y daw yr anwiredd mawr hwn; a phan ddelo y 
dydd mawr hwnw, wele, daw yr amser yn fuan iawn na fydd y 
rhai ag ydynt yn awr, neu had y rhai ag ydynt yn awr yn cael 
eu cyfrif yn mhlith pobl Nephi, yn cael eu cyfrif yn mhlith 
pobl Nephi yn hwy; eithr pwy bynag a erys, ac ni ddyfethir 
yn y dydd mawr ac ofnadwy hwnw, a gyfrifir yn mhlith y 
Eamaniaid, ac a ddeuant yn debyg iddynt hwy, oll, oddieithr 
ychydig, y rhai a elwir dyscyblion yr Arglwydd ; a'r rhai hyny 
a ymlidia y Lamaniaid, hyd nes y difodir hwythau. Ac yn 
awr, o herwydd anwiredd, caiff y brophwydoliaeth hon ci 
chyflawni. 

A bu ar ol i Alma. ddywedyd y pethau hyn wrth Helaman, 
iddo ei fendithio ef, ac hefyd ei feibion ereill ; ac efe a fendith- 
ìodd y ddaear hefyd, er mwyn y cyflawn. Ac efe a ddywed- 
odd, Fel hyn y dywed yr Arglwydd Dduw : Melldigedig fydd 
y tir, îe, y tir hwn, i bob cenedl, llwyth, iaith, a phobl, hyd at 
ddinystr, y rhai a wnant ddrygioni, pan fyddant yn llwyr 
addfed; ac megys y dywedais, felly y bydd : canys hyn yw 
melldith a bendith Duw ar y tir, canys nis gall yr Arglwydd 
edrych ar bechod gydag un gradd o oddefìad.. Ac yn awr, wedi 
i Alma ddywedyd y geiriau hyn, efe a fendithiodd yr eglwys, 
ïe, yr holl rai a safent yn ddisigl yn y ffydd, o'r amser hwnw 
allan; ac wedii Alma wneuthur hyn, efe a ymadawodd allan 
o dir Zarahemla, fel pe yn mynedi dir Melek._ A dygwyddodd 
na chlywyd am dano byth mwyach; a chyda golwg ar ei 
farwolaeth neu ei gladdedigaeth, nis gwyddom ddim. Wele, 
hyn a wyddom, ei fod yn ddyn cyfiawn; a'r dywediad a aeth 
ar led yn yr eglwys, ei fod wedi ei gymmeryd i fyny gan yr 
ysbryd, neu wedi ei gladdu gan law yr Arglwydd, fel Moses. 
Eithr wele, dywed yr ysgrythyr i'r Arglwydd gymmeryd 
Moses ato ei hun; a meddyliwn ei fod hefyd wedi cymmeryd 
Alma yn yr ysbryd, ato ei hun; am hyny, o herwydd hyn, 
nis gwyddom ddim am ei farwolaeth a'i gladdedigaeth. 

Ac yn awr, dygwyddodd yn nechreu y bedwaredd flwyddyn 
ar bymtheg o deyrnasiad y barnwyr ar bobl Nephi, i Helaman 
fyned allan i blith y bobl i draethu y gair iddynt ; canys wele,o 
herwydd eu rhyfeloedd gyda'r Lamaniaid, a'r aml ymraniadau 
a therfysgoedd bychain afu yn mhlith y bobl, daeth yn anghen- 
rheidiol i air Duw gael ei draethu yn eu mysg; ïe, a bod 
rheoleiddiad yn cael ei wneuthur trwy yr eglwys; o ganlyniad, 
aeth Helaman a'i frodyr i sefydlu yr eglwys drachefn yn yr 
holl dir, îe, yn mhob dinas trwy yr holl dir a feddiannid gan 
bobl Nephi. A bu iddynt benodi offeiriaid ac athrawon trwy 
yr holl dir, dros yr holl eglwysi, 

Ac yn awr, dygwyddodd ar ol i Helaman a'i frodyr benodi 
offeiriaid ac athrawon dros yr eglwysi, i ymraniad gyfodi yn eu 
plith, ac ni ystyrient eiriau Helaman a'i frodyr ; eithr hwy a 
aethant yn feilchion, gan ymchwyddo yn eu calonau, o herwycd 
eu dirfawr gyfoeth; am hyny, aethant yn gyfoethog yn eu s«k- 


bor wv 


us LLYFR ALMA. 


yg eu hunain, ac ni ystyrient eu geiriau hwy, i rodio yn un 
iawn gerbron Duw. 

A bu i gynnifer na wrandawent ar eiriau IIelaman a'i frodyr, 
uuel en caselu ynghyd yn erbyn eu brodyr. Ac yn awr, wele, 
yr oeìdynt hwy yn dra digllawn, yn gymmaint nes yr oeddynt 
vn benderfynol i'w lladd hwynt. Yn awr, blaenor y rhui ag 
uidynt yn ddigsllawn wrth eu brodyr, oedd ddyn mawr a chryf; 
a'i enw oedsl Amalickiah. Ac yr oedd Amalickiah yn chwen- 
nyeh bod yn frenin; ac yr oedd y bobl ag oeddynt yn ddig- 
llawn, yn chwennych hefyd iddo fod yn frenin arnynt: a'r rhan 
txvnfoe honynt oeddynt ìs-farnwyr y tir; ac yr oeddynt yn 
vmceisio am awdurdod. A. chawsent eu harwain trwy Wwen- 
aith Ama!iekinh, os byddai iddynt ei gynnorthwyo ef, a'i sef- 
ydlu yn frenin arnynt, y gwnelai yntau hwynt yn lywodraeth- 
wyr ar y bobl, Felly yr arweinid hwynt ymaith gan Amalick- 
inh.i ymraniadau, yn ngwyneb pregethu Helaman a'i frodyr; 
tv, yn ngwyneb eu gofal mawr hwy .dros yr eglwys, canys yr 
“”hlynt yn arehoffeiriaid dros yr eglwys. Ac yr oedd llawer 
yn yr eglwys yn credu yn ngeiriau gwenieithgar Amalickiah; 
am hyny, hwy a ymranasant hyd y nod oddiwrth yr eglwys ; ac 
felly vyr o«dd achosion pobl Nephi yn dra ansefydlog a pherygl 
us, er y fuddugoliaeth fawr a gawsant ar y Lamaniaid, a'r llaw- 
enydd mawr a gawsant, o herwydd cael eu gwaredu trwy 
ddwylaw yr Arglwydd. Felly gwelwn mor gyflym y ma 
plant dynion yn anghofio yr Arglwydd eu Duw : ïe, mor gyf- 
lym i weithredu anwiredd, ac i gael eu harwain ymaith gan yr 
uu drwg; ïe, a gwelwn y drygioni mawr a all un dyn tr 
dryrmionus achosi Ì gymmeryd lle yn mhlith plant dynion : îe, 
zwelwn ful. Anmaliekiah, o herwydd eì fod yn ddyn cynllwyn- 
uar, ac yn ddyn o eiriau gwenieithgar, yn arwain ymaith gal- 
onau lawer o bobl i weithredu yn ddrygionus: Ie. ac ì geisio 
dinystrio erlwys IXluw, ac i ddinystrio y sylfaen o ryddid a 
vÌdodd Duw iddynt, neu yr hon fonditha anfonodd Duw ar 
wyneb y tir, er mwyn y cyfiawn. 

Ac yn awr, dygwyddodd, ar ol i Moroni, yr hwn oedd brif 
Ìvwydd. byddinoedd y Nephiaid, glywed am yr ymraniadau 
hyn, iddo fl yn ddigllawn wrth Amalickiah.. A bu iddo ef 
TWyMu eÌ Wisg; ac efe 4 pzymmerald ddarn o honi, ac a ysgri- 
fenadd arno, Er cof am ein Duw, ein crefydd, a'n rhyddid, a'n 
h«Ìdwch, vin gwrapedd, a'n plant ; ac efea'i sicrhaodd ar ben 
pawl. Ac efva sicrhaodd ei helm, a'i ddwyfronog, a'i darian- 
“u. âc & wrewysodd ei arfogaeth o amgylch ei lwynau ; ac efe» 
gymmerodd y pawl, ar ben yr hwn yr oedd darn ei wisg (ac efe 
ai galwodd y teitl o ryddid), ac a ymgrymodd i'r ddaear, ac s 
weddìodl yn nerthol ar eì Dduw am i fendithion rhyddid 
orphwys ar eì trodyr cyhyd ag y buasai cyfundeb o Gristiunog- 
jon vn aros i etifeddu y tir; canys felly yr oedd yr holl wir 
grodiawyr yn Nghrist, y rhai a berthynent ì eglwys Dduw. yn 

CAN eu galw gan y rhaì nì ynerwywent i'r eglwys; ac yr oedd 


LLYFR ALMA, 989 


y rhai a berthynent i'r eglwys yn ffyddlawn; ïe, yr holl rai ag 
'oeddynt yn wir gredinwyr yn Nghrist, a gymmerasant arnynt, 
yn llawen, enw Crist, neu Gristionogion, megys y gelwid 
hwynt, o herwydd cu crediniaeth yn Nghrist, yr hwn a ddeuai; 
ac am hyny, ar yr amser hwn, gweddiodd Moroni ar i achos y 
Cristionogion, a rhyddid y tir, gael ei ffafrio. 
A bu ar oliddo dywallt allan ei enaid wrth Dduw, iddo ef 
roddi yr holl dir ag oedd yn ddeheuol i dir Anghyfannedd-dra; 
.îe, ac yn fyr, yr holl dir, ar y gogledd ac ar y deau, yn dir 
dewisol, ac yn dir o ryddid. Ac efe a ddywedodd, Diau na 
oddefa Duw i ni, y rhai a ddirmygir o herwydd ein bod wedi 
cymmocryd arnom enw Crist, gael ein sathru i lawr a'n dyfetha, 
hyd nes y tynwn hyny arnom, trwy ein troseddau ein hunain. 
Ac wedi i Moroni ddywedyd y geiriau hyn, efe a aeth allan yn 
mhlith ei bobl, gan chwifio y dernyn o'i wisg yn yr awyr, fel y 
gallai pawb weled yr ysgrifon a ysgrifenodd efe ar y dernyn, a 
gwaeddi â llef uchel, gan ddywedyd, Wele, pwy bynag a am- 
ddiffyno y teitl hwn ar y tir, bydded iddynt ddyfod allan yn 
nerth yr Arglwydd, ac ymgyfammodi y gwnant amddiffyn eu 
hiawnderau, a'u crefydd, fel y bendithio yr Arglwydd Dduw 
h t. 
“Abu ar ol i Moroni gyhoeddi y geiriau hyn, wele, y bobl a 
ddaethant gan gydredeg, a'u harfogaeth wedi ei gwrogysu o 
amgylch eu lwynau, gan rwygo eu dillad fel arwydd, neu gy- 
fammod, naadawent yr Arglwydd eu Duw ; neu, mewn goìr- 
iau ereill, os troseddent orchymynion Duw, neu syrthio i 
d, a chywilyddio cymmeryd arnynt enw Crist, y gwnai 
yr Arglwydd eu rhwygo hwynt megys y rhwygasant hwythau 
eu dillad. Yn awr, dyma y cyfammod a wnaethant; a hwy a 
fwriasant eu dillad wrth draed Moroni, gan ddywedyd, Yr 
ydym yn ymgyfammodi â'n Duw, y cawn ein dinystrio, megys 
ein brodyr yn y tir yn ogleddol, os bydd i ni syrthio i drosedd ; 
ïe, gall efe ein bwrw wrth draed ein gelynion, megys y bwrias- 
om ni ein dillad wrth dy draed di i'w mathru dan draed, os 
bydd i ni syrthio i drosedd, A Moroni a ddywedodd wrthynt, 
Wele, nyni ydym weddill o had Jacob: ïe, nyni ydym weddill 
o had Joseph, siaced yr hwn a rwygwyd gan ci frodyr, i lawer 
o ddarnau ; ïe, ac yn awr, wele, gadewch i ni gofio cadw gor- 
chymynion Duw, neu ein dillad ninnau a gant eu rhwygo gan 
ein brodyr, a ninnau ein bwrw yn ngharchar, neu ein gwerthu, 
neu ein lladd; ïe, gadewch i ni galw ein rhyddid, megys 
gweddill Joseph; ïe, gadewch i ni gofio geiriau Jacob, cyn ci 
farwolaeth ; canys, wele, efe a ganfyddodd fod rhan o weddill 
siaced Joseph wedi ei chadw, ac heb bydru. Ac efe a ddywed- 
odd, Mogys y mae'r gweddill hwn o ddillad fy neibion wedi ei 
gadw, felly hefyd y cedwir gweddill o had fy meibion trwy law 
Duw, ac y cymmerir hwynt ato ef ci hun, tra y caiff y gweddill 
o had Joseph eu dyfetha, megys gweddill ei ddilledyn. Yn 
awr, wele, rhydd hyn dristwch i'm henaid: er hyny, mae fy 
19 


eg LLYFR ALMA. 


enaid yn cael gorfoledd yn fy mab, o herwydd y rhan hono 6 
had a gymmerir at Dduw. Yn awr, wele, hyn oedd iaith Jacob. 
Ac yn awr, pwy a ŵyr nad gweddill had Joseph, y rhaiìs 
ddyfethir fel ei ddilledyn, yw y rhaî sydd wedi ymranu oddi- 
wrthym ni; ïe, a nyni a fyddant, os na aroswn yn ddisigl yn 
ffydd Crist. 

A bu ar ol í Moroni ddywedyd y geiríau hyn, iddo fyned 
allan, ac hefyd anfon allan trwy yr holl ranau o'r tir lle yr 
oedd ymrramiadau, a chasglu ynghyd yr holl bobl a chwem- 
nychent amddiffyn eu rhyddìd, i sefyll yn erbyn Amalickish, 
a'r rhai ag oedd wedi ymranu, y rhai a elwid Amalickiahaid. 

A bu pan welodd Amalickiah fod pobl Moroni yn fwy lliosog 
nâ'r Amalickiahaid,—a gweled hefyd fod ei bobl ef yn am- 
mheus ynghylch cyfiawnder yr achos a gymmerasant arnynt; 
o ganlyniad, gan ofni na ennillai ei bwnc, efe a gymmerodd y 
cyfryw o'i bobl a ewyllysient fyned, ac a gychwynodd i dir Nephi. 

Yn awr, tybiodd Moroni nad oedd yn fuddiol fod i'r Lamar- 
iaid gael dim nerth ychwanegol; am hyny, efe a feddyliodd am 
dori ymaith bobl Amalickiah, neu eu cymmeryd a'u dwyn 
ol, a gosod Amalickiah i farwolaeth ; ïe, canys efe a wyddai y 
cynhyrfai ef y Lamaniaid i ddigofaint yn eu herbyn hwynt, & 
achosi iddynt ddyfod i ryfel yn eu herbyn ; ac efe a wyddai y 
buasai Amalickiah yn gwneuthur hyn, fel y gallai gyrhaedd €i 
amcanion ; am hyny, tybiodd Moroni yn fuddiol iddo gymmer- 
yd eì fyddinoedd, y rhai oeddynt wedi ymgasglu ynghyd, 8c 
wedi ymarfogi, ac wedi ymgyfammodi i gadw yr heddwg6b. A 
bu iddo gymmeryd ei fyddin. a chychwyn i'r anialwch, ì dori 
ymaith gwrs Amalickiah yn yr anialwch. 

A bu iddo wneuthur yn ol ei ddymuniadau, a_ chychwyn i'r 
anialwch, a rhagflaenu byddinoedd Amalickiah.. A bui Amt 
lickiah ffoi gyda nifer fychan o'i wyr, a'r gweddill a rodd 
i fyny i ddwylaw Moroni, ac a ddygwyd yn ol i dir Zarahe 
Yn awr, gan fod Moroni yn ddyn ag oedd wedi ei benodi gan 
y prif farnwyr a chan Îais y bobl, yr oedd ganddo awdurdod i 
wneuthur yn ol ei ewyllys â byddinoedd y Nephiaid, i sefydlu 
ac ymarfer awdurdod drostynt. 

A. dygwyddodd, pwy bynag o'r Amalickiahaid na ymgyfam- 
modent i gynnorthwyo achos rhyddid, fel y gallent amddiffyn 
llywodraeth rydd, efe a achosodd iddynt gael eu gosod ì farwol- 
aeth; ac nid oedd ond ychydig a wadent y cyfammod o ryddid. 

A dygwyddodd hefyd, iddo achosi i'r teitÌ o ryddid gael ei 
godi ar ben pob tŵr ag oedd yn yr holl dir, yr hwn a feddiennid 
gan y Nephiaid ; ac felly y sefydlodd Moroni luman rhyddid 
yn mhlith y Nephiaid. A hwy a ddechreuasant gael heddwch 
drachefn yn y tir ; ac felly y cadwasant heddwch yn y tir, hyd 
yn agos i ddiwedd y bedwaredd flwyddyn ar bymthog o deyrn- 
asiad y barnwyr. Ac Helaman a'r archoffeiriaid a gadwasant 
drefn hefyd yn yr eglwys; ïe, am yspaid pedair blynedu, 

hwy a gawsant lawer o heddwch a llawenydd yn yr eglwys. 


LLYFR ALMA. 99ì 


Au ì lawer farw, gan sicr obeithio fod eu heneidiau wedi 
eu hachub gan yr Arglwydd Iesu Grist ; felly hwy a aethant 
allan o'r byd dan orfoleddu. Ac yr oedd rhai yn marw o 
dwymynon, ag oeddynt ar rai tymmorau o'r flwyddyn yn dra 
aml yn y tir; eithr nid cymmaint felly o dwymynon, o her- 
wydd rhinweddau rhagorol yr amryw lysiau a gwreiddiau, y 
rhai oedd Duw wedi barotôi, ì symud y clefydau i ba rai yr 
oedd dynion yn agored, gan natur yr hinsawdd. _ Eithr yr oedd 
llawer yn marw o henaint; ac mae y rhai a fuont feirw yn 
ffydd Crist, yn ddedwydd ynddo, fel y mae yn rhaid i ni fedd- 
wl. Yn awr,ni a ddychwelwn yn ein hanes, at Amalickiah, 
a'r rhai a ffoisant gydag ef i'r anialwch: canys, wele, yr oedd 
eíe wedi cymmeryd y rhai a aethant gydag ef, a myned i fyny 
i dir Nephi, i blith y bamaniaid, a chyffroi y Lamaniaid i 

igofaint yn erbyn pobl Nephi, yn gymmaint ag i frenin y 
Lamaniaid ddanfon cyhoeddiad trwy ei holl dir, yn mhlith ei 
holl bobl, am iddynt ymgasglu ynghyd drachefn, er myned i 
ryfel yn erbyn y Nephiaid, 

A dygwyddodd ar ol i'r cyhoeddiad fyned allan i'w plith 
hwynt, iddynt fod yn dra ofnog ; ie, hwy a ofnent anfoddloni y 
brenin, ac ofnent hefyd fyned i ryfel yn erbyn y Nephiaid, 
rhag iddynt golli eu bywydau. A bu na wnaent, neu na wnai 
y rhan fwyaf o honynt, ufyddhau i orchymynion y brenin. 

Ac yn awr, darfu i'r brenin ddiglloni, o herwydd eu han- 
ufydd-dod ; am hyny, efe a roddodd i Amalickiah lywyddiaeth 
y rhan hono o'i fyddin ag oedd yn ufydd i'w orchymynion, ac a 
archodd iddo ïyned allan a'u gorfodi ì gymmeryd arfau. Yn 
awr, wele, hyn oedd dymuniad Amalickiah: canys, gan ei fod 
yn ddyn cyfrwys i wneuthur drygioni, efe a gynllwyniodd yn 
ei galon i ddiorseddu brenin y Lamaniaid, Ac yn awr, yr 
oedd efe wedi cael llywyddiaeth y rhai hyny o'r Lamaniaid ag 
oeddynt yn ffafr y brenin ; ac efe a geisiodd ennill ffafr gan y 
rhai nad oeddynt yn ufydd; gan hyny, efe a aeth yn mlaen i'r 
lle a elwid Onidah, canys yno yr oedd yr holl Lamaniaid wedi 
ffoi; canys hwy a welsant y fyddin yn dyfod, a chan feddwl eu 
bod yn dyfod i'w dinystrio, hwy a ffoisant i Onidah, i'r arf-le. 
Ac yr oeddynt wedi penodi dyn i fod yn frenin a blaenor 
arnynt, ac wedi gwneyd penderfyniad diysgog yn eu meddyl- 
iau, na chymmerent eu darostwng i fyned yn erbyn y Nephiaid. 

A dygwyddodd eu bod wedi ymgasglu ynghyd ar ben y 
mynydd, yr hwn a elwid Antipas, mewn parvtoad i ryfel. Yn 
awr, nid bwriad Amalickiah oedd ymladd â hwynt, yn ol gor- 
chymyuion y brenin ; eithr, wele, ei fwriad ef oedd ennill ffafr 
byddinoedd y Lamaniaid, fol y gallai osod ei hun yn ben 
arnynt, a diorseddu y brenin, a chymmeryd meddiant o'r 
deyrnas. Ac wele, darfu iddo achosi ì'w fyddin godi eu pebyll 
yn y dyffryn ag oedd yn agos i fynydd Antipas. A bu pan 
aeth yn nos, iddo ddanfon dirgel genadwri i fynydd Antipas, Ê 
erfyn ar flaenor y rhai ag oeddynt ar y mynydd, enw yr hwn 


433 LLYFE ALH4, 


oedd Lehonti, í ddyfod i waered i odreu y mynydd, o herwydd 
ei fod ef yn chwennych ymddyddan ag ef. 

A bu pan dderbyniodd Lehonti y genadwri, na feiddiai fyned 
i waered i odreu y mynydd. A bu i Amalickiah ddanfon 
drachefn yr ail waith, i ddymuno arno ddyfed i waered. A ba 
i Lehonti ballu: ac efe a ddanfonodd drachefn y drydedd waith. 
A bu pan welodd Amalickiah nas gallai gael gan Lehonti i 
ddyfod i waered o'r mynydd, iddo ef fyned ì fyny i'r mynydd, 
yn agos i wersyll Lehonti; ac efe a ddanfonodd draehefn y 
bedwaredd waith, ei genadwri at Lehonti, i ddymuno arm 
ddyfod i waered, ac am iddo ddwyn ei warchedlu gydag ef. 

A dygwyddodd pan ddaeth Lehonti i waered gyda'i war 
chodlu at Amalickiah, ìi Amalickiah ddymuno arno ddyfol í 
waered â'i fyddin yn y nos, ac amgylchynu y gwyr hyny yn i 
gwersyll, dros ba rai y rhoddodd y brenin awdurdod ìddo ef, «c 
y traddodai yntau hwynt i ddwylaw Lehonti, os byddai iddod 
wneyd ef (Amalickiah) yn ail-flaenor ar yr holl fyddin. 

A bu i Lehonti ddyfod i waered â'i wyr, ac amgylchyns 
gwyr Amalickiah; felly yr oeddynt cyn deffroi ar doriad y 
dydd, wedi eu hamgylchynu gan fyddinoedd Lehonti. AW 
pan welsant eu bod wedi eu hamgylchynu, iddynt ymhil 4 
Amalickiah i'w goddef i ymuno â'u brodyr, fel na ddyfethìd 
hwynt. Yn awr, dyma y peth ag oedd Amalickiah yn ddymuno. 

A bu iddo ef roi ei wyr i fyny, yn groes ì orchymynion y 
brenin. Yn awr, hyn oedd y peth ag a ddymunai Amalickiab, 
fel y gallai gyflawni ei fwriadau i ddiorseddu y brenin. Ys 
awr, yr oedd yn arferiad yn mhlith y Lamaniaid, pan leddid 
eu prif flaenor, ì benodi yr ail flaener i fod ìddynt yn bí 
flaenor. 

A bui Amalickiah beri i un o'i weision roi gwenwyn yn 
raddol i Lehonti, fel y bu farw. Yn awr, wedi ìi Lehonti farw. 
y Lamaniaid a benodasant Amalickiah yn flaenor ac yn brif 
lywydd iddynt. A darfu i Amalickiah gychwyn â'i fyddinoedd 
(canys yr oedd wedi cael ei ddymuniadau) i dir Nephi, i ddinss 
Nephi, yr hon oedd. y brif ddinas. A'r brenin a ddaeth allan 
ì'w gyfarfod ef, gyda'i warchodlu ; canys meddyliai fod Ams- 
lickiah wedi cyflawni ei orchymynion, a bod Amalickiah wedí 
casglu ynghyd fyddin mor fawr, er myned yn erbyn y Neph- 
iaid i ryfel. Ond wele, fel yr oedd y brenin yn dyfod allan i'w 
gyfarfod ef, perodd Amalickiah i'w weision fyned i gyfarfod y 
brenin. A hwy a aethant ac a ymgrymasant gerbron y brenis. 
fel o barch iddo, o herwydd ei fawredd. A bu i'r brenin estyn 
allan ei law ì'w codi hwynt, fel yr oedd yn arferiad gydar 
Lamaniaid, fel arwydd o heddwch, yr hwn arferiad a gymmer 
asant oddiwrth y Nephiaid. A dygwyddodd pan oedd wedi 
cyfodi y cyntaf o'r llawr, wele, efe a drywanodd y brenin i'w 
galon; ac efe a syrthiodd i'r ddaear. Yn awr, gweision y 
brenin a ffoisant ; a gweision Amalickiah a godasant lef, gan 

ddywedyd, Wele, gweision y brenin a'i trywanasant ef i'w 


LLYFR ALMA. 293 


t y mae wedi syrthio, a hwythau wedi ffoi; wcle, 
& gwelwch. 
i Amalickiah orchymyn i'w fyddinoedd gychwyn yn 
eb edrych pa beth oedd wedi dygwydd ì'r brenin; ac wedi 
ldyfod i'r man, a chael y brenin yn gorwedd yn ei 
mdlickiah a ffygiodd fod yn ddigllawn, ac a ddywed- 
y bynag oedd yn caru y brenin, bydded iddo fyned ac 
weision, fel y lladder hwynt. 
i'r holl rai a garent y brenin, pan glywsant y geiriau 
ied ac ymlid ar ol gweision y brenin. Yn awr, pan 
rweision y brenin fyddin yn ou hymlid hwynt, hwy a 
nwyd drachefn, ac a ffoisant i'r anialwch, ac a ddaeth- 
odd i dir Zarahemla, ac a ymunasant â phobl Ammon; 
in a'u hymlidiodd hwynt, a ddychwelodd, ar ol eu 
iwynt yn ofer: ac felly Amalickiah, trwy ei ddichell, a 
1 galonau y bobl. 
iranoeth, iddo fyned i mewn i ddinas Nephi, â'i fyddin- 
moddiannu y ddinas Ac yn awr, dygwyddodd i'r 
ar ol iddi glywed fod y brenin wedi ei ladd : canys. yr 
malickiah wedi danfon cenadwri at y frenines, i'w hys- 
. y brenin wedi ei ladd gan ei weision ; ei fod ef wedi eu 
wynt â'i fyddin, eithr yn ofer, a'n bod hwy wedi dianc; 
Ff, pan dderbyniodd y frenines y genadwri hon, hi a 
xid at Amalickiah, ìi ddymuno arno arbed pobl y 
a hi a ddymunodd arno hefyd i ddyfod ìi mewn ati hì; 
lymunodd arno hefyd i ddwyn tystion gydag ef, i dyst- 
ymghvlch marwolaeth y brenin. 
i Amalickiah gymmeryd yr un gwas ag a laddodd y 
A'r holl rai ag oedd gydag ef, a myned i mewn at y 
i'r lle yr eisteddai; a hwy a dystiasant oll wrthi i'r 
ael cî ladd gan ci weision ei hun ; a hwy a ddywedas- 
d, Hwy a ffoisant; ai nid yw hyn yn tystiolaethu yn eu 
hwynt? A hwy a foddlonasant y frenines ynghylch 
eth y brenin. 
i Amalickiah geisio ffafr y frenines, a'i chymmeryd ato 
n wraig; ac felly, trwy ei ddichell, a thrwy gynnorth- 
xsion cyfrwys, efe a ennillodd y deyrnas ; ïe, cydna- 
Jl ef yn frenin trwy yr holl dir, yn mhlith holl bobl y 
ud, y rhai a gynnwysent y Lamaniaid, a'r Lemueliaid, 
aeliaid, a holl ymneillduwyr y Nephiaid, o deyrnasiad 
lawr hyd yr amser presennol. Yn awr, yr oedd yr 
luwyr hyn wedi cael yr un addysg a'r un hyfforddiad 
taid ; ïe, wedi ei haddysgu yn yr un wybodaeth am yr 
Ìd; er hyny, y mae yn syn i adrodd, heb fod yn hir ar 
mraniadau, hwy a aethant yn galetach, a mwy aned- 
x gwyllt, drygionus, a. chreulawn, nâ'r Lamaniaid; gan 
0 ìi mewn o draddodiadau y Lamaniaid, ac ymollwng i 
, & phob math o drythyllwch ; Ie, gan gwbl anghofìo yr 
dd eu Duw, 


294 LLYFR ALMA. 


Ac yn awr, dygwyddodd, mor fuan ag y cafodd Amalkk- 
iah y deyrnas, iddo ef ddechreu cyffroi calonau y Lamaniiâ 
yn erbyn pobl Nephi ; ïe, efe a benododd ddynion i lefaru wrth 
y Lamaniaid o'u tyrau, yn erbyn y Nephiaid; ac felly y cyn- 
hyrfodd efe eu caîonau yn erbyn y Nephiaid, mes tua diwedd y 
bedwaredd flwyddyn ar bymtheg o deyrnasiad y barnwyr, gan 
ei fod ef wedi cyffawni ei fwriadau can belled; ïe, wedi csel 
ei wneuthur yn fronin ar y Lamaniaid, efe a geisiodd hefyd 
deyrnasu dros yr holl dir; Ie, a'r holÌ bobl ag oedd yn y WrT 
Nephiaid yn gystal â'r Lamanïaid ; am hyny, yr oedd efb wedi 
cyflawni eî fwriad, canys yr oedd wedr caledu calonau y Le- 
maniaid, a dallu eu meddyliau, a'u cyffroi hwynt r ddigofaint, 
yn gymmaint ag iddo gasglu ynghyd Ìu mawr, er myned i ryfel 
yn erbyn y Nephiaìd. Canys yr oedd efe yn benderfynel, o 
herwydd llìosogrwydd rhifedi ei bebl, ì orchfygu y Nephiaid, 
a'u dwyn i gaethiwed ; ac felly efe a benodedd ben-cadbeniaid 
o'r Zoramiaid, gan mai hwy oedd fwyaf hysbys o- gryfiwr y 
Nephiaid, a'u hymgyrch-fanau, a'r rhanau gwanaf o'u dins 
oedd; am hyny, efe a'u penodedd hwynt i fod yn ben-cadben- 
iaid ar ei fyddinoedd. 

A bu iddynt gymmeryd eu gwersyll, a symud yn miwn 
tua thir Zarahemla, yn yr anialwch. Yn awr, dygwyddodd trs 
y bu Amalîìckiah felly yn ennill gallu trwy ddichell a thwyll, te 
Moronì, ar y llaw arall, yn parotoi meddyliau y bobl ì fod yn 
ffyddlawn i'r Arglwydd eu Duw ; ïe, bu yn cyfnerthu byddin- 
oedd y Nephiaid, ac yn cyfodi amgaerau byehain, neu 
fanau ; gan daflu ì fyny gloddiau o brìdd o amgylch, ì amgau 
ei fyddinoedd, ac hefyd yn adeiladu muriau ceryg i'w hamgylch- 
ynu hwynt, o amgylch ogylch eu dinasoedd, a cyffiniau em 
tiroedd; ïe, yn gwbl o amgyÌch ogylch y tir: ac yn eu ham- 
gaerau gwanaf y gosododd efe y nifer fwyaf o wyr ; ac felly 
yr amgaerodd ac y cadarnhaodd efe y tir yr hwn a feddiannid 
gan y Nephiaid. Ac felly yr oedd yn parotoi ì amddiffyn es 
rhyddid, eu tiroedd, eu gwragedd, a'u plant, a'u heddwch, ac 
fel y gallent fyw i'r Arglwydd eu Duw, ac fel y gallent am- 
ddiffyn yr hyn a elwid gan eu gelynion yn achos y €ristionog- 
ion. Ac yr oedd Moronî yn ddyn cryf a galluog ; yr oedd yn 
ddyn o berffaith ddealltwriaeth; îe, yn ddyn nad eedd yn 
ymhyfrydu mewn tywallt gwaed; dyn ag oedd a'í enaìd yn 
gorfoleddu yn rhyddid ei wlad, ac yn rhyddhad eì frodyr oddi- 
wrth gaethiwed a chaethwasanaeth ; ïe, dyr ag oedd â'i galon 
yn llawn diolchgarwch i'w Dduw, am yr aml freintìaw a ben- 
dithion a gyfranodd i'w bobl; dyn ag a lafuriodd yn fawr er 
llwyddiant a diogelwch ei bebl; ïe, a dyn oedd ag a fu yn gadarn 
yn ffydd Crist, ac a dyngodd lwi amddiffyn eì bobl, ei ìawn- 
derau, a'i wlad, a'i grefydd, hyd at golli eì waed. Yn awr, dysgid 

y Nephiaid i amddiffyn eu hunain yn erbyn eu gelynion, hyd at 
dywallt gwacd, os byddai anghenrheidrwydd; ïe, a dysgid 
hwynt hefyd ì beidio byth rhoi tramgwydd ; ïe, i beidio byth 


LLYFR ALMA. 295 


leddyf, oddieithr yn erbyn gelyn, oddieithr er diogelu 
lau: ac hyn oedd eu ffydd, mai wrth wneuthur felly, 
u Duw hwynt yn y tir ; neu mewn geiriau ereill, os 
7m ffyddlawn i gadw gorchymynion Duw, y gwnai efe 
lo hwynt yn y tir ; ïe, eu rhybyddio i ffoi, neu ym- 
ryfel, yn ol eu perygl; ac hefyd, yr hysbysai Duw 
bale yr elent i amddiffyn eu hunain yn erbyn eu gel- 
; thrwy wneuthur felly, y gwaredai yr Arglwydd 
& hyn oedd ffydd Moroni; ac yr oedd ei galon yn 
ldu ynddi; nid mewn tywallt gwaed, eithr mewn 
ir daioni, mewn diogelu ei bobl; ïe, mewn cadw 
mion Duw; ïe, a gwrthwynebu anwiredd. Iê, yn wir, 
weddaf i chwi, pe bnasai pob dyn wedi bod, ac yn bod, 
Ml byth, yn gyffelyb i Moroni, wcle, buasai nerth- 
rn wedi eu hysgwyd yn dragywydd; ïe, ni chawsai 
awdurdod ar galonau plant dynion, Wele, yr 
yn ddyn cyffelyb ìi Ammon, mab Mosiah, ïe, ac 
od meibion ereill Mosiah; ìe, ac hefyd Alma a'i 
anys yr oeddynt oll yn wyr Duw. Yn awr, wele, nid 
aman a'i frodyr yn llai gwasanaethgar i'r bobl, nag 
roni; canys hwy a bregethasant air Dnw, ac a fed- 
; er edifeirwch bob dyn a wrandawai ar eu geiriau. 
yr aethant allan, a'r bobl a ymostyngasant..o herwydd 
L nes y cawsant ffafr gan yr Arglwydd; ac felly yr 
m rhydd oddiwrth ryfeloedd ac amrafaelion yn mhlith 
1; ìe, sef am yspaid pedair blynedd, Eithr megys y 
tua diwedd y bedwaredd flwyddyn ar bymtheg; îe, 
dwch yn mhlith eu hunain, hwy a orfodwyd yn an- 
ur ìi ymladd â'u brodyr, y Lamaniaid; ïe, ac yn fyr, ni 
. eu rhyfeloedd â'r Lamaniaid, am yspaid llawer o 
1, er eu mawr anewyllysgarwch. Yn awr, yr oedd yn 
lynt i gymmeryd arfau yn erbyn y Lamaniaid, o her- 
I oeddynt yn ymhyfrydu mewn tywallt gwaed ; ïe, ac 
edd y cyfan; yr oedd yn flin ganddynt i fod yn fodd- 
yfon cynnifer o'u brodyr allan o'r byd hwn i fyd tragy- 
yn anmharodi gyfarfod â'u Dnw; er hyny, ni allent 
i eu bywydau i lawr, fel y byddai i'w gwragedd a'u 
»N eu cigyddio trwy greulondeb barbaraidd y rhai a 
Xlyr iddynt anwaith, ïe, ac wedi ymneillduo o'u heg- 
wedi eu gadael hwynt, âc wedi myned i'w dinystrio 
wy ymuno â'r Lamaniaid; ie, nis gallent oddef i'w 
rfoleddu dros wael y Nephiaid, cyhyd ag y buasai 
yn cadw gorchymynion Duw, canys addewid yr Ar- 
edd, os cadwent ei orchymynion, y llwyddent yn y tir, 
awr, dygwyddodd yn yr unfed mis ar ddeg o'r bed- 
wyddyn ar bymtheg, i fyddinoedd y Lamaniaid gael 
1 yn neshau tua thir Ammonihah. Ac wele, yr oedd 
wedi ei hail-adeiladu, a Moroni wedi lleoli byddin ay 
y ddinas, ac yr oeddynt wedi taflu pridd i fyny o am- 


256 LLYFR ATLMA,. 


gylch ogylch, i'w hamddiffyn hwynt rhag saethau a cheryg y 
Lamaniaid; canys, wele, ymladdent â cheryg, ac â 
Wele, mi a ddywedais fod dinas Ammonihah wedi ei hail-adeil- 
adu. Yr wyf yn dywedyd wrthych, ïe, ei bod mewn rhan wedi êi 
hail-adeiladu; ac o herwydd fod y Lamaniaid wedi ei dinystrìo 
unwaith oblegid anwiredd y bobl, tybient y gallai ddyfod draeh- 
efn yn ysglyfaeth rwydd iddynt. Eithr, wele, mor fawr oedd 
eu siomedigaeth; canys, wele, yr oedd y Nephiaìd wedi cloddio 
i fyny glawdd mawr pridd oddiamgylch iddynt, yr hwn eedd 
mor uchel fel nas gallai y Lamaniaid daflu eu ceryg a'u saethau 
atynt, fel ag i gymmeryd effaith, ac nis gallent ddyfod arnynt 
ychwaith, oddieithr trwy eu mynedfa. Yn awr, ar yr am«r 
hwn, yr oedd pen-cadbeniaid y Lamaniaid yn rhyfeddu yn 
fawr, o herwydd doethineb y Nephiaid yn parotoi eu lleoedd o 
ddiogelwch. Yn awr, meddyliai blaenoriaid y Lamaniaid, o 
herwydd lliosogrwydd eu rhifedi; îe, meddylient y caent y 
fraint o ddyfod arnynt megys y daethant o'r blaen; ïe, ac yr 
oeddynt hefyd wedi parotoi eu hunain â tharianau, ac â dwy- 
fronegau; ac yr oeddynt hefyd wedi parotoi eu hunain â dillad 
o grwyn; ïe, â dillad trwchus iawn, er cuddio eu. noethni. A 
chan eu bod wedi ymbarotoi felly, meddylient y gorthrechent 
yn rhwydd ac y darostyngent eu brodyr dan iau caethiwed, neu 
eu lladd a'w cigyddio yn ol eu hewyllys. Eithr, wele, er et 
dirfawr syndod, yr-oeddynt hwy wedi parotoi ar eu cyfer, mewn 
modd na fu erioed yn hysbys yn mhlith plant Lehk.. Yn awr, 
yr oeddynt hwy yn barod at y Lamaniaid, ì ryfela, yn ol cyfar- 
wyddiadau Moroni, A dygwyddodd fod y Lamantmaid, neu yr 
Amalickiahaid, yn rhyfeddu yn fawr oblegid eu dull o barotoi í 
ryfel. Yn awr, pe buasai y brenin Amalickiah wedi dyfod i 
waered o dir Nephi, o flaen ei fyddin, dichon yr achosaì i'r Lam- 
aniaid ymosod ar y Nephiaid yn ninas Ammonihah; canys, 
wele, nìd oedd ef yn prisio dim am waed eì bob. Ond, wele, ni 
ddaeth Amalickïah ì waered ei hun, i ryfeb. Ac wele, ni feidd- 
iai ei ben-cadbeniaid ef ymosod ar y Nephiaid yn ninas Am- 
monihah, canys yr oedd Moroni wedi cyfnewid trefn pethau yn 
mhlith y Nephiaid, yn gymmaint ag i'r Lamaniaìd gael eu sìomi 
o berthynas i'w lleoedd o ddiogelwch, ac nis gallent ddyfod ar- 
nynt; am hyny, hwy a giliasant i'r anialwch, ac a gymmerasant 
eu gwersyll, ac a gychwynasant tua thir Noah, gan dybied mai 
hwnw oedd y lle goreu nesaf iddynt ddyfod yn erbyn y Neph- 
ìaid; canys ni wyddent fod Moroni wedi amgaeru, neu wedi 
adeiladu amddiffynfeydd o ddiogelwch i bob dinas yn yr holl 
dir o amgylch ogylch ; am hyny, hwy a gychwynasant yn mlaen 
i dir Noah, gyda phenderfyniaid diysgog; ïe, eu pen-cadbenisid 
a ddaethant yn mlaen, ac a wnaethant lw y dinystrient bobl y 
ddinas hono. Eithr wcle, er eu syndod, yr oedd dinas Noah, yr 
hon a fu o'r blaen, yn le egwan, wedi dyfod yn awr, trwy offer- 
yngarwch Moroni, yn gadarn ; ïe, yn rhagori ar gadernid dinas 
Ammonihah, Ac yn awr, wele, yr oedd hyn yn ddoethineb yn 


LLYFR ALMA. 297 


Moroniì: canys efo a feddyliodd y cawsent eu dychrynu wrth 
ddinas Ammonihah; a chan mai dinas Noah hyd yma oedd 
wedi bod y rhan wanaf o'r tir, hwy a gychwynent yno i ryfel ; 
ac felly y bu, yn ol ei ddymuniadau. Ac wcle, Moroni a ben- 
ododd Lehi i fod yn ben-cadbon ar y gwyr yn y ddinas hono ; 
a'r Lehì hwnw ocdd ag a fu yn ymladd â'r Lamaniaid yn y 
dyffryn, ar y tu dwyrciniol i anfon Sidon. 

Ac yn awr, wele, dygwyddodd, pan gafodd y Lamaniaid fod 
Lehi yn llywodraethu y ddinas, iddynt gacl cu siomi drachefn, 
canys yr ooddynt n ofni Lohi yn fawr; er hyny, yr oedd ou 

n-cadboniai wodi tyngu llw, i ymosod ar y ddinas; am hyny, 

wy a ddygasant ì fyny eu byddinoedd. Yn awr, wclo, nis 
gellai y Lamaniaid fyned i'w hamddiffynfeydd o ddiogelwch, 
trwy un ffordd arall ond trwy y fynedfa, o herwydd uchder y 
clawdd ag oedd wedi ei daflu i fyny, a dyfnder y ffos ag oedd 
wodi ei chloddio oddiamgylch, oddieithr trwy y fynedfa... Ac 
felly yr oedd y Nophiaid yn barodi ddyfetha pawb a gynnyg- 
ient ddringo er myned ì mewn i'r amddiffynfa unrhyw ffordd 
arall, trwy daflu ceryg a saethau atynt. Felly yr oeddynt wedi 
barotoi, îe, llu o'u gwyr cadarnaf, â'u cleddyfau, a'u ffyn-tafl, 
ì daraw i lawr bawb a gynnygient ddyfod i'w lle o ddiogelwch, 
trwy y fynedfa; ac felly yr ooddynt wedi parotoi i amddiffyn 
eu hunain rhag y Lamaniaid. A bu i gadbeniaid y Lamaniaid 
ddwyn i fyny eu byddinoedd o flaen y fynedfa, a dechreu ym- 
ladd â'r Nephiaid, er mynod i'w lle o ddiogelwch; cithr, wele, 
d hwynt yn ol o bryd i bryd, hyd nes iddynt gael eu lladd 
â lladdfa fawr. Yn awr, pan gawsant allan nad allent orthrechu 
y Nephiaid wrth y fynedfa, hwy a ddechreuasant dynu i lawr 
eu cloddiau pridd, fel y gallont gael mynedfa at eu byddinoedd, 
fel y caent yr un chwarae teg i ymladd; eithr wole, yn y cyn- 
nygion hyn, hwy a ysgubwyd ymaith gan M. ceryg a'r saethau 
a doflid atynt; ac yn lleilanwi fyny eu ffosydd trwy dynu i 
lawr eu cloddiau pridd, llenwid hwynt i raddau gan eu meirw 
a'u cyrff clwyfedig hwy. Felly yr oedd gan y Nephiaid bob gallu 
ar eu gelynion; ac felly y cynnygiodd y Lamaniaid i ddinystrio y 
N hiaid, nos i'w holl ben-cadbeniaid gael eu lladd; ïe, a chaf- 
odd mwy nâ mil o'r Lamanìaid eu lladd; tra &r y llaw arall, nad 
oedd un enaid o'r Nephiaid wedi eiladd. Yr oedd oddeutu deg a 
deugain wodi ou clwyfo, y rhai a fuont yn agored i saethau y La- 
maniaid trwy y fynodfa, eithr yr oeddynt yn cael eu cadw gan eu 
tarianau, a'u dwyfronogau, a'u helmau, hyd nes mai ar eu coesau 
yr oedd ou clwyfau, llawer o ba rai oeddynt yn ddolurus iawn. 

A bu, pan wclodd y Lamaniaid fod eu pen-gadbeniaid oll 
wedi eu lladd, hwy a ffoisant ì'r anialwch. A bu iddynt ddych- 
welyd i dir Nephi,i hysbysu eu brenin, Amalickiah, yr hwn 
oedd yn N ephiad o enedigaeth, am eu mawr golled. A dyg- 
wyddodd iddo ef fod yn dra digllawn wrth ei bobl, oblegid nad 
oodd wedi cacl cì ddymuniad ar y Nephiaid—nad oedd wedi eu 
darostwng hwynt dan iau caethiwed; ïo, yr oedd yn dru dig- 


298 LLYFR ALMA. 


llawn, ac efe a felldithiodd Dduw, a Moroni hefyd, ac a dyngodd 
lw yr yfai ei waed ef; ahyn o herwydd i Moroni gadw gor- 
chymynion Duw, trwy barotoi er diogelwch ei bobl. A bu, ar 
y llaw arall, i bobl Nephi ddiolch i'r Arglwydd eu Duw, o her- 
wydd ei allu digyffelyb yn eu gwaredu hwynt o ddwylaw eu 
gelynion. Ac felly y terfynodd y bedwaredd flwyddyn ar bym- 
theg o deyrnasiad y barnwyr ar bobl Nephi : ïe, ac yr oedd 
heddwch gwastadol yn eu plith, a llwyddiant mawr iawn 
yn yr eglwys, o herwydd yr ystyriaeth a'r dyfalwch a roddas- 
ant i air Duw, yrhwn a draethwyd iddynt gan Helaman,a 
Shiblon, a Corianton, ac Ammon, a'i frodyr, &c.: ïe, a chan yr 
holl rai a ordeiniwyd trwy urdd santaidd Duw, gan fod wedi eu 
bedydd io ì edifeirwch, a'u danfon allani bregethu yn mhlith y 
obl, &c. 


PENNOD XXII. 


Ac yn awr, dygwyddodd na ymattaliodd Moroni i wneuthur 
parotoìadau rhyfel, neu i amddiffyn ei bobl rhag y Lamaniaid; 
canys efe a berodd i'w fyddinoedd, yn nechreu yr ugeinfed 
flwyddyn o deyrnasiad y barnwyr, ddechreu cloddio i fyny 
gruglwythi o bridd oddiamgylch yr holl ddinasoedd, trwy yr 
holl dir a feddiennid gan y Nephiaid; ac ar ben y cloddiau 
pridd hyn, efo a achosodd fod coed ; ïe, fod gwaith coed 
cael ei adeiladu hyd at uwchder dyn, oddiamgylch y dinasoedd. 
Ac efe a achosodd fod ar y gwaith coed hyny adeilwaith o 
bigau yn cael ei adeiladu ar y coed, o amgylch ogylch; ac yr 
oeddynt yn gryfion ac uchel; ao efea achosodd i dyrau gael eu 
codi a fuasent yn edrych dros yr adeilwaith o bigau ; ac efe a 
achosodd i leoedd o ddiogelwch gael eu hadeiladu ar y tyrau 
hyny, fel na allai ceryg a saethau y Lamaniaid eu niweidio 
hwynt. Ac yr oeddynt wedi parotoi, fel y gallent daflu ceryg 
oddiar eu penau, yn ol eu hewyllys a'u gallu, a lladd yr hwn & 
gynnygiai ddyfod yn agoe i furiau y ddinas. Felly y parotôdd 
Moroni amddiffynfeydd erbyn dyfodiad eu gelynion, oddiam- 
gylch pob dinas yn yr holl wlad. 

A bu i Moroni aehosi i'w fyddinoedd fyned allan i'r anialwch 
dwyreiniol; ïe, a hwy a aethant allan, ac a yrasant yr holl 
Lamaniaid ag oedd yn yr anialwch dwyreiniol i'w tiroedd eu 
hunain, y rhai oeddynt yn ddeheuol i dir Zarahemla ; ac yr 
oedd tir Nephi yn ymestyn mewn llinell uniawn o'r mor dwy- 
reiniol i'r un gorllewinol. A bu ar oli Moroni yru yr holl 
Lamaniaid allan o'r anialwch dwyreiniol, yr hwn oedd yn 
egleddol i'w tiroedd etifeddiaethol eu hunain, iddo achosi i'r 
trigolion ag oedd yn nhir Zarahemla, ac yn y wlad oddiam- 
gylch, fyned i'r anialwch dwyreiniol, hyd at y cyffiniau, wrth 
Aìn y mor, a meddiannu y tir. Ac hefyd efe a osododd fyddin- 


LLYFR ALMA. 299 


oedd ar y deau, ar gyffiniau eu hetifeddiaethu hwy, ac a achos- 
odd gyfodi amddiffynfeydd, fel y gallent ddiogelu eu byddin- 
oedd a'u pobl allan o ddwylaw eu gelynion. Ac felly y torodd 
efe ymaith holl gadernid y Lamaniaid, yn yr anialwch dwy- 
reiniol ; ïe, ac hefyd ar y gorllewin, gan gadarnhau y ffin 
rhwng y Nephiaid a'r Lamaniaid, rhwng tir Zarahemla a_ thir 
N6ephi; o'r mor gorllewinol, gan redeg wrth ben afon Sidon; 
gan fod y Nephiaid yn meddiannu yr holl dir yn ogleddol ; îe, 
sef yr holl dir ag oedd yn ogleddol o dir Llawnder, yn ol eu 
hewyllys. Felly, Moroni, ynghyd â'i fyddinoedd, y rhai a 
gynnyddent yn feunyddiol, o herwydd y sicrwydd o amgeledd 
a ddygai ei weithredoedd iddynt; o ganlyniad, hwy a geisias- 
ant dori ymaith nerth a gallu y Lamaniaid, oddiar diroedd eu 
hetifeddiaethau, fel na chaffent ddim gallu ar diroedd eu 
hetifeddiaeth. 

A bu i'r Nephiaid ddechreu sylfaen dinas; a galwasant enw 
y ddinas yn Moroni; ac yr oedd wrth y môr dwyreiniol ; ac yr 
oedd ar y deau wrth ffin etifeddiaethan y Lamaniaid. Ac hef- 
yd hwy a ddechreuasant sylfaen dinas rhwng dinss Moroni a 
dinas Aaron, gan gyssylltu cyffiniau Aaron a Moroni; a galw- 
asant enw y ddinas neu y tir yn Nephihah.. A hwy a ddech- 
reuasant hefyd, yn yr un flwyddyn, i adeiladu llawer o ddinas- 
oedd ar y gogledd ; un mewn modd neillduol, yr hon a alwas- 
ant Lehì, yr hon oedd yn y gogledd, wrth gyffiniau glân y môr. 
Ac felly y terfynodd yr ugeinfed flwyddyn. Ac yn yr am- 
gylchiadau llwyddiannus hyn oedd pobl Nephi yn nechreu yr 
unfed flwyddyn ar hugain o deyrnasiad y barnwyr ar bobl 
Nephi. A hwy alwyddiasant yn fawr, ac a ddaethant yn dra 
chyfoethog ; iê, a hwy a. amlhasant, ac a ddaethant yn gryfion 
yn y tir. . Ac felly gwelwn mor drugarog a chyfiawn ydynt 
holl ymdriniaethau yr Arglwydd, er cyflawnici holl eiriau i 
blant dynion: iê, gallwn weled fod ei eiriau yn cael eu gwirio, 
hyd y nod yr amser hwn, y rhai a lefarodd wrth Lehi, gan ddy- 
wedyd, Gwyn dy fyd di a'th blant; a hwy a fendithir, yn gym- 
maint ag y cadwant fy nghorchymynion; hwy a lwyddant yn y 
tir. Eithr cofiwch yn gymmaint ag na chadwant fy nghor- 
chymynion, hwy a dorir ymaith o bresennoldeb* yr Arglwydd. 
Ac yr ydym yn gweled fod yr addewidion hyn wedi eu gwirio i 
bobl Nephi; canys eu hamrafaelion a'u hamrysonau, iê, eu llof- 
ruddiaethau, a'u hyspeiliadau, eu heilun-addoliaeth, eu putein- 
dra, a'u ffìeidd-dra, y rhai a fu yn eu plith eu hunain, a ddyg- 
odd arnynt eu rhyfeloedd a'u dinystriadau. A'r rhai a fuont 
yn ffyddlawn i gadw gorchymynion yr Arglwydd, a. waredwyd 
bob amser, tra yr oedd miloedd o'u brodyr drygionus yn cael eu 
trosglwyddo i gaethiwed, neu i drengu trwy y cleddyf, neu 
fethu mewn anghrediniaeth, a chymmysgu â'r Lamaniaid. 
Eithr, wele, ni fu amser dedwyddolach erioed yn mysg pobl 
Nephi, er dyddiau Nephi, nag yn nyddiau Moroni; iê, sef yr 
emser hwn, yn yr unfed flwyddyn ar hugain o deyrnaaiad y 


300 LLYFR ALMA. 


barnwyr. A bu i'r ddwyfed flwyddyn ar hugain o deyrnasiad 
y barnwyr derfynu hefyd mewn heddwch; iê, a'r drydedd 
flwyddyn ar hugain hefyd. 

A bu yn nechreu y bedwaredd flwyddyn ar hugaìn o deyrn- 
asiad y barnwyr, y buasai hefyd heddwch yn mhlith pobl 
Nephi, oni bai amrafael a gymmerodd le yn eu plith ynghyìch 
tir Lehi, a thir Morianton, y rhai a gydient ar gyffiniau Lehi; 
yr oedd y ddau ar y cyffiniau wrth lân y môr. Canys, wele, yr 
oedd y bobl a feddiannent dir Morianton yn hawlio rhan o dir 
Lehi; am hyny, dechreuodd fod amrafael poeth rhyngddynt, 
yn gymmaint ag i bobl Morianton gymmeryd i fyny arfau yn 
erbyn eu brodyr, ac yr oeddynt yn benderfynol i'w lladd trwy y 
cleddyf. Eithr wele, y bobl a feddiannent dir Lehi, a ffoisant i 
wersyll Moroni, ac a apeliasant ato ef am gynnorthwy ; canys 
wele, nid hwy oedd ar gam. 

A dygwyddodd, ar ol ìi bobl Morianton, y rhai a arweinid gan 
ddyn o'r enw Morianton, gael allan fod pobl Lehi wedi ffoi i 
wersyll Moroni, iddynt ofni yn fawr rhag i fyddin Moroni 
ddyfod arnynt, a'u dyfetha; am hyny, Morianton a osododd yn 
eu calonau i ffoi i'r wlad ag oedd yn ogleddol, yr hon oedd wedi 
ei gorchuddio â chyrff mawrion o ddwfr, a chymmeryd medd- 
iant o'r tir yn ogleddol. Ac wele, buasent wedi cario y cynllun 
hwn i weithrediad (yr hyn a fuasai yn achos i alaru), eithr, 
wele, Morianton, gan fod yn ddyn tra nwydwyllt, oedd yn 
ddigllawn wrth un o'i forwynion, ac efe a ymosododd arni, ac 
a'i curodd yn fawr. A buiddi ffoi, a dyfod drosodd i wersyll 
Moroni, a mynegi wrth Moroni bob peth ynghylch y mater ; ac 
hefyd ynghylch eu bwriad i ffoì i'r wlad orllewinol. Yn awr, 
wele, y bobl ag oeddynt yn nhir Llawnder, neu yn hytrach 
Moroni, a ofnent y gwrandawent hwy ar eiriau Morianton, ac 
ymuno â'i bobl, ac felly efe a gai feddiant o'r rhanau hyny o'r 
tir ag a osodai sail i ganlyniadau pwysig yn mhlith pobl Nephi; 
ïe, canlyniadau a arweinient ìi ddadymchweliad eu rhyddid ; am 
hyny, Moroni a ddanfonodd fyddin, gyda'u gwersyll hwy, i rag- 
flaenu pobl Morianton, ac attal eu ffoedigaeth i'r wlad ogleddol. 
A bu na ragflaenasant hwynt, hyd nes y daethant i gyffiniau 
tir Anghyfannêdd-dra ; ac yno y rhagflaenasant hwynt, wrth y 
fynedfa gul a arweiniai wrth y môr i'r tir gorllewinol ; ïe, wrth 
y mor, ar y gorllewin, ac ar y dwyrain. 

A bu i'r fyddin a ddanfonwyd gan Moroni, yr hon a ar- 
weinid gan ddyn o'r enw Teancum, gyfarfod pobl Mor$anton; 
ac mor ystyfnig oedd pobl Morìanton (gan fod wedi eu cynhyrfu 
ean ei ddrygioni a'i eiriau gwenieithgar ef), fel y dechreuodd 
brwydr rhyngddynt, yn yr hon Teancum a laddodd Morianton, 
ac a orchfygodd ei fyddin, ac a'u cymmerodd yn garcharorion, 
ac a ddychwelodd i wersyll Moroni. Ac felly y terfynodd y 
bedwaredd flwyddyn ar hugain o deyrnasiad y barnwyr r 
bobl Nephi. Ac felly y dygwyd pobl Morianton yn ol. Ar ol 

iddynt ymgyfammodi ì gadw yr heddwch, hwy a adferwyd i 


LLYFR ALMA, 301 


dir Morianton, a chymmerodd undeb le rhyngddynt â phobl 
Lehi ; ac adferwyd hwynt hefyd i'w tiroedd. 

A dygwyddodd, yn yr un flwyddyn ag yr adferwyd heddwch 
ì bobl Nephi, i Nephihah, yr ail brif-farnwr, farw, wedi llanw yr 
orsedd farnol gyda pherffaith uniondeb gerbron Duw ; er hyny, 
efe a wrthododd gan Alma gymmeryd meddiant o'r cof-lyfrau 
hyny a'r pethau hyny a ystyrid gan Almaa'i dadau yn dra 
chyssegredig: am hyny, yr oedd Alma wedi eu rhoddi i'w fab 
Helaman. 

Wele, dygwyddodd i fab Nephihah gael ei benodi i lanw yr 
orsedd farnol, yn llc eî dad ; ie, penodwyd ef yn brif farnwr a 
llywodraethwr ar y bobl, gyda llw, ac ordinhad gyssegredig, i 
farnu yn gyfiawn, a chadw yr heddwch, a rhyddid y bobl, a 
chaniatâu iddynt cu breintiau cyssegredig i addoli yr Arglwydd 
eu Duw ; ïe, i gynnal a chadw achos Duw trwy ei holl ddydd- 
iau, a dwyn y drygionus i farn, yn ol eu trosedd. Yn awr, 
wele, eì enw oedd Pahoran. A Pahoran a lanwodd orsedd ei 
dad, ac a ddechreuodd ei deyrnasiad ar bobl Nephi, yn niwedd 
y bedwaredd flwyddyn ar hugain. 


PENNOD XXI. 


Ac yn awr, dygwyddodd yn nechreu y bummed flwyddyn ar 
hugain o deyrnasiad y barnwyr ar bobl Nephi, fod heddwch 
wedi ei sefydlu rhwng pobl Nephi a phobl Morianton, ynghylch 
eu tiroedd, a bod y bummed flwyddyn ar hugain yn cael ei 
dechreu mewn heddwch; er hyny, ni chadwasant heddwch holl- 
ol yn hir yn y tir, canys dechreuodd fod amrafael yn mhlith y 
bobl ynghylch y prif-farnwr, Pahoran; canys wele, yr oedd 
rhan o'r bobl yn chwennych cyfnewid ychydig o bynciau neill- 
duol yn y gyfraith. Ond, wele, ni wnai Pahoran eu cyfnewid, 
ac ni oddefai i'r gyfraith gaelei chyfnewid; am hyny, ni wran- 
dawodd efc ar y rhai a ddanfonent i mewn cu llais gyda'u deis- 
ebau, ynghylch cyfnewid y gyfraith; am hyny, yr oedd y rhai 
a chwennychent gyfnewid y gyfraith yn ddigllawn wrtho, ac 
yn dymuno na chai efe mwyach fod yn brif-farnwr ar y tir; 
gan hyny, cyfododd dadl boeth ynghylch y mater, eithr nid 
hyd at dywallt gwaed. | 

A bu i'r rhai a chwennychent ddiorseddu Pahoran o'r orsedd 
farnol, gael eu galw yn freninwyr, canys chwennychent gyf- 
newid y gyfraith yn y fath fodd ag i ddadymchwelyd y llywod- 
raeth rydd, ac i sefydlu brenin ar y tir. A'r rhai a chwennych- 
ent i Pahoran aros yn brif-farnwr ar y tir, a gymmerent arnynt 
yr enw o ryddid-wyr; ac felly yr oedd yr ymraniad yn eu 
mysg: canys yr oedd y rhyddid-wyr wcdi tyngu neu gyfam- 
modi i amddiffyn eu hiawnderau, ynghyd â breintiau eu crefydd, 
trwy lywodraeth rydd. 


402 LLYFR ALMA, 


A bu i'r pwnc hwn o amrafael gael ei benderfynu, gan lais ŷ 
bobl. A bu ilais y bobl ddyfod o blaid y rhyddid-wyr, a chafodd 
Pahoran gadw yr orsedd farnol, yr hyn a achosodd lawenydd 
mawr yn mhlith brodyr Pahoran, ac hefyd llawer o bobl rhydd- 
ìd ; y rhai hefyd a osodasant y breninwyr i ddystawrwydd, fel 
na feiddient wrthwynebu, eithr bod yn rhwym i amddiffyn 
achos rhyddid. Yn awr, yr oedd y rhai ag oeddynt o blaid bren- 
inoedd, o waedoliaeth uchel ; a hwy a_geisient fod yn frenin- 
oedd ; a chynnorthwyid hwynt gan y rhai a geisient allu ac 
awdurdod dros y bobl. Eithr wele, yr oedd hwn yn amser per- 
yglus i'r fath amrafaelion fod yn mhlith pobl Nephi : canys, 
wele, yr oedd Amalickiah drachefn wedi cyffroi calonau pobl y 
Lamaniaid yn erbyn pobl y Nephiaid, ac yr oedd yn casglu 

. milwyr ynghyd, o bob rhan o'r wlad, ac yn eu harfogi, a'u par- 
otoi i ryfel, gyda phob diwydrwydd ; canys yr oedd wedi tyngu 
i yfed gwaed Moroni. Eithr wele, cawn weled fod yr addewid 
a wnaeth yn fyrbwyll; er hyny, efe a barotôdd ei hun a'i fydd- 
ìnoedd, er dyfod i ryfel yn erbyn y Nephiaid. Yn awr, nid 
oedd eì fyddinoedd mor fawrion ag y buont o'r blaen, o her- 
wydd y miloedd lawer aladdwyd trwy ddwylaw y Nephiaid; 
ond yn ngwyneb eu mawr golled, yr oedd Amalickiah wedi ym- 
gasglu ynghyd fyddin ryfeddol o fawr, yn gymmaint ag na ofn- 
aiddyfod i waered i dir Zarahemla. Iê, daeth hyd y nod 
Amalickiah ei hun i waered, o flaen y Lamaniaid. Ac yr oedd 
hyn yn y bummed flwyddyn ar hugain o deyrnasiad y barnwyr; 
ac yr oedd ar yr un amser ag y dechreuasant benderfynu achos- 
ìon eu hamrafaelion ynghylch eu prif-farnwr Pahoran. 

A bu pan glywodd y dynion a elwid breninwyr, fod y Lam- 
aniaid yn dyfod i waered i ryfel yn eu herbyn hwynt, iddynt 
lawenychu yn eu calonau, a hwy a wrthodasant gymmeryd 
arfau; canys yr oeddynt hwy mor ddigllawn wrth y prif 
farnwr, ac hefyd wrth bobl rhyddid, fel na chymmerent i fyny > 
arfau i amddiffyn eu gwlad. A bu pan welodd Moroni hyn, â 
gweled hefyd fod y Lamaniaid yn dyfod i gyffiniau y tir, iddo 
fod yn dra digllawn, o herwydd ystyfnigrwydd y bobl hyny, y 
llafuriodd efe gyda chymmaint o ddiwydrwydd i'w diogelu ; ïe, 
yr oedd yn dra digllawn; yr oedd ei enaid yn llawn o ddig- 
ofaint yn eu herbyn. A bu iddo ddanfon deiseb, gyda llais y 
bobl, at lywodraethwr y tir, gan ddymuno arno ei darllen, â 
rhoddi iddo ef (Moroni) awdurdod i orfodi yr ymneillduwyr 
hyny iamddiffyn eu gwlad, neu eu gosod i farwolaeth; canys 
ei ofal cyntaf oedd rhoi terfyn ar y fath amrafaelion ac ymran- 
ìadau yn mhlith y bobl ; canys wele, hyn hyd yma fu yr achos 
o'u holl ddinystr. A bu i hyny gael ei ganiatâu, yn ol llais 
y bobl. 

A bu i Moroni orchymyn i'w fyddin fyned yn erbyn y 
breninwyr hyny, i ddarostwng eu balchder a'u mawredd, a'u 
gwneyd yn gyd-wastad â'r ddaear, neu fod iddynt gymmeryd 
arfau a chynnorthwyo achos rhyddid. — A darfui'r byddinoedd 


LLYŴR ALMA. 303 


£ychwyn yn eu herbyn hwynt: a darostwng eu balchder a'u 
mawredd, yn gymmaint nes iddynt, pan gyfodent eu harfau 
rhyfel i ymladd yn erbyn gwyr Moroni, gael eu tori i lawr a'u 
gwneyd yn gyd-wastad â'r ddaear... A bu i bedair mil o'r ym- 
neillduwyr hyny gael eu tori i lawr gan y cleddyf ; a'r cyfryw 
o'u blaenoriaid na laddwyd mewn rhyfel, a ddaliwyd ac a 
fwriwyd yn ngharchar, canys nid oedd amser i'w profi y pryd 
hwn ; a'r gweddill o'r ymneillduwyr hyny, yn hytrach nâ 
chael eu taraw i'r ddaear gan y cleddyf, a ymostyngasant i 
luman rhyddid, ac a orfodwyd i chwifio y teitl o ryddid ar eu 
tyrau, ac yn eu dinasoedd, ac i gymmeryd arfau i amddiffyn 
eu gwlad. Ac felly y gosododd Moroni derfyn ar y breninwyr 
hyny, fel nad oedd neb yn adnabyddus wrth yr enw brenin- 
wyr ; ac folly y gosododd efe derfyn ar ystyfnìgrwydd a_ balch- 
der y bobl a broffesent waedoliaeth uchel; eithr hwy a ddyg- 
wyd ìi ymostwng megys eu brodyr, ac ìi ymladd yn ddewr dros 
eu rhyddid oddiwrth gaethiwed. 

Wele, dygwyddodd tra yr oedd Moroni felly yn darostwng y 
rhyfeloedd a'r amrafaelion yn mhlith ei bobl ei hun, a'u dwyn 
i heddwch a gwareiddiad, ac yn gwneuthur trefniadau ì barotoi 
ì ryfel yn erbyn y Lamaniaid, wele, yr oedd y Lamaniaid wedi 
dyfod ìi dir Moroni, yr hwn oedd yn y cyffiniau, wrth lan y môr. 

A dygwyddodd nad oedd y Nephiaid yn ddigon cryfion yn 
ninas Moroni: am hyny, Amalickiah a'u gyrodd hwynt, gan 
ladd llawer. A darfu i Amalickiah gymmeryd meddiant o'r 
ddinas; ie, meddiant o'u holl amddiffynfeydd. A'r rhai a ffoi- 
sant allan o ddinas Moroni, a ddaethant i ddinas Nephihah; ac 
hefyd yr oedd pobl dinas Lehi wedi ymgasplu ynghyd, a gwneu- 
thur darpariadau, ac yn barod i dderbyn y Lamaniaid i 
ryfel. 

Eithr dygwyddodd na oddefai Amalickiah i'r Lamaniaid fyn- 
ed i ryfel yn erbyn dinas Nephihah, eithr cadwodd hwynt i lawr 
wrth lân y môr, gan adael gwyr yn mhob dinas i'w chadw a'i 
hamddiffyn; ac felly yr aeth efe yn mlaen, gan gymmeryd 
meddiant o amryw ddinasoedd : dinas Nephihah, a dinas Nephi, 
a dinas Morianton, a dinas Omner, a dinas Gid, a dinas Mulek, 
yrhai oeddyntoll ar y cyffiniau dwyreiniol, wrth lân y môr. 
Ac felly yr ennillodd y Lamaniaid, trwy gyfrwysdra Amalick- 
iah, gynnifer o ddinasoedd, trwy eu lluoedd dirifedi, y rhai 
oeddynt oll. wedi eu hamddiffyn yn gadarn, yn oll dull amddi- 
ffynfeydd Moroni; yr oll o ba rai oeddynt ynlcoedd cedyrn i'r 
Lamaniaid. 

A tlygwyddodd iddynt gychwyn i gyffiniau tir Llawnder, 
gan yru y Nephiaid o'u blaen, a lladd llawer. Ond dygwydd- 
odd iddynt gacl cu cyfarfod gan Teancum, yr hwn a laddodd 
Morianton, ac a ragflaenodd ei bobl yn ei ffoedigaeth A bu 
iddo ragflaenu Amalickiah hefyd, fel yr oedd yn cychwyn gyda 
ei fyddin aneirif, fel y gallai feddiannu tir Llawnder, ac hefyd 
y tir gogleddol. Eithr wele, cyfarfyddodd â siomedigeeth., 


S04 LLYFR ALMA. 


trwy gael eì wrthwynebu gan Teancum a'i wyr, canys yt 
oeddynt hwy yn ryfelwyr mawrion: canys yr oedd pob gwr 
o eiddo 'Teancum yn rhagori ar y Lamaniaid yn eu nerth, ac 
yn eu medrusrwydd i ryfela, yn gymmaint ag iddynt gael y 
trecha ar y Lamaniaid. 

A bu iddynt eu blino hwynt, yn gymmaint ag iddynt eu 
lladd hyd nes yr aeth yn nos.. A bu ìi Teancum a'i wyr godi 
eu pebyll ar gyffiniau tir Llawnder ; ac Amalickiah a gododd 
ei bebyll yntau yn y cyffiniau ar y traeth wrth lân y môr, ac 
yn y modd hyn yr oeddynt wedi eu gyru. 

A dygwyddodd pan aeth yn nos, i Teancum a'i weision fyned 
allan yn lladradaidd liw nos, amyned i wersyll Amalickiah ; ac 
wele, yr oeddynt hwy wedi eu gorchfygu gan gwsg, o herwydd eu 
mawr ludded, yr hwn a achoswyd gan flinderau a gwres y dydd. 

A bui Teancum fyned yn lladradaidd i babell y brenin, 
gwanu gwaywffon i'w galon; ac efe a achosodd farwolaeth y 
brenin yn uniongyrchol, fel na ddeffrodd ei weision. Ac efe 8 
ddychwelodd drachefn yn ddirgelaidd i'w wersyll ei hun, &c 
wele, yr oedd ei wyr yntau yn nghwsg; ae efe a'u deffrodd 
hwynt, ac a fynegodd wrthynt yr hyn oll a wnaethai. Ac eŵ 
a berodd i'w fyddinoedd fod mewn parodrwydd, rhag fod y 
Lamaniaid wedi deffroi, ac iddynt ddyfod arnynt. Ac felly y 
terfynodd y bummed flwyddyn ar hugain o deyrnasiad y barn 
wyr ar bobl Nephi: ac felly y terfynodd dyddiau Amalickiah, 


—_ Ua 


PENNOD XXIV. 


Ac yn awr, dygwyddodd yn y chwechfed flwyddyn ar hngain 0 
deyrnasiad y barnwyr ar bobl Ncephi, wele, pan ddeffrodd y 
Lamaniaid ar foreu cyntaf y mis cyntaf, cawsent Amalickiah 
yn farw yn ei babell eihun; ac hefyd gwelsant fod 'Teancum 
yn barod i roi brwydr iddynt y dydd hwnw. Ac yn awr, pan 
welodd y Lamaniaid hyn, hwy a frawychwyd ; a hwy a roddas 
asant i fyny eu bwriad i fyned i'r tir gogleddol, ac a giliasant 
yn ol â'u holl fyddin i ddinas Mulek, ac a geisiasant ddiogelwch 
yn eu hamddiffynfeydd.—A bu i frawd Amalickiah gael ei 
benodi yn frenin ar y bobl; a'i enw oedd Ammoron: felly y 
brenin Ammoron, brawd y brenin Amalickiah, a benodwyd i 
deyrnasu yn ei le. 

A bu iddo ef orchymyn i'w bobl gadw y dinasoedd hyny s 
gymmerwyd trwy dywallt gwaed ; canys ni chymmerasant un- 
rhyw ddinasoedd, heb iddynt golli gwaed lawer. Ac yn awr, 
gwelodd Teancum fod y Lamaniaid yn benderfynol i gadw y 
dinasoedd hyny a gymmerasant, a'r rhanau hyny o'r wlad a2 
feddiannasant ; ac hefyd, gan weled lliosogrwydd eu rhifedi, 
tybiodd Teancum nad oedd yn ddoethineb iddo gynnyg ymosod 
arnynt yn eu hamddiffynfeydd ; eithr efe a gadwodd ei wyr 
oddiamgylch, fel pe yn ymbarotoii ryfel; ïe, ac yn wir yr oedd 


LLYFR ALMA. s05 


yh parotoi ì amddiffyn ei hun yn eu herbyn hwynt, trwy gyf- 
odi muriau o amgylch ogylch, a pharotoi ymgyrch-fanau. 

A darfu iddo ef barhau felly i ymbarotoi i ryfel, hyd nes yr 
anfonodd Moroni nifer fawr o wyrii nerthu ei fyddin; ac anfon- 
odd Moroni hefyd orchymyn iddo gadw yr holl garcharorion 
ag oedd wedi syrthio i'w ddwylaw; o herwydd, gan fod y 
Lamaniaid wedi cymmeryd llawer o garcharorion, am iddo 
gadw holl garcharorion y Lamaniaid, fel pridwerth dros y rhai 
hyny a gymmerodd y. Lamaniaid. Ac efe a ddanfonodd 
orchymyn iddo hefyd, am iddo amgaeru tir Llawnder, a_ sicr- 
hau y fynedfa gul a arweiniai i'r tir gogleddol, rhag i'r Laman- 
iaid ennill y pwynt hwnw, a chael gallu i'w haflonyddu hwynt 
ar bob ochr. A danfonodd Moroni ato hefyd, i ddymuno arno 
fod yn ffyddlawn i amddiffyn y cwr hwnw o'r tir, ac am iddo 
geisio pob cyfleusdra ìi flino y Lamaniaid yn y cwr hwnw, 
gymmaint ag oedd yn ei allu, fel y gallai drachefn, efallai, trwy 
ystranc neu ryw ffordd arall, gymmeryd y dinasoedd hyny a 
gymmerwyd allan o'u dwylaw; ac hefyd, am iddo amddiffyn 
a chadarnhau y dinasoedd oddiamgylch, y rhai nad oeddynt 
wedi syrthio ìi ddwylaw y Lamaniaid. Ac efe a ddywedodd 
wrtho hefyd, Mi a ddeuwn atat, eithr wele, mae y Lamaniaid 
arnom ni yn nghyffiniau y tir wrth y môr gorllewinol ; ac wele, 
yr wyf fÌ yn myned yn eu herbyn hwynt, am hyny ni allaf 
ddyfod atat ti. 

Yu awr, yr oedd y brenin (Ammoron) wedi myned allan o 
«ir Zarahemla, ac wedi hysbysu i'r frenines am farwolaeth ei 
frawd, ac wedi casglu nifer fawr o wyr, a myned allan yn erbyn 
y Nephiaid, ar y cyffiniau wrth y môr gorllewinol/; ac felly yr 
oedd efe yn ymdrechu aflonyddu y Nephiaid, ac ìi dynu ymaith 
ran o'u galluoedd i'r rhan hono o'r tir, tra yr oedd wedi gor- 
chymyn y rhai a adawodd i feddiannu y dinasoedd a gymmer- 
odd, am iddynt hwythau hefyd aflonyddu y Nephiaid ar y 
cyffiniau wrth y môr dwyreiniol; a meddiannu eu tiroedd gym- 
maint ag oedd yn eu gallu, yn ol gallu eu byddinoedd. Ac 
felly yr oedd y Nephiaid yn yr amgylchiadau peryglus hyny, yn 
niwedd y chwechfed flwyddyn ar hugain o deyrnasiad y Barn- 
wyr ar bobl Nephi. 

Eithr, wele, dygwyddodd yn y seithfed flwyddyn ar hugain o 
deyrnasiad y Barnwyr, fod Moroni, yr hwn a_ osododd fyddin- 
oedd i amddiffyn cyffiniau deheuol a gorllewinol y tir, wedi 
dechreu eì daith tua thir Llawnder, fel y gallai gynnorthwyo 
'Teancum a'i wyr, ìi adgymmeryd y dinasoedd a gollasant. A 
dygwyddodd fod Teancum wedi cael gorchymyn i wneuthur 
ymoeodiad ar ddinas Mulek, a'i hadgymmeryd os byddai yn 
bosibl. 

A bu í Teancum wneuthur parotoiadau i ymosod ar ddinas 
Mulek, a chychwyn allan â'i fyddin yn erbyn y Lamaniaid ; 
eithr efe a welodd ei fod yn anmhosibl iddo eu gorchfygu tra 
yr oeddynt yn eu hamddiffynfeydd ; am hyny, efe a 

29 


206 LLYFR ALMA, 


ei fwriad i fyny, ac a ddychwelodd drachefn i ddinas Llawn 
der, ì ddysgwyl am ddyfodiad Moroni, fel y derbyniai gyfnerth- 
iad i'w fyddin. 

A darfu i Moroni ddyfod â'i fyddin i dir Llawnder, yn 
niwedd y seithfed flwyddyn ar hugain o deyrnasiad y Barnwyr 
ar bobl Nephi. Ac yn nechreu yr wythfed flwyddyn ar hugain, 
Moroni a Teancum, ac amryw o'r pen-cadbeniaid, a gynnalias- 
ant gynghor rhyfel, pa beth a wnaethent i achosi y Lamaniaid i 
ddyfod allan yn eu herbyn i ryfel; neu fel y gallent trwy ryw 
foddion, eu denu hwynt allan o'u hamddiffynfeydd, fel y gallent 
gael mantais arnynt ac adgymmeryd dinas Mulek. 

A bu iddynt ddanfon cenadwri at fyddin y Lamaniaid, yr 
hon a amddiffynai ddinas Mulek, at eu blaenor, enw yr hwn 
oedd Jacob, ì ddymuno arno ddyfod â'i fyddinoedd i'w cyfarfod 
hwynt ar y gwastadedd, rhwng y ddwy ddinas. Eithr, wele, 
Jacob, yr hwn oedd Zoramiad, ni ddeuai allan â'i fyddin i'w 
cyfarfod hwynt ar y gwastadedd. 

A dygwyddodd i Moroni, gan na feddai obaith i'w cyfarfod 
hwynt ar dir teg, benderfynu ar gynllun, fel y gallai hudo y 
Lamaniaid allan o'u hamddiffynfeydd. Am hyny, perodd i 
Teancum gymmeryd ychydig nifer o wyr, a mynod i waered 
yn agos i lân y môr ; a Moroni a'i fyddin, yn y nos, a deithiss- 
ant yn yr anialwch, ar y tu gorllewinol i ddinas Mulek; ec 
felly, yn y boreu, pan ganfyddodd gwylwyr y Lamaniaid Tean- 
cum, rhedasant i fynegi wrth Jacob, eu blaenor. 

A bu i fyddinoedd y Bamaniaid fyned allan yn erbyn Tean- 
cum, gan dybied wrth eu rhifedi hwy, y gallent orchfygu 
Teaneum, o herwydd bychander ei rifedi, A phan welodd 
Teancum fod byddinoedd y Eamaniaid yn dyfod allan yn ei 
erbyn, efe a ddechreuodd gilio i waered wrth lìn y môr yb» 
ogleddol. | 

A bu pan welodd y Lamaniaid ei fod yn dechreu ffoi, iddynt 
ymwroli a'u hymlid yn egniol. A thra yr oedd Teancum felly 
yn arwain ymaith y Lamaniaid ac oedd yn eu hymlid hwynt 
yn ofer, wele, Moroni a orchymynodd i ran o'i fyddin ag oedd 
gydag ef, i fyned i'r ddinas, a'i meddiannu. Ac felly y gwnaeth 
ant, a lladdasant yr holl raia adawyd i amddiffyn y ddinas; 
ie, yr holl rai na roddent i fyny eu harfau rhyfel. Ac felly y 
meddiannodd Moroni ddinas Mulek, â rhan o'i fyddin, tra yr 
aeth cfe â'r gweddill i gyfarfod y Lamaniaid, pan ddychwelent 
o fod yn ymlid 'Teancum. 

A bu i'r Lamaniaid ymlid Teancum hyd nes y daethant yn 
agos i ddinas Llawndef ac yna hwy a gyfarfuwyd gan ì 
a byddin fechan, yr h>n a adawyd i amddiffyn dinas Llawn- 
der. Ac yn nwr, wcle, pan ganfyddodd pen-cadbeniaid y 
Lamaniaid foJ Lehi a'i fyddin yn dyfod yn eu herbyn, hwy 8 
ffoisant mewn dyryswch mawr, rhag ysgatfydd na chyrhaedd- 
ent ddinas Mulek, cyn y goddiweddai Lehi hwynt; canys yr 
eeddynt hwy yn flinedig; o herwydd eu teithio, ac yr oedd gwyr 


LLYFR ALMA, 30F 


Lehi yn ddiflino. Yn awr, ni wyddai y Lamaniaid fod Mor- 
oni ar eu hol gyda'i fyddin; a'r oll a ofnent hwy, oedd Lehi 
a'i wyr. Yn awr,nid oedd Lehi yn chwennych eu goddiweddyd, 
hyd nes y cyfarfyddent Moroni a'i fyddin. A bu cyn i'r La- 
maniaid gilio yn mhell, iddynt gael eu hamgylchynu gan y 
Nephiaid; gan wyr Moroni ar un llaw, a chan wyr Lehi ar y 
llall, yr.oll o ba rai oeddynt yn ddiflino ac yn llawn nerth; 
eithr yr oedd y Lamaniaid yn flinedig, o herwydd eu taith hir- 
faith. A gorchymynodd Moroni i'w wyr syrthio arnynt, hyd 
nes y rhoddcnt i fyny eu harfau rhyfel. , 

A bu i Jacob, yr hwn oedd eu blaenor, gan fod yn Zoramiad, 
ac yn meddu ar ysbryd anorchfygol, arwain y Lamaniaid i 
ryfel, mewn ffyrnigrwydd mawr, yn erbyn Moroni,_ A chan 
fod Moroni ar lwybr eu hymdaith, yr oedd Jacob yn bender- 
fynol i'w lladd hwynt, a thori eu ffordd trwyddynt i ddinas 
Mulek. Eithr, wele, yr oedd Moroni a'i wyr yn fwy galluog; 
am hyny, ni roisant ffordd o flaen y Lamaniaid. 

A bu iddynt ymladd ar bob ochr gyda ffyrnigrwydd mawr; a 
lladdwyd llawer o bob tu ; ïe, a chlwyfwyd Moroni, a lladdwyd 
Jacob. A gwasgodd Lehi ar eu tu ol gyda'r fath ffyrnigrwydd, 
gyda'i wyr cryfion, nes y rhoddodd y Lamaniaid yn y tu ol 
eu harfau rhyfeli fyny ; a'r gweddill o honynt, gan fod wedi 
eu dyrysu yn fawr, ni wyddent pa un a elent neu aros. 
Yn awr, Moroni, wrth weled eu dyryswch, & ddywedodd wrth- 
ynt, Os dygwch allan eich arfau rhyfel, a'u rhoddi i fyny, 
wele, nyni a attaliwn dywallt cich gwaed. A. bu pan glywodd 
y Lamaniaid y geiriau hyn, i'w pen-cadbeniaid, yr holl rai nad 
oeddynt wedi eu lladd, ddyfod yn mlaen a thaflu eu harfau 
rhyfel ìi lawr wrth draed Moroni, a gorchymynasant i'w gwyr 
hefyd wneuthur yr un modd; eithr wele, yr oedd llawer na 
wnaent hyny ; a'r rhaì na roddent ìi fyny eu cleddyfau, a 
ddaliwyd ac a rwymwyd, a'u harfau rhyfel a gymmerwyd 
oddiwrthynt, a gorfodwyd nwynt i fyned gyda'u brodyr i dir 
Llawnder. Ac yn awr, yr oedd rhifedi y carcharorion a gym- 
merwyd; yn fwy nâ rhiíedi y rhai a laddwyd ; ïe, yn fwy nâ'r 
rhai a laddwyd o bob ochr, 

A bu iddynt osod gwylwyr ar garcharorion y Lamaniaid, 
a'u gorfodi hwynt i fyned a chladdu eu meirw ; ïe, ac hefyd 
feirw y Nephiaid a laddwyd; a gosododd Moroni wyr i'w 
gwylio hwynt tra y cyflawnent eu gwaith. A Moroni a aeth 
ì ddinas Mulek gyda Lehi, ac a gymmerodd lywodraeth y 
ddinas, ac a'i rhoddodd ì Lehi.. Yn awr, wele, yr oedd y Lehi 
hwn yn ddyn ag a fu gyda Moroni yn y rhan fwyaf o'i holl 
frwydrau; ac yr oedd efe yn ddyn tebyg i Moroni; a hwy a 
lawenychent yn niogelwch eu gilydd; ïe, yr oeddynt yn caru 
eu gilydd, ac yn cael eu caru hefyd gan holl bobl Nephi. 

A bu ar ol i'r Lamaniaid orphen claddu eu meirw, ac hefyd 
feirw y Nephiaid, iddynt gael eu danfon yn ol i dir Llawnder ;. 
a Teancum, trwy orchymyn Moroni, a berodd iddynt ddechreu. 


$os LLYFR ALMA. 


gweithio i gloddio ffos oddiamgylch y tir, neu ddinas Llawnder; 
ac efea berodd iddynt adeiladu bronwaith o goed ar glawdd 
tufewnol y ffos; a hwy a fwriasanti fyny y pridd o'r ffos yn 
erbyn y bronwaith o goed; ac felly y perasant i'r Lamaniaid 
weithio hyd nes yr oeddynt wedi amgau dimas Llawnder 
oddiamgylch â mur cadarn o goed a phridd ìi uchder mawr. Â 
daeth y ddinas hon yn amddiffynfa gadarn byth ar ol hyny; 
ac yn y ddinas hon y gwylient garcharorion y Lamaniaid; ie 
sef o fewn mur, yr hwn a berasant iddynt hwy ei adeiladu â'u 
dwylaw eu hunain. Yn awr, gorfodid Moroni i beri i'r la 
maniaid weithio, o herwydd yr oedd yn rhwydd i'w gwylw 
$ra wrth eu gwaith ; ac efe a ddewisai gael ei holl aìluoedd, par 
yr ymosodai ar y Lamaniaid. 

A bu i Moroni felly ennill buddugoliaeth ar un o fyddinoedÌ 
mwyaf y Lamaniaid, a chael meddiant o ddinas Mulek, yr 
hon oedd yn un o amddiffynfeydd cadarnaf y Lamaniaid yn 
nhir Nephi; ac felly hefyd yr adeiladodd amddiffynfa ìi gadw 
ei garcharorion. A bu na chynnygiodd efe mwyach ryfela â'r 
Lamaniaid yn y flwyddyn hono; eithr efe a osododd ei wyr 
ar waith i barotoi i ryfel; ïe, ac i wneuthur amddiffynfeydd 
i wylio rhag y Lamaniaid; ïe, ac hefyd i waredu eu gwragedd 
a'u plant rhag newyn a chystudd, a darparu lluniaeth i'w 
byddinoedd. : 

Ac yn awr, dygwyddodd ì fyddinoedd y Lamaniaid, wrth y 
môr gorllewinol, yn ddeheuol, tra yn absennoldeb Moroni, 0 
achos rhyw gynllwyn yn mhlith y Nephiaid, yr hyn a_ achot 
odd ymraniadau yn eu plith, ennill rywfaint o dir ar y Nepb 
iaid, le, yn gymmaint eg iddynt feddiannu nifer o'u din 
yn y rhanhonoo'rtir; ac felly o herwydd anwiredd yn mhlith 
eu hunain, ïe, o herwydd ymraniadau achynllwynion yn mhlith 
eu hunain, hwy a osodwyd yn yr amgylchiadau mwyaf peryglus. 

Ac yn awr, wele, y mae genyf rywfaint i ddywedyd ynghylch 
pobl Ammon, y rhai yn y dechreuad, oeddynt Lamaniaid; 
eithr trwy Ammon a'i frodyr, neu yn hytrach trwy allu a gair 
Duw, yr oeddynt wedi eu dychwelyd at yr Arglwydd 7? ac yr 
oeddynt wedi eu dwyn i waered i dir Zarahemla, ac wedi eu 
hamddiffyn byth oddiar hyny gan y Nephiaid; ac o herwydd 
eu llw, yr oeddynt wedi eu cadw rhag cymmeryd i fyny arfau 
yn erbyn eu brodyr ; canys yr oeddynt wedi gwneuthur llw. 
na thywalltent waed byth mwyach; ac yn ol eu llw, buasent 
wedi trengu; ie, buasent wedi goddef i'w hunain syrthio i 
ddwylaw eu brodyr, oni bai y tosturi a'r cariad rnawr ag oedd 
gan Ammon a'i frodyr tuag atynt; ac o herwydd hyn, dygwyd 
hwynt i waered ì dir Zarahemla; a chawsant eu hamddiffyn o 
hyd gan y Nephiaid, 

Eithr dygwyddodd, pan welsant y perygl, a'r amryw gyt- 
tuddiau a thrallodion ag oedd y Nephiaid yn dyoddef drostynt, 
iddynt gael eu cyffroi gan dosturi, a chwennych eymmeryd 
i fyny arfau i amddiffyn eu gwlad. Eithr, wele, pan oeddynt 


LLYFR ALM4. 309 


ynghylc cymmeryd eu harfau rhyfel, hwy a orthrechwyd gan 
gynghorion Helaman a'i frodyr, canys yr oeddynt ynghylch 
tori y llw a wnaethant ; ac Helaman a ofnai rhag, trwy wneu- 
thur felly, y collent eu heneidiau; am hyny, yr holl raì ag 
oeddynt wedi ymgyfammodi fel hyn, a orfodwyd ì edrych ar eu 
brodyr yn myned trwy eu cystuddiau, yn eu hamgylchiadau 
glus, yr amser hwn. Eithr wele, dygwyddodd fod gan- 
ynt lawer o feibion, ag nad oeddynt wedi ymgyfammodi na 
chymmerent eu harfau rhyfel ìi amddiffyn eu hunain rhag eu 
gelynion; am hyny, hwy a ymgynnullasant ynghyd yr amser 
hwn, gynnifer ag oedd yn alluog i gymmeryd ìî fyny arfau; a 
bwy a alwasant eu hunain yn Nephiaid ; ac ymgyfammodasant 
â ymladd dros ryddid y Nephiaid ; îe, i amddiffyn y tir hyd at 
roddi i lawr eu bywydau ; ïe, ymgyfammodasant na roddasent eu 
rhyddid i fyny byth, eithr yr ymladdent yn mhob achos er 
cadw y Nephiaid a'u hunain o gaethiwed. 

Yn awr, wele, yr oedd dwy fil o'r gwyr ieuainc hyny wedi 
ymgyfamnmodi fel hyn, ac wedi cymmeryd eu harfau rhyfel i 
amddiffyn eu gwlad. Ac yn awr, wele, gan na fuont erioed 
hyd yma yn anfantais i'r Nephiaid, daethant yn awr yn yr 
amser hwn yn gynnorthwy mawr hefyd; canys hwy a gym- 
anerent eu harfau rhyfel, ac a fynent i Helaman fod yn flaenor 
iddynt. Ac yr oeddynt oll yn wyr ieuainc, ac yn dra dewr 
smewn gwroldeb, ac hefyd mewn nerth a bywiogrwydd; eithr 
wele, nid hyn oedd y cyfan: yr oeddynt yn ddynion ag oedd 
yn ffyddlawn bob amser yn mha bethau bynag a ymddiriedid 
iddynt ; ïe, yr oeddynt yn ddynion geirwir a sobr, canys hwy a 
ddysgwyd i gadw gorchymynion Duw, ac i rodio yn uniawn 
ger ei fron. 

Ac yn awr, dygwyddodd i Helaman fyned o flaen ei ddwy fìl 
o filwyr ieuainc, ìi gynnorthwyo y bobl yn nghyffiniau y tir ar 
y deau wrth y môr gorllewinol. Ac felly y terfynodd yr 
wythfed fiwyddyn ar hugain o deyrnasiad y Barnwyr ar bobl 
Nephi, &c. 


PENNOD XXV. 


Ac yn awr, dygwyddodd yn y nawfed flwyddyn ar hugain o'r 
Barnwyr, ìi Ammoron ddanfon at Moroni, ìi ddymuno arno 
gyfnewid carcharorion. A bu i Moroni deimlo i orfoleddu yn 
fawr oblegid y cais hwn, canys dymunai gael yr ymborth a 
roddid at gynnal y carcharorion Lamanaidd, er cynnal ei bobl 
ei hun ; a dymunai hefyd gael ei bobl ei hun er cyfnerthu ei 
fyddin. Yn awr, yr oedd y Lamaniaid wedi cymmeryd llawer 
2 wragedd a phlant, ac nid oedd un wraig na phlentyn yn 
enhlith holl garcharorion Moroni, neu y carcharorion a gym- 
gaerodd Moroni; am hyny, Moroni a benderfynodd ar ddyísâa 


310 LLYFR ALMA. 


gael cynnifer o'r carcharorion Nephiaidd oddiwrth y Lamaniaid 
ag oedd yn bosibl; o ganlyniad, efe a ysgrifenodd epistol, ac ai 
danfonodd gyda gwas Ammoron, yr un ag a ddygodd epistol i 
Moroni. Yn awr, dyma y geiriau a ysgrifenodd efe at Am- 
moron, gan ddywedyd, Wele, Ammoron, mi a ysgrifenais ryw- 
faint atat ynghylch y rhyfel hwn a gariaist yn mlaen yn erbyn 
fy mhobl i, neu yn hytrach a gariodd dy frawd yn mlaen yn eu 
herbyn, a'r hwn ag yr wyt dithau etto yn benderfynol i'w 
gario yn mlaen ar ol ei farwolaeth. Wele, mi a fynegwn wrth- 
yt rywfaint ynghylch cyfiawnder Duw, a chleddyf ei ddigter 
hollalluog, yr hwn a hongiana uwch eich penau, oddieithr i tì 
edifarhau a galw dy fyddinoedd yn ol i'th diroedd dy hun, neu 
diroedd eich etifeddiaethau, y rhai ydynt dir Nephi ; ïe, mi a 
fynegwn wrthyt y pethau hyn, pe buasit yn abl ì wrandaw 
arnynt ; ïe, mi a ddywedwn wrthyt ynghylch yr uffern ddych- 
rynllyd hono sydd yn arosi dderbyn y fath lofraddïon ag y bus 
tì a'th frawd, oddieithr i ti edifarhau a galw yn ol dy amcanion 
llofruddiog, a dychwelyd gyda dy fyddinoedd i'th diroedd dy 
hun; eithr gan y gwrthodaist y pethau hyn, ac yn 
erbyn pobl yr Arglwydd, felly hefyd y gallaf ddysgwyl y 
gwnai drachefn. | 
Ac yn awr, wele, yr ydym ni yn barod i'ch derbyn; ïê,se 
oddieithr i chwi alw yn ol eich bwriadau, wele, chwi a dynwch 
i lawr arnoch ddigofaint y Duw hwnw a wrthodasoch, er eich 
llwyr ddinystr; eithr fel mai byw yr Arglwydd, ein byddinoedd 
a ddeuant arnoch, os na alwch yn ol, ac yn fuan ymwelir â chwi 
â marwolaeth, canys ni a gadwn ein dinasoedd a'n tiroedd ; Íe, 
ac ni a amddiffynwn ein crefydd 2c achos ein Daw. Ond weÌe, 
meddyliwyf fy mod yn siarad â thi ynghylch y pethau hyn yn 
ofer ; neu meddyliwyf mai plentyn uffern wyt ti; am hyny, mì 
a derfynaf fy epistol trwy fynegi wrthyt, na chyfnewidiaf gar- 
charorion, ond ar yr ammodau o fod i ti roddi i fyny wr, s'i 
wraig, a'i blant, am un carcharor; os mai fel hyn y bydd i tì 
wneuthur, mi a gyfnewidiaf. Ac wele, os na wnai hyn,mi 8 
ddeuaf i'ch erbyn, â'm byddinoedd; ïe, mi a arfogaf fy ngwrag- 
edd a'm plant, ac a ddeuaf yn eich erbyn chwi, ac a'ch dil 
hyd at dir eich hunain, yr hwn yw ein tir etifeddiaethol cyntaf 
ni; ïe, a bydd yn waed am waed; ïe, bywyd am fywyd ; ac mi 
a frwydraf â chwi, hyd nes y dinystrier chwi oddiar wyneb y 
ddaear. Wele, yr wyf fì yn fy nigter, a'm pobl hefyd ; chwi a 
geisiasoch ein llofruddio nî, ac ni cheisiasom ninnau ond yn 
unig amddiffyn ein hunain. Eithr, wele, os ceisiwch ein dy- 
fetha mwyach, ninnau a geisiwn eich dyfetha chwithau ; ïe, ac 
ni a geisiwn dir ein hetifeddiaeth gyntaf. Yn awr, yr wyf yn 
terfynu fy epistol. Myfi yw Moroni; ac yr wyf yn flaenor 
pobl y Nephiaid. 
Yn awr, dygwyddodd i Ammoron, pan dderbyniodd yr epis- 
tol hwn, fod yn ddigllawn; ac efe a ysgrifenodd epistol arall aê 
Moroni, a'r rhaì hyn yw y gŵìnau e ysgrifeuodd, gan ddywed- 


LLYFR ALMA. 3n 


yd, Myfi yw Ammoron, brenin y Lamaniaid; myfì yw brawd 
Amalickiah, yr hwn a lofruddiasoch chwi. Wele, mi a ddialaf 
eì waed arnoch chwi, ïe, ac mi a ddeuaf srnoch â'm byddinoedd, 
canys nid wyf yn ofni eich bygythion; canys, wele, eich tadau 
& wnaethant gam â'u brodyr, yn gymmaint ag iddynt eu hys- 

ilio o'u hawl i'r llywodraeth, pan y perthynai yn gyfreithlawn 
Midynt hwy. Ac yn awr, wele, os teflwch chwi i lawr eich 
arfau, ac ymostwng i gael eich llywodraethu gan y rhai y per- 
thyna y llywodraeth iddynt yn gyfreithlawn, yna y peraf i'm 
pobl innau daflu i lawr eu harfau, ac nid awn i ryfel mwyach. 
Wele, yr ydych wedi chwythu llawer o fygythion yn fy erbyn 
i'm pobl: ond wcle, nid ydym ni yn ofni eich bygythion; er 
hyny, mi a ganiatâf i gyfnewid carcliarorion yn ol eich dymun- 
iad chwi, yn llawen, fel y cadwyf fy ymborth i'm gwyr rhyfol; 
ac ni a gariwn yn mlaen ryfel ag a fydd yn dragywyddol, naill 
ai er darostwng y Nephiaid i'n hawdurdod ni. neu er eu tragy- 
wyddol ddiddymiad hwy. Ac mewn perthynas i'r Duw hwnw 
y dywedwch i ni ei wrthod, wele, nis gwyddom ni am fôd o'r 
fath; ac nis gwyddoch chwithau; eithr os oes y fath fôd, nis 
gwyddom nad yw wedi cin gwneuthur ni yn gystal â chwithau; 
ac os oes diafol ac uffern, wele, ai ni ddenfyn efe chwi yno, i 
drigo gyda'm brawd a_lofruddiasoch, yr hwn yr awgrymasoch 
ei fod wedi myned i le felly? Ond wele, nid yw wahaniaeth 
ynghylch y pethau hyn. Myfi yw Ammoron, a disgynydd o 
Zoram, yr hwn a orfodwyd ac a ddygwyd gan eich tadau allan 
o Jerusalem. Ac wele, yn awr yr wyf yn Lamaniad dewr ; 
wele, cariwyd yn mlaen y rhyfel hwn er ymddial y cam a gaw- 
sant hwy, ac er amddiffyn ac ennill eu hawliau i'r llywodraeth; 
ac .yr wyf yn terfynu fy epistol at Moroni. 

Yn awr, dygwyddodd, ar ol i Moroni dderbyn yr epistol hwn, 
iddo fod yn fwy digllawn, o herwydd y gwyddai fod gan Am- 
moron berffaith wybodaeth o'i dwyll ; ïe, gwyddai fod Ammoron 
yn gwybod nad achos cyfiawn a berodd iddo gario yn mlaen 
ryfel yn erbyn pobl Nephi. Ac efe a ddywedodd, Wele, ni 
chyfnewidiaf garcharorion ag Ammoron, oddieithr iddo alw yn 
ol ei fwriad, megys y dywedais yn fy epistol; canys ni chaniat- 
âf iddo gael dim mwy o allu nag sydd ganddo. Wele, mi a wn 
am y lle y gwylia y Lamaniaid fy mhobl i ynddo, y rhai a gym- 
merasant yn garcharorion ; a chan na chaniatíâai Ammoron i 
mi fy epistol, wele, mi a roddaf iddo ef yn ol fy ngeiriau; ïe, mi 
a geisiaf farwolaeth yn eu mysg, hyd nes yr ymbiliant am hedd- 
wch. Ac yn awr, dygwyddodd, ar ol ì Moroni ddywedyd y 
geiriau hyn, iddo beri i ymchwiliad gael eì wncuthur yn mhlith 
ei wyr, fel y caffai ysgatfydd ddyn ag oedd yn ddisgynydd o 
Laman yn eu plith. 

A bu iddynt gael un, enw yr hwn oedd Laman: ac yr oedd 
efe yn un o weision y brenin, yr hwn a lofruddiwyd gan Ama- 
Wckiah. Yn awr, perodd Moroni i Laman ac ychydig nifer o'i 
wyr, fyned at y gwylwyr ag oedd ar y Nephiaid. Yn awr, 






32 LLYFR ALMA, 


gwylid y Nephiaid yn ninas Gid; am hyny, Moroni a benododd 
j.aman, ac a bcrodd i ychydig nifer o wyr fyned gydag ef. 

A phan yr oedd yn brydnawn, Laman a aeth at y gwylwyr 
ag oc] ar y Nephiaid, ac wele, hwy a'i gwelsant yn dyfod, a 
a'i cyfarchasant; eithr efe a ddywedodd wrthynt, Nac ofnwch; 
wcle, Lamaniad wyf fi. Wele, ni a ddiangasom oddiwrth y 
Nophiaid, ac y maent hwy yn cysgu; ac wele, ni a gymmeras 
bm o'u gwin, ac a'i dygasom gyda ni. Yn awr, pan glywodd 
L:amaniaid y geiriau hyn, hwy a'i derbyniasant gyda llawenydd; 
alwy a ddywcdasant wrtho, Rhoddwch i ni o'ch gwin, fel yr 
yfom; mae yn dda genym eich bod fel hyn wedi cymmeryd 
gwin genych, canys yr ydym ni yn flinedig. Eithr dywedodd 
Laman wrthynt, Bydded i ni gadw ein gwin hyd nes yr awn yn 
erbyn y Nephiaid i ryfel; eithr ni wnaeth y dywediad hwn 
hwynt ond yn unig yn fwy chwannog i yfed o'r gwin; eanyn, 
meddent, yr ydym yn flinedig, am hyny cymmerwn o'r gwin, 
ac maes o Ìaw ni a dderbyniwn ein dognau o win, yr hwn ên 
nertha i fyned yn crbyn y Nephiaìd. A Laman a ddywedodd 
wrthynt, Gallwch wneuthur yn ol eich dymuniad. A bu Xd- 
ynt gymmeryd o'r gwìn yn helaeth, ac yr oedd yn hyfryd i'w 
harchwaeth ; am hyny. cymmerasant o hono yn helaethach ; ac 
yr Ìd yn gryf, wedì ei barotoi yn ei nerth. 

Abu iddynt yfed a bxxl yn llawen, a maes o law yr oeddyn 
ell yn feddw... Av yn awr, pan wel^ld Liman a'i wyr eu bod 
hwy ll yn teldw, a'u ÌvXl mown trwmrwsc hwy a ddychwel- 
asant ac Monwnl, av a fyneswsant ìldo ob pech a ddygwyddodd. 
Av yn awr yr odd hyn yn ol) bwrìid M.roni Ac yroedd 
Mrnani wad! panel cì wyr ay sau r2v?el: ac efe a ddanfon 
WA i ennas LL cys yr oL y Lymanuaâtli mew crwmgwsg, ôc 
yn TWNMGW, a nwy â fwZiasamuf yr âTa 7^NT7Sl l ewn ar y (4f- 
SMaNYuNNN y gymumainr ac ìllymî salem fw Y cO: ie hyd 
NS GWNW eu serneelld Ar niU rliTLymr S2IGon yc feragoedd 
WAN ddec oydd âm muy mar sim. M:rcci yr holl 
ERWAN, OS NYTNG A'r Ou) Txi7&n 2FCr 5 27 1W—wyl DeWD 
neyd ystnwrwyYll TrtT kneSIT OLAU UTH OL wen y 


NAU YU AG WR TSLLRN Nis le venue Ll5. (md, 
WYNN MU FLNOINR RL Lemnnianal Mam oc rel hl 6. Y YNT- 
NGHAR YN Yes TC BR LIKE DUVi 5 DVfeL ns yr ceid 
NANYONN TH AG &DLLI GE ONCE Nun li. 7N. 2x O Mmwriilhyn, 
“NW YSU anr Ll Yn RDnDITÊLYWTBÏuS I 7rmioSTUTRODAI Y 
«ANaAn GaL aR'RL Dv$SInn LYN YU s1 mebDVhML S7: 
SWNAAC o AL em amnaet. LIS 07 eaL Ys LA YV DE. SSF- 
TESNR Yernx Ut Namunael ar ceAD Jhtv] 9. TD1I2 T ADUOGDS MS 

Met. DRA YW Gan r7 >u. rrrr ar ed 
WNNWRR W HWD AD RR iT. 8i "Y. 7. TWYT ar ed 
Edge i pir cr o sd Anne af LmrTAUTD 
RO LADnNWHaN, 04 337 Ynt. DmMANL DYA 
Wa er.“ Y O. RY aY i AN L.amu gul YA 


& OCA SL. NL YS. oL ROADETLOL TE FAS y 


LLYFR ALMA. 313 


Nephiaid y tu allan, a bod eu carcharorion wedi eu harfogi 
oddifewn. Ac felly gwelsant fod y Nephiaid wedi cael gallu 
arnynt; a dan yr amgylchiadau hyn, cawsant allan nad oedd 

fuddiol iddynt ymladd â'r Nephiaid ; am hyny, eu pen-cad-. 
Daniaid id a geisiasant eu harfau rhyfel, a hwy a'u dygasant allan, 
ao a'u bwriasant wrth draed y Nephiaid, gan ymbil am drugar- 
edd. Yn awr, wele, hyn oedd dymuniad Moroni. Efe a'u 
cymmerodd hwynt yn garcharorion rhyfel, ac a feddiannodd y 
ddinas, ac a berodd i'r holl garcharorion gael eu rhyddhau, ag 
oeddynt Nephiaid; a hwy a ymunasant â byddin Moroni, ao yr 
oeddynt yn nerth mawr i'w fyddin. 

A bu iddo,beri i'r Lamaniaid a gymmerodd yn garcharorion, 
ddechreu gweithio er cadarnhau yr amddiffynfeydd oddiamgylch 
dinas Gid.. A_ bu ar ol iddo amgaeru dinas Gid, yn ol ei ddy- 
muniadau, iddo beri i'w garcharorion gael eu cymmeryd i ddin- 
&s Llawnder ; ac hefyd efe a wyliodd y ddinas hono â gallu tra 
nerthol. A bu iddynt, yn ngwyneb holl gynllwynion y Lam- 
aniìaid, gadw ac amddiffyn yr holl garcharorion a gymmerasant, 
&c hefyd gadw yr holl dir a'r manteision a adgymmerasant.. A 
bu i'r Nephiaid ddechreu drachefn fod yn fuddugoliaethus, ac 
adferu eu hiawnderau a'u breintiau. Llawer o weithiau y 
cynnygiodd y Lamaniaid eu hamgylchynu hwynt yn y nos, 
«ithr yn y cynnygiadau hyn hwy a gollent lawer o garcharov- 
ion. A llawer o weithiau y cynnygiasant roddi eu gwin i'r 
Nephiaid, fel y gallent eu dinystrio hwynt trwy wenwyn neu 
trwy feddwdod. Eithr, wele, nid oedd y Nephiaid yn hwyr 
frydig i gofio yr Arglwydd eu Dnw, yn eu hamseroedd hyn o 
gystudd. Nis gellid eu dal yn eu maglau hwy ; ïe, ni chyfran- 
ogent o'u gwin, oddieithr iddynt roddi peth yn gyntaf i'r car- 
charorion Lamanaidd. Ac felly yr oeddynt yn ofalus na wein- 
yddid dim gwenwyn yn eu mysg hwynt; canys os gwenwynaiì 
&€u gwin hwynt Lamaniad, gwnai hefyd wenwyno Nephiad ; ac 
felly y profasant eu holl wirodydd. Ac yn awr, dygwyddodd 
fod yn anghenrheidiol i Moroni wneuthur parotoiadau er ymos- 
od ar ddinas Morianton; canys, wcle, yr oedd y Lamaniaid, 
*$rwy eu llafur, wedi amgaeru dinas Morianton, hyd nes y daeth 
yn amddiffynfa gref; ac yr oeddynt yn barhaus yn dwyn gallu- 
oedd newyddion i'r ddinas hono, ac hefyd ddarpariadau new- 

dion o luniaeth. Ac felly y terfynodd y nawfed flwyddyn ar 
Tada o deyrnasiad y Barnwyr ar bobl Nephi. 


PENNOD XXVI. 


Ao yn awr, dygwyddodd yn nechreu y ddegfed flwyddyn ar 
hugain o deyrnasiad y Barnwyr, ar yr ail ddydd, yn y mis cyn- 
taf,i Moroni dderbyn epistol oddiwrth IIelaman, yn hysbysu 
am achosion y bobl yn y cŵr hwnw o'r tir. A'r rhai hyn yw y 
geiriau a ysgrifenodd efc, gan ddywedyd, Fy anwyl geruaïâd, 


3 LLYFR ALMA. 


frawd, Moroni, yn gystal. Arglwydd ag yn nhrallodion eis 
milwriaeth ; wele, Fy anwyl frawd, ymae genyf rywfaint ì ddy- 
wedyd wrthyt ynghylch ein milwriaeth ni yn y rhan hon 0r 
ir.” Wele, ddwy âl o feibion y dynion hyny a ddygodd Am 
mon i waered o dir Nephi._ Yn awr, ti a wyddost fod y rhii 
hyn yn ddisgynyddion, o Laman, yr hwn oedd fab benaf en 
Lchi. Yn awr, nid oes achos i mi sfroid wrthyt dam 
Ureddodiudau mo'n hanghrediniaeth, canys tî a wyddod 
holl bethau hyn: am hyny, meddyliwyf î dd; wedyd wrthyt dd 
dwy fìl o'r gwyr ieuainc hyn wedi cymeryd eu harfau mhyfd, 
ac wedi cwyllysio i mi fod yn flaenor arnynt” ac yr ydym xi 
wedi dyfod allan i amddiffyn cin gwlad. Ac yn awr, tî a 
oet hefyd am y cyfammod a wnaeth eu tadau, na ch; 
i fyny eu harfau rhyfel yn erbyn eu brodyr ì dywaìlt gwael. 
ddyn ar hugain. pan welsant ein cyr 
'n trallelion nì drostynt. yr oeddynt ynghylch tori y 
cyfammod a wnaethant, a chymmeryd ì fyny eu harfau rhyîêl 
i sdn íd nt dorì_y cyfan 


'y dìwy l gwyr ieusine 
» Amt 





LLYSR ALMA. |  8lb 


n awr, dygwyddodd pan welodd y Lamaniaid;fod Anti- 
di derbyn north mwy at ei fyddin, hwy a_vrfodwyd, 
orchymyn Amnmoron, i beidio dyfod yn crbyn dinas 
neu yn ein herbyn ni, i ryfel. Ac felly y cawsomjffafr 
* Arglwydd; canys pe deuent arnom yn ein gwendid 
fallai y gallent ddinystrio ein byddin fechan ; eithr felly 
ydni. Gorchymynwyd hwynt gan Moroni i gadw y 
*d hyny a gymmerasant. Ac felly y terfynodd y 
fed flwyddyn ar hugain. Ac yn nechreu y seithfed 
yn ar hugain, yr oeddym wedi parotoi ein dinas a'n 
er amddiffyn. Yn awr, ni a chwennychem i'r Laman- 
yfod arnom ; canys nid oeddem yn ewyllysio ymosod 
hwy yn eu hamddiffynfeydd. A bu i ni gadw. ysbïwyr 
ldiamgylcn, i wylio symudiadau y Lamaniaid, fel nad 
pibio i ni yn y nos na'r dydd, er ymosod ar ein dinas- 
eill ag oedd yn ogleddol; canys gwyddem nad oeddynt 
ron nerthol yn y dinasoedd hyny i'w cyfarfod hwynt; 
ly, ni a ewyllysiem, ped elent heibio i ni, i syrthio arnynt 
1 ol, ac felly eu dwyn i fyny yn y tu ol, ar yr un amser 
farfyddid â hwynt yn y tu blaen. Meddyliem y gallem 
>hfygu hwynt; eithr, ni a siomwyd yn ein dymuniad 
Ni feiddient fyned heibio i ni â'u holl fyddin, ac ni 
ìt gyda rhan, rhag na fyddent yn ddigon galluog, ac 
gyrthio. Ac ni feiddient fyned i waered yn erbyn 
arahemla ; ac ni feiddient groesi pen Sidon, drosodd i 
Nephihah. Ac felly, â'u galluoedd, penderfynasant i 
dinasoedd hyny a gymmerasant. 
n awr, dygwyddodd, yn yr ail fis o'r flwyddyn hon, i 
luniaeth gael eì ddwyn i ni, oddiwrth dadau fy nwy fìl 
hyny. Ac hefyd danfonwyd dwy fil o wyr atom o dir 
mla. Ac felly yr oeddym wedi ein parotoi â deg mil o 
ighyd â lluniaeth iddynt hwy, ac hefyd i'w gwragedd a'u 
A'r Lamaniaid, gan weled felly cin galluoedd yn cyn- 
yn feunyddiol, a lluniaeth yn dyfod er ein cynnaliaeth, a 
xasant ofni, a dechreu rhuthro allan, pe byddai yn 
er rhoi attalfa arnom i dderbyn lluniaeth a nerth. 
» Dan welsom ni y Lamaniaid yn dechreu myned yn 
ryth yn y modd hyn, ni a chwennychem ddwyn ystranc i 
iad arnynt ; o ganlyniad Antipus a archodd ìi mi fyned 
m meibion bychain i ddinas gymmydogaethol, megys pe 
ì yn cludo lluniaeth i ddinas gymmydogaethol.. Ac yr 
i fyned yn agos i ddinas Antiparah, megys pe byddem 
ned i'r ddinas tu hwnt, yn y cyffiniau wrth lân y môr. 
ni fyned allan, megys pe buasai ein lluniaeth genym, er 
i'r ddinas hono. A bu i Antipus fyned allan, gyda 
i fyddin, gan adael y gweddill i amddiffyn y ddinas. 
id aeth efe allan, hyd nes ar ol i mi fyned allan â'm 
fechan, as dyíod yn agos i ddinas Antiparah.. Ac yn 
ì ninas Antiparah, yr oedd byddin gryfaf y Lawewiaid 


316 LLYNER ALMA. 


yn aros ; ïe, y fwyaf lliosog. .A bu pan hysbyswyd hwynt gan 
eu hysbiwyr, iddynt ddyfod allan â'u byddin, a dyfod yn ein 
herbyn ni. 

A bui ni ffoi o'u blaen hwynt, yn ogleddol. Ac felly yr ar- 
weiniasom ymaith fyddin alluocaf y Lamaniaid; ïe, i gryn 
bellder, yn gymmaint na ddarfu iddynt, pan welsant fyddin 
Antipus yn eu hymlid hwynt â'u holl nerth, droì ar y deau nar 
aewy, eithr dilyn eu taith mewn cyfeiriad cywir ar ein hol nì; 
ac fel y meddyliwn, eu bwriad oedd ein lladd cyn y goddiwedd- 
ai Antipus hwynt, ac hyn fel na amgylchynid hwynt gan em 

bl ni. Ac yn awr, Antipus, gan weled ein perygl, a frysiodd 
ynediad ei fyddin. Ond wele, yr oedd yn nos; o ganlyniad, 
ni oddiweddasant ni,ac ni oddiweddodd Antipus hwynt; am 
hyny, ni & wersyllasom dros y nos. 

A dygwyddodd cyn toriad y wawr, wele, fod y Lamanisid 
yn ein hymlid. Yn awr, nid eeddym ni yn ddigon cryf i ym 
ladd â hwynt ; îe, nis goddefwn i i'm meibion bychain syrthio 
ïw dwylaw ; am hyny, ni a barhausom ein taith ; ao ni ê 
gymmerasonm ein taith i'r anialwch. Yn awr, ni feiddient hwy 

oi ar y deau na'r aswy, rhag iddynt gael eu hamgylchynu; 
ac nì wnawn innau droi ar y deau na'r aswy, rhag iddynt hwy 
fy ngoddiweddyd, ac i ninnau fethu sefyll yn eu herbyn hwynt, 
eithr cael ein lladd, ac i hwythau ddianc: ac felly y ffoisom yr 
holl ddiwrnod yn yr anialwch, hyd nes yr oedd yn dywyll 

A bu drachefn pan oleuodd y wawr, i nì weled y Lamaniaid 
armom, ac ni a ffoisom o'u blaen. Eithr dygwyddodd na ymlid- 
iasant ni yn mhell, cyn iddynt aros; ac yr oedd ar foreu y tryd- 
ydd dydd, yn y seithfed mis. Ac yn awr, pa un a oddiwedd- 
wyd hwynt gan Antipus, nis gwyddem, eithr mi a ddywedais 
wrth fy ngwyr, Wele, nis gwyddom nad ydynt wedi aros i'r dy- 
ben i ni ddyfod yn eu herbyn hwynt, fel y daliont ni yn eu 
magl; gan hyny, beth meddwch chwi, fy meibion. a ewch chwi 
yn eu herbyn hwyntiryfel? Ac yn awr, yr wyf yn dywedyd 
wrthyt ti, fy anwyl frawd Moroni, na welais i erioed y fath 
wroldeb mawr, naddo, ddim yn mhlith yr holl Nephiaid.  Can- 
ys megys ag y gelwais i hwynt erioed fy meibion (oblegid yr 
oedd yr oll o honynt yn dra ieuainc), felly hefyd y dywed- 
asant hwythau wrthyf fì, Ein tad, wele, ein Duw sydd gyda 
ni, ac nis goddefa i ni syrthio; yna gadewch i ni fyned allan; 
nis lladdem ni ein brodyr, pe gadawent ni yn llonydd; gan 
hyny, gadewch i ni fyned, rhag iddynt orchfygu byddin Anti- 
pus. Yn awr, nid oeddynt hwy wedi ymladd erioed, etto ni 
afnent farwolaeth; ac yr oeddynt yn meddwl mwy am ryddid 

eu tadau, nag yr oeddynt am eu bywydau eu hun ; ïe, yr oedd- 
ynt wedi eu dysgu gan eu mamau, os na ammheuent ddim, y 
gwaredai Duw hwynt. A hwy a adroddasant wrthyf eiriau eu 
mamau, gan ddywedyd, Nid ydym yn ammau nad oedd ein 
mamau yn gwybod hyny. 

A bu i mi ddychwelyd gyda'm dwy fìl, yn erbyn y L9man- 


LLYFR ALMA. 317 


iaid hyn ag oedd yn ein hymlid. Ac yn awr, wele, yr oedd 
byddinoedd Antipus wedi eu goddiweddyd hwynt, ac yr oedd 
brwydr ddychrynllyd wedi dechreu. Yr oedd byddin Antipus. 
gan fod yn flinedig o herwydd eu hir daith mewn amser mor 
fyr, ynghylch syrthio i ddwylaw y Lamaniaid, a phe na fuaswn 
Î wedi dychwelyd gyda'm dwy fìl, hwy a fuasent wedi cael eu 
hamcan; canys yr oedd Antipus wedi syrthio trwy y cleddyf, 
a llawer o'i flaenoriaid, o berwydd eu lludded, yr hwn a achos- 
wyd gan fuandra eu taith; am hyny, gwyr Antipus, trwy 
fod yn gythryblus o herwydd cwymp eu blaenoriaid, a ddech- 
reuasant roddi ffordd o flaen y Lamaniaid. 

A bai'r Lamaniaid ymwroli, a dechreu eu hymlid hwynt; ac 
felly yr oedd y Lamaniaid yn eu hymlid hwynt yn egniol iawn, 
pen ddaeth Helaman ar eu tu hol gyda'i ddwy fil, a dechreu 
eu lladd hwynt yn enbyd, yn gymmaint ag i holl fyddin y 
Lamnniaid aros, a throi ar Helaman. Yn awr, pan ganfu 
pobl Antipus fod y Lamaniaid wedi ymdroi o amgylch, hwy 
a gasglasant ynghyd eu gwyr, ac a ddaethant drachefn ar 
du ol y Lamaniaid. 

Ac yn awr, dygwyddodd i ni, pobl Nephi, pobl Antipus, a 
mîíînnau â'm dwy fil, amgylchynu y Lamaniaid, a'u lladd 
hwynt; ïe, yn gymmaint ag iddynt gael eu gorfodi i roddi i 
fyny eu harfau rhyfel, a'u hunain hefyd fel carcharorion rhyfel. 

Ac yn awr, dygwyddodd ar ol iddynt draddodi eu hunain 
i fyny í ni, i mi rifo y gwyr ieuainc hyny a ymladdasant gyda 
mi, gan ofni rhag fod llawer o honynt wedi eu lladd. Eithr 
wele. er fy mawr lawenydd, nid oedd un enaid o honynt wedi 
syrthio i'r ddaear; ie, ac yr oeddynt wedi ymladd megys pe 
gyda nerth Duw; ïe, ni adnabuwyd gwyr erioed a ymladdasant 
gyda'r fath nerth gwyrthiol; a chyda y fath allu mawr y syrth- 
íasant ar y Lamaniaid, fely dychrynasant hwynt; ac o herwydd 
hyn y traddododd y Lamaniaid eu hunain ìi fyny fel carcharor- 
ion rhyfel. A ehan nad oedd genym ni lei'n carcharorion, fel 
y gallem eu gwylio hwynt a'u cadw rhag byddinoedd y La- 
maniaid, ni a'u danfonasom hwynt i dir Zarahemla, a rhan o'r 
gwyr hyny o eiddo Antipus na laddwyd, gyda hwynt; a'r 
gweddill a gymmerais ac a unais â'm Ammoniaid ieuainc, ac a 
gymmerasom ein taith yn ol i ddinas Judea. 

Ag yn awr, dygwyddodd i mi dderbyn epistol oddiwrth Am- 
moron, y brenin, yn hysbysu os rhoddwn i fyny y carcharorion 
rhyfel hyny a gymmerasom, y rhoddai yntau ddinas Anti- 
parah ifynyini. Eithr mi a ddanfonais epistol at y brenin, 
ein bod yn sicr fod cin galluoedd ni yn ddigon i gymmeryd 
dînas Antiparah trwy ein gallu ; a thrwy roddi y carcharor- 
ion i fyny am y ddinas hono,ni a ystyriem ein hunain yn 
annoeth; ac na roddem ni ein carchsrorion i fyny ond yn unig 
er eu cyfnewid. Ac Ammoron a wrthododd fy epistol i, eanys 
ni chyfnewidiai efe garcharorion ; o ganlyniad, ni a ddechreu- 
asom ymbarotoi ì fyned yn erbyn dinas Antiparah. Eithr 


48 LLYPR ALMA. 


pobl Antiparah a adawsant y ddinas, ac a ffoisant ì'w dinas 
oedd ereill, y rhai a feddiannent, i'w hamgaeru hwynt; ac 
felly y syrthiodd dinas Antiparah i'n dwylaw ni. Ac felly y 
terfynodd yr wythfed flwyddyn ar hugain o deyrnasiad ŷ 
Barnwyr. 

A. bu yn nechreu y nawfed flwyddyn ar hugain, i ni dder- 
byn rhagor o luniaeth, ac hefyd ychwanegiad at ein byddin, 
o dir Zarahemla, ac o'r wlad oddiamgylch, hyd at y rhifedi o 
chwe mil o wyr, heblaw trugain o feibion yr Ammaoniaid, y 
rhai a ddaethant i uno â'u brodyr, fy llu bychan o ddwy fil. 
Ac yn awr, wele, yr ocddym yn gryfion, ïe, ac yr oedd genym 
hefyd ddigon o luniaeth wedi ei ddwyn i ni. 

A bu mai ein dymuniad oedd brwydro â'r fyddin a osodwyd 
i amddiffyn dinas Cumeni. _ Ac yn awr, wele, mi a ddangosaf i 
ti i ni yn fuan gyflawni ein hewyllys; ïe, â'n llu nerthol, neu â 
rhan o'n llu nerthol, yr amgylchynasom ddinas Cumeni yn y 
nos, ychydig cyn eu bod i dderbyn diwalliad o luniaeth. A bu 
ini wersyllu oddiamgylch y ddinas am amryw nosweithiau; 
eithr ni a gysgasom ar ein cleddyfau, ac a gadwasom wylwyr, 
fel nas gallai y Lamaniaid ddyfod arnom yn y nos a'n lladd, yr 
hyn a gynnygiasant laweroedd o weithiau; eithr cynnifer o 
weithiau ag y cynnygiasant hyn, y tywalltwyd eu gwaed. 
diwedd dacth eu lluniaeth, ac yr oeddynt ynghylch myned i 
mewn i'r ddinas yn y nos. A nyni, yn lle bod yn Lamaniaid, 
oeddym Nephiaid; am hyny, ni a'u cymmerzsom hwynt a'u 
lluniaeth. Ac er fod y Lamaniaid wedi eu tori ymaith oddi- 
wrth eu lluniaeth yn y modd hyn, yr oeddynt o hyd yn bender- 
fynol i gadw y ddinas; gan hyny, daeth yn anghenrheidiol i ni 
gymmeryd y lluniaeth hyny, a'i ddanfoni Judea, a'n carchar- 
orion i dir Zarahemla. 

A bu nad aeth llawer o ddyddiau heibio cyn i'r Lamaniaid 
ddechreu colli pob gobaith am gymhorth; am hyny, hwy a 
roddasanti fyny y ddinas i'n dwylaw ni; ac felly y cyflawnas- 
om ni ein bwriadau, wrth ennill dinas Cumeni. Eithr dyg- 
wyddodd fod ein carcharorion mor lliosog, er mor ddirfawr oedd 
ein rhifedi, nes yr oedd yn rhaid i ni ddefnyddio ein holl fìlwyr 
i'w cadw hwynt, neu eu gosod ìi farwolaeth. Canys, wele, hwy 
a dorent allan yn rhifedi mawrion, ac a ymladdent â cheryg, ac 
â phastynau, neu pa beth bynag a allent gael yn eu dwylaw, yn 
gymmaint ag i ni ladd dros ddwy fil o honynt, ar ol iddyn$ 
roddi eu hunain i fyny yn garcharorion rhyfel; o ganlyniad, 
daeth yn anghenrheidiol ìi ni osod terfyn ar eu bywydau, neu eu 
gwylio â chleddyf mewn llaw, i waered i dir Zarahemla ; ac 
hefyd nid oedd ein lluniaeth yn ddim mwy nâ digon i'n pobl ein 
hunain, er yr hyn a gymmerasom oddiwrth y Lamaniaid. Ac 
yn awr, dan yr amgylchiadau cyfyng hyn, daeth yn fater pwys- 
ig iawn i benderfynu ynghylch y carcharorion rhyfel hyn; er 
hyny, penderfynasom eu danfon hwynt ìi waered i dir Zarahem- 
1a; o ganlyniad, nî a ddewisasom ran o'n gwyr, ac a 


LLYFR ALMA. 319 
eìn carcharorion yn eu gofal, er myned i waered i dir Zara- 


hemla. 

Eithr dygwyddodd dranoeth, iddynt ddychwelyd. Ac yn 
awr, wele, ni ofynasom iddynt ynghylch y carcharorion; canys 
wele, yr oedd y TLamaniaid arnom, a dychwelasant hwythau 
mewn pryd i'n hachub rhag syrthio i'w dwylaw. Canys, wele, 

oedd Ammoron wedi danfon i'w cymhorth ddiwalliad new- 
ydd o luniaeth, ac hefyd fyddin lliosog o wyr. 

A bu i'r gwyr hyny a ddanfonasom gyda'r carcharorion, gyr- 
haedd yno mewn pryd i'w rhwystro, pan yr oeddynt ynghylch 
ein gorchfygu ni. Eithr, wele, fy llu bychan o ddwy fil a 
thrugain, a ymladdasant yn enbyd iawn ; ïe, yr oeddynt yn 
gadarn o flaen y Lamaniaid, ac yn gweinyddu marwolaeth i'r 
holl rai a'u gwrthwynebent ; ac fel yr ocdd gweddill ein byddin 
ynghylch rhoddi ffordd o flaen y Lamaniaid, wcle, yr oedl y 
dwy fil a thrugain hyny yn gadarn a diofn; ïe, a hwy â 
ufyddasant, gan ofalu cyflawni pob gair o orchymyn gyda 
manylrwydd ; ie, ac yn ol eu ffydd y bu iddynt ; ac yr oeddwn 

cofio y geiriau y rhai a ddywedent wrthyf i'w mamau en 
dysgu iddynt. Ac yn awr, wcle, i'r rhai hyn, fy meibion a'r 
gwyr hyny a ddewiswyd i fyned â'r carcharorion, yr ydym yn 
ddyledus am y fuddugoliaeth fawr hon ; canys hwy ddarfu 
orthrechu y Lamaniaid; am hyny, gyrwyd hwynt yn oli 
ddinas Manti. Ac ni a gadwasom ein dinas Cumeni, ac ni 
ddyfethwyd ni oll trwy y cleddyf; cr hyny, dyoddefasom 
golled mawr, 

A bu ar ol i'r Lamaniaid ffoi, i mi roddi gorchymyn yn 
union i'm gwyr clwyfedig, gael eu cymmeryd o blith y meirw, 
ac achosais i'w clwyfau gael eu trin. A dygwyddodd fod dau 
gant, allan o'm dwy fil a thrugain, wedi llewygu o herwydd 
colli gwaed ; cr hyny, yn ol daioni Duw, ac er ein mawr syn- 
dod ni, ac hefyd gelynion ein holl fyddin, nid oedd un enaid o 
honynt wedi trengu ; ïe, ac nid oedd un enaid yn eu plith ag 
nad oedd wedi derbyn llawer o glwyfau. Ac yn awr, yr oedd 
eu cadwraeth yn rhyfeddod i'n holl fyddin; ïe, eu bod hwy yn 
cael eu harbed, tra yr oedd mil o'n brodyr wedi eu lladd. Ac 

ydym ni yn ci briodoli yn gyfiawn i allu gwyrthiol Duw, o 

erwydd eu mawr ffydd yn yr hyn y dysgwyd hwynt i'w 
gredu, sef fod Duw cyfiawn ; a phwy bynag ni ammheuent, y 
cedwid hwynt trwy ei allu rhyfeddol ef.. Yn awr, dyma oedd 
ffydd y rhai hyn y llefarais am danynt; y maent yn ieuainc, 
ac y mae eu meddyliau yn sefydlog ; a» gosodasant eu hymddir- 
ied yn barhaus yn Nuw. 

Ac yn awr, dygwyddodd ar ol ini felly gymmeryd gofal o'n 
gwyr clwyfedig, a chladdu ein meirw ni, ac hefyd feirw y Lam- 
aniaid, y rhai oeddynt lawer, wele, ni a ofynasom i Gid 
ynghylch y carcharorion a gychwynasant er myned â hwyi 
waered i dir Zarahemla. Yn awr, Gid oedd y pen-cadben ar y 
llu a benodwyd i'w dwyn hwynt i waered i'r tir. Ac yn awr, 


320 LLYFR ALMA. 


y rhai hyn yw y geiriau a ddywedodd Gid wrthyf, Wele, ni â 
gyehwynasom i fyned i waered i dir Zarahemla â'n carcharor 
ion. A buini gyfarfod ag yspïwyr eîn byddinoedd, y rhai â 
ddanfonwyd allan i wylio gwersyll y Lamaniaid. A hwys 
waeddasant arnom, gan ddywedyd, Wele, y mae lluoedd y 
Lamaniaid yn myned tua dinas Cumeni; ac wele, hwy a syrth- 
iant arnynt, ïe, ac a ddyfethant ein pobl. 

A dygwyddodd i'n carcharorion glywed eu gwaedd, yr hyn a 
achosodd iddynt ymwroli; a hwy a gyfodasant mewn gwrth 
ryfel yn ein herbyn. A bu oblegid eu gwrthryfel,i ni acbosi 
i'n cleddyfau ddyfod arnynt. A bu iddynt gyd-redeg ar ein 
cleddyfau, trwy yr hyn y cafodd y rhan fwyaf o honynt eu 
lladd; a'r gweddill o honynt a dorasant trwom, ac a_ffoisan$ 
oddiwrthym. Ac wele, ar ol iddynt ffoi, fel na allem eu goddi- 
weddyd, ni a gychwynasom ar frys tua dinas Cumeni; ac wele, 
cyrhaeddasom mewn pryd fel y gallem gynnorthwyo ein brodyr 
i gadw y ddinas. Ac wele, ni a waredwyd drachefn allan o 
ddwylaw ein gelynion. .A bendigedig yw enw ein Duw; canys 
efo a'n gwaredgdd, ïe, ac a wnaeth y peth mawr hwn drosom. 

Yn awr, dygwyddodd pan glywais i, Helaman, y geiriau hyn 
gan Gid, i mi gael fy llanw â llawenydd mawr, oblegid daioni 
Duw yn ein cadw, fel na ddyfethid ni oll; ïe, a gobeithiaf fod 
eneidiau y rhai hyny a laddwyd, wedi myned i orphwysfa eu 

uw. 

Ac wele, yn awr, dygwyddodd mai ein pwnc nesaf oedd 
ennill dinas Manti; eithr wele, nid oedd ffordd y gallem eu 
harwain hwynt allan o'r ddinas â'n minteioedd bychain. 
Canys, wele, yr oeddynt yn cofìo yr hyn a wnaethom o'r blaen; 
gan hyny, nis gallem eu hudo hwynt ymaith o'u hamddiffyn- 
feydd; ac yr oeddynt yn gymmaint lliosocach nâ'n byddin ni, 
fel na feiddiem fyned allan ac ymosod arnynt yn eu hamddi- 
ffynfeydd. Iê,a daeth yn anghenrheidiol i ni ddefnyddio ein 
gwyn, er cadw y rhanau hyny o'r wlad, ag oeddem wedi ail- 

eddiannu; o ganlyniad, daeth yn anghenrheidiol i ni aros, fel y 
derbyniem ragor o nerth o dir Zarahemla, ac hefyd ddiwalliad 
newydd o ymborth. 

A buimi felly ddanfon cenadwrì at lywodraethwr ein tir, 
i'w hysbysu ef ynghylch achosion ein pobl. A bu i ni aros i 
dderbyn lluniaeth a nerth, o dir Zarahemla. Eithr wele, ni fa 
hyn o nemawr leshad i ni; eanys yr oedd y Lamaniaid hefyd 
yn derbyn cryfder mawr, o ddydd i ddydd, ac hefyd lawer o 
luniaeth; ac felly yr oedd ein hamgylchiadau ar yr amser hwn. 
Ac yr oedd y Lamaniaid,o bryd i bryd, yn rhuthro allan yn 
ein herbyn, gan benderfynu trwy ddichell ein dyfetha ; er hyny, 
ni allem gael rhyfel â hwynt, o herwydd eu henciliadau a'u 
hamnddiffynfeydd. 

A bu ini aros dan yr amgylchiadau dyrus hyn, am yspaid 
amryw íìsoedd, hyd nes yr oeddem ar drengu o eisieu ymborth. 
Eithr dygwyddodd i ni dderbyn ymborth, yr hwn a ddygid i ni 


LLYFR ALMA. $2l 


Ean fyddin o ddwy fil o 'wyr, i'n cynnorthwyo; a dyma yr 
holl gynnorthwy a dderbyniasom, er amddiffyn ein hunain a'n 
gwlad rhag syrthioi ddwylaw ein gelynion; ïe, er ymladd â 
gelynion ag oedd yn ddirifedi. Ac yn awr, yr achos o'n tra- 
fferthion hyn, neu yr achos na ddanfonasant ragor onerth atom, 
nis gwyddom ni ; am hyny, ni a ofidiwyd, ac a lanwyd hefyd gan 
ofn, rhag mewn rhyw fodd i farnedigaethau Duw ddyfod ar ein 
tir, er ein dadymchweliad a'n llwyr ddinystr ; am hyny, ni a 
8ywalltasom ein heneidiau mewn gweddi at Dduw, am iddo ef 
ein nerthu a'n gwaredu allan o ddwylaw cein gelynion; ïe, ac 
hefyd am iddo roddi nerth i ni, fol y cadwem ein dinasoedd, 
a'n tiroedd, a'n meddiannau, er cynnaliaeth ein pobl, Iê, a 
darfu i'r Arglwydd cin Duw ymweled â ni â sicrwydd y gwar- 
edai ni; ïe,yn gymmaint ag iddo lefaru heddwch wrth ein 
heneidiau, a rhoddi i ni ffydd fawr, a pheri i ni obeithio am ein 
gwaredigaeth trwyddo cf; a darfu i ni ymwroli gyda'n llu 
bychan a dderbyniasom, ac yr ocddym yn cdiysgog ein 
penderfyniad i orchfygu ein gelynion, ac i amddiffyn cin tir- 
oedd, a'n meddiannau, a'n gwragedd, a'n plant, ac achos ein 
rhyddid. Ac felly yr aethom allan â'n holl nerth yn erbyn y 
Lamaniaid, y rhaì oeddynt yn ninas Manti; ac ni a godasom 

ein pebyll wrth ochr yr anialwch, yr hwn oedd yn agos i'r 
ddinas. A bu dranoeth, pan welodd y ).amaniaid cin bod yn y 
cyffiniau wrth yr anialwch, yr hwn oedd yn agos i'r ddinas, 

hwy a ddanfonasant yspiwyr o amgylch ogylch i ni, fel y gall- 

ent ganfod nifer a chryfdwr ein byddin. 

A bu pan welsant nad oeddym yn gryífìon, yn ol cin rhifedi, 
a chan ofni y torom hwynt ymaith oddiwrth eu cynnaliaeth, os 
na ddeuant allan i ryfel yn cin herbyn, a'n lladd; a chan dybied 
hefyd y gallent cin dyfetha. yn rhwydd â'u lluoedd lliosog, hwy 
a ddechreuasant ymbarotoii ddyfod allan i ryfel yn cin herbyn. 
Aphan welsom ni cu bod yn ymbarotoi ìi ddyfod allan yn ein 
herbyn, wele, mi a berais i Gid, yrghyd â nifcr o wyr, i guddio 
eu hunain yn yr anialwch, ac i 'Teoinner hefyd, ynghyd â nifer 
o wyr, i guddio eu hunain hefyd yn yr anialwch. Yn awr, yr 
oedd Gid a'i wyr ar y deau, o'r lleill ar yr aswy ; ac wedi iddynt 
hwy ymguddio fclly, wele, mi a arcsais gyda gweddill fy 
myddin, yn yr un llc ag y codasom cin pebyll gyntaf, erbyn yr 
amser y deuai y Lamaniaid allan i ryfel, 

A bu i'r Lamaniaid ddyfod allan â'u byddin liosog yn cin 
herbyn ni. Ac wedi iddynt-ddyfud, a phan oeddynt ynghylch 
syrthio arnom â'r cleddyf, mi a berais i'm gwyr, y rhaì oeddynt 
gyda mi, i gilio i'r anialwch. 

A bu i'r Lamaniaid ganlyn ar ein hol gyda brys mawr, canys 
hwy a chwennychent yn fawr i'n dal, fel y gallent ein lladd ; 
am hyny, hwy a'n canlynasant i'r anialwch ; ac ni a aethom 
heibio rhwng Gid a 'Teomner, yn gymmaint ag nas canfyddwyd 
hwynt gan y Lamaniaid. 

A dygwyddodd wedi i'r Lamaniaid fyned heibìo, neu wedâ ŷr 

2) 






322 LLYFR ALMA, 


fyddin fyned heibio, i Gid a Teomner gyfodi o'u dirgel fanau, s 
thori ymaith yspiwyr y Lamaniaid fel na ddychwelent i'r 
ddinas. A bu wedi iddynt eu tori ymaith, redeg o honynt iT 
ddinas, a syrthio ar y gwylwyr a adawyd i wylio y ddinas, nm 
gymmaint ag iddynt eu dyfetha, a meddiannu y ddinas. Yn 
awr, gwnaethwyd hyn trwy i'r Lamaniaid oddef i'w holl fydd- 
in, oddieithr ychydig o wylwyr yn unig, gael eu harwain 
ymaith i'r anialwch. 

A bu i Gid a Teomner, trwy y ffordd hon, gael meddiant o'u 
hamddiffynfeydd. A darfu i ni gymmeryd ein cyfeiriad, ar ol 
teithio llawer yn yr anialwch, tua thir Zarahemla, A phan 
welodd y Lamaniaid eu bod yn teithio tua thir Zarahemla, hwy 
& ofnent yn fawr, rhag fod cynllun wedi ei osod i'w barwain 
hwynt i ddinystr; am hyny, dechreuasant encilio i'r anialwch 
drachefn, ïe, sef yn ol ar hyd yr ur ffordd ag y daethant. Ac 
wele, yr oedd yn nos, a hwy a godasant eu pebyll, canys pen 
eadbeniaid y Lamaniaid a dybient fod y Nephiaid yn flinedig 
oblegid eu taith; a chan dybied eu bod wedi gyru eu holl fydd- 
in hwy, nì feddyliasant ddim ynghylch dinas Manti. 

Yn awr, dygwyddodd pan oedd yn nos, i mi beri i'm gwyr 
beìdio cysgu, eithr teithio o honynt yn mlaen ffordd arall, tu» 
thir Manti. A thrwy ein taith hon yn y nos, wele, yn y boreu 
yr oedtlym y tu hwnt i'r Lamaniaid, yn gymmaint ag ì ni gyr- 
haedd o'u blaen hwynt i ddinas Manti. A bu felly, trwy y 
ddyfais hon, i ni feddiannu dinas Manti heb dywallt gwaed. 

Abu pan ddaeth byddinoedd y Lamaniaid yn agos i'r ddinas, 
a gweled ein bod ni yn barod i'w cyfarfod, iddynt synu yn ddir- 
fawr a chael eu taraw gan fawr ddychryn, yn gymmaint ag 
iddynt ffoi i'r anialwch. I, a bu i fyddinocdd y Lamaniaid 
tfoì allan o'r holl gŵr hwn o'r tir. Eithr wcle, hwy a ddygasant 
ganddynt lawer o wrawedd a phlant allan o'r tir. A'r dinss 
oedd hyny ac a gymmerwyd gan y Lamaniaid, yr oll o honynt, 
ydynt ar yr amser hwn yn ein meddiant ni ; ac y mae ein 
tadau, a'n gwraeìd, a'n plant. yn dychwelyd i'w cartrefleoedd, 
olÌ oddieì:hr y rhaì a gymmerwyd yn garcharorion ac a ddyg- 
wyd ymaith gan y Byamaninid.. Eithr wele, mae ein byudib- 
old yn fychaìn er amddiffyn nifer mor fawr o ddinasoedd, $ 
meddiannau mor fawr. Eithr wele, rm yJym ni yn ymddiried 
yn eìn Duw, yr hwn a roddodd ì nì fuldugcliaeth ar v tíroeld 
hynv, yn gymmaìnt arc ì nDivnnill y dinasoedd n'r :iroell, yrhai 
oeddynt ein heiddo eîn huraîn.. Yn swr. nîs cwyddom ci yr 
achos nad yw v llywoìrae:h rn rheoddiinizwyon.rr;: sc ni 
ŵyr F gwyr hyny a ddaethontifyny a:cm paham nad ydym 
wedì derbyn rhagor o mxrtb.. Wcle,nis gwyl6om ninnl ydych 
chwiyn aflwyddiannus 2. bed wii tynu y culluoedd ymaith 

fr ewr hwna o'r tìr; osfellvy. nl Lwennychwnrwcmu, 6. Aco 
ar mae, wele, o'nwn fl Ir^yw ymzuri.! yn y llywol 

na ddanfonan: vchwan<r o wyr im cynncrthwr; 
R gwyddon ee bod yn twy llxvog nir byn a GcJanfonss- 


LLYWR ALMA. 328 


ant. Bìthr, wele, nid yw wahaniaeth: hyderwn y gwareda 
Duw ni, yn ngwyneb gwendid ein byddinoedd, ïe, ac y gwareda 
ni allan o ddwylaw ein gelynion. Wele, hon yw y nawfed 
llwyddyn ar hugain, yn ei diwedd, ac yr ydym ni mewn medd- 
iant o'n tiroedd; ac y mae'r Lamaniaid wedi ffoi i dir Nephi. 
Ac y mae'r meibion hyny o eiddo pobl Ammon, am y rhai y 
llefnrais mor ganmoladwy, gyda mi yn ninas Manti; ac y mae 
yr Arglwydd wedi eu cynnal hwynt, ïe, ac wedi eu cadw rhag 
syrthio trwy y cleddyf, yn gymmaint ag nad oes un enaid wedi 
eiladd. Eithr, wele, y maent wedi derbyn llawer o archollion; 
er hyny, safant yn gadarn yn y rhyddid hwnw â pha un y 
rhyddhaodd Duw hwynt; ac y maent yn fanwli gofio yr 
Arglwydd eu Duw, o ddydd i ddydd; ïe, cofìant gadw ei ddeddf- 
au, a'i farnedigaethau, a'i orchymynion, yn wastadol; ac y 
mae eu ffydd yn gadarn yn y prophwydoliaethau am yr hyn 
sydd i ddyfod... Ac yn awr, fy anwyl frawd Moroni, boed i'r 
Arglwydd ein Duw, yr hwn a'n gwaredodd ac a'n rhyddhaodd, 
dy gadw di yn wastadol yn ei bresennoldeb; ïe, a boed iddo 

io y bobl hyn, fel y llwyddoch i feddiannu yr oll a gym- 
merodd y Lamaniaid oddiwrthym, yr hyn oedd er ein cynnal- 
iaeth. Ac yn awr, wele, yr wyf yn terfynu fy epistol, Myfi 
yw Helaman, fab Alma. 


PENNOD XXVII. 


Yx awr, dygwyddodd yn y ddegfed flwyddyn ar hugain o . . 


iad y Barnwyr ar bobl Nephi, ar ol i Moroni dderbyn a 
darllen epistol Helaman, iddo lawenhau yn fawr oblegid y ffyn- 
iant, îe, y llwyddiant mawr, a gafodd Helaman, wrth ennill y 
tiroedd hyny a gollwyd; ïe, ac efo a'i hysbysodd i'w hoH bobl, yn 
yr holl dir oddiamgylch yn y parth hwnw lle yr oedd efe, fel y 
gallai eì bobl lawenhau hefyd. 

A bu iddo ef yn unioogyrchol ddanfon epistol at Pahoran, i 
ddymuno arno beri casglu gwyr ynghyd i nerthu Helaman, neu 
fyddinoedd Helaman, fel y gallai gadw yn rhwydd y rhan hono 
o'r tìr y llwyddwyd ef mor wyrthiol i'w hadgymmeryd._ A bu 
wedi i Moroni ddanfon yr epistol hwn i dir Zarahemla, iddo 
ddechreu drachefn osod cynllun fel yr ennillai y gweddill: o'r 
tiroedd a'r dinasoedd hyny a gymmerodd y Lamaniaid oddi- 


wrthynt. 

A dygwyddodd tra yr oedd Moroni yn ymbarotoi i fyned yn 
erbyn y Lamaniaid i ryfel, wele, i bobl Nephihah, y rhai oedd- 
ynt wedi ymgynnull ynghyd o ddinas Moroni, a dinas Lehi, a 
dinas Morianton, dderbyn ymosodiad oddiwrth y Lamaniaid; 
ie, yr oedd y rhai hyny a orfodwyd i ffoi o dir Manti, ac o'r 
wlad oddiamgylch, wedi dyfod drosodd ac ymuno â'r Laman- 
laid yn y rhan hon o'r tir ; ac felly trwy fod yn dra lliosog, ïe, 


224 LRYFR ALNMA. 


a derbyn nerth o ddydd i ddydd, trwy orchymyn Ammorou 
daethant allan yn crbyn pobl Nephihah, a dechreuasant eu 
lladd hwynt â lladdfa fawr iawn. Ac yr oedd eu byddinoedd 
mor lliosog, fel y gorfu i weddill pobl Nephihah ffoi o'u blaen 
hwynt; a hwy a ddaethant drosodd ac a ymunasant â byddin 
Moroni. Ac yn awr, gan fod Moroni wedi meddwl y danfonid 
gwyr i ddinas Nephihah, i gynnorthwyo y bobl i gadw y ddinas 
hono, a chan wybod fod yn haws eadw y ddinasrhag syrthio ì 
ddwylaw y Lamaniaid nâ'i hadgymmeryd oddiwrthynt, efe 
feddyliodd y cadwent hwy y ddinas hono yn rhwydd ; am 
hyny, efe a gadwodd ei holl alluoedd i gadw y lleoedd hyny ag 
oedd wedi ad-ennill. 

Ac yn awr, pan welodd Moroni fod dinas Nephihah wedi ei 
cholli, efe a dristaodd yn fawr, ac a ddechreuodd ammau, 0 
herwydd drygioni y bobl, y buasent yn syrthio ì ddwylaw eu 
brodyr. Yn awr, fel hyn yr oedd gyda'i holl ben-cadbeniaid. 
Hwythau a ammheuent ac a ryfeddent hefyd, e herwydd dryg- 
ionì y bobl; a hyn o herwydd llwyddiant y Lemanaid 
arnynt. A bu i Moroni fod yn ddigllawn wrth y llywodraeth, 
o herwydd eu diofalwch ynghyleh rhyddid eu gwlad. 

A bu iddo ef ysgrifenu drachefn at lywodraethwr y tir, yr 
hwn oedd Pahoran, a'r rhaì hyn yw y geiriau a ysgrifenodd, 
gan ddywedyd, Wele, yr wyf yn cyfeirio fy epistol at Pahoran, 
yn ninas Zarahemla, yr hwn yw y prif farnwr a'r llywod- 
raethwr ar y tir, ac hefyd at yr holl rai a ddewiswyd gan y 
bobl hyn i lywodraethu a threfnu achosion y rhyfel hwn; canys, 
wele, y mae genyf rywbeth i ddywedyd wrthynt, mewn ffordd 
o gondemniad; canys wele, chwi a wyddoch cich hunain i 
chwi gael cich penodi i gasglu gwyr ynghyd, a'u harfogi â 
chleddyfau, ac â chrymgleddyfau, ac â phob math o arfau 
rhyfel, o bob dull, a'u danfon allan yn erbyn y Lamaniaid, yn 
mha gwr bynag y deuent i'n tir. Ac yn awr, wele, yr wyf yn 
dywedyd wrthych, fy mod i fy hun, a'm gwyr hefyd, ac hefyd 
Holaman a'i wyr, wedi dyoddef dyoddefiadau mawrion ìawn ; 
ïe, sef newyn, syched, a lludded, a phob math o gystuddiau 
Eithr wele, pe hyn fuasai y cyfan a ddyoddefasom, ni rwg- 
nachem nac achwyn; eithr wele, mawr fu y lladdfa yn myg 
ein pobl; ïe, y mae miloedd wedi syrthio trwy y cleddyf, trs 
y gallasai fod fel arall, pe rhoddaseoch chwi i'n byddinoedd 
ddigon o nerth a chymhorth. Iê, mawr fu eich esgeulusdod 
tuagatom. Ac yn awr, wele, ìymunwn wybod yr achos or 
esgeulusdod mawr hwn; ïc, dymunwn wybod yr achos o'ch 
cyflwr anystyriol. A ellwch chwi feddwl eistedd ar eich gôr- 
seddau mewn cyflwr o hurtrwydd anystyriol, tra y mae ei 
gelynion yn taenu gwaith marwolaeth o'ch hamgylch? 16, tr& 
y maent yn llofruddio milcedd o'ch brodyr; ïe, sef y rhai & 
edrychnsant i fyny atoch chwi am amddiffyniad, ïe, ac a'ch 
gosodasant chwi mewn sefyllfa fol y gallech eu noddi hwynt; 
ie, gallasech chwi fod wedi danfon byddinoedd atynt, i'w nerthu, 


LLYFR ALMA. 325 


wc achub miloedd o honynt rhag syrthio trwy y cleddyf. Eithr 
wele, nid hyn yw'r cyfan; chwi a gadwasoch eich lluniaeth 
"oddiwrthynt, yn gymmaint ag i lawer ymladd a gwaedu allan 
-eu bywydau, o herwydd eu mawr ddymuniadau dros lwydd- 
iant y bobl hyn; ïe, a gwnaethant hyn pan yr oeddynt yn 
nghylch trengu o newyn, o herwydd eich esgeulusdod mawr 
chwi tuay atyut. Ac yn awr, fy ngharuaidd frodyr, canys 
chwi a ddylech gael eich caru ; ïe, a chwi a ddylech gyffroi 
wich hwnain i fwy o ddiwydrwydd dros lwyddiant a rhyddid y 
bobl hyn; eithr, wele, darfu ìi chwi eu hesgeuluso, yn gym- 
naint ag y bydd i waed miloedd ddyfod ar eich penau chwi i 
ymddial; ïe, cany6 hysbys ìi Dduw oedd eu holl riddfanau, a'u 
âoll ddyoddefiadau. Wele, a allech chwi dybied y gallech 
eistedd ar eich gorseddau,ac o herwydd mawr ddaioni Duw 
na allech chwi wneuthur dim, ac y gwaredaiefechwi? Wele, 
«08 tybiasoch hyn, chwi a dybiasoch ym ofer :—a ydych chwi yn 
tybied hyna, o herwvdd fod cynnifer o'ch brodyr wedi eu lladd 
«oblegid eu drygioni? Yr wyf yn dywedyd wrthych, os tyb- 
iasoch hyn, chwi a dybiaeoch yn ofer: canys, meddaf wrthych, 
y mae llaweroedd wedi syrthio trwy y cleddyf; ac wele, y mae 
«r eich condemniad chwi; canys y mae yr Arglwydd yn goddef 
i'r cyfiawn gael eu lladd, fel y delo ei gyfiawnder a'i farnedig- 
aeth ar y drygionus; am hyny, nid oes anghen i chwi feddwl 
fod y cyfiawn yn golledig, o herwydd eu bod yn eael eu lladd ; 
eithr wele, y maent hwy yn myned i mewn íi orphwysfa yr 
Arglwydd eu Duw. Ac yn awr, wele, yr wyf yn dywedyd 
“wrthych, ofnwyf yn fawr y daw barnedigaethau Duw ar y 
bobl hyn, o herwydd eu mawr ddiogi ; ïe, sef diogi ein llywod- 
waeth, a'u difaterwch mawr tuag at eu brodyr, ïe, tuag at y 
rhaialaddwyd: canys oni bai y dryrpioni a ddechreuodd yn 
gyntaf yn einpon, gallem fol wedi gwrthsefyll ein gelynion, fel 
amad ailent gael un awdurdod drosom ; ïe, oni bai y rhyfel a 
«dorodd allan yn mysg ein hunain ; ïe, oni bai y breninwyr 
byny, y rhai a achosent gymmaint o dywallt gwaed yn ein 
plith ein hunain; îe, yn yr amser yr oeddem yn amryson yn ein 
plith ein hunain, pe buasem wedi uno em nerth megys y 
£wnaethem hyd hyny ; ïe, oni bai yr awydd am allu ac aw- 
xmurdod a feddai y.breninwyr hyny arnom; pe buasent yn 
ffyddlawn dros achos ein rhyddid, ac ymuno â ni, a myned 
waìlan yn erbyn ein gelynion, yn lle cymmeryd eu cleddyfau yn 
ein herbyn nî, yr hyn a fu yn achos o gymmaint tywallt 
gwaed yn ein plith ein hunain ; Te, pe buasem wedi myned allan 
yn eu herbyn hwynt yn nerth yr Arglwydd, buasem wedi 
gwasgaru ein gelynîon ; eanys cawsai ei wneuthur yn ol cyf- 
3awniad ei air ef. Eithr, wele, yn awr, mae y Lamaniaid yn 
dyfod arnom, ac yn lladd ein pobl â'r cleddyf ; îe, eîn gwragedd 
a'n plant; gan gymmeryd meddiant o'n tiroedd, ac hefyd eu 
«lwyn hwythau ymaith yn gaeth, gan achosi iddynt ddyoddef 
Job math o gystuddiau; a hyn o herwydd drygioni mawr y 


326 LLBYFR ALMA. 


rhai hyny a geisiant allu ac awdurdod ; ïe, sef y breninwyr 
hyny. Eithr paham y dywedaf lawer ynghylch y mater hwn, 
eanys nis gwyddom ni nad ydych chwi eìch hunain yn ceisio 
awdurdod ? Nis gwyddom ni nad ydych chwithau yn frM- 
wyr i'ch gwlad? Neu, a ydych wedi ein hesg€uluso ni o 
herwydd eich bod chwì yn nghanol-bwynt eìn gwlad, ac yn cat 
eich amgylchynu gan ddiogelwch, fel naî ydych yn periì 
ymborth gael ei ddanfon i ni, a gwyr hefyd ì nerthu ein bydd- 
inoedd? A ydych chwi wedi anghofio gorchymynion yr 
Arglwydd eich Duw? JIê, a ydych wedi anghofìo caeth- 
. wedeich tadau? A ydych wedì anghofìo yr amryw weithian 
gwaredwyd ni allan o ddwylaw ein gelynion? — Neu, a ydych 

yn tybied y gwareda yr Arglwydd ni o hyd, tra yr eisteddwn 
ar ein gorseddau, ac heb ddefnyddìo y moddion hyny a ddsr- 
parodd yr Arglwydd er ein mwyn ? lê,a eisteddwch chwì 
mewn segurdod, tra yr amgylchynìr chwi gan fìloedd, ïe, a deg- 
au o filoedd, o'r rhai hyny a eisteddant mewn segurdod hefyd, 
tra y mae miloedd oddiamgylch ar gyffiniau y tir yn 

trwy y cleddyf, ïe, yn archolledig a gwaedlyd? A ydy 
chwi yn tybied yr edrych Duw arnoch fel rhaì dieuog, tra yr 
eisteddwch yn llonydd a gweled y pethau hyn ? Wele, meddaf 
wrthych, na wna. Yn awr, mì a ewyllysiwn i ehwi gofio fod 
Duw wedi dywedyd, Y llestr tufewnol a lanheir yn gyntaf, 8c 
yna y llestr allanol a lanheir hefyd. Ae yn awr, os nad ydych 
yn edifarhau am yr hyn â wnaethoch,:a dechreu ymysgwyd, â 
danfon allan ymborth a gwyr i ni, ac hefyd ìi Helaman, fel yr 
amddiffyno efe y rhanau hyny o'n gwlad ag y mae wedi ad- 
gymmeryd, ac fel yr adferom ninnau hefyd y gweddill o'n 
etifeddiaethau yn y parthau hyn, wele, doethach fydd i mì 
beidio ymladd rhagor â'r Lamaniaid, hyd nes y byddom yn 
gyntaf wedi glanhau ein llestr tufewnol; ïe, sef pen mawr 
ein llywodraeth ; ac oddieithr ì chwì ganiatâu imi fy epi 

a dyfod allan a dangosimi wir ysbryd rhyddid, ac ym 
nerthu a chadarnhau ein byddinoedd, a rhoddi ymborth iddynt 
er eu cynnabaeth, wele,mì a adawaf ran o'm rhyddid-wyr? 
gadw y cwr hwn o'n tir, ac a adawaf nerth a bendithìon Duw 
arnynt, fel nas medro un gallu aralÌ weithio yn en herbyn; & 
hyn o herwydd eu mawr ffydd, a'u hamynedd yn eu trallodioft; 
ac mi a ddeuaf atoch chwì, ac os bydd rhywrai yn eich plith 
yn chwennych rhyddid, ïe, os bydd hyd y nod gwreichionen o 
ryddid yn aros, wele, mì a gyffroaf derfysgoedd yn eich plith, 
hyd nes y difoder y rhai hyny a chwennychant draws-fedd- 
iannu gallu ac awdurdod; ïe, wele, nid wyf fì yn ofni eich 
gallu na'ch awdurdod, eithr fy Nuw yw yr hwn a ofnwyf, ac 
yn ol eì orchymynion ef yr wyf yn eymmeryd fy nghleddyf ì 
amddiffyn achos fy ngwlad, ac o herwydd eich drygioni chwì 
y dyoddefasom gymmaint o golled. Wele, y mae yn amaer, ît, 
mae yr amser yn awr wrth law, os na chyffrowch chwi eìeh 
hunain er amddiffyn eich gwlad, a'ch rhai bychain, i gleddyf 


LLYFR ALMA. 327 


cyfiawnder fod yn hongiedig uwch eich penau ; ïe, ac efe a 
Synthis arnoch ac a ymwel â chwi er eich llwyr ddinystr. 
ele, yr wyf fì yn dysgwyl am gynnorthwy oddiwrthych, ac, 
ddieithr i chwi weinyddu i'n cymhorth, wele, mi a ddeuaf 
atoch chwi, ïe, yn nhir Zarahemla, ac a'ch tarawaf â'r cleddyf, 
yn gymmaint ag nas gellwch gael rhagor o allu i rwystro ffyn- 
iant y bobl hyn yn achos ein rhyddid; canys, wele, ni oddefn 
yr Arglwydd i chwi fyw ac ymgryfhau yn eich anwireddau i 
ddînvstrio eì bobl gyfiawn ef. Wele, a ellwch chwi dybied yr 
arbeda yr Arglwydd chwi, a dyfod allan mewn barn yn erbyn y 
.amaeniaid, pan mai traddodiad eu tadau hwy sydd wedi achosi 
eu casineb ; îe, ac y mae wedi ei ddyblu pan y rhai a ymneill- 
4nasant oddiwrthym ni; tra y mae eich anwiredd chwithau 
yn cael ei achosi trwy eich awydd am ogoniant, a gwag bethau 
y byd. Chwi a wyddoch eich bod yn troseddu cyfreithiau 
Duw, ac yr ydych yn gwybod eich bod yn eu sathru dan eich 
traed. Wele, dywed yr Arglwydd wrthyf, Os nad yw y rhai 
a benodasoch yn llywodraethwyr arnoch yn edifarhau am eu 
pechodau a'u hanwireddau, ti a gai fyned i frwydr yn eu herbyn 
hwynt. Ac yn awr, wele, yr wyf fi, Moroni, yn rhwymedig, 
ŷn ol y cyfammod a wnaethym i gadw gorchymynion fy Nuw; 
o ganlyniad, mi a ewyllysiwn i chwi lynu wrth air Duw, a dan- 
fon o'ch lluniaeth ac o'ch gwyr ïî mi ar írys, ac ì Helaman hefyd. 
Ac wele, os na wnewch hyn, yr wyf yn dyfod atoch ar frys; 
canys, wele, ni oddefa. Duw i ni farw onewyn; am hyny, efc a 
rydd i ni o'ch ymborth chwi, ïe, os bydd raìd, trwy y cleddyf. 
Yn awr edrychwch ar gyflawni o honoch air Duw. ele, myfi 
yw Moroni, eich pen-cadben.. Nid wyf yn ymgeisio am aw- 
durdod, eithr i'w ddarostwng. Nid wyf yn ymgeisio am 
anrhydedd y byd, eithr am ogoniant fy Nuw, a rhyddid a 
llwyddiant fy ngwlad. Ac felly yr wyf yn terfynu fy epistol. 





PENNOD XXVHIIL 


WELE, yn awr, dygwyddodd yn fuan wedì i Moroni ddanfon ei 
epistol at y prif lywodraethwr, îddo dderbyn epistol oddiwrth 
Pahoran, y prif lywodraethwr. A'r rhai hyn yw y geiriau & 
ââerbyniodd :—Myfiì, Pahoran, yr hwn wyf brif lywodraethwr y 
tir hwn, wyf yn danfon y geiriau hyn at Moroni, y pen-cadben 
ar y fyddin; wele, meddaf wrthyt ti, Moroni, nid wyf fi yn 
gorfoleddu yn eich cystuddiau mawrion; ïe, y mae yn gofidio 
fyenaidi. Eithr, wele, y mae rhaî a orfoleddant yn eich cys- 
tuddiau; îe, yn gymmaint â'u bod wedi cyfodi mewn gwrth- 
ryfel yn fy erbyn ií, a'r rhai hyny hefyd o'm pobl ag ydynt 
ryddid-wyr; ïe, ac y mae y rhai ag ydynt wedi cyfodi yn dra 
lliosog; a'r rhai hyny a geisiasant gymmeryd yr orsedd farnol 
eddiwrthyf fì, fu yr achos o'r anwiredd mawr hwn, canys y 


$28 LLYFR ALMA. 


maent yn defnyddio llawer o weniaith, ac wedi arwain ymgitlt 
galonau llaweroedd o bobl, yr hyn a fydd yn achos o gystudd 
blin yn ein mysg; y maent wedi attal ein lluniaeth, ac w«di 
gwangaloni ein rhyddid-wyr, fel na ddaethant atoch chwi. Ac 
wele, gyrasant fì allan o'u blaen, ac mi a ffoais i dir Gideon, 
gyda chynnifer o wyr ag oedd yn bosibl i mi gael. Ac wele, 
mi a ddanfonais gyhoeddiad trwy y rhan hon o'r tir; ac wê, 
y maent yn ymgyrchu atom yn feunyddiol at eu harfau, er am- 
ddiffyn eu gwlad a'u rhyddid, ac i ddial ein cam. Ac y maent 
wedi dyfod atom, hyd nes y mae y rhai a gyfodasant mewn 
gwrthryfel yn ein herbyn wedi eu herio, ïe, hyd nes y maent yn 
ein hofni, ae na feiddiant ddyfod allan yn ein herbyn i frwydr. 
Y maent wedi cael meddiant o'r tir, neu ddinas Zarahemla; y 
maent wedi penodi brenin arnynt, ac y mae efe wedi ysgrifenu 
at frenin y Lamaniaid, yn yr hwn y mae wedi uno mewn 
cynghrair ag ef; yn yr hwn gynghrair y mae efe wedi cytuno 
gadw dinas Zarahemla, yr hyn gadwad feddylia a alluogs y 
Lamaniaid i orchfygu y gweddill o'r tir, ac iddo. yntau gaêl 
ei osod yn frenin ar y bobl hyn, wedi iddynt gael eu gorch- 
fygu gan y Lamaniaid.. Ac yn awr, yr wyt wedi fy meio i yn 
dy epistol, ond nid yw wahaniaeth; nid wyf fi ddigllawn, eithr 
yr wyf yn gorfoleddu yn mawredd dy galon.. Nid wyf fi, Pahor- 
an, yn ymgeisio am awdurdod, ond. yn unig i gadw fy ngorsedd 
farnol, fel y diogelwyf iawnderau a rhyddid fy mhobl. Fy ensid 
a erys yn ddisigl yn y rhyddid hwnw, yn yr hwn y gwnaeth 
Duw nì yn rhyddion. 

Ac yn awr, wele, nia wrthwynebwn ddrygioni hyd at dyw- 
allt gwaed. Ni thywalltem ni waed y Lamaniaid, pe arosen$ 
yn eu tir eu hunain. _ Ni thywalltem ni waed ein brodyr, pe nì 
chyfodent i fyny mewn gwrthryfel, a chymmeryd y cleddyf yn 
ein herbyn. Ni a ymostyngem iau caethiwed pe buasai yn 
ofynol yn ol cyfîawnder, neu pe gorchymynai efe i ni wneuthur 
felly. Eithr wele, nid yw efe yn gorchymyn i ni ymostwng i'n 
gelynion, eithr am i ni osod ein hymddiried ynddo ef, ac efes'n 
gwareda; am hyny, fy anwyl frawd, Moroni, bydded i ni wrth- 
wynebu drwg, a pha ddrwg bynag na allwn ei wrthwynebu â'n 
geiriau, ie, megys terfysgoedd ac ymraniadau, bydded i ni eU 
gwrthwynebu â'n cleddyfau, fel y cadwom ein rhyddid, ac fel y. 
gorfoleddom yn rhagorfraint ein heglwys ac yn achos ein Gwar- 
edwr a'n Duw. Am hyny, tyred ataf ar frys gydag ychydig 
o'th wyr, a gad y gweddill yn ngofal Lehi a 'Teancum; rho 
iddynt hwy i flaenori y rhyfel yn y rhan hona o'r tir, yn ol ys- 
bryd Duw, yr hwn hefyd yw ysbryd rhyddid yr hwn sydd yr- 
ddynt. Wele, mi a ddanfonais ychydig o luniaeth iddynt, fÊ 
na threngont hyd nes y deui di ataf. Casgla ynghyd pa allu 
bynag a elli ar dy daith tuag yma, ac ni a awn ar frys yn erbyn 
yr ymneillduwyr yn nerth cin Duw, yn ol y ffydd yr hon sydd 
ynom. Ac ni a gymmerwn feddiant o ddinas Zarahemia, fel y 
caffom ragor o ymborth i ddanfon i Lehi a Teancum; ïe, ni & 


LLYFR ALMA. 329 


awn allan yn eu herbyn hwynt yn nerth yr Arglwydd, ac a 
osodwn derfyn ar y mawr anwiredd hwn. 

' Ac yn awr, Moroni, yr wyf yn llawenhau wedi derbyn dy 
epistol di, canys yr oeddwn rywfaint yn flin ynghylch pa beth 
& wnelem, pa un a oedd yn gyfìawn ynom i fyned i ryfel yn er- 
byn ein brodyr. Eithr ti a ddywedaist, os na edifarhaent, i'r 
Arglwydd orchymyn i ti fyned yn eu herbyn. Edrych dy fod 
yn cadarnhau Lehi a Teancum yn yr Arglwydd: dywed 
wrthynt am beidio ofni, canys Duw a'u gwareda; ïe, ac 
hefyd yr holl rai hyny a arosant yn ddisigl yn y rhyddid hwnw 
& pha un y rhyddhaodd Duw hwynt. Ac yn awr, yrwyf yn 
terfynu fy epistol at fy anwyl frawd Moroni. 


PENNOD XXIX. 


Ac yn awr, dygwyddodd ar ol i Moroni dderbyn yr epistol hwn, 
i'w galon ymwroli, a chael ei llanw o lawenydd mawr, o her- 
wydd ffyddlondeb Pahoran, ac am nad oedd ef yn fradwr ì 
ryddid ac achos eì. wlad. Eithr efe a alarodd yn fawr hefyd, 
o herwydd anwiredd y rhai hyny a yrasant Pahoran o'r orsedd 
farnol; ïe, yn fyr, o herwydd y rhai a wrthryfelasant yn erbyn 
eu gwlad a'u Duw hefyd. 

A bu i Moroni gymmeryd ychydig nifer o wyr, yn ol dymun- 
iad Pahoran, a rhoddi Lebi a Teancum i lywyddu y gweddill 
oí fyddin, a chychwyn tua thir Gideon, Ac efe a gyfododd 
luman rhyddid ye mha le bynag yr elai i mewn, ac a ennillodd 
pa allu bynag a allaì yn ei holl daith tua thir Gideon. 

A bui filoedd ymgyrchu at ei luman, a chymmeryd i fyny eu 
eleddyfau er amddiffyn eu rhyddid, fel na ddeuent ìi gaethiwed; 
ac felly, wedi i Moroni gasglu ynghyd pa wyr bynag a allai yn 
ei holl daith, efe a ddaeth i dir Gideon; a thrwy uno ei alluoedd 
ef ag eiddo Pahoran, daethant yn gryf iawn, ïe, yn gryfach nâ 
gwyr Pachus, yr hwn oedd frenin yr ymneillduwyr hyny a yr- 
asant y rhyddid-wyr allan o dir Zarahemla, ac a gymmerasant 
feddiant o'r tir. 

A bu i Moroni a Pahoran fyned i waered â'ì byddinoedd i dir 
Zerahemla, a myned allan yn erbyn y ddinas, a chyfarfod â 
gwyr Pachus, yn gymmaint ag iddynt. ddyfod i frwydr. Ac 
wele, lladdwyd Pachus, a chymmerwyd ei wyr yn garcharorion, 
ac adferwyd Pahoran i'w orsedd farnol. A gwyr Pachus a 
dderbyniasant eu prawf, yn ol y gyfraith, ac hefyd y brenin- 
wyr hyny a ddaliwyd ac a fwriwyd yn ngharchar; a hwy a 
ddienyddiwyd yn ol y gyfraith; ïe, y gwyr hyny o eiddo Pach- 
us, a'r breninwyr hyny, pwy bynag ni chymmerent i fyny arfau 
i amddiffyn eu gwlad, eithr a ymladdont yn ei herbyn, a_ osod- 
wyd i farwolaeth; ac felly daeth yn anghenrheidiol i'r gyfraith 
hon gael ei chadw yn gaeth er mwyn diogelwch eu gwlad; ïe, a 


330 LLYFR ALMA. 


phwy bynag a geffid yn gwadu eu rhyddid, a ddienyddid ar 
frys yn ol y gyfraith. Ac felly y terfynodd y ddegfed flwydd- 
yn ar hugain o deyrnasiad y Barnwyr ar bobl Nephi: yr oedd 
Moroni a Pahoran wedi adferu heddwch i dir Zarahemìa, yn 
mhlith eu pobl eu hun, ac wedi rhoi cosp o farwolaeth ar yr holl 
rai nad oeddynt ffyddlawn i achos ryddid. 

A bu yn nechreu yr unfed flwyddyn ar ddeg ar hugain 0 
deyrnasiad y Barnwyr ar bobl Nephi, i Moroni yn union beri i 
luniaeth gael ei ddanfon, ac hefyd fyddin o chwe mil o wyr gêdl 
ei danfon at Helaman, i'w gynnorthwyo ef ìi gadw y rhan hono 
o'r tir; ac efe a berodd hefyd i fyddin o chwe mil o wyr, 

â digonedd o ymborth, gael eu danfon at fyddinoedd Lehi a Te- 
ancum. A bu i hyn gael ei wneuthur er amddiffyn y tir rhag 
y Lamaniaid. 

A bu i Moroni a Pahoran, gan adael llu mawr o wyr yn nhir 
Zarahemla, gymmeryd eu taith gyda llu mawr o wyr tua thir 
Nephihah, gan fod yn benderfynol ìi ddadymchwelyd y Laman- 
iaid yn y ddinas hono. 

A dygwyddodd, fel yr oeddynt yn cychwyn tua y tir, iddyat 
gymmeryd llu mawr o wyr y Lamaniaid, a lladd llawer o hon 
ynf, a chymmeryd eu lluniaeth a'u harfau rhyfel. A bu ar ôl 
iddynt eu cymmeryd hwynt, beri o honynt iddynt ymgyfam- 
modi na chymmerent i fyny eu harfau rhyfel mwyach yn erbyn 
y Nephiaid. Ac ar ol iddynt ymgyfammodi fel hyn, hwy a'u dat- 
fonasant i drigo gyda phobl Ammon, ac yr oeddynt mewn rhif 
edi ynghylch pedair mil, o rai nad oeddynt wedi eu lladd. 

A bu ar ol iddynt eu danfon hwynt ymaith, iddynt ddilyn 
eu taith tua thir Nephihah. A bu ar ol iddynt ddyfol 
at ddinas Nephihah, gyfodi o honynt eu pebyll ar wastadedd 
Nephihah, yr hwn oedd yn agosi ddinas Nephihah. Yn 8wT, 
yr oedd Moroni yn chwennych i'r Lamaniaid ddyfod allan! 
frwydr yn euherbyn hwynt, ar y gwastadedd; eithr y Lamân- 
iaid, gan wybod am eu mawr wroldeb, a chan weled llios6g- 
rwydd eu rhifedi, ni feiddient ddyfod allan yn eu herbyn hwynt; 
am hyny,ni ddaethant i ryfel y diwrnod hwnw. A pha 
ddaeth y nos, aeth Moroni allan yn nhywyllwch y nos, ac 8 
ddaeth ar ben y mur i ysbïo yn mha ran o'r ddinas yr oedd y 
Lamaniaid yn gwersyllu gyda'u byddin. 

A dygwyddodd eu bod ar y tu deau, wrth y fynedfa ; ac yT 
oeddynt oll yn nghwsg. Ac yn awr, dychwelodd Moroni aî 
fyddin, a pherodd iddynt ar frysi barotoi cortynau cryfion £c 
ysgolion, i'w rhoi i lawr o ben y mur i'r rhan dufewnol 0T 
mur, 

A bu i Moroni beri i'w wyr gychwyn yn mlaen, a dyfol ì 
ben y mur, a gollwng eu hunain i lawr i'r rhan hono o'r ddinê& 
ïe, sef ar y tu gorllewinol, lle nad oedd y Lamaniaid yn gw€r- 
syllu gyda'u byddinoedd. 

A bu iddynt oll gael eu gollwng ìi lawr i'r ddinas yn y 005 
trwy offerynoldeb eu cortynau cryfion a'u hysgolion ; felly, pat 


LLYFR ALMA. 331 


ddaeth y boreu, yr oeddynt oll tu fewn i furiau y dinas. 

yn awr, pan ddeffrodd y Lamaniaid, a gweled f byddinogdd 
Moroni tu fewn y muriau, hwy a ddychrynwyd yn fawr, yn 
gymmaint ag iddynt ffoi allan trwy y fynedfa, Ac yn aŵwr, pan 
welodd Moroni eu bod yn ffoi o'i flaen, efe a berodd i'w wyr 
fyned allan yn eu herbyn, a lladd llawer, ac amgylchynu llawer 
ereill, a'u cymmeryd yn garcharorion; a'r gweddill o honynt a 
ffoisant i i dir Moroni, yr hwn oedd yn y cyffiniau, wrth lân y 
môr. Felly y cafodd Moroni a Pahoran feddiant o ddinas 
Nephihah, heb golli un enaid ; ac yr oedd llawer o'r Lamaniaid 
wedi eu lladd. 

Yn awr, dygwyddodd fod llaweroedd o'r Lamaniaid ag oedd 
yn garcharorion, yn chwennych ymuno â phobl Ammon, & 
dyfod yn bobl ryddion. A bu i gynnifer a chwennychent hyny, 
fael yn ol eu dymuniadau: gan hyny, yr holl garcharorion 
Lamanaidd a ymunasant â phobl Ammon, ac a ddechreuasant 
lafurio llawer, gan drin y ddaear, codi pob math o ŷd, a dead- 
elloedd, ac anifeiliaid o bob math; ac felly y rhyddhawyd y 
Nephiaid o faich mawr; ïe, yn gymmaint ag iddynt gael eu 
rhyddhau o'r holl garcharorion Lamanaidd. 

Yn awr, dygwyddodd i Moroni, ar ol iddo gael meddiant o 
ddinas Nephihah, a chan ei fod wedi cymmeryd llawer o gar- 
charorion, yr hyn oedd yn lleihau byddinoedd y Lamaniaid yn 
ddirfawr; ac ennill yn ol lawer o'r Nephiaìd a gymmerwyd yn 
garcharorion, yr hyn oedd yn nerthu byddin Moroni yn ddir- 
hwr; am hyny, Moroni a aeth allan o dir Nephihah i dir 

ì. 


A bu, pan welodd y Lamaniaid fod Moroni yn dyfod yn eu 
"herbyn hwynt, iddynt ddychrynu drachefn, a ffoi o flaen byddin 
Moroni. A bui Moroni a'i fyddin eu hymlid o ddinasi ddinas, 
hyd nes y cyfarfuwyd hwynt gan Lehi a Teancum, a'r Laman- 
$aid a ffoisant rhag Lehi a Teancum, i waered ar y cyffiniau wrth 
lân y môr, hyd nes y daethant i dir Moroni. Ac yr oedd bydd- 
f$noedd y Lamaniaid wedi ymgasglu oll ynghyd, yn gymmaint 
â'u bod oll yn un llu yn nhir Moroni. Yn awr, yr oedd Am- 
moron, brenin y Lamaniaid, hefyd gyda hwynt. 

A bui Moroni, a Lehi, a Teancum, wersyllu gyda'u byddin- 
oedd o amgylch ogylch yn nghyffiniau tir Moroni, yn gym- 
maint â bod y Lamaniaid wedi eu hamgylchynu yn y cyffiniau 
wrth yr anialwch, ar y deau, ac yn y cyffiniau wrth yr anial- 
wch, ar y dwyrain ; ac felly y gwersyllasant dros y nos. Canys 
wele, yr oedd y Nephiaid, a'r Lamaniaid hefyd, yn flinedig o 
herwydd meithder cu taith; am hyny, nì phenderfynasant ar 
un cynllwyn yn y nos, oddieithr Teancum; o herwydd yr oedd 
efe yn dra digllawn wrth Ammoron,.yn gymmaint â'i fod yn 
ystyried mai Ammoron, ac Amalickiah ei frawd, fu yr achos o'r 
yhyfel mawr a pharhaus hwn rhyngddynt a'r Lamanìiaid, yr 
hwn afu yn achos o gymmaint o frwydro a thywallt gwaed, a 
chymmaint o newyn, 


332 LLYFR ALMA. 


A bu i Teancum yn ei ddigter fyned allan i wersyll y Lam- 
aniaid, a gollwng ei hunan i lawr dros furiau y ddinas. Ae 
efe a aeth yn mlaen gyda chortyn, o le i le, yn gymmaint ag 
iddo gael gafael yn y brenin ; ac efo a daflodd waywffon ato, yr . 
hon a'i trywanodd yn agos i'r galon. Eithr wele, y brenin â 
ddeffrodd ei was cyn iddo farw, yn gymmaint ag iddynt ymlid 
'Teancum, a'i ladd. 

Yn awr, dygwyddodd pan wybu Lehi a Moroni fod 'Teancum 
yn farw, iddynt fod yn drist iawn; canys wele, bu ef yn ddyn 
ag a ymladdodd yn ddewr dros ei wlad, ïe, gwir gyfaill rhydd- 
id ; ac yr oedd wedi dyoddef llawer iawn o gystuddiau tra 
blin. Ond, wele, yr oedd yn farw, ac wedi myned ffordd yr 
holl ddaear. 

Yn awr, bu i Moroni fyned allan yn y boreu, a dyfod ar y 
Lamaniaid, yn gymmaint ag iddynt eu lladd â lladdfa fawr; a 
hwy a'u gyrasant allan o'r tir; a hwy a ffoisant, ïe, fel na 
ddychwelasant y pryd hwnw yn erbyn y Nephiaid. Ac felly y 
terfynodd yr unfed flwyddyn ar ddeg ar hugain o deyrnasiad 
Barnwyr ar bobl Nephi ; ac felly yr oeddynt wedi cael rhyfel- 
oedd, a thywallt gwaed, a newyn, a chystudd, am yspaid llawer 
oflynyddoedd. Ac yr oedd llofruddiaethau, ac amrafaelion, ac 
ymraniadau, a phob math o anwiredd, wedi bod yn mhlith pobl 
Nephi ; er hyny, er mwyn y cyfìawn, ïe, o herwydd gweddiau y 
cyfìawn, hwy a arbedwyd. — Eithr, wele, o herwydd hir barhad 
y rhyfel rhwng y Nephiaid a'r Lamaniaid, yr oedd llawer wedi 
ymgaledu, o herwydd hir barhad y rhyfel; ac yr oedd llawer 
wedi eu meddalhau, o herwydd ceu cystuddiau, yn gymmaint ag 
iddynt ymostwng gerbron Duw, ïe, i iselder gostyngeiddrwydd. 

A bu ar ol i Moroni gadarnhau y rhanau hyny o'r wlad ag 
oedd fwyaf agored i'r Lamaniaid, hyd nes yr oeddynt yn ddigon 
cryfion, iddo ddychwelyd i ddinas Zarahemla, ac Helaman 
hefyd a ddychwelodd i le ei etifeddiaeth ; ac yr oedd heddwch 
unwaith yn rhagor wedi ei sefydlu yn mhlith pobl Nephi. A 
Moroni a roddodd i fyny lywyddiaeth ei fyddinoedd ìi ddwylaw 
ei fab, enw yr hwn oedd Moronihah ; ac efe a ymneillduodd i'w 
dŷ ei hun, fel y gallai dreulio gweddill ei ddyddiau mewn 
heddwch. A Pahoran a ddychwelodd i'w orsedd farnol; ac 
Helaman a gymmerodd arno drachefn i bregethu i'r bobl air 
Duw ; canys oblegid cynnifer o ryfeloedd ac amrafaelion, yr 
oedd wedi dyfod yn anghenrheidiol i reoleiddiad gael ei wneu- 
thur drachefn yn yr eglwys: am hyny, Hclaman a'i frodyr a 
aethant allan, ac a draethasant air Duw gyda mawr allu, hyd at 
argyhoeddi llawer o bobl o'u drygioni, yr hyn a_ achosodd 
iddynt edifarhau am eu pechodau, a ehael eu bedyddio i'r Ar- 
glwydd eu Duw. 

A bu iddynt drachefn gadarnhau eglwys Dduw, trwy yr 
holl dir; ïe,a gwnaed trefniadau ynghylch y gyfraith. A'u 
barnwyr a'u prif farnwyr a ddewiswyd. A phobl Nephi â 
ddechreuasant lwyddo drachefn yn y tir, a dechreu lliosogi a 


LLYFR ALMA, 339 


myned yn dra chryfion drachefn yn y tir. A dechreuasant 
fyned yn dra chyfoethog; ond er eu cyfoeth, neu eu. nerth, neu 
eu llwyddiant, ni ymddyrchafasant yn malchder eu golygon ; 
ac nid oeddynt hwyrfrydig i gofìo yr Arglwydd eu Duw ; eithr 
hwy & ymostyngasant yn isel ger ei fron ; îe, hwy a gofiasant 
pa bethau mawrion a wnaeth yr Arglwydd drostynt, ei fod 
wedi eu gwaredu oddiwrth farwolaeth, ac oddiwrth rwymau, ac 
o garcharau, ac o bob math o gystuddiau; ac efe a'u gwared- 
odd allan o ddwylaw eu gelynion. A hwy a weddient ar yr 
Arglwydd eu Duw yn wastadol, yn gymmaint ag i'r Arglwydd 
eu bendithio, yn ol ei air, nes y darfu iddynt gryfâu a llwyddo 
yn ytir. Abui'rhol bethau hyn gael eu gwneuthur. Ac 

elaman a fu farw, yn y bymthegfed flwyddyn ar hugain o 
«deyrnasiad y Barnwyr ar bobl Nephi. 


rn 


PENNOD XXX. 


A BU yn nechreu yr unfed flwyddyn ar bymtheg ar hugain o 
deyrnasiad y Barnwyr ar bobl Nephi, i Shiblon gymmeryd 
meddiant o'r pethau cyssegredig hyny a roddwyd i Helaman 
gan Alma; ac yr oedd efe yn ddyn cyfiawn, ac yn rhodio yn 
uniawn gerbron Duw ; ac efe a ofalodd wneuthur daioni yn 
wastadol, i gadw gorchymynion yr Arglwydd ei Dduw; ac 
felly hefyd y gwnaeth ei frawd, 

A dygwyddodd i Moroni farw hefyd. Ac felly y terfynodd yr 
unfed flwyddyn ar bymtheg ar hugain o deyrnasiad y Barnwyr. 
A bu yn y ddwyfed flwyddyn ar bymtheg ar hugain o deyrnasiad 
y Barnwyr, i gwmpeini mawr o wyr, sef hyd. y nod pum mil a 
phedwar cant o wyr, gyda'u gwragedd a'u plant, fyned allan o 
dir Zarahemla, i'r tir ag oedd yn ogleddol. 

A dygwyddodd i Hagoth, gan ei fod yn wr tra chywrain, 
fyned ac adeiladu iddo ei hun long fawr, ar gyffiniau tir Llawn- 
der, wrth dir Anghyfannedd.dra, ac a'i gwthiodd, allan i'r 
môr gorllewinol, ger y gwddf cul sydd yn arwain i'r tir gog- 
leddol. Ac wcle, yr oedd llawer o'r Nephiaid a acthant i mewn 
iddi, ac a hwyliasant gyda llawcr o luniaeth, ac hefyd lawer o 
wragedd a phlant; a hwy a gymmerasant eu cyfeiriad yn 
ogleddol. Ac felly y terfynodd y ddwyfed flwyddyn ar bym- 
theg ar hugain. Ac yn y ddeunawfed flwyddyn ar hugain, 
adeiladodd y dyn hwn longau creill.. A'r llong gyntaf a ddych- 
welodd hefyd, ac aeth llawer yn ychwaneg o bobl i mewn iddi; 
a hwythau hefyd a gymmerasant lawer o luniaeth, ac a aethant 
allan drachefn tun'r wlad ogleddol. 

A bu na chlywyd byth am danynt mwyach. A meddyliwn 
ni iddynt foddi yn cigion y môr. Abu i long arall hefyd 
hwylio allan; ac i ba le yr acth, nis gwyddom. A bu yn y 
flwyddyn hon, i lawer o bobl fyned allan i'r tir gogleddol. Ac 
felly y terfynodd y ddeunawfed flwyddyn ar hugain. 





334 LLYFR HELAMAN, 


A dygwyddodd yn y bedwaredd flwyddyn ar bymtheg at 
hugain o deyrnasiad y Barnwyr, i Shiblon farw hefyd, ac yr 
oedd Corìanton wedi myned allan i'r tir yn ogleddol, mewn 
llong, i gario lluniaeth allan i'r bobl ag oedd wedi myned i'r 
tir hwnw; am hyny, daeth yn anghenrheidiol i Shiblon i 
roddi y pethau cyssegredig hyny, cyn ei farwolaeth, i fab Hel- 
aman, yr hwn a elwid Helaman, gan gael ei alw yn oÌ enw e 
dad. Yn awr, wele, yr holl gerfiìadau hyny ag oeddynt yn 
meddiant Helaman, a_ ysgrifenwyd ac a ddanfonwyd yn mysg 
plant dynion trwy yr holl dir, oddieithr y rhanau hyny & 
orchymynodd Alma na chawsent fyned allan, Er hyny, yr 
oedd y pethau hyn i'w cadw yn gyssegredig, a'u trosglwyddo i 
waered o un genedlaeth i'r llall; am hyny, yn y flwyddyn 
hon, yr oeddynt wedi eu rhoddi i Helaman, eyn marwolaeth 
Shiblon. A dygwyddodd hefyd yn yr un flwyddyn fod rhai 
ymneillduwyr wedi myned at y Lamaniaid; a hwythau a 
gynhyrfwyd i fyny drachefn i ddigofaint yn erbyn y Nephiaid. 
Ac hefyd yn yr un flwyddyn, hwy a ddaethant i waered gyda 
byddin liosog i ryfel yn erbyn pobl Moronihah, neu yn erbyn 
byddin Moronihah, yn yr hyn y gorthrechwyd hwynt, ac 
gyrwyd hwynt yn ol drachefn i'w tiroedd eu hunain, wedi 
dyoddef colled mawr. Ac felly y terfynodd y bedwaredd 
Blwyddyn ar bymtheg ar hugain o deyrnasiad y Barnwyr ar 
bobl Nephi. Ac felly y terfynodd hanes Alma, ac Helaman eì 
fab, ac hefyd Shiblon, yr hwn oedd ei fab. 


LLYFR HELAMAN. 


PENNOD I. 


Hanes am y Nephiaid.. Eu rhyfeloedd a'u hamrafaelion, a'u hym- 
raniadau. _ Ac hefyd brophwydoliaethau amryw o brophwydi 
santaidd, o flaen dyfodiad Crist, yn ol cof-lyfr Helaman, yr hwn 
oedd fab Helaman, ac hefyd yn ol cof-lyfrau ei feibion, i lawr hyd 
at ddyfodiad Crist. Ac hefyd y mae lluwer o'r Lainaniaid yn 
cael eu dychwelyd. Hanes eu dychweliad. Hanes am 
der y Lamaniaid; a drygioni a ffieidd-dra y Nephiaid, yn ol cof- 
lyfr Helaman a'i feibion, â lawr hyd at ddyfodiad Crist, yr. hwn 
a elwir lyfr Helaman, &c. 


Ac yn awr, wele, dygwyddodd yn nechreu y ddeugeinfed 
flwyddyn o deyrnasiad y Barnwyr ar bobl Nephi, ddechreu fod 
anhawsdra o bwys yn mhlith pobl y Nephiaid. Canys wele, 
yr oedd Pahoran wedi marw, a myned ffordd yr holl ddacar; o 
glyniad dechreuodd fod amrafael o bwys pwy a gai yr orsedd 

yn mhlith y brodyr, y rhai oeddynt feibion Pahorau. 


Ba.. 


LLYFR HELAMAN. 835 


Yn awr, dyma enwau y rhai a amrafaelient ynghylch yr orsedd 
farnol, y rhaì a achosent hefyd i'r bobl amrafaelio: Pahoran, 
Paanchi a Pacumeni. Yn awr, nid dyma holl feibion Pahoran 
(canys yr oedd ganddo lawcr), eithr dyma y rhai a amrafaelient 
ynghylch yr orsedd farnol; gan hyny, hwy a achosasant dri 
ymraniad yn mhlith y bobl. Er hyny, dygwyddodd i Pahoran 
gael ei benodi trwy lais y bobl i fod yn brif farnwr a llywod- 
raethwr ar bobl Nephi. 

A bu i Pacumeni, pan welodd nad allai gael yr orsedd farnol, 
iddo gyduno â llais y bobl. Eithr, wele yr oedd. Paanehi, a'r 
blaid hono o'r bobl a chwennychent iddo ef fod yn llywodraeth- 
wr arnynt, yn ddigllawn iawn; am hyny, yr oedd efe ynghylch 
denu ymaith y bobl hyny i gyfodi mewn gwrthryfel yn erbyn 
eu brodyr. 

Abu pan oedd ynghylch gwneuthur hyn, wcle, ìddo gael ei 
ddal, a'i brofì yn ol llais y bobl, a'i gondemnioi farwolaeth ; 
canys yr oedd wedi cyfodi mewn gwrthryfel, a cheisio dinystrio 
rhyddid y bobl. Yn awr, pan welodd y bobl hyny a chwen- 
nychent iddo ef fod y'n llywodraethwr arnynt, ei fod yn cael ei 
gondemnio i farwolaeth, hwy a lidiasant, ac wele, danfonasant 
un Kishkumen, hyd y nod at orsedd farnol Pahoran, a llofruddio 
Pahoran tra yr eisteddai ar yr orsedd farnol.. Ac efe a ymlid- 
iwyd gan weision Pahoran; eithr, wele, yr oedd ffoedigaeth 
Kishkumen mor gyflym, fel na allai neb ei oddiweddyd, Ac 
efe a aeth aty rhai a'i hanfonodd, a hwy a ymgyfammodasant 
oll, ïe, gan dyngu i'w Gwneuthurwr tragywyddol, na. ddywed- 
ent wrth neb mai Kishkumen a lofruddiodd Pahoran; am hyny, 
nid oedd Kiehkumen yn adnabyddus yn mhlith pobl Nephi, 
eanys yr oedd wedi ymddyeithrio ar yr amser y llofruddiodd 
Pahoran. A Kishkumen, a'i lu ag oedd wedi ymgyfammodi 
ag ef, a ymgymmysgent yn mhlith y bobl, mewn ffordd nas 
gellid cael gafael yn yr oll ;; eithr cynnifer ag a gafwyd, a 
gondemniwyd i farwolaeth. Ac yn awr, wele, penodwyd 
Pacumeni, yn ol llais y bobl, i fod yn brif farnwr a llywod- 
raethwr ar y bobl, ìi deyrnasu yn lle ei frawd Pahoran; ac yr 
oedd yn ol ei hawl ef. A hyn oll a wnaethwyd yn y ddeugein- 
fed flwyddyn o deyrnasiad y Barnwyr; a bu diwedd ar hyny. 

A bu yn yr unfed flwyddyn a_ deugain o deyrnasiad y 
Barnwyr, i'r Lamaniaid gasglu ynghyd fyddin aneirif o wyr, 
a'u harfogi â chleddyfau, ac â chrymgleddyfau, ac â bwiiau, ac â 
saethau, ac â helmau, ac â dwyfronegau, ac â phob math o dar- 
iannau o bob dull ; a hwy a ddaethant i waered drachefn, fel y 
gallent benodi brwydr yn erbyn y Nephiaid. A hwy a arwein- 
id gan ddyn o'r enw Ooriantumr; ac yr oedd yn ddisgynydd o 
Zarahemla; ac yr oedd yn ymneillduwr o blith y Nephiaid; 
ac yr oedd yn ddyn mawr a galluog ; am hyny, brenin y Lam- 
aniaid, enw yr hwn oedd Tubaloth, yr hwn oedd fab Ammoron, 
gan dybied y gallai Coriantumr, trwy ei fod yn ddyn galluog, 
sefyll yn erbyn y Nephiaid,yn gymmaint ag y gallai ef, o 


336 LLYFR HELAMAN. 


herwydd ei nerth a'i fawr ddoethineb, trwy ei ddanfon alla» 
ennill gallu dros y Nephiaid ; am hyny, efe a'u cyffrodd hwynt 
i ddigofaint, ac a gasglodd ei fyddinoedd ynghyd ac a benododd 
Coriantumr i fod yn flaenor arnynt, ac efe a achosodd iddynt 
fyned i waered i dir Zarahemla, i ryfel yn erbyn y Nephiaid. 
A dygwyddodd o herwydd fod cymmaint o amrafael a chym- 
maint o anhawsdra yn y llywodraeth, fel nad oeddynt wedi 
cadw digon o wylwyr yn nhir Zarahemla; canys yr oeddynt 
wedi meddwl na feiddiai y Lamaniaid ddyfod i ganolbwynt eu 
tiroedd i ymosod ar y ddinas fawr hono Zarahemla, Eithr 
dygwyddodd i Coriantumr fyned allan o flaen ei lu mawr,a 
dyfod ar drigolion y ddinas, ac yr oedd eu dyfodiad gyda'r fath 
frys dirfawr, fel nad oedd amser i'r Nephiaid gasglu eu byddin- 
oedd ynghyd; am hyny, Coriantumr a dorodd ìi lawr y gwylwyr 
yn y fynedfa i'r ddinas, ac a gychwynodd â'i holl fyddin i'r 
ddinas, a hwy a laddasant bob un a'u gwrthwynebent, yn gym- 
maint ag iddynt gymmeryd meddiant o'r holl ddinas. A bui 
Pacumeni, yr hwn oedd y prif-farnwr, ffoi o flaen Coriantumr, 
hyd at furiau y ddinas. A bu i Coriantumr ei daraw ef yn 
erbyn y mur, yn gymmaint ag y bu farw. Ac felly y terfyn- 
odd dyddiau Pacumeni. Ac yn awr, pan welodd Coriantumr 
ei fod ef mewn meddiant o ddinas Zarahemla, a gweled fod y 
Nephiaid wedi ffoi o'u blaen hwynt, ac wedi cael eu lladd, a'u 
cymmeryd, a'u bwrw yn ngharchar, a'i fod wedi cael meddiant 
o'r llc cadarnaf yn yr holl dir, ei galon a ymwrolodd, yn gym- 
maint â'i fod ynghylch myned allan yn erbyn yr holl dir. Ac 
yn awr, ni arosodd efe yn nhir Zarahemla, eithr cychwynodd 
gyda byddin fawr, ïe, tua dinas Llawnder; canys ei bendorfyn- 
iad oedd myned allan, a thori ei ffordd drwodd â'r cleddyf, fel 
yr cnnillai ranau gogleddol y tir; a chan dybied mai yn 
nghanolbwynt y tir oedd eu nerth mwyaf hwy, cychwynodd 
allan, heb roddi amser iddynt i ymgynnull ynghyd, oddieithr 
yn lluoedd bychain: ac yn y modd hyn y syrthiasant arnynt 
ac y torasant hwynt i lawr i'r ddacar, Eithr wele, taith Cor 
iantumr trwy ganol y tir, a roddodd i Moronihah fantais fawr 
arnynt, er lliosogrwydd nifer y Nephiaid a laddwyd; canys, 
wele, yr ocdd Moronihah wedi tybied na feiddiai y Lamaniaid 
ddyfod i ganolbwynt y tir, eithr yr ymosodent ar y dinasoedd 
oddiamgylch yn y cyffiniau, megys y gwnaethant hyd yma; 
am hyny, achosodd Moronihah i'w byddinoedd cryfion ì gadw y 
parthau hyny oddiamgylch wrth y cyfiiniau.  l?ithr wele, ni 
frawychwyd y Lamaniaid yn ol ei ddymuniad ef, eithr yr oedd- 
ynt wedi dyfod i ganolbwynt y tir, ;c wedi cymineryd y brif 
ddinas, yr hon oedd ddinas Zarahciula, ac yr oedd yn teithio 
trwy brif barthau y tir, gan ladd y bobl â lladdfa fawr, yn 
wyr, gwragedd, a» phlant, gan gymmeryd meddiant o lawer o 
ddinasoedd a llawer o amddiffynfeydd... Ond pan ganfyddodd 
Moronihah hyn, efe a ddanfonodd Lchi yn uniongyrchol gyda 
byddin oddiamgylch i'w rhagflaenu hwynt, cyn y dacthent ì dir 


LLYFR HELAMAN. 357 


llawnder. Ac felly y gwnacth; ac efe a'u rhagflaenodd hwynt 
<yn y daethant i dir Llawnder, ac a roddodd frwydr iddynt, yn 
z gymmaint ag iddynt ddechreu cilio yn ol tua thir Zarahemla. 
A bui Moronìhah eu rhagflaenu hwynt yn eu henciliad, ac a 
roddodd frwydr iddynt, yn gymmaint ag iddi fyned yn 
frwydr waedlyd iawn ; ie, cafodd llawer eu lladd, ac yn mhlith 
y nifer a laddwyd, cafwyd Coriantumr hefyd. Ac yn awr, 
wele, ni allai y Lamaniaid gilio y naill ffordd nâ'r llall; nac 
ychwaith ar y gogledd, na'r deau, na'r dwyrain, na'r gorllewin, 
*anys yr dynt wedi eu hamgylchynu ar bob llaw gan y 
Nephiaid: Ac felly yr oedd Coriantumr wedi taflu y Laman- 
iaid i ganol y Nephiaid: yn gymmaint â'u bod yn ngallu y 
Nephiaid, ac yntau ei hun a laddwyd, a'r Lamaniaid a roddas- 
ant eu hunain i fyny i ddwylaw y Nephiaid. ' 

A bu i Moronihah gymmeryd meddiant o ddinas Zarahemla 
4rachefn, a pheri i'r Lamaniaid a gymmerwyd yn garcharorion 
ymadael o'r tir mewn heddwch. Ac felly y terfynodd yr unfed 

ddyn a deugain o deyrnasiad y Barnwyr. 

bu yn y ddwyfed flwyddyn a deugain o deyrnasiad y Barn- 
wyr, ar ol i Moronihah drachefn sefydlu heddwch rhwng y 
Nephiaid a'r Lamaniaid, wele, nad oedd neb i lanw yr orsedd 
farnol; am hyny, dechreuodd fod amrafael drachefn yn mhlith 
y bobl ynghylch pwy a gai lanw yr orsedd farnol.. A bui 
Helaman, yr hwn oedd fab Holaman, gael ei benodi i Janw yr 
orsedd farnol, trwy lais y bobl; eithr, wcle, Kishkumen, yr 
hwn a lofruddiodd Pahoran, a gynllwyniodd i ddyfetha Hela- 
aman hefyd; ac efe a gynnorthwyid gan ei lu, y rhai oeddynt 
wedi ymgyfammodi na chai neb wybod am ei ddrygioni ; canys 
yr oedd un Gadianton, yr hwn oedd yn dra medrus mewn 
llawer o eiriau, ac hefyd yn ei gelfyddyd, ìi gario yn mlaen y 
dirgel waith o lofruddio ac yspeilio; am hyny, efe a ddaeth 
yn flaenor ar lu KishkKumen; am hyny, efe a wenieithiodd 
iddynt hwy, ac i Kishkumen hefyd, os gosodent hwy ef yn 
yr orsedd farnol, y caniatiai efe i'r rhai a berthynent i'w lu 
gael eu gosod mewn gallu ac awdurdod yn mhlith y bobl; gan 
hyny, Kishkumen a geisiodd ddyfetha Helaman. 

A dygwyddodd fel yr oedd efe yn myned yn mlaen at yr 
orsedd farnol, i ddyfetha Helaman, wele un o weision Helaman, 
wedi bod allan yn y nos, ac wedi cael, trwy ymddyeithrio, 

bodaeth o'r cynlluniau hyny a drefnwyd gan y llu hwn i 
ddyfetha Helaman; ïe, dygwyddodd iddo gyfarfod â Kishku- 
men, ac efe a roddodd arwydd iddo; o ganlyniad, Kish- 
kumen a amlygodd iddo wrthddrych ei ddymuniad, gan 
ddeisyf arno ci arwain ef at yr orsedd farnol, fel y gallai lof- 
ruddio Helaman; a phan wybu gwas Helaman holl galon Kish- 
kumen, a gwybod mai ei ddyben oedd llofruddio, ac hefyd mai 
dyben yr holl rai a berthynent i'w lu, oedd llofruddio, ac 
yspeilio, ac ennill awdurdod (ac hyn oedd eu dirgel gynllun, a'u 
cydfwriad), efe (gwas Helaman) a ddywedodd wrth Kishku- 

22 


438 LLYFR HELAMAN. 


men, Bydded i ni fyned yn mlaen at yr orsedd farnol. Yn awt, 
yr oedd hyn yn boddio Kishkumen yn fawr, canys efe a dybioll 
y cai gyflawni ei fwriad ; eithr wele, gwas Helaman, fel ag yr 
oeddynt hwy yn myned yn mlaen at yr orsedd farnol, a dry- 
wanodd Kishkumen, hyd at eì galon, fel y syrthiodd yn farw 
heb un ochenaid. Ac efe a redodd ac a fynegodd wrth Hels 
man yr holl bethau a welodd, a glywodd, ac a wnaeth, 

A bui Helaman ddanfon allan i ddal y llu hwn o yspeilwyr 
a llofruddion dirgelaidd, fel y dienyddid hwynt yn ol y gyf- 
raith. Eithr, wele, pan gafodd Gadianton allan nad oedd 
Kishkumen yn dychwelyd, efe a ofnai rhag ei fod wedi di 
ddyfetha; am hyny, efea berodd i'wlu ei ganlyn ef. A_ hwy 
a ffoisant allan o'r tir, trwy ffordd ddirgelaidd, i'r anialwch; 
* ac felly, pan ddanfonodd Helaman allan i'w dal, nis gellid ee 
eael mewn un man. A Ìllefarir ychwaneg am y Gadiantoea 
hwn yn ol llaw. Ac felly y terfynodd y ddwyfed flwyddyn s 
deugain o deyrnasiad. y Barnwyr ar bobl Nephi. Ac wele, yn 
niwedd y llyfr hwn, cewch weled i'r Gadianton hwn brofì yn 
ddadymchweliad, ïe, braidd yn llwyr ddinystr pobl Nephi 
Wele, nid wyf yn meddwl diwedd llyfr Helaman, eithr medd- 
yliwyf diwedd llyfr Nephi, o'r hwn y cymmerais yr holl hanes 
ag wyf wedi ysgrifenu. 


PENNOD H. 


Ac yn awr, dygwyddodd yn y drydedd flwyddyn a deugain 
deyrnasiad y Barnwyr, nad oedd dim amrafael yn mhlith pobl 
Nephi, oddieithr ychydig o falchder ag oedd yn yr eglwys, yr 
hyn oedd yn achosi rhyw ychydig o ymraniadau yn mhlith y 
bobl, achosion pa rai a benderfynwyd yn niwedd y drydedd 
flwyddyn a deugain. Ac nid oedd dim amrafael yn mhlith y 
bobl yn y bedwaredd flwyddyn a deugain ; ac nid oedd llawer 
o amrafael ychwaith yn y bummed flwyddyn a deugain. Â 
dygwyddodd yn y chwechfed a deugain, fod llawer o amrafaelion 
ac ymraniadau, yn y rhai y darfu i lawer iawn ymadael o dir 
Zarahemla, a myned allan i'r tir gogleddol, i etifeddu y tir; 8 
hwy a deithiasant i bellder mawr iawn, yn gymmaint ag iddym 
ddyfod at gyrff mawrion o ddwfr, a llawer o afonydd; îe» 
hwy a wasgarent ar led i bob parth o'r tir, i ba barth bynsg 
nad oedd wedi ei wneuthur yn anghyfanneddol, ac heb goed, ê 
herwydd y trigolion lawer a fu yn flaenorol yn preswylio y tir. 
Ac yn awr, nid oedd un rhan o'r wlad yn anghyfanneddol, 
oddieithr am goed, &c.; eithr o herwydd mawredd dinystr y 
bobl a breswylient y tir yn flaenorol, y gelwid ef yn anghyfan 
nedd. Ac er nad oedd ond ychydig o goed ar wyneb y tir, etto 
y bobl a aethant allan, a ddaethant yn fedrus iawn i wneuthor 
ecymmrwd ; o ganlyniad, hwy a adeiladent dai o gymmrwd, yn 
yn y rhai y preswylient. 


LLYFR HELAMAEH. ss9 


Abu iddynt liosogi ac ymwasgaru, a myned ar led o'r tir 
leheuol i'r tir gogleddol, ac ymledaenu, yn gymmaint ag iddynt 
ldechreu gorchuddio gwyneb yr holl ddaear, o'r môr deheuol 
'r môr gogleddol, ac o'r môr gorllewinol i'r môr dwyreiniol. 
Mr bobl ag oedd yn y tir gogleddol, a breswylient mewn 
mbyll, ac mewn tai o gymmrwd, a hwy a oddefent i bob pren 
m bynag a«lyfai i fyny ar wyneb y tir, gael tyfu i fyny, fel yn 
nhen amser y gallent gael coed i adeiladu eu tai, ïe, eu dinas- 
edd a'u temlau, a'u synagogau, a'u eyssegrfeydd, a'u holl adeil- 
Man o bob math. 

A dygwyddodd, gan fod coed yn brin iawn yn y tir yn 
mÌleddol, iddynt ddanfon llawer allan mewn llongau; ac felly 
r darfu iddynt alluogi y bobl yn y tir yn ogleddol, fel y gallent 
Meiladu dinasoedd lawer, o goed ac o gymmrwd. A bui 
aweroedd o bobl Ammon, y rhai oeddynt Lamaniaid o enedig- 
wth, fyned allan hefyd i'r tir hwn. 

Ac yn awr, y mae llawer o gof-lyfrau yn cael eu cadw o 
seithrediadau y bobl hyn, gan amryw o'r bobl yma, ag ydynt 
mm neillduol ac yn fawrion iawn, o berthynas iddynt; eithr, 
wele, nis gall y ganfed ran o weithrediadau y bobl hyn, ïe, 
nes y Lamaniaid, a'r Nephiaid, a'u rhyfeloedd, a'u hamra- 
aelion, a'u hymraniadau, a'u pregethu, a'u prophwydoliaethau, 
vu llong-gludiad, a'u hedeiladu llongau, a'u hadeiladu temlau, 
bx synagogau, a'u cyssegrfeydd, a'u cyfiawnder, a'u drygioni, 
vu llofruddiaethau, a'u hyspeiliadau, a'u lladradau, a phob 
nath o ffieidd-dra a phuteìndra, gael eì chynnwys yn y gwaith 
ìwn; eithr wele, y mae llyfrau lawer a chof-lyfrau lawer o 
20b math, a chadwyd hwynt yn benaf gan y Nephiaid; a 
3rosglwyddwyd hwynt i waered o un genedlaeth i'r lll, gan 
y Nephiaid, ie, hyd nes y syrthiasant i drosedd, a chael eu 

ddio, eu hysveilio, a'u herlid, a'u gyru, a'u lladd, a'u 
asgaru ar wyneo y ddacar, ac ymgymmysgu â'r Lamaniaid, 
nas gelwir hwynt mwyach yn Nephiaid, gan fyned yn 

Mdrygiomus, a gwyllt, a chreulawn, ïe, gan fyned yn Lamaniaid. 

Ac yn awr, yr wyf yn dychwelyd drachefn at fy hanes; am 
byny, yr hyn a lefarais a dGygwyddodd ar ol bod amrafaelion, 
a therfysgoedd, a rhyfeloedd, ac ymraniadau mawrion yn 
mhlith pobl Nephi. Y chwechfed flwyddyn a deugain o deyrn- 
Miad y Barnwyr a derfynodd. A dygwyddodd fod amrafaelion 
mawrion o hyd yn y tir, îe, hyd y nod yn y seithfed 
flwyddyn a deugain, ac hefyd yn yr wythfed flwyddyn a 
deugain; er hyny, Helaman a lanwodd yr orsedd farnol 
mewn cyfiawnder ac uniondeb ; Ïe, efe a ofalodd gadw deddfau, 
a barnedigaethau, a. gorchymynion Duw; ac efe a wnaeth yr 
hyn ag oedd yn uniawn yn ngolwg Duw yn wastadol; ac efe 
a rodiodd yn ffyrdd ei dad, yn gymmaint ag iddo lwyddo yn y 
bir. A bu iddo gael dau fab. I'r henaf y rhoddodd yr enw 
Nephi, ac i'r ieuengaf yr enw Lehi, A hwy a ddechreuasant 
Bytu i fyny i'r Arglwydd. A dygwyddodd i'r rhyfeloedd a'r 


840 LLYFR HELANAW, 


amrafaelion ddechreu peidio, ìi ychydig raddau, yn mhlith pobl 
ŷ Nephiaid, yn niwedd yr wythfed flwyddyn a deugain o deyrn 
asîad y Barnwyr ar bobl Nephi. A bu yn y nawfed flwyddyn 
a deugain o deyrnasiad y Barnwyr, fod heddwch parhaus wedi 
6i sefydlu yn y tir, oll oddieithr y cynghreiriau dirgelaìdd sg 
oedd Gadianton yr yspeiliwr wedi sefydlu, yn y parthau mwyaf 
llonydd o'r tir, y rhai nid oeddynt hysbys ar yr dînser hwmw 
i'r rhai ag oedd wrth ben y ywodraeth ; am hyny, ni ddy- 
fethwyd hwynt allan o'r tir. 

A. dygwyddodd yn yr un fíwyddyn fod llwyddiant mswr 
iawn yn yr eglwys, yn gymmaint â bod miloedd yn ymuno â'r 
eglwys, ac yn cael eu bedyddio i edifeirwch; ac yr oedd llwydd- 
ìant yr eglwys mor fawr, a'r bendithion a dywalltid ar y boll 
mor lliosog, nes oedd hyd y nod yr archoffeiriaid a'r athrawes 
eu hunain yn synu yn ddirfawr. A bu i waith yr Arglwydd 
lwyddo hyd nes y bedyddiwyd ac yr unwyd ag eglwys Dduw 
lawer o eneidiau; ïe, sef degau ofìloedd. Felly y gallwn welei 
fod yr Arglwydd yn drugarog wrth bawb a alwant, mewn cy- 
wirdeb calon, ar ei enw santaidd ; îe, felly gwelwn fod porth y aef 
yn agored i bawb, sef i'r rhai a gredant yn enw Iesu Grist, yr hwn 
yw Mab Duw; ïe, gwelwn fod pwy bynag a afaelo yn ngsir 
Duw, yr hwn sydd fywiol a nerthol, yr hwn a gaiff wahanu holl 
gyfrwysdra, a maglau, a dichellion y diafol, ac arwain dyn Cris 
ar hyd y llwybr cul a chyfyng, yn groes i'r gagendor dragyw- 
yddol hono o drueni, yr hou sydd wedi ei pharotoi i draflynget 
y drygionus, a dwyn eu heneidiau, Ïe, eu heneidiau anfarwol, sr 
ddeheulaw Duw, yn nheyrnas nefoedd,i eistedd i lawr gydag 
Abraham, ac Isaac, a Jacob, a chyda ein holl dadau santaidd, 
heb fyŴled allan mwy. Ac yn y flwyddyn hon yr oedd gorfoledd 
parhaus yn nhir Zarahemla, ac yn yr holl gylchoedd oddiam- 
gylch,ïe, yn yr holl dir a feddiennid gan y Nephiaid. A dy- 
gwyddodd fod heddwch a llawenydd mawr iawn y gweddill o'r 
nawfed flwyddyn a deugain; ïe, ac hefyd heddwch parhaus s 
llawenydd mawr yn y ddegfed flwyddyn a deugain o deyrnasial 
y Barnwyr. Ac yn yr unfed flwyddyn ar ddeg o deyrnasial 
y Barnwyr yr oedd heddwch hefyd, oddieithr y balchder a ddech 
reuodd ddyfod i mewn i'r eglwys; nid i eglwys Dduw, eithr i 
galonau y bobl a broffesent berthyn i eglwys Dduw; ac yf 
oeddynt wedi ymddyrchafu mewn balchder, hyd at crlid amryw 
o'u brodyr. Yn awr, yr oedd hyn yn ddrwg mawr, yr hyn $ 
achosodd i'r rhan fwyaf gostyngedig o'r bobl i ddyoddef erlidig- 
aethau mawrion, ac i fyned trwy lawer o gystudd; er hyny, 
hwy a ymprydient ac a weddient yn fynych. ac a aethant yn 
gryfaeh gryfach yn eu gostyngeiddrwydd, a chadarnach cadarn- 
ach yn ffydd Crist, hyd at lanw eu heneidiau â llawenydd â 
dyddanwch, ïe, hyd at buro a santeiddio eu calonau, yr hwn 
santeiddio a deillia trwy eu bod yn rhoddi eu calonau ìi Dduw. 
A bu i'r ddeuddegfed flwyddyn a deugain derfynu mewn hedd- 
wch hefyd, oddieithr y balchder mawr ag oedd wedi myned í 


LLYFR HELAMAN. 341 


galonau y bobl; ac hyn oedd o herwydd eu dirfawr gyfoeth a'u 
llwyddiant yn y tir; ac efe a gynyddodd arnynt o ddydd i 
ddydd. 

A. bu yn y drydedd flwyddyn ar ddeg o deugain o deyrnasiad 
y Barnwyr, i Helaman farw, a'i fab henaf Nephi a ddechreuodd 
leyrnasu yn eile. A darfu iddo ef lanw yr orsedd farnol mewn 
>yfiawnder ac uniondeb; ïe, efe a gadwodd orchymynion Duw, 
gc & rodiodd yn ffyrdd ci dad. A dygwyddodd yn y bedwaredd 
Bwyddyn ar ddeg a deugain, fod llawer o ymraniadau yn yr 
»glwys, ac yr oedd amrafael hefyd yn mhlith y bobl, yn gym- 
maint â bod llawer o dywallt gwaed; a'r dosparth gwrthryfel- 
sar sladdwyd ac a yrwyd allan o'r tir,a hwy a aethant at 
Brenin y Lamaniaid. 

A bu iddynt ymdrechu cyffroi y Lamaniaid i ryfel yn erbyn 
y Nephiaid; eithr wele, yr oedd y Lamaniaid yn dra ofnog, yn 
gymmaint ag na wrandawent ar eiriau yr ymneillduwyr hyny. 
Eithr dygwyddodd yn yr unfed flwyddyn ar bymtheg a deugain 
o deyrnasiad y Barnwyr, fod ymneillduwyr yn myned i fyny 
sddiwrth y Nephiaid at y Lamaniaid; a hwy a lwyddiasant 
gyda'r rhai ereill hyny i'w cyffroi hwynt i ddigofaint yn erbyn 
y Nephiaid; ac yr oeddynt oll y flwyddyn hono yn parotoi í 
ryfel. Ac yn y ddwyfed flwyddyn ar bymtheg a deugain, hwy 
a ddaethant í waered yn erbyn y Nephiaid i ryfel, ac a ddech- 
reuasant waith marwolaeth ; îe, yn gymmaint ag iddynt, yn y 
ddeunawfed flwyddyn a deugain o deyrnasiad y Barnwyr,lwyddo 
i yd meddiant o dir Zarahem]a ; ïe, ac hefyd yr holl dir- 
yedd, sof hyd y tìr ag oedd yn agos i dir Llawnder; a'r Nephiaid, 
a byddinoedd Moronihah, ae yrwyd hyd y nod î dir Llawnder ; 
ac yno yr amddiffynasant yn erbyn y Lamaniaid, o'r môr gor- 
llewinol hyd yr un dwyreiniol; yr oedd yn daith niwrnod i 
Nephiad, ar y llinell ag oeddynt wedi amgaeru a gosod eu bydd - 
inoedd i amddiffyn eu gwlad ogleddol. Ac felly y darfu i'r 
ymneillduwyr hyny oddiwrth y Nephiaid, gyda chynnorthwy 
byddin liosog o'r Lamaniaid, gael meddiant o holl etifeddiaeth 
y Nephiaid ag oedd yn y tir yn ddeheuol. A hyn oll a gyf- 
lawnwyd yn y ddeunawfed a'r bedwaredd flwyddyn ar bymtheg 
a deugain o deyrnasiad y Barnwyr. 

A bu yn y drugeinfed flwyddyn o deyrnasiad y Barnwyr, i 
Moronihah lwyddo gyda'i fyddinoedd i adennill amryw ranau 
o'r wlad, ïe, darfu iddynt adennill llawer o ddinasoedd ag oedd 
wedi syrthio i ddwylaw y Lamaniaid. 

A bu yn yr unfed flwyddyn a thrugain o deyrnasiad y 
Barnwyr, iddynt lwyddo ìi adennill hyd y nod hanner eu holl 
etifeddiaethau. Yn awr, ni ddygwyddai y colled.!mawr hwn o 
eiddo y Nephiaid, a'r lladdfa fawr ag oedd yn eu plith, oni 
buasai eu drygioni a'u ffieidd-dra ag oedd yn eu plith; ïe, ac yr 
oedd hefyd yn mhlith y rhai a broffesent berthyn i eglwys 
Dduw ; ac yr oedd hyn o herwydd balchder eu calonau, o her- 
wydd eu mawr gyfoeth, ie, yr oedd o herwydd eu gorthrymder 


442 LLYFR HELAMAN. 


tuag at y tlawd, gan gadw eu hymborth oddiwrth y newyn6g, 
a chadw eu dillad oddiwrth y noeth, a chernodio eu brodyr got- 
tyngedig, gan watwar yr hyn oedd yn gyssegredig, gan wadu 
ysbryd y brophwydoliaeth a dadguddiad, a llofruddio, yspeilio, 
dywedyd celwydd, lladrata, godinebu, cyfodì ìi fyny mewn am- 
rafaelion mawrion, ac ymadael ymaìth ì dir Nephi, yn mhlith y 
Lamaniaid; ac o herwydd eu mawr ddrygioni hwn, a'u hym- 
ffrost mawr yn eu nerth eu hunain, hwy a adawyd yn eu nerth eu 
hunain; am hyny, ni lwyddiasant, eithr a gystuddiwyd ac adar- 
awyd, ac a yrwyd o fìaen y Lamaniaid, hyd nes y collasant braidd 
eu holl diroedd. Ond, wele, Moronihah a bregethodd lawer o beth- 
au wrth y bobl o herwydd eu hanwiredd, ac hefyd Nephi a Lehì, y 
rhai oeddynt feibion Helaman, a_ bregethasant lawer o bethau 
wrth y bobl; îe, ac a brophwydasant lawer o bethau wrthynt 
ynghylch eu hanwireddau, a pha beth a ddeuai iddynt os ms 
edifarhaent am eu pechodau. A bu iddynt edifarhau, ae yn 
gymmaint ag iddynt edifarhau, hwy a ddechreuasant lwyddo; 
canys pan welodd Moronihah eu bod yn edifarhau, efe a antur- 
iodd eu harwain allan olei le, ac o ddinas i ddinas, hyd nes y 
bu iddynt adennill un hanner o'u heiddo, a'r hanner o'u holl 
diroedd. Ac felly y terfynodd yr unfed flwyddyn a thrugain 0 
deyrnasiad y Barnwyr. - 

A bu yn yrail flwyddyn a thrugain o deyrnasìad y Barnwyr, 
nad allai Moronihah gael rhagor o feddiannau oddiwrth y Lam- 
aniaid; am hyny, rhoddasant ì fyny eu bwriad i emnill y 
gweddill o'u tìroedd, canys yr oeddy Lamanìiaid mor lliosog, fel 
yr oedd yn anmhoeibl i'r Nephìaid gael rhagor o allu drostynt; 
am hyny, Moronihah a ddefnyddiodd ei holl fyddinoedd ìi gadw 
y rhanau hyny ag oedd wedì gymmeryd. 

A dygwyddodd o herwydd lliosogrwydd rhifedì y Lamaniaid, 
fod y Nephiaìd mewn ofn mawr, rhag iddynt gael eu gorthrechu, 
a'u sathru i lawr, a'u lladd, a'u dyfetha; ïe, hwy a ddechreuas- 
ant gofio prophwydoliaethau Alma, ac hefyd eiriau Mosiâh; 
a hwy a welsant eu bod wedî bod yn bobl wargaled, a'u bod wedì 
dirmygu gorchymynion Duw; a'u bod wedi cyfnewid a sathru 
dan eu traed gyfreithiau Mosiah, neu y rhaî y gorchymynodd 
yr Arglwydd iddo ef roddi i'r bobl; a chan weled felly fod eu 
cyfreithiau wedì llygru, a'u bod hwythau wedi myned yn bobl 
ddrygionus, yn gymmaint â'u bod yn ddrygionus megys y Lam- 
aniaid. Ac oherwydd eu hanwiredd, yr oedd yr eglwys wedì 
dechreu gwaethygu; a hwy a ddechreuasant anghredu ysbryd 
y brophwydoliaeth, ac ysbryd y dadguddiad: ac yr oedd barn- 
edigaethau Duw yn sylldremu arnynt yn eu gwyneb. A hwy 
a weÌsant eu bod wedì myned yn weìniaìd, megys eu brodyr Y 
Lamaniaid, ac nad oedd ysbryd yr Arglwydd mwyach yn eu 

cadw hwynt; ïe, yr oedd wedi eìlìo oddiwrthynt, e herwydd 
nid yw ysbryd yr Arglwydd yn trìgo mewn temlau halogedig; 
am hyny, yr Arglwydd a beidiodd eu cadw hwynt trwy ei alln 
gwyrthiol a digyffelyb, canys yr oeddynt wedi syrthio i gyfr 


LLYFR HBLAMAN. 343 


o anghrediniaeth a drygioni enbyd; a hwy & welsant fod y 
Isamaniaid yn llawer mwy lliosog nâ hwy, ac oddieithr iddynt 
lynu wrth yr Arglwydd eu Duw, y dyfethìd hwynt yn anochel- 
adwy. Canys wele, gwelsant fod nerth y Lamaniaid, gym- 
maint â'u nerth hwythau, hyd y nod gwr am wr. Acfelly yr 
oeddynt wedi syrthio i'r trosedd mawr hwn; ïe, felly yr oedd- 
ynt wedi dyfod yn weiniaid, o herwydd eu 'trosedd, mewn ys- 
paid nemawr o flynyddoedd. 

A bu yn yr unfed flwyddyn hon, ì Nephi roddi yr orsedd 
fainol ì ddyn ag oedd a'i enw Cezoram. Canys gan fod eu 
cyfreithiau a'u llywodraethau yn cael eu sefydlu trwy lais y 
bobl, a bod y rhai a ddewisent ddrwg yn fwy lliosog nâ'r rhai 
a ddewisent dda, yr oeddynt yn addfedu i ddinystr, oblegid yr 
oedd y cyfreithiau wedi myned yn llygredig; ïe, ac nid hyn 
oedd y cyfan; yr oeddynt yn bobl wargaled, yn gymmaint ag 
nas gellid eu llywodraethu gan gyfraith na chyfiawnder, oddi- 
eithr er eu dinystr. 

A bu i Nephi fyned yn flin, oblegid eu drygioni hwynt; ac 
efe a roddodd i fyny yr orsedd farnol, ac a gymmerodd arno i 

thu gair Duw yr holl weddill o'i ddyddiau, ac hefyd ei 
frawd Lehi, holl weddill ei ddyddiau yntau; canys yr oedd- 
ynt yn cofio y geiriau a lefarodd eu tad Helaman wrthynt. 
A'r rhaihyn yw y geiriau a lefarodd efe. Wele, fy meibion, 
mi a ewyllysiwn i chwi gofio cadw gorchymynion Duw; ac mi 
roddai i chwi draethu wrth y bobl y geiriau hyn, Wele, mi a 

dais i chwi enwau ein rhienïî cyntaf, y rhai a ddaethant 
allan o wlad Jerusalem; a hyn a wnaethym, fel pan gofioch 
eich enwau, y galloch eu cofio hwy; a phan gofioch hwy, y 
galloch gofio eu gweithredoedd; a phan gofioch eu gweith- 
fedoedd, y galloch wybod pa fodd y llefarir, ac yr ysgrifenwyd 
hefyd, eu bod yn dda; am hyny, fy meibion, mi a fynwn i 
chwr wneuthur yr hyn sydd yn dda, fel y gellir dywedyd, ac 
ysgrifenu hefyd, megys ag y dywedwyd ac yr ysgrifenwyd am 
danynt hwy. Ac yn awr, fy meibion, wele, y mae genyf ryw- 
beth yn ychwaneg i ddymuno arnoch, yr hwn ddymuniad yw, 
na wneloch y pethau hyn fel yr ymffrostioch, eithr gwneuthur o 
honoch y pethau hyn fel y trysoroch i chwi eich hunain drysor 
yn y nef, ïe, yr hwn sydd yn dragywyddol, a'r hwn nad yw yn 
diflannu ymaith: ïe,fel y caffoch y rodd werthfawr hono o 
fywyd. tragywyddol, yr hon y mae achos genym i feddwl sydd 
wedi ei rhoddi i'n tadau. 

O cofiwch, cofiwch, fy meibion, y geiriau a lefarodd y brenin 
Benjamin wrth ei bobl; ïe, cofiwch nad oes ffordd na modd arall 
trwy ba un y gall dyn gael ei achub, ond yn unig trwy waed 
$awnol Iesu Grist, yr hwn a ddaw ; ïe, cofiwch ei fod ef yn 
dyfod ìi waredu y byd. A chofiwch hefyd y geirìau a lefarodd 
Amulek wrth Zeezrom, yn ninas Ammonihah; canys efe 8. 
ddywedodd wrtho, y deuai yr Arglwydd yn ddiau i achub ei bobl: 
eithr na ddeuai efe i'w gwaredu yn eu pechodau, ond i'w gwar- 


344 LLYFR HELAMAN. 


edu oddiwrth eu pechodau. Ac y mae ganddo ef allu wedi « 
rddi iddo gan y Tad, i'w gwaredu hwynt oddiwrth eu pechodau, 
o herwydd edifeirwch ; am hyny, efe a ddanfonodd ei angylion 
draethu y newyddion am ammodau edifeirwch, yr hyn a'u An 
i allu y Gwaredwr, er iachawdwriaeth eu heneidiau. 

awr, fy meibion, cofiwch, cofiwch, mai ar graig ein Gwarehu, 
yr hwn yw Crist, Mab Duw, y rhaid i chwi osod eich sy laen, 
fel pan ddenfyn y diafol ei wyntoedd nerthol allan; ie, ei 
saethau yn y corwynt ; ïe, pan gura ei holl genllysg a'i ysiorom 
gref arnoch, na chaffo un gallu drosoch, i'ch llusgo i lawr îr 
gagendor o drueni a gwae diddarfod, oblegid y graig yr ydyth 
wodi adeiladu arni, yr hon sydd. yn sylfaen ddiogel, sylfaen o 
adeilada dynion arni, nas gallant syrthio. 

A dygwyddodd mai y rhaì hyn oedd y geiriau a ddysgodd 
Holaman i'w feibion ; ïe, efo a ddysgodd iddynt lawer o bethas 
nad ydynt yn ysgrifonedig, ac hefyd lawer o bethau ag ydym 
yn ysgrifenedig. A hwy a gofiasant ei eiriau; am hyny, hwy 
a aethant allan, gan gadw gorchymynion Duw, i ddysgu gair 
Duw yn mhlith holl bobl Nephi, gan ddechreu yn ninas 
dor; ac oddi yno i ddinas Gid; ac o ddinas Gid i ddis 
Mulek; ac hyd y nod o un ddinas i'r llall, hyd nes yr aetham 
allan yn mhÌith holl bobl Nephi, y rhai oeddynt yn y tir yn 
ddeheuol; ac oddi yno i dir Zarahemla, yn mhlith y Lamaniaid. 

A bu iddynt bregethu. gyda gallu mawr, yn gymmaint ag 
iddynt ddyrysu llawer o'r ymneillduwyr hyny a aethent dros- 
oed oddiwrth y Nephiaid, yn gymmaint ag iddynt ddyd 
allan a chyffesu eu pechodau, a chael eu bedyddio er edifeirwch, 
a dychwelasant yn uniongyrchol at y Nephiaid, er ymdrecha 
adgyweirio iddynt y camwri ag oeddynt wedi wneuthur. Â 
bu i Nephi a Lehi bregethu wrth y Lamaniaid gyda'r fath fawr 
allu ac awdurdod, canys yr oedd gallu ac awdurdod wedi ei 
roddi iddynt tel y gallent lefaru ; a hwy a gawsant hefyd wedi 
ei roddi iddynt yr hyn a gaent lefaru; o ganlyniad, hwy & 
lefarasant er mawr syndod i'r Lamaniaid, nes eu hargy hoeddi 
hwynt, yn gymmaint ag ì wyth mil o'r Lamaniaid ag oedd yn 
nhir ZarahemÌa ac o amgylch, gael eu bedyddio i edifeirwch, 
a'u hargyhoeddi o ddrygioni traddodiadau eu tadau. 

A bu ì Nephi a Lehì gychwyn ìdiyno er myned ì dir Nephi. 
A bu iddynt gael eu cymmeryd. gan fyddin o'r Lamaniaid a'u 

bwrw yn ngharchar; sef yn yr un carchar ag y bwriwyd 
Ammon a'i frelyr ìddo gan weision Limhi. Ac ar ol ìddynt 
gel eu bwrw yn ngharchar amryw ddyddiau heb ymborth, 
wele, hwy a aethant i'r carchar i'w cymmeryd, fel y Jladdent 
hwynt. A dygwyddodd fol Nephi a Lehi wedi cael eu ham- 
gylchynu megys pe â than, îe. hy. nes ps feiâdiont hwy osod 
eu dwylaw arnynt,rhag ijddvnt pael eu Ìoswi. Er hvny, aid 
oedd, Nophi a Lehi wedì eu llei: ac yr oeddynt megys yn 
M yn agbapol y tân, ac heb pseÌ eu llo«gì.. A phan welsant 
wedì eu hamgylchynu gan golofo o din, ac naì oeìd yn 


LLYFR HELAMAN. 345 
eu llosgi, eu calonau a ymwrolasant. Canys gwelsant na 
feiddiai y Lamaniaid osod eu dwylaw arnynt; ac ni feiddient 
ddyfod yn agos atynt, eithr safent megys wedi eu taraw yn fud 
gan syndod. 

A bui Nephia Lehi sefyll allan, a dechreu llefaru wrthynt, 
gan ddywedyd, Nac ofnwch, canys wele, Duw sydd wedi dang- 
osichwi y peth rhyfedd hwn, yn yr hyn y dangosir i chwi 
nas gellwch osod eich dwylaw arnom nii'n lladd. Ac wele, 
wedi iddynt ddywedyd y geiriau hyn, y ddaear a grynodd yn 
ddirfawr, a muriau y carchar a ysgwydasant, megys pe bydd- 
ent ynghylch cwympo i'r ddaear; eithr wele, ni chwympasant. 
Ac wele, y rhai oeddynt yn y carchar oeddynt Lamaniaid a 
Nephiaid ag ooddynt yn ymneillduwyr. A dygwyddodd 
iddynt hwy gael eu gorchuddio â chwmwl o dywyllwch,"ac ofn 

yd a phrysur a ddaeth arnynt. A dygwyddodd 
ddyfod llais megys pe byddai uwchlaw y cwmwl o dywyllwch, 
yn dywedyd, Edifarhewch, edifarhewch, ac na cheisiwch mwy- 
ach i ddyfetha fy ngweision y rhai a ddanfonais atoch i draethu 
newyddion da. 

A bu pan glywsant y llais hwn, a chanfod mai nid llais taran 
oedd, ac mai nid llais swn mawr terfysglyd oedd ; eithr wele, 
llais dystaw ac hollol fwyn oedd, megys pe byddai yn sibrwd, 
a threiddiai hyd y nod i'r enaid. Ac er mwyneidd-dra y llais, 
wele, y ddaear a grynodd yn ddirfawr, a muriau ygcarchar a 
ysgydwasant drachefn, megys pe byddent ar syrthio i'r ddacar; 
ac wele, y cwmwl o dywyllwch a'u gorchuddiai hwynt, ni 
wasgarodd. Ac wele, y llais a ddaeth drachefn, gan ddywedyd, 
Edifarhewch, edifarhewch, canys teyrnas nefoeddgsydd yn agos 
wrth law; ac na cheisiwch mwyach i ddyfetha fy ngweision. 
A bu i'r ddaear grynu drachefn, ac i'r muriau ymysgwyd; a 
thrachefn hefyd, y llais a ddaeth y drydedd waith, ac a lefarodd 
wrthynt eiriau rhyfedd, y rhai nis gellir eu traethu gan ddyn; 
a'r muriau a ysgydwasant drachefn, a'r ddaear a grynodd megys 
pe byddai ynghylch ymagor odditanodd. 

A dygwyddodd nad allai y Lamaniaìd ffoi o herwydd y 
cwmwl tywyllwch ag oedd yn eu gorchuddio hwynt; ïe, ac 
hefyd yr oeddynt yn ansymmudol oblegid yr ofn a ddaeth 
arnynt. Yn awr,yr oedd un yn eu mysg hwynt ag oedd yn, 
Nephiad o enedigaeth, yr hwn a berthynai unwaith ì eglwys 
Dduw, eithr yr oedd wedi ymneillduo oddi wrthynt. A bu 
ìddo ef droi oddi amgylch, ac wele, efe a ganfyddodd trwy y 
cwmwl o dywyllwch wynebau Nephi a Lehi; ac wele, yr oedd- 
ynt yn dysclaerio yn ddirfawr, fel gwynebau angylion. Ac efe 
a welodd eu bod yn dyrchafu eu llygaid tua'r nef ; ac yr oedd- 
ynt yn yr agwedd o ymddyddan neu ddyrchafu eu llef at rhyw 
fôd a welent. 

A bu i'r dyn hwn waeddi ar y dyrfa, fel y troent ac yr edrych- 
ent. Ac wele, rhoddwyd gallu iddynt, fel y troisant ac yr ed- 
rychasant; a hwy a welsant wynebau Nephi a Lehi. A hwya 


346 LLYFR HELAMAN. 


ddywedasant wrth y dyn, Wele, pa beth a arwydda yr holl 
bethau hyn ? ac â phwy. y mae y dynion hyn yn ymddyddan ? 
Yn awr, enw y dyn oedd Aminadab. Ac Aminadab a ddywed- 
odd wrthynt, Y maent yn ymddyddan ag angylion Duw. A bu 
i'r Lamaniaid ddywedyd wrtho, Pa beth a wnawn, fel y sy- 
muder y cwmwl hwn o dywyllwch rhag ein gorchuddio? Ac 
Aminadab a ddywedodd wrthynt, Rhaid ì chwi edifarhau, a 
galw ar y llais, hyd nes y caffoch ffydd yn Nghrist, yr hwn â 
ddysgwyd i chwi gan Alma, ac Amulek, a Zeezrom; ac yna 
caiff ei symud rhag eich gorchuddio chwi, 

' A bu iddynt oll ddechreu galw ar lais yr hwn a ysgydwodd 
y ddaear; ïe, hwy a alwasant hyd nes y gwasgarwyd y cwmwl 
odywyllwch. A bu pan daflasant eu golygon oddiamgylch, a 
gweled fod y cwmwl o dywyllwch wedi ei wasgaru rhag eu gor- 
chuddio hwynt, wele, gwelsant eu bod wedi eu hamgylchynu, 
ïe, bob enaid, gan golofn o dân, Ac yr oedd Nephi a Lehi yn 
eu canol hwynt ; ïe, yr oeddynt wedi eu hamgylchynu; ïe, yr 
oeddynt megys pe byddent yn nghanol tân fflamllyd, etto ni 
niweidiodd hwynt, ac ni afaelodd yn muriau y carchar; a hwy 
a lanwyd â'r llawenydd hwnw ag sydd yn annhraethadwy ac yn 
llawn o ogoniant. Ac wele, Ysbryd Glân Duw a ddaeth i waer- 
ed o'r nef, ac a aeth i mewn i'w calonau, a hwy a lanwyd 
megys â thân, ac a allent lefaru geiriau rhyfedd. 

A bu i lais ddyfod atynt, ïe, llais dymunol, megys sibrwd, yn 
dywedyd, Tangnefedd, tangnefedd i chwi, o herwydd eich ffydd 
yn fy anwylyd, yr hwn oedd er seiliad y byd... Ac yn awr, pan 
glywsant hyn, hwy a godasant eu golygon fel er mwyn edrych 0 
ba le yr oedd y llais yn dyfod; ac wele, gwelsant y nefoedd yn 
agored: ac angylion yn dyfod i waered o'r nef, ac yn gweini 
ìddynthwy. Ac yr oedd ynghylch tri chant o eneidiau yn 
gweled ac yn clywed y pethau hyn; a hwy a orchymynwyd i 
fyned allan a pheidio rhyfeddu, nac ychwaith ammau. A bu 
iddynt fyned allan, a gweinidogaethu i'r bobl, gan fynegi trwy 
yr holl ardaloedd oddiamgylch yr holl bethau a glywsent ac $ 
welsent, yn gymmaint ag i'r rhan fwyaf o'r Lamaniaid gael eu 
hargyhoeddi ganddynt, o herwydd lliosogrwydd y tystiolaethau 
ag oeddynt wedi dderbyn; a chynnifer a argyhoeddwyd, a rodd- 
asant ìi lawr eu harfau rhyfel, ac hefyd eu casineb, a thraddod- 
iad eu tadau. A bu iddynt roddi i fyny i'r Nephiaid diroedd 
eu hetifeddiaeth. 

A bu pan derfynodd y ddwyfed flwyddyn a thrugain o deyrn: 
asiad y Barnwyr, fod yr holl bethau hyn wedi dygwydd, a bod 
y Eamaniaid y rhan fwyaf o honynt, wedi dyfod yn bobl gyf- 
iawn, yn gymmaint â bod eu cyflawnder yn fwy nag eiddo y 
Nephiaid, o herwydd eu cadernid a'u diysgogrwydd yn y ffydd. 
Canys wele, yr oedd llawer o'r Nephiaid wedi ymgaledu, ac yn 
anedifeiriol, a drygionus iawn, yn gymmaint ag iddynt wrthod 
gair Duw, a'r holl bregethu a'r prophwydo a ddaeth i'w plith 

hwynt, Er hyny, cafodd pobl yr eglwys lawenydd mawr, 0 


LLYFR HELAMAN. 84 


herwydd dychweliad y Lamaniaid; ïe, o herwydd eglwys Dduw, 
yr hon oedd wedi eì sefydlu yn eu mysg. A hwy a gymdeith- 
asant â'u gilydd, ac a orfoleddasant gyda'u gilydd, ac a gawsant 
lawenydd mawr, A bu i lawer o'r Lamaniaid ddyfod ì waered 
i dir Zarahemla, a thraethu wrth bobl y Nephiaid, dull eu tro- 
edigaeth, ac annogasant hwynt i ffydd ac edifeirwch; íie,.& 
llawer a bregethasant gyda gallu mawr ac awdurdod, hyd, nes 
y darostyngasant laweroedd o honynt i iselder gostyngeidd- 
rwydd, i fod yn ganlynwyr addfwyn Duw a'r Oen. 

A bu i lawer o'r Lamaniaid fyned i'r tir gogleddol; a Nephi a 
Lehi hefyd a aethant i'r tir gogleddol, i bregethui'r bobl. Ac 
felly y terfynodd y drydedd flwyddyn a thrugain. Ac wele, yr 
oedd heddwch yn yr holl dir, yn gymmaint â bod y Nephiaid yn 
mynedi ba barth bynag o'r tir a. ewyllysient, pa un bynag ai 
yn mhlith y Nephiaid neu y Lamaniaid. A bu i'r Lamaniaid 
hefyd fyned i bale bynag yr ewyllysient, pa un bynag ai yn 
mhlith y Lamaniaid neu yn mhlith y Nephiaid; ac felly caw- 
sant drafnidiaeth rydd â'u gilydd, i brynu a gwerthu, ac elwa, 
yn oì eu dymuniad. - 

A bu iddynt fyned yn dra chyfoethog, y Lamaniaid a'r Neph- 
iaid; ac yr oedd ganddynt gyflawnder mawr o aur, ac o arian, 
ac o bob math o feteloedd gwerthfawr, yn y wlad ddeheuol ac 
yn y wlad ogleddol. Yn awr, y wlad ddeheuol a elwid Lehi, a'r 
wlad ogleddol a elwid Mulek, yr hyn oedd yn ol meibion Zede- 
kiah ; canys yr Arglwydd a ddygodd Mulek i'r tir gogleddol, a 
Lehi i'r tir deheuol. Ac wele, yr oedd pob math o aur yn y 
ddau dir hyn, ac o arian, ac o fwnau gwerthfawr o bob math; 
ac yr oedd gweithwyr cywrain hefyd, y rhai a weithient bob 
math o fŵn, ac a'u purent; ac felly y daethant yn gyfoethog. 
Cynnyrchent ŷd hefyd mewn cyflawnder, yn y gogledd ac yn y 
deau. A hwy a liosogent ac a gryfhaent yn fawr yn y tir... A 
hwy a gyfodent lawer o dda a defaid, ïe, llawer o besgedigion. 
Wele, eu gwragedd a_weithient ac a nyddent, ac a_ weithient 
bob math o frethyn, o lian main cyfrodedd, a brethyn o bob 
math, i ddilladu eu noethni. Ac felly y bedwaredd flwyddyn a 
thrugain a aeth heibio mewn heddwch. Ac yn y bummed 
flwyddyn a thrugain cawsant hefyd lawenydd mawr 2 heddwch; 
ïe, llawer o bregethu a phrophwydo ynghylch yr hyn ag oedd 
i ddyfod. Ac felly yr acth heibio y bummed flwyddyn a 
thrugain. 

A dygwyddodd yn y chwcchfed flwyddyn a thrugain o 
deyrnasiad y Barnwyr,i Cezoram gael ei lofruddio gan ddwy- 
law anadnabyddus pan oedd yn eistedd ar yr orsedd farnol.. A 
bu yn yr un flwyddyn, i'w fab, yr hwn a benodwyd gan y bobl 
yn ei lc, gael ei lofruddio hefyd. Ac felly y terfynodd y 
chwechfed flwyddyn a thrugain. Ac yn nechreu y seithfed 
flwyddyn a thrugain, dechreuodd y bobl fyned yn ddrygionus 
iawn drachefn. Canys wcle, yr oedd yr Arglwydd wedi eu 
bendithio cyhyd â chyfoeth y byd, fel na chyffrowyd hwynt i 


348 LLYFR HELAMAN. 


ddigofaint, i ryfeloedd, nac i dywallt gwaed; am hyny, hwy 8 
ddechreuasant osod eu calonau ar eu cyfoeth ; ïe, hwy a ddech- 
reuasant geisio elwa, fel yr ymddyrchafent yn uwch nâ'u gilydd; 
am hyny, hwy a ddechreuasant gyflawni llofruddiaethau dirgel- 
aidd, a lladrata, ac yspeilio, fel y gallent elwa. Ac yn awr, 

le, y llofruddion a'r yspeilwyr hyny oedd lu a ffurfiwyd gan 

shkumen a Gadianton. Ac yn awr, yr oedd wedi dygwydd 
fod llawer, hyd y nod yn mhlith y Nephiaid, o lu Gadianton. 
Eithr wele, yr oeddynt yn lliosocach yn mhlith y rhan fwyaf 
drygionus o'r Lamaniaid. A hwy a elwid yspeilwyr 'a llof- 
ruddion Gadianton; a hwynt-hwy lofruddiodd y prif-farnwr 
Cezoram, a'ì fab, tra yn yr orsedd farnol; ac wele, ni chafwyd 
hwynt allan. 

Ac yn awr, dygwyddodd, pan gafodd y Lamaniaid allan fod ys- 
peilwyr yn eu mysg, iddynt fod yn drist iawn; a defnyddiasant 
bob moddion yn eu gallu, i'w dyfetha oddiar wyneb y ddaear. 
Eithr wele, satan a gyffrodd galonau y rhan liosocaf o'r Neph- 
iaid, yn gymmaint ag iddynt ymuno â'r lluoedd yspeilwyr hyny, 
a chymmeryd arnynt eu cyfammodau, a'u llwon, yr amddi 
ent ac y cadwent y naill y llall yn mha amgylchiadau bynag 
byddent, fel na ddyoddefent am eu llofruddiaethau, a'u hyspeì 
iadau, a'u lladradau. i 

A dygwyddodd fod ganddynt eu harwyddion, îe, eu har- 
wyddion dirgelaidd, a'u geiriau dirgelaidd; a hyn fel y gallent 
wahaniaethu brawd ag oedd wedi ymgyfammodi, fel pa. ddryg- 
ioni bynag a gyflawnai ei frawd, na chaffai ei niweidio gan ei 
frawd, na chan y rhai a berthynai i'w lu, y rhai oeddynt wedi 
gwneuthur y cyfammod hwn, ac felly gallent lofruddio, ac ys- 
peilio, a lladrata, a phuteinio, a gwneyd pob math o ddrygioni, yn 
groesi gyfreithiau eu gwlad, ac hefyd gyfreithiau eu Duw; a 
phwy bynag o'r rhai a berthynent i'w llu, a ddadguddiai i'r byd 
eu drygioni a'u ffieidd-dra, a gaent eu profi, nid yn ol cyfreith- 
iau eu gwlad, eithr yn ol cyfreithiau eu drygioni hwy, y rhai 
a roddwyd gan Gadianton a Kishkumen. Yn awr, wele, y 
llwon a'r cyfammodau dirgelaidd hyn, ddarfu Alma orchymyn 
i'w fab, na chaent fyned allan i'r byd, rhag iddynt fod yn 
foddion i ddwyn y bobl i ddinystr. Yn awr, wele, ni 
ddaeth y llwon a'r cyfammodau dirgelaidd hyny i Gadianton 
o'r cof-lyfrau a drosglwyddwyd i Helaman; eithr wele, 
hwy a osodwyd yn nghalon Gadianton, gan yr un bôd hwnw â 
hudodd ein rhieni cyntaf i gyfranogi o'r ffrwyth gwaharddedig; 
ie, yr un bôd hwnw ag a gynlluniodd gyda Chain, os gwnai 
cfe ladd ei frawd, na chai fod yn adnabyddus i'r byd. Ac efe 
a gynlluniodd gyda Chain a'i ganlynwyr o'r amser hwnw allan. 
Ac hefyd yr un bôd hwnw a osododd yn nghalonau y bobli 
adeiladu tŵr digon uchel fel y gallent fyned i'r nefoedd. A'r 
un bôd hwnw ag a arweiniodd y bobl a ddaethant o'r tŵr hwnw, 
i'r tir hwn; y rhai a daenent weithredoedd tywyllwch a ffieidd- 


îs dros holl wyneb y tir,hyd nes y llusgodd y bobl i lwyr 


LLYFR HELAMAN. 949 


ddinystr, ac ì uffern dragywyddol; ïe, yr un bôd hwnw a'i gos- 
ododd yn nghalon Gadianton,i gario yn mlaen o hyd waith 
tywyllwch, a dirgel lofruddiaeth; ac efe a'i dygodd yn mlaen o 
ddechreuad dyn, i lawr hyd yr amser hwn. Ac wele, efe yw 
awdwr pob pechod. Ac wele,y mae yn dwyn yn mlaen ei 
weithredoedd o dywyllwch a dirgel lofruddiaeth, ac yn tros- 
glwyddo i waered eu cydfwriadau, a'u llwon, a'u cyfammodau, 
a'u cynlluniau o erchyll ddrygioni, o genedlaeth i genedlaeth, 
yn ol fel y gall gael gafael ar galonau meibion dynion. Ac yn awr, 
wele, yr oedd wedi cael gafael mawr ar galonau y Nephiaid; ïe, yn 
gymmaint â'u myned yn dra drygionus; ïe, yr oedd y rhan 
fwyaf o honynt wedi gwyro allan o ffordd cyfiawnder, ac wedi 
sathru dan eu traed orchymynion Duw, a throi i'w ffyrdd eu 
hunain, ac adeiladu iddynt eu hunain ddelwau o'u haur a'u 
harian. 

A bu i'r holl anwireddau hyn ddyfod atynt hwy, mewn 
yspaid nemawr o flynyddau, yn gymmaint ag i'r rhan fwyaf o 
honynt ddyfod atynt yn y seithfed flwyddyn a thrugain o 
deyrnasiad y Barnwyr ar bobl Nephi. A hwy a gynnyddasant 
yn eu hanwireddau, yn yr wythfed flwyddyn a thrugain 
hefyd, er mawr dristwch a galar i'r cyfiawnion. Ac felly gwel- 
wn i'r Nephiaid ddechreu methu mewn anghrediniaeth, a 
chynnyddu mewn drygioni a ffieidd-dra, tra y dechreuai y La- 
maniaid gynnyddu yn fawr yn ngwybodaeth eu Duw ; ïe, hwy 
a ddechreuasant gadw ei ddeddfau a'i orchymynion, a rhodio 
mewn gwirionedd ac uniondeb ger ei fron. Ac felly gwelwn fod 
ysbryd yr Arglwydd yn dechreu cilio oddiwrth y Nephiaid, o 
herwydd eu drygioni a chaledwch eu calonau. Ac felly gwelwn 
fod yr Arglwydd yn dechreu tywallt allan ei ysbryd ar y La- 
maniaid, oblegid eu parodrwydd a'u hewyllysgarwch i gredu 
yn ei air. 

A.bu i'r Lamaniaid ymlid llu yspeilwyr Gadianton ; a hwy 
a bregethasant air Duw yn mhlith y rhai mwyaf drygionus o 
honynt, yn gymmaint ag i'r llu hwn o yspeilwyr gael eu llwyr 
ddyfetha o blith y Lamaniaid. A dygwyddodd, ar y llaw arall, i'r 
Nephiaid eu cynnorthwyo a'u hamddiffyn hwynt, gan ddechreu 
ar y rhan fwyaf drygionus o honynt, hyd nes yr oeddynt wedi 
gwasgaru dros holl dir y Nephiaid, aê wedi hudo y rhan fwyaf 
o'r cyfìawnion, hyd nes y daethant i lawr i gredu yn eu gweith- 
redoedd, a chyfranogi o'u hyspeiliadau, ac ymuno â hwynt yn 
eu dirgel lofruddiaethau a'u cydfwriadau. Ac felly y cawsant 
reolaeth y llywodraeth iddynt eu hunain, yn gymmaintagiddynt 
sathru dan eu traed, a tharaw, a rhwygo, a throi eu cefnau ar 
ganlynwyr tlawd, ac addfwyn a gostyngedig Duw. Ac felly 
gwelwn eu bod mewn sefyllfa ofnadwy, ac yn addfedu i ddinystr 
tragywyddol. A bu mai felly y terfynodd yr wythfed flwyddyn 
a thrugain o deyrnasiad y Barnwyr ar bobl Nephi. 


850 LLYFR HELAMAN. 


PENNOD III. 


PROPHW YDOLIAETH NEPHI, FAB HELAMAN.— Duw yn bwgwth pobl 
Nephi, yr ymwel efe â hwynt yn eì ddigter, er eu llwyr ddinystr, 
oddieithr iddynt edifarhau am eu drygioni. Duw yn taraw pobl 
Nephi â haint ; y moent yn edifarhau, ac yn troi ato. Samuel, 
Lamaniad, yn prophwydo wrth y Nephiaid. 


WELE, yn awr, dygwyddodd yn y nawfed flwyddyn a thrugain 
o deyrnasiad y Barnwyr ar bobl y Nephiaid, i Nephi, fab Hel- 
aman, ddychwelyd i dir Zarahemla, o'r wlad ogleddol: canys 
efe a fu allan yn mhlith y bobl ag oedd yn y wlad ogleddol, ac 
a bregethodd air Duw iddynt, ac a brophwydodd lawer o 
bethau wrthynt; a hwy a wrthodasant ei holl eiriau, yn gym- 
maint ag nas gallai efe aros yn eu plith, eithr dychwelyd 
drachefn i wlad ei enedigaeth; a chan weled y bobl mewn 
sefyllfa o ddrygioni mor enbyd, a'r yspeilwyr Gadiantonaidd 
yn llenwi y gorseddau barnol; wedi traws-feddiannu gallu ac 
awdurdod y tir; gan droi o'r neilldu orchymynion Duw, ac heb 
fod yn y mesur lleiaf yn gywir ger ei fron: heb fod yn gweith- 
redu cyfìawnder tuag at blant dynion ; yn condemnio y cyfiawn 
o herwydd ei gyfiawnder, gan adael yr euog a'r drygionus i 
fyned yn ddigosp, o herwydd eu harian; ac yn mhellach, yn 
cael eu cynnal mewn swydd wrth ben y llywodraeth, í reoli a 
gwneuthur yn ol eu hewyllys, fel y gallent gael elw a gogoniant 
y byd ; ac yn mhellach, fel y gallent yn rhwyddach odinebu, a 
lladrata, a lladd, a gwneuthur yn ol eu hewyllys eu hunain. 
Yn awr, yr oedd yr anwiredd mawr hwn wedi dyfod ar y Neph- 
iaid, mewn yspaid nemawr o flynyddau; a phan welodd Nephi 
ef, ei galon a chwyddodd gan dristwch o fewn ei fron; ac efe a 
waeddodd yn nghyfyngder ei enaid, O na fuaswn wedì cael fy 
nyddiau yn y dyddiau y daeth fy nhad Nephi gyntaf allan o 
wlad Jerusalem, fel y llawenychwn gydag ef yn ngwlad yr 
addewid; y pryd hyny yr oedd ei bobl yn hawdd eu trin, yn 
ddiysgog i gadw gorchymynion Duw, ac yn hwyrfrydig i gael 
eu harwaini weithredu drygioni; ac yr oeddynt yn gyflym i 
wrandaw ar eiriau yr Arglwydd ; ïe, pe gallasai fy nyddiau fod 
yn y dyddiau hyny, yna fy enaid a gawsai lawenydd yn nghyf- 
iawnder fy mrodyr. Eithr wele, rhoddwyd ì mi mai y rhai hyn 
yw fy nyddiau, a bod i'm henaid gael ei lanw â thristwch, 
herwydd y drygioni hwn o eiddo fy mrodyr. Ac wele, yn awr, 
dygwyddodd fod hyn ar dŵr, yr hwn oedd yn ngardd Nephi, yr 
hon oedd wrth y brif-ffordd a arweiniai i'r brif farchnad, yr hon 
oedd yn ninas Zarahemla; gan hyny, yr oedd Nephi wedi ym- 
blygu ar y tŵr ag oedd yn ei ardd, yr hwn dŵr oedd hefyd yn 
agos i borth yr ardd yr hwn a arweiniai i'r brif-ffordd. 

A dygwyddodd fod rhyw ddynion yn myned heibio, ac idd- 
ynt weled Nephi pan yr oedd yn tywallt eì enaid ì Dduw ar y 
$ŵr, a hwy a redasant ac a fynegasant i'r bobl yr hyn a welsant, 


LLYFR HELAMAN. êl 


a'r bobl a ddaethant ynghyd vn dorfeydd, fel y gwybyddent yr 
achos o gymmaint galar oblegid drygioni y bobl. Ac yn awr, 
pan gyfododd Nephi, eíe a welodd y torfeydd pobl ag oedd wodi 
ymgasglu ynghyd... A bu iddo agor ei cnau a dywedyd wrth- 
ynt, Wele, paham yr ymyasglas,ch ynghyd? Ai fol y myneg- 
wyf wrthych am cich anwireddau?  I6, o herwydd fy mod wedi 
myned ar fy nhŵr, fel y tywalltwn fy enaid i Dduw, oblegid 
mawr dristwch fy nghalon, yr hyn sydd o achos eich anwiredd- 
au chwi? Ac o hcrwydd fy ngalar a'm cwynfan, yr ydych 
wedi ymgasglu ynghyd, ac yn rhyfeddu; ïe, ac y mae genych 
achos mawr i ryfeddu; ïe, chwi a ddylech ryfeddu, oblegid yr 
ydych wedi cich rhoddi ymaith nes y mae'r diafol wedi cael 
gafael mor fawr ar eich calonau; îe, pa fodd y gallech fod wedi 
ymroddi ymaith i ddeniadau yr wn ag oedd yn ceisio taflu 
ymaith eich eneidiau i ddinystr tragywyddol a gwae diddarfod? 
O edifarhewch, ediíarhewch! paham y byddwch feirw? Dych- 
welwch, dychwelwch at yr Arglwydd oich Duw. Iaham y 
gadawodd chwi? — O herwydd cich bod wedi caledu eich calon- 
au; ic, ni wrandewch ar lais y bugail da; ïo, chwi a'i cyffroi- 
soch ef i ddigofaint yn eich erbyn. Ac wele, yn llo eich casglu, 
oni edifarhewch, wcle, efe a'ch gwasgara allan fel y deuoch yn 
gig i gŵn ac anifeiliaid gwylltion. O! pa fodd y gallech 
anghofio eich Duw yn yr un dydd ag y gwaredodd chwi? 
Eithr wcle, hyn sydd er mwyn cael elw, i gael eich clodfori gan 
ddynion; ïo, ac fel y gallech gael aur ac arian. A chwi aosod- 
asoch cich calonau ar gyfoeth a gwag-bethau y byd hwn, er 
mwyn yr hyn y llofruddiwch, ac yr yspeiliwch, ac y lladratì- 
weh, ac y dygwch gam-dystiulaeth yn crbyn eich cymmydog, a 
chyflawni pob math o anwiredd; âc 0 herwydd hyn, gwae a 
ddaw arnoch, os na cdifarhewch,. Canys oni edifarhewch, wele, 
y ddinas fawr hon, ac hefyd yr holl ddinasoedd mawrion ag 
ydynt oddiamgylch, y rhaì ydynt yn nhir cin hctifeddiaeth, a 
gymmerir ymaith, fel na chaíoch chwi le ynddynt; canys wele, 
ni rydd yr Arglwydd nerth i chwi, megys ag y gwnaeth hyd 
yma, i wrthsefyll yn erbyn eich gelynion; canys wele, fel hyn 
y dywed yr Arglwydd, Ni amlyguf fy nerth i'r drygionus, i un 
yn fwy nâ'r llall, oddieithr i'r rhai sydd yn edifarhau am eu 
pechodau, ac yn gwrandaw ar fy ngeiriau; yn awr, gan hyny, 
mi a ewyllysiwn i chwi weled, fy mrodyr, y bydd yn well ar y 
Lamaniaid nag arnoch chwi, oni edifarhewch: canys wcle, y 
maent hwy yn gyfiawnach nâ chwi, oblegid ni phechasant hwy 

u erbyn y wybodaeth fawr hono a dderbyniasoch chwi; am 

yny, yr Arglwydd n fydd drugarog wrthynt hwy; ïe, efe a 
estyn eu dyddiau ac a amlha eu had, pan y byddwch chwi wedi 
eich llwyr ddyfvtha, oni edifarhowch; ïe, gwae chwi o herwydd 
y ffìeidd-dra mawr hwnw sydd wedi dyfod i'ch mysg; a chwi a 
ymunasoch ag cf ; ïc, â'r llu dirgel hwnw a sefydlwyd gan Gad- 
ianton; ïe, gwac chwi o herwydd y balchder hwna a_oddofas- 
och i fyned i'ch calonau, yr hyn a'ch dyrchafodd chwi uwchlaw 


352 LLYFR HELAMAN. 


yr hyn sydd yn dda, o herwydd eich dirfawr gyfoeth ; îe, gwm 
chwi o herwydd eich drygioni a'ch ffieidd-dra. Ac oni edifar 
hewch, chwì a ddyfethir; ïe, hyd y nod eich tiroedd a gymmer- 
ir oddiwrthych, a chwithau a ddyfethir oddiar wyneb y ddaear. 
Wele, yn awr, nid wyf yn dywedyd y bydd y pethau hyn, o 
honof fy hun, oblegid nid o honof fy hun y gwn y pethau hyn, 
eithr wele, mi a wn fod y pethau hyn yn wir, o herwydd fod yr 
Arglwydd wedi eu hysbysu i mi; am hyny, yr wyf yn tystiol- 
aethu y byddant. 

Ac yn awr, dygwyddodd, pan ddywedodd Nephi y geiriau 
hyn, fod yno ddynion ag oedd yn farnwyr, y rhai hefyd s 
berthynent i lu dirgel Gadianton, ac yr oeddynt yn ddigllawn, 
a gwaeddasant allan yn ei erbyn ef, gan ddywedyd wrth y bobl, 
Paham na ddaliwch y dyn hwn, a'i ddwyn yn mlaen, fel y 
condemnier ef yn ol y trosedd a wnaeth? Paham yr edrych- 
wch ar y dyn hwn, a'i glywed yn cablu yn erbyn y bobl hyn 
ac yn erbyn ein cyfraith? canys wele, yr oedd Nephi weli 
llefaru wrthynt ynghylch llygredigaeth eu cyfraith; îe, llawer 
o bethau a lefarodd Nephi, y rhai nis gellir eu hysgrifenu; ac 
ni lefarodd efe ddim ag oedd yn groes i orchymynion Duw. 
Ac yr oedd y barnwyr hyny yn ddigllawn wrtho, oblegid iddo 
lefaru yn eglur wrthynt ynghylch eu dirgel weithredoedd o 
dywyllwch; cr hyny, nì feiddient osod eu dwylaw eu hunain 
arno, canys hwy a ofnent y bobl rhag iddynt waeddi allan yn 
eu herbyn hwynt; am hyny, hwy a waeddasant ar y bobl, gan 
ddywedyd, Paham y goddefwch i'r dyn hwn gablu yn ein her- 
byn ni? Canys, wele, y mae efe yn condemnio yr holl bobl hyn, 
hyd at ddinystr; ie, ac hefyd y caiff ein dinasoedd mawrion 
hyn eu cymmeryd oddiwrthym, fel na chaffom ni le ynddynt. 
Ac yn awr, ni a wyddom fod hyn yn anmhosibl; canys wele, yr 
ydym ni yn alluog, a'n dinasoedd yn fawrion; am hyny, nis gall 
ein gelynion geel un gallu drosom. A bu mai felly y cyffroi- 
sant y bobl i ddigofaint yn erbyn Nephi, ac y cyfodasant am- 
rafaelion yn eu mysg; canys yr oedd rhai a waeddent allan, 
Gadewch y dyn hwn yn llonydd, canys dyn da ydyw, a'r pethau 
hyny a lefarodd yn ddiau a ddeuant oddiamgylch, oni edifar- 
hawn; ïe, wele, yr holl farnedigaethau a'ddeuant arnom, y rhai 
a dystiolaethodd efe wrthym ; canys nia wyddom eì fod wedi 
tystiolaethu yn gywir wrthym am ein hanwireddau. Ac wele, 
y maent yn llawer, ac efe a ŵyr am bob peth a ddygwydd i ni, 
yn gystal ag y gŵyr am ein hanwireddau; ïe, Ac wele, oni bai 
ei fod yn brophwyd, nis gallasai dystiolaethu am y pethau 
hyny. A bu i'r bobl a geisient ddyfetha Nephi, gael eu gorfodi 
o herwydd eu hofn, na. osodent eu dwylaw arno; am hyny, efe 
a ddechreuodd drachefn i lefaru wrthynt, gan weled ei fod wedi 
cael ffafr yn ngolwg rhai, yn gymmaint ag i'r gweddill o honynt 
ofni; am hyny, efe a gymhellwyd i lefaru ychwaneg wrthynt, 
gan ddywedyd, Wele, fy mrodyr, ai nid ydych wedi darllen fod 
Duw wedi rhoddi gallu ìi un dyn, .sef Moses, i daraw dyfroedd y 


LLYFR HELAMAN, 358 


Môr Uoch, a hwy a ymranasant yma ac acw, yn gymmaint ag 
ì'r Israeliaid, y rhaì oeddynt ein tadau, ddyfod drosot8 ar dir 
gych, a'r dyfroedd a gauasant ar fyddinoedd yr Aifftiaid, ac a'u 
llyncasant i fyny ? 

Ac yn awr, wele, os rhoddodd Duw i'r dyn hwn y fath allu, 
yna paham y dadleuwch chwi yn mhlith eich hunain, a dywed- 
yd na roddodd efe i mi allu trwy yr hwn y gallaf wybod 

ghylch y barnedigaethau a ddeuaut arnoch, oni edifarhewch? 
Eithr, wele, nid. yn unig yr ydych yn gwadu fy ngeiriau i, ond 
yr ydych hefyd yn gwadu yr holl eiriau a lefarwyd gan ein 
tadau, ac hefyd y geiriau a lefarwyd gan y dyn hwn, Moses, i'r 
hwn yr oedd y fath allu mawr wedi ei roddi; ïe, y geiriau a 
lefarodd efe ynghylch dyfodiad y Messiah. Iê, oni ddygodd efe 
dystiolaeth y deuai Mab Duw? Ac megys y dyrchafodd efe y 
sarff bres yn yr anialwch, felly hefyd y dyrchefir yntau yr 
hwn a ddeuai. A chynnifer ag a edrychent ar y sarff hono, a 
gaent fyw; felly hefyd cynnifer ag a edrychent ar Fab Duw, 
mewn ffydd, yn meddu ysbryd edifeiriol, a allent fyw, hyd y 
nod y bywyd hwnw ag sydd yn dragywyddol, Ac yn awr, 
wele, nid Moses yn unig a dystiolaethodd am y pethau hyn, 
eithr hefyd yr holl brophwydi santaidd, er ei ddyddiau ef 
hyd at ddyddiau Abraham. Iê,ac wele, Abraham a welodd 
ynghylch ei ddyfodiad ef, ac a lanwyd o lawenydd ac a orfol- 
eddodd. Iê, ac wele, meddaf wrthych, nid Abraham yn unig 
& wyddai am y pethau hyn, eithr yr oedd llawer cyn dyddiau 
Abraham ag oeddynt wedi eu galw trwy urdd Duw; ïe, sef yn 
ol urdd ei Fab; a hyn fel y dangosid i'r bobl lawer iawn o fil- 
oedd o flynyddau cyn ei ddyfodiad, y deuai prynedigaeth 
iddynt. Ac yn awr, mi a ewyllysiwn ìi chwi wybod, fod oddiar 
ddyddiau Abraham lawer o brophwydi wedi tystiolaethu y 
pethau hyn; ïe, wele, y prophwyd Zenos a dystiolaethodd yn 
eofn, am yr hyn y lladdwyd ef. Ac wele, Zenoch hefyd, ac 
Ezias hefyd, ac Isaiah hefyd, a Jeremiah (Jeremiah oedd y 
pfophwyd hwnw a dystiolaethodd am ddinystr Jerusalem). Ac 
yn awr, ni a wyddom i Jerusalem gael ei dinystrio yn ol geiriau 
Jeremiah. O, ynte, paham na ddaw Mab Duw, yn ol ei bro- 
phwydoliaeth ef? Ac yn awr, a ammheuwch chwi i Jerusa- 
gael ei dinystrio? A ddywedwch chwi na chafodd meibion 
Zedekiah eu lladd, oll oddieithr Mulek? Iê, acai nid ydych 
yn gweled fod had Zedekiah gyda ni, a'u bod wedi eu gyru 
allan o wlad Jerusalem? Eithr wele, nid hyn yw y cyfan. 
Ein tad Lehi a yrwyd allan o Jerusalem, o herwydd iddo 
dystiolaethu am y pethau hyn. 'Tystiolaethodd Nephi hefyd, 
am y pethau hyn, ac hefyd yn agos yr oll o'n tadau, i lawr hyd 
yr amser hwn; ie, y maent wedi tystiolaethu am ddyfodiad 
Crist, ac wedi edrych yn mlaen, ac wedi gorfoleddu yn ei ddydd ef 
U hwn sydd yn dyfod. Ac wele, Duw ydyw, ac y maeef gyda 

wynt, ac efe a eglurodd ei hun iddynt, fel y gwaredwyd 
bwynt trwyddo; a hwy a roddasant iddo ogoniant, o herwydd 
23 


454 . LLYFR HELAMAN, 


yr hyn ag oedd ìi ddyfod... Ac. yn awr, gan weled y gwyddodt 
y pethau hyn, ac nas gellwch eu gwadu hwynt, oni ddywedwch 
gelwydd; am hyny, yn hyn yr ydych wedi pechu, canys 
gwrthodasoch yr holl bethau hyn, er yr holl dystiolaethau a 
dderbyniasoch ; ïe, chwi a dderbyniasoch bob peth, pob peth 
yn y nef, aphob peth ag sydd ar y ddaear, fel tystiolaeth eu 
bod yn wir. Eithr wele, gwrthodasoch y gwirionedd, a gwrth- 
ryfelasoch yn erbyn eich Duw santaidd; ac hyd y nod yr am- 
ser hwn, yn lle trysori i chwi drysorau yn y nef, lle nad oes dim 
yn llygru, a lle nas gall dim aflan ddyfod, yr ydych yn pentyru 
i chwi ddigofaint erbyn dydd y farn; ïe, yr amser hwn yr 
ydych yn addfedu, o herwydd eich llofruddiaethau, a'ch putein- 
dra a'ch drygioni,i ddinystr tragywyddol; ïe, ac oni edifar 
hewch, daw atoch ar frys; ïe, wele, y mae yn awr wrth eich 
drysau; ïe, ewch at yr orsedd farnol, a chwiliwch; ac wele, 
mae eich barnwr wedi ei lofruddio, a gorwedda yn ei waed; 
ac efe a lofruddiwyd gan ei frawd, yr hwn sydd yn ceisio cael 
eistedd ar yr orsedd farnol.._ Ac wele, perthyna y ddau i'ch lln 
dirgelaidd chwi, awdwr yr hwn yw Gadianton, a'r un drwg sydd 
yn ceisio dinystrio eneidiau dynion. 

| Wele, yn awr, dygwyddodd, wedì i Nephi lefaru y geìriau 
hyn,i ryw ddynion ag oedd yn eu plith redeg at yr orsedd 
farnol; ïe, darfu i bump fyned; a hwy a ddywedasant yn 
mhlith eu hunain, pan yn myned, Wele, yn awr, cawn wybod 
mewn sicrwydd, pa un a yw y dyn hwn yn brophwyd, a bod Duw 
wedi gorchymyn iddo brophwydo y fath bethau rhyfeddol i ni. 
Wele, nid ydym ni yn credu ei fod; ïe, nid ydym yn credu ei 
fod yn brophwyd; er hyny, os yw y peth hyn a ddywedodd 
ynghylch y prif farnwr yn wir, eì fod yn farw, yna ni a gredwn 
fod y geiriau ereill a lefarodd yn wir. A bu iddynt redeg â'u 
holl nerth, a dyfod i mewn at yr orsedd farnol; ac wele, yr 
oedd y prif farnwr wedi syrthio i'r llawr, ac yn gorwedd yn 
ei waed. Ac yn awr, wele, pan welsant hyn, hwy a synasant 
yn fawr, yn gymmaint ag iddynt syrthio i'r llawr ; canys nid 
oeddynt wedi credu y geirìau a lefarodd Nephi ynghylch y 
prif farnwr; eithr yn awr, pan welsant, hwy a_gredasant, & 
daeth ofn arnynt, rhag i'r holl farnedigaethau a lefarodd Nephi 
ddyfod ar y bobl; am hyny, hwy a grynasant, ac a syrthiasant 
i'r llawr. Yn awr, yn uniongyrchol ar ol i'r barnwr gael 6i 
lofruddio, trwy gael ci wanu gan ei frawd, mewn gwisg ddy- 
eithr, ac iddo yntau ffoi, y gweision a redasant ac a fynegusant 
i'r bobl, gan gyfodi y llef o lofruddiaeth yn eu mysg. Ac 
wele, y bobl a ymgasglasant ynghyd i'r fan lle yr oedd yr orsedd 
farnol; ac wele, cr eu syndod gwelsant y pump dyn hyny ag 
eeddynt wedi syrthio i'r llawr. Ac yn awr, wele, ni wyddai y 
bobl ddim ynghylch y dyrfa ag oedd wedi ymgasglu yngbyd 
wrth ardd Nephi; am hyny, hwy a ddywedasant yn mhlith eu 
hunain, Y dynion hyn sydd wedi llofruddio y barnwr, ac y mae 
Duw wedi eu taraw hwynt fel nas gallant ffoi oddiwrthyin. 


LLYFR HELAMAN. 35 


A bu iddynt afaelu ynddynt, a'u rhwymo, a'u bwrw yn 
har. A danfonwyd cyhoeddiad allan fod y barnwr wedi 
ei ladd, a bod y llofruddion wedi eu dal, a'u bwrw yn nghar- 
char. A bu yn y boreu, i'r bobl ymgynnull ynghyd i alaru ac i 
ymprydio, yn angladd y prif farnwr mawr, yr hwn a laddwyd. 
Ac felly hefyd yr oedd y barnwyr hyny ag oedd wrth ardd 
Nephi, ac yn gwrandaw ci eiriau, wedi ymgynnull ynghyd 
hefyd i'r angladd. 

A dygwyddodd iddynt hwy holi yn mhlith y bobl, gan ddy- 
wedyd, Pa le mae y pump a ddanfonwyd i ymofyn ynghylch 
y prif farnwr pa un a oedd yn farw? A hwy a atebasant ac 
a ddywedasant, Am y pump hyn y dywedwch i chwi eu danfon, 
mis gwyddom; eithr y mae pump y rhaì ydynt y llofruddion, 
y rhai a fwriasom yn ngharchar. A bu i'r barnwyr ddymuno 
iddynt gael eu dwyn atynt; a hwy a ddygwyd, ac wele, hwy 
oeddynt y pump a ddanfonwyd; ac wele, y barnwyr a ym- 
ofynasant â hwynt er gwybod ynghylch y mater, a hwythau a 
fynegasant wrthynt yr hyn oll a wnaethant, gan ddywedyd, Ni 
aredasom ac a ddaethom at yr orsedd farnol, a phan welsom 
bob peth megys y tystiolaethodd Nephi, ni a synwyd, yn gym- 
maint ag i ni syrthio i'rllawr; ac wedi i ni gael ein hadferyd 
o'n syndod, wele, bwriasant ni yn ngharchar. Yn awr, gyda 
golwg ar laddiad y dyn hwn, nis gwyddom ni pwy a'i gwnaeth; 
a hyn yn unig a wyddom, i ni redeg a dyfod fel y dymunasoch 
chwi, ac wele yr oedd ef yn farw, yn ol geiriau Nephi. 

Ac yn awr, darfu i'r barnwyr egluro y mater i'r bobl, a 
gwaeddi allan yn erbyn Nephi, gan ddywedyd, Wele, gwydd- 
om y rhaid fod y Nephi hwn wedi cytuno â rhywun i ladd y 
barnwr, ac yna gallai ei fynegi i ni, fel y gallai ein hargyhoeddi 
ì'w ífydd ef, fel y gallai efe ddyrchafu ei hun i fod yn ddyn 
mawr, etholedig Duw, ac yn brophwyd; ac yn awr, wele, ni 
a ddaliwn y dyn hwn, a chaiff gyfaddef ei fai, ac hysbysu i ni 
wir lofruddiwr y barnwr hwn. A bu i'r pump gael eu rhydd- 
hau ar ddydd y gladdedigaeth. Er hyny, hwy a geryddent y 
barnwyr am y geiriau a lefarasent yn erbyn Nephi, ac a ddad- 
leuent â hwynt un ac un, yn gymmaint ag iddynt eu dyrysu. 
Er hyny, hwy a berent i Nephi gael ei ddal a'i rwymo, a'i 
ddwyn gerbron y dyrfa, a hwy a ddechreuasant ei holi ef mewn 
amryw ffyrdd, fel y gallent eu groesi, a'i gyhuddo i farwolaeth; 
gan ddywedyd wrtho, Yr wyt ti yn gyfranogwr; pwy yw y 
dyn hwn a gyflawnodd y lofruddiaeth hon? Yn awr, dywed 
wrthym, a chydnabydda dy fai, gan ddywedyd, Wele, dyma 
arian; ac hefyd ni a roddwn i ti dy fywyd, os dywedi wrthym 
a chyfaddef y cytundeb a wnaethost ag ef. Eithr Nephi a 
ddywedodd wrthynt, O, ffyliaid, chwi ddìenwaededig o galon, & 
phobl ddeillion a gwargaled, a wyddoch chwi pa cyhyd y godd« 
efa yr Arglwydd eich Duw i chwi fyned yn mlaen yn eich 
ffordd hon o bechu? Chwi a ddylasech ddechreu wylofain & 
galaru, o herwydd y dinystr mawr sydd yr awr hon yn eich 


456 LLYFR HELAMAN, 


aros, os ng edifarhewch. Wele, dywedwch fy mod wedí cytuno 
â dyn, fod iddo lofruddio Seezoram, ein prif farnwr. Eithr wele 
meddaf wrthych, hyn sydd o herwydd i mi dystiolaethu wrth- 
ych, fel y gallech wybod ynghylch y peth hwn; ïe, yn dystiolaeth 
i chwi fy mod yn gwybod am y drygioni a'r ffieidd-dra ag 
sydd yn eich plith. Ac o herwydd i mi wneuthur hyn, chwi 
a ddywedwch i mi gytuno â dyn i wneuthur y peth hwn; îe, 
o herwyddimi ddangos yr arwydd hyn i chwi, yr ydych yn 
ddigllawn wrthyf, ac yu ceisio dyfetha fy mywyd. _ Ac yn awr, 
wele, mi a ddangosaf i chwi arwydd arall, aca gaf weled os bydd- 
wch am y peth hwn yn ceisio fy nyfetha. Wele, meddaf wrthych, 
ewch i dŷ Seantum, yr hwn yw brawd Seezoram, & dywedwch 
wrtho, A yw Nephi, y prophwyd honedig, yr hwn a brophwyda 
gymmaint o ddrwg ynghylch y bobl hyn, wedi cytuno â thi, 
êrwy yr hyn y llofruddiaist Seezoram, yr hwn yw dy frawd? 
Ac wele, efe a ddywed wrthych, Nac ydyw. A chwi a gwewch 
ddywedyd wrtho, A lofruddiaìst ti dy frawd? Ae yntau a 
saif yn frawychus, ac ni wybydd pa beth î ddywedyd. Ac wele, 
efo a wedy wrthych, ac a ymddyga fel pe wedi eael ei synu; 
er hyny, efe a ddywed wrthych ei fod yn ddieuog. _ Eithr wele, 
chwi a gewch eì chwilio ef, ac a gewch waed ar odreu 6i 
gochl ef. A phan weloch hwn, cewch ddywedyd, O ba le y 
daeth y gwaed hwn? Ai ni wyddom ni mai gwaed dy frawd 
ydyw? Ac yna efe a gryna, ac a edrych yn welw-lâs, megys 
pe bai angeu wedi dyfod arno. Ac yna y cewch ddywedyd, 
O herwydd yr ofn hwn a'r gwelwder ag sydd wedì dyfod ar dy 
wynebpryd, wele, ni a wyddom dy fod di yneuog.._ Ac yna y 
daw ofn mwy arno; ac yna efe a gyfaddefa wrthych, ac ni 
wedy mwyach iddo gyflawni y llofruddiaeth hon. Ac ynas y 
dywed wrthych, na wyddwn i, Nephi, ddim ynghylch y mater, 
oddieithr iddo gael ei roddi i mi trwy allu Duw. Ac yna y 
eewch wybod mai dyn gonest wyf fì, a'm bod yn ddanfonedig 
atoch oddiwrth Dduw, 

A bu iddynt fyned a gwneuthur yn ol fel y dywedodd Nephì 
wrthynt. Ac wele, yr oedd y geiriau a lefarodd efe yn wir; 
eanys yn ol y geiriau, efea wadodd; ac hefyd yn ol y geriau efo â 
gyfaddefodd. Ac efe a ddygwyd i brofi mai efe ei hun oedd y 
llofruddiwr, yn gymmaint ag i'r pump gael eu rhyddhau, a Nephì 
hefyd. Ac yr oedd rhai o'r Nephiaid yn credu yn ngeiriau 
Mephi; ac yr oedd rhai hefyd yn credu, o herwydd tystiolaeth 
y pump, canys argyhoeddwyd hwynt tra yr oeddynt yn nghar 
char. Ac yn awr, yr oedd rhai yn mhlith y bobl, a ddywedent 
fod Nephi yn brophwyd ; ac yr oedd ereill a ddywedent, Wele, 
duw ydyw, canys oddieithr ei fod yn dduw, nis gallai wybod 
am bob peth. Canys, wele, efe a fynegodd wrthym feddyliau 
ein calonau, ac a fynegodd hefyd bethau wrthym; ac hyd y nod 
dygodd i'n gwybodaeth wir lofruddiwr ein prif farnwr. 

A dygwyddodd i ymraniad gyfodi yn mhlith y bobl, yn gym- 
maint ag iddynt ymwasgaru yma ac acw, a myned i'w ffyrdd, 


LLYFR HELAMAN. S5Y 


gan adael Nephi yn unig, fel yT oedd yn sefyll yn eu canol 
hwynt. A bui Nephi fyned i'w ffordd yntau, tuag at ei dŷ ei 
bun, gan fyfyrio ar y pethau a ddangosodd yr Arglwydd iddo. 
A dygwyddodd fel yr oedd felly yn myfyrio,—gan fod yn dra 
digaion o herwydd drygioni pobly N ephiaid, eu dirgel weith- 
redoedd o dywyllwch, a'u llofruddiaethau, a'u hyspeiliadau, a'u 
hanwinoddau o bob math—ïe, dygwyddodd fel yr oedd felly yn 
'yrio yn ei galon, i lais ddyfod ato, gan ddywedyd, Gwyn dy 
fyd di, Nephi, oblegid y pethau hyny a wnaethost; canys mi 
2 welais pa mor ddiflino y traethaist y gaira roddais i i ti, wrth 
g bobl hyn. Ac nis ofnaist hwynt, ac ni cheisiaist dy fywyd dy 
hun, eithr ceisiaist fy ewyllys i, ac ìi gadw fy ngorchymynion. 
âe yn awr, o herwydd ì ti wneuthur hyn mor ddiflino, wele, 
a'th fendithiaf yn dragywydd; ac mi a*th wnaf yn nerthol 
mewn gair a gweithred, mewn ffydd ac mewn gweithredoedd ; 
ïe, hyd nes y gwneir pob neth i ti yn ol dy air, canys ni chai 
efyn dim sydd yn groes i'm hewyllys... Wele, tydi yw Nephi, 
a minnau yw Duw. Wele, yr wyf yn mynegi ì ti yn ngwydd 
fy angylion, y cai di allu dros y bobl hyn, ac y cai daraw y 
ar â newyn, ac â haint, ac â dinystr, yn el drygioni y 
bobl hyn. Wele, yr wyf yn rhoi gallu i ti, fel pa beth bynag 
arwypi ar y ddaear, a rwymir yn y nef; a pha beth bynag 
2 ryddhai ar y ddaear, a ryddheir yn y 'nef; ac felly y cai 
di allu yn mhlith y bobl hyn. Ac felly, os dywedi wrth y 
deml hon y rhwygir hi yn y canol, eaiff eì wneuthur. Ac os 
dywedi wrth y mynydd hwn, Bwrier di i lawr, a gwneler di yn 
wastad, caiff ei wneuthur. Ac wele, os dywedi y tarawa Duw 
y bobl hyn, caiff hyny eî gyflawni. Ac yn awr, wele, yr wyf 
yn gorchymyn iti fyned a thraethu wrth y bobl, mai fel hyn 
y dywed yr Arglwydd Dduw, yr hwn yw yr Hollalluog, Oni 
edifarhewch, chwi a darawir, hyd at ddinystr. 

Ac wele, yn awr, dygwyddodd pan lefarodd yr Arglwydd ; y 
geiriau hyn wrth Nephi, iddo ef aros, a pheidio myned i'w dŷ 
ei hun, eitlur dychwelyd at y torfeydd ag oedd wedi ymwas- 
garu ar wyneb y tir,a dechreu mynegi wrthynt air yr Ar- 
glwydd, yr hwn 8 lefarwyd wrtho ef ynghyleh eu dinystr, oni 
edifarhaent. Yn awr, wele, yn ngwyneb y wyrth fawr hono a 
gyflawnodd Nephi trwy fynegi wrthynt ynghylch marwolaeth 
y prif farnwr, hwy a galedasant eu calonau, ac ni wrandawsant 
ar eiriau yr Arglwydd; am hyny, Nephi a draethodd iddynt 
air yr Arglwydd, gan ddywedyd, Oni edifarhewch, fel hyn 
medd yr Arglwydd, chwi a darawir hyd at ddinystn.. A bu ar 
oli Nephi draethu iddynt y gair, wele, ìddynt etto galedu eu 
calonau, ac ni fynent wrandaw ar ei eiriau ; am hyny, hwy a'i 
cablasant ef, ac a geisiasant osod eu dwylaw arno, fel y gallent 
ei fwrw yn ngharchar. Eithr, wele, yr oedd gallu Duw gydag 
ef, ac nis gallent ei ddal i'w fwrw yn ngharchar, canys efe a 
gymmerwyd gan yr ysbryd, ac a arweiniwyd allan o'u canol 
bwynt, 


$58 LLYFR HELAMAN. 


A bu mai felly yr aeth efc allan yn yr ysbryd, o dyrfa 
i dyrfa, gan draethu gair Duw, hyd nes yr oedd wedi ei 
draethu wrthynt oll, neu ei ddanfon i blith yr holl bobl. A 
na wrandawent ar cei eiriau ; a dechreuodd fod amrafaelion, yn 
gymmaint ag iddynt ymranu yn erbyn eu hunain, a dechren 
Madd eu gilydd â'r cleddyf. Ac felly y terfynodd yr unfed 
flwyddyn ar ddeg a thrugain o deyrnasiad y Barnwyr ar bobl 
Nephi. 


PENNOD IV. 


Ac yn awr, dygwyddodd yn y ddeuddegfed flwyddyn a thru- 
gain o deyrnasiad y Barnwyr, fod yr amrafaelion yn cyn- 
nyddu, yn gymmaint & bod rhyfeloedd trwy yr holl dir, yn 
mhlith holl bobl Nephi. A'r llu dirgelaidd hyny o yspeilwyr 
eedd yn cario yn mlaen y gwaîth hwn o ddinystr a drygìoni. 
A'r rhyfel hwn a barhaodd yr holl flwyddyn hono. A phar- 
haodd hefyd yn y drydedd flwyddyn ar ddeg a thrugain. 

A bu yn y flwyddyn yma, ì Nephi alw ar yr Arglwydd, 
gan ddywedyd, O. Arglwydd, na oddefa i'r bobl hyn gael eu 

etha trwy y eleddyf; eithr, O Arglwydd, yn h 
bydded newyn yn y tir, i'w cyffroì hwynt ì gofìo am yr AÂr- 
glwydd eu Duw, ac hwyrach yr edifarhant ac y dychwd- 
ant atat ti; ac felly y gwnaethwyd, yn ol geiriau Nephi. Ac 
yr oedd newyn mawr yn y tir, yn mhlith holl bobl Nephi. Ac 
felly yn y bedwaredd flwyddyn ar ddeg a thrugaìn, y newyn a 
barhaodd, a pheidiodd y gwaith o ddinystrio trwy y cleddyf, 
eithr aeth yn flin trwy newyn. A'r gwaith hwn o ddinystrio 
'&a barhaodd hefyd yn y bymthegfed ffwyddyn a thrugainn. 
Canys tarawyd y ddaear nes yr oedd yn sych, ac nì roddai ŷd 
yn y tymmor ŷd; ac yr oedd yr holl ddaear wedì ei tharaw, 
yn mhlith y Lamaniaid yn gystal ag yn mhlith y Nephïaid, fel 
ag yr oeddynt wedi eu taraw nes y trengent wrth y miloedd 
yn y rhanau mwyaf drygionus o'r tir. 

A bu i'r bobl weled eu bod ynghylch marw o newyn, a hwy 
a ddechreuasant gofio yr Arglwydd eu Duw ; a dechreuasant 
gofio geiriau Nephi. A dechreuodd y bobl ymbil â'u prif 
farnwr a'u blaenorìaid, am iddynt ddywedyd wrth Nephi, Wele, 
ni a wyddom maì gwr Duw wyt tì, ac am hyny galwa ar yr AT- 
glwydd ein Duw, i droi ymaith oddi wrthym y newyn hwn, 
rhaei'r holl eiriau a lefaraist tì ynghylch ein dinystr gael eu 
cyflawni. A bu i'r barnwyr ddywedyd wrth Nephi, yn ol 
geiriau a ddymunid. A bu pan welodd Nephi fod y bobl wedì 
edifarhau, ac wedi ymostwng mewn sachliìan, iddo aìw drachefn 
ar yr Arglwydd, gan ddywedyd, O Arglwydd, wele, mae y bobl 
hyn yn edifarhau; ac y maent wedi ysgubo lu Gadianton 
ymaith o'u mysg, yn gymmaint â'u bot wedi cael eu difodi, 
ac y maent wedi cuddio eu cynlluniau dirgelaidd yn y ddaear. 


LLYTR HELAMAR. 959 


Yn awr, O Arglwydd, oblegid eu gostyngeiddrwydd hwn, a 
wnai di droi ymaith dy lid, a gadael i'th ddigter gael ei foddloni 
yn ninystr y dynion drygionus hyny ag wyt eisoes wedi eu 

yfetha? O Arglwydd, a wnai di droi ymaith dy ddigter, iê, 
dy ddigter llidiog, a. pheri i'r newyn hwn beidio yn y tir hwn? 
'O Arglwydd, a wrandewi arnaf, a pheri gwneuthur yn ol fy 
ngeiriau, a danfon gwlaw ar wyneb y ddaear, fel y dygo ei 
ffrwyth a'i ŷd, yn nhymmor yr ŷd? O Arglwydd, ti a wran- 
dawaist ar fy ngeiriau pan y dywedais, Bydded newyn, fel y peid- 
iai haint y cleddyf; ac mi a wn y gwnai, iê, yr amser hwn, 
wrandaw arfy ngeiriau, canys ti a ddywedaist, Os edifarha y 
bobl hyn, mi a'u harbedaf; iê, O Arglwydd, a thi a weli eu 
bod wedi edifarhau, o herwydd y newyn, a'r haint a'r dinystr 
sydd wedi dyfod arnynt. Ac yn awr, O Arglwydd, a wnai di 
droi ymaith dy lid, a threio drachefn os gwasanaethant di? 
Ac os felly, O Arglwydd, gelli eu bendithio yn ol dy eiriau y 
rhai a lefaraist. 

A bu yn yr unfod flwyddyn ar bymtheg a thrugain, i'r Ar- 
glwydd droi ymaith ei lid oddiwrth y bobl, a pheri i wlaw 
&yrthio ar y ddacar, yn gymmaint ag iddi ddwyn ci ffrwyth yn 
nhymmor ei ffrwyth. A bu iddi ddwyn ei ŷd, yn nhymmor ei 
ŷd. Ac wele, y bobl a orfoleddent, ac a. ogoneddent Dduw, ac 
holl wyneb y tir a lenwid o lawenydd; ac ni cheisient mwyach 
ddyfetha Nephi, eithr cyfrifent ef fel prophwyd mawr, ac yn wr 
Duw, wedi derbyn gallu ac awdurdod mawr gan Dduw. Ac 
wele, nid oedd Lehi, ei frawd, ddim mymryn ar ei ol, gyda gol- 
wg ar bethau perthynol i iachawdwriaeth. Ac felly y dyg- 
wyddodd i bobl Nephi ddechreu llwyddo drachefn yn y tir, 2 
dechreu adeiladu eu lleoedd anrheithiedig, a. dechreu lliosogi, a 
lledaenu, hyd nes y gorchuddient holl wyneb y tir, ar y gog- 
ledd ac ar y deau, o'r môr gorllewinol i'r môr dwyreiniol. A 
bu i'r unfed flwyddyn ar bymtheg a thrugain derfynu mewn 
heddwch. A'r ddwyfed flwyddyn ar bymtheg a thrugain a 
«dechreuodd mewn heddwch ; a'r eglwys a ymledaenodd dros 
wyneb yr holl dir; a'r rhan fwyaf o'r bobl, y Nephiaid a'r Lam- 
aniaid, a». berthynent i'r eglwys; a hwy a gawsant heddwch 
mawr yn y tir, ac felly y teríynodd y ddwyfed flwyddyn ar 
bymtheg a thrugain. A chawsant heddwch hefyd yn y ddeu- 
nawfed flwyddyn a thrugain, oddieithr ychydig o amrafaelion 
ynghylch y pynciau o athrawiaeth a osodwyd i lawr gan y 
prophwydi. Ac yn y bedwaredd flwyddyn ar bymtheg a thru- 
gain, dechreuodd fod llawer o amryson. Eithr dygwyddodd i 
Nephi a Lehi, ac amryw o'u brodyr, y rhai a wyddent ynghylch 
y gwir bynciau o athrawiaeth, gan y caent lawer o ddadgudd- 
iadau yn ddyddiol, bregethu wrth y bobl, yn gymmaint ag idd- 
ynt osod terfyn ar eu hamryson yn y flwyddyn hono. 

A dygwyddodd yn y pedwar-uceinfed flwyddyn o deyrnasiad 
y Barnwyr ar bobl Nephi, i ryw nifer o ymneillduwyr oddiwrth 
y Nephiaid, ag oedd rai blynyddau yn flaenorol wedi myned 


“< 
“ 


$60 LLYFR HELAMAN. 


drosodd at y Lamaniaid, a chymmeryd arnynt enw y Laman 
iaid; ac hefyd ryw nifer ag oedd yn wir ddisgynyddion o'r 
Lamaniaid, gan gael eu cyffroi i ddigofaint ganddynt hwy, neu gan 
yr ymneillduwyr hyny, ac o ganlyniad iddynt ddechreu rhyfel 
â'u brodyr. A hwy a lofruddient ac a yspeilient; ac yna cil 
ient yn ol i'r mynyddoedd, ae i'r anialwch, a lleoedd dirgel, gan 
guddio eu hunain fel nas gellid eu canfod, a chan dderbyn yn 
ddyddiol ychwanegiad at eu rhifedi, yn gymmaint â bod ym- 
neillduwyr ag oedd yn myned allan atynt; ac felly mewn amser, 
le, sef mewn yspaid nemawr o flynyddau, daethant yn llu mawr 
iawn o yspeilwyr; a hwy a chwiliasant allan holl gynlluniau 
dirgelaidd Gadianton; ac felly yr aethant yn yspeilwyr Gadian- 
ton. Yn awr, wele, yr oedd yr yspeilwyr hyn yn gwneuthur 
difrod mawr, ïe, sef dystryw mawr yn mhlith pobl Nephi, ac 
hefyd yn mhlith pobl y Lamaniaid. 

A bu fod yn anghenrheidiol gosod attalfa ar ry gweith hwn o 
ddystrywio; am hyny, hwy a ddanfonasant fyddin o wyr nerth- 
ol i'r anialwch, ac i'r mynyddoedd, ì chwilìo allan y llu yspeil 
wyr hyn, a'u dyfetha. Eithr wele, dygwyddodd yn y flwyddyn 
hono, iddynt gael eu gyru yn ol i'w tiroedd eu hunain. 
felly y terfynodd y pedwar-ugeinfed flwyddyn o a deyrnaa y y 
Barnwyr ar bobl Nephi. 

A bu yn nechreu yr unfed flwyddyn a phedwar ugain, iddynt 
fyned allan drachefn yn erbyn y llu yspeilwyr hyn, a. dyfetha 
llawer; ac ymwelwyd â hwythau hefyd gan fawr ddinystr; a 
gorfodwyd hwynt drachefn i ddychwelyd o'r anialwch, as o'r 
mynyddoedd, i'w tiroedd eu hunain, o herwydd lliosogrwydd 
mawr yr yspeilwyrhyny a gyfanneddent y mynyddoedd a'ran- 
ialwch. A bu mai felly y terfynodd y flwyddyn hon. _ A'r ys- 
peilwyr a liosogent ae a gryfhaent o hyd, yn gymmaint ag 
iddynt hêrio holl fyddinoedd y Nephiaid, ac eiddo y Lamaniail 
hefyd; a hwy a achosent i ofn mawr ddyfod ar y bobl, ar holl 
wyneb y tir; ïe, canys hwy a ymwelent ag amryw ranau o'r tir, 
ac a wnaent ddystryw mawr iddynt; ïe, lladdent laweroedd, a 
chaethgludent ereill i'r anialwch; ìe, ac yn fwy neillduol eu 
gwragedd a'u plant. Yn awr, y drwg mawr hwn, ag a_ddaeth 
ar y bobl oblegid eu hanwiredd, a'u eyffrodd hwynt drachefn ì 
gofio yr Arglwydd eu Duw. Ac felly y terfynodd yr unfed 
flwyddyn a phedwar ugain o deyrnasiad y Barnwyr. Ac yny 
ddwyfed flwyddyn a phedwar ugain, dechreuasant drachefn i 
anghofio yr Arglwydd eu Duw. Ac yn y drydedd flwyddyn a 
phedwar ugain, dechreuasant gynnyddu mewn anwiredd. Ac 
yn y bedwaredd flwyddyn a phedwar ugain, nì ddiwygiasant eu 
ffyrdd. A bu yn y bummed flwyddyn a phedwar ugain, idd- 
ynt fyned yn gryfach gryfach yn eu balchder, ac yn eu dryg- 
ioni; ac felly yr oeddynt yn addfedu drachefn i ddinystr. Ac 
felly y terfynodd y burmmed flwyddyn a phedwar ugain. Ac 
felly gallwn weled pa mor dwyllodrus, a pha mor ansefy 

yw calonau meibion dynion; ïe, gallwn weled fod yr ywmuda 


LLYFR HELAMAN. 361 


yn ei fawr ddaioni anfeidrol, yn bendithio a llwyddo y rhai a 
osodant eu hymddiried ynddo; ïe, a gallwn weled hyd y nod yr 
amser y mae efe yn llwyddo ei bobl; ïe, yn nghynnyrch eu 
maesydd, eu da, a'u defaid, ac mewn aur, ac mewn arian, ac 
mewn pob math o bethau gwerthfawr o bob natur, a_ chelfydd- 
yd; gan arbed eu bywydau, a'u gwaredu allan o ddwylaw eu 
gelynion ; gan feddalhau calonau eu gelynion, fel na chyhoedd- 
ent ryfeloedd yn eu herbyn hwynt; ïe, ac yn fyr, gan wneuthur 
pob peth er lles a dedwyddwch ei bobl; ie, y pryd hwnw yw yr 
amser y maent yn caledu eu calonau, ac yn anghofio yr Ar- 
glwydd eu Duw, ac yn mathru ei Sanct dan eu traed; ïe, a hyn 
o herwydd eu hesmwythyd, a'u dirfawr lwyddiant. Ao felly 
gwelwn, os na cherydda yr Arglwydd ei bobl â llawer o gy6- 
tuddiau, ïe, os na ymwela â hwynt â marwolaeth, ac â dychryn, 
ac â newyn, ac â phob math o heintiau, nis cofiant ef. O, mor 
ffol, ac mor ofer, a drwg, a chythreulig, ac mor gyflym i weitb- 
redu anwiredd, ac mor hwyrfrydig i wneuthur daioni, yw plant 
dynion ; ïe, mor gyflym i wrandaw ar eiriau yr un drwg, ac i 
osod eu calonau ar wag-bethau y byd; ïe, mor gyflym i ym- 
ddyrchafu mewn balchder ; ïe, mor gyflym i ymffrostio, a gwneu- 
thur pob math o'r hyn sydd yn ddrygioni; ac mor hwyrfryd- 
ig y maent i gofio yr Arglwydd eu Duw, ac i roddi clust i'w 
gynghorion; îe, mor hwyrfrydig i rodio yn llwybrau gwirion- 
edd! Wele, nid ydynt yn chwennych i'r Arglwydd eu Duw, 
yr hwn a'u creodd hwynt, lywodraethu a theyrnasu arnynt, 
er ei fawr ddaioni a'i drugaredd: tuag atynt; dirmygant 
ei gynghorion, ac ni fynant iddo ef fod yn arweinydd arnynt. 
O mor fawr yw diddymdra plant dynion; îe, y maent yn llai 
nâ llwch y ddaear. Canys wele, y mae llwch y ddaear yn 
yma ac acw, hyd at ymwahanu, wrth orchymyn ein 
Duw mawr a thragywyddol ; ïe, wele, wrth ei lef y mae y bryn- 
iau a'r mynyddoedd yn crynu ac yn ymysgwyd; a thrwy allu 
eilef yr ymchwalant ac y deuant yn wastad, ïe, yn gyffelyb i 
ddyffryn; ïe, trwy allu ei lef y gwna i'r holl ddaear grynu : îe, 
trwy allu ei lef y gwna i'r sylfaeni ymsiglo, ïe, hyd y nod i'r 
canol; îe, ac os dyweda wrth y ddaear, Ymsymud, hi a sym 
ir; ïe, os dyweda wrth y ddaear, Ti a gai fyned yn dy ol, fel yr 
estyner y dydd amryw oriau, caiff eì wneuthur; ac felly yn ol 
ei air, mae y ddaear yn myned yn eu hol,ac y mae yn ym- 
ddangos i ddyn fod yr haul yn sefyll; ïe, ac wele, felly y mae; 
canys diau mai y ddaear sydd yn symud, ac nid yr haul... Ac 
wele, hefyd, os dyweda wrth ddyfroedd y dyfnder mawr, Sycher 
chwi i fyny, caiff eì wneuthur. Wele, os dyweda wrth y myn- 
ydd hwn, Cyfoder di, a dos drosodd a syrthia ar y ddinas hone, 
fel y cladder hi, wele, caiff ei wneuthur. Ac wele, os cuddia 
dyn drysor yn y ddaear, ac i'r Arglwydd ddywedyd, Melldith- 
ìer ef o herwydd anwiredd yr hwn â'i cuddiodd, wele, caiff eì 
felldithio; ac os dyweda yr Arglwydd, Melldithier di, fel na 
chaffo neb di o'r amser hwn allân ac yn dragywydd, wele, nì 


363 LLYFR HELAWAN. 


chaiff neb ef o hyn allan ac yn dragywydd. Ac wele, os dyweds 
yr Arglwydd wrth ddyn, O achos dy anwireddau ti a felldithir 
yn dragywydd, caiff ei wneuthur. Ac os dyweda yr Ar- 
glwydd, O achos dy anwireddau, ti a dorir ymaith o'm preses- 
noldeb, efe a bar iddi fod felly. A gwae yr hwn wrth ba un y 
dywedo efe hyn, canys efe a fydd i'r hwn a weithrede anwiredd, ac 
nis gellir ei achub; am hyny, i'r dyben yma, fel yr achubir dyn- 
ïon, y traethwyd edifeirwch. Gan hyny, gwynfyd y rhai a edi 
farhant ac a wrandawant ar lais yr Arglwydd eu Duw; canys 
y rhai hyn yw y rhaia achubir. A chaniataed Duw, o'i fawr 
gyflawnder, i ddynion gael eu dwyn i edifeirwch a. gweithreê- 
oedd da, fel yr adferer hwynt i râs am râs, yn ol eu gweithred- 
oedd. Ac mi a ewyllysiwn ìi bob dyn gael ei achub. Ond yr 
ydym yn darllen am y dydd mawr a diweddaf, fod rhai ag 
gânt eu bwrw allan; ïe, y rhai a fwrir ymaith o bresennoldeb 
yr Arglwydd; ïe, y 'rhai a drosglwyddir i sefyllfa o druemi dí- 
ddiwedd, gan gyflawni y geiriau a ddywedant, Y rhai a wnaeth- 
ant dda, a gânt fywyd tragywyddol; a'r rhai a wnaetham 
ddrwg, a gânt ddamnedigaeth dragywyddol. Ac felly y mm. 
Amen. 


. PENNOD V. 
Prophwydoliaeth Samuel, y Lamaniad, wrth y Nephiaid. 


Ac yn Awr, dygwyddodd yn y chwechfed flwyddyn a phedwar 
ugain, i'r Nephiaid aros etto mewn drygioni, ì 1e, mewn drygioni 
mawr, tra yr oedd y Lamaniaid yn fanwl i gadw gorchymynion 
Duw, yn ol cyfraith Moses... A bu yn y flwyddyn hon,i m 
Samuel, Lamaniad, ddyfod i dir Zarahemia, a dechreu pregethu 
wrth y bobl. A bu iddo amryw ddyddiau bregethu edifeirwch 
wrth y bobl, a hwy a'i bwriasant ef allan, ac yr oedd ynghylch 
dychwelyd i'w dir ei hun. Eithr wele, llef yr Arglwydd & 
ddaeth ato, am iddo ddychwelyd drachefn, a phrophwydo wrth 
y bobl pa bethau bynag a ddeuent i'w galon. 

A bu na oddefent iddo fyned i mewn i'r ddinas; am hyny, 
efe a aeth gan fyned i fyny i ben ei mur, ac estyn allan ei law, 
agwaeddi â llef uchel, a phrophwydo wrth y bobl pa bethau 
bynag a osodai yr Arglwydd yn ei galon ; ac efe a ddywedodd 
wrthynt, Wele, myfi, Samuel, Lamaniad, wyf yn llefaru geiriau 
yr Arglwydd, y rhai a esyd efo yn fy nghalon; ; ac wele, efe a'i 
gosododd yn fy nghalon i ddywedyd wrth y bobl hyn, fod 
cleddyf cyfìawnder yn hongian uwchben y bobl hyn; acnid â 
pedwar can mlynedd heibio, cyn y syrthia cleddyf cyfiawnder 
ar y bobl hyn; ïe, y mae dinystr trwm yn aros y bobl hyn, ec 
yn ddiau y daw ar y bobl hyn, ac nis gall dim achub y bobl hyn. 
ond edifeirwch a ffydd yn yr Arglwydd Iesu Grist, yr hwn yn 
ddiau a ddaw i'r byd, ac a ddyoddefa lawer o bethau, ac a leddir 


LLYFR HELAMAN, 363 


dros ei bobl, Ac wele, angel i'r Arglwydd a'i mynegodd i mi, 
ac efe a ddygodd newyddion da i'm henaid. Ac wele, mi & 
ddanfonwyd atoch i'w draethu i chwi hefyd, fel y caffoch chwi- 
thau newyddion da; eithr, wele, ni fynech fy nerbyn, am hyny, 
fel hyn y dywed yr Arglwydd, O herwydd caledwch calonau 
pobl y Nephiaid, os na edifarhant, mi a gymmeraf ymaith fy 
ngair oddiwrthynt, ac a dynaf fy ysbryd oddiwrthynt, ac nis 
goddefaf hwynt mwyach, a throaf galonau eu brodyr yn eu 
herbyn; ac nid â pedwar can mlynedd heibio cyn yr achosaf 
iddynt gael eu taraw; îe, mi a ymwelaf â hwynt â'r cleddyf, ac 
Â newyn, ac â haint; ïe, ymwelaf â hwynt yn fy nigter llidìog, > 
a bydd rhai o'r bedwaredd genedlaeth, o'ch gelynion, yn fyw i 
weled eich llwyr ddinystr: a hyn yn ddiau a ddaw oni edifar- 
hewch, medd yr Arglwydd; a'r rhai hyny o'r bedwaredd gen- 
edlaeth a ymwelant â'ch dinystr. Eithr os edifarhewch a dych- 
welyd at yr Arglwydd eich Duw, mi a droaf ymaith fy llid, 
medd yr Arglwydd; ïe, fel hyn y dywed yr Arglwydd, Gwyn- 
fyd y rhai a edifarhant ac a ddychwelant ataf, eithr gwae yr 
hwn ni edifarhao; ïe, gwae y ddinas fawr hon Zarahemla; can- 
ys wele, o herwydd y rhai sydd yn gyfìawn, yr achubir hi; îe, 
gwae y ddinas fawr hon, canys mi a ganfyddaf, medd yr Ar- 
glwydd, y bydd i lawer, ïe, sef y rhan amlaf o'r ddinas fawr 
hon, galedu eu calonau yn fy erbyn i, medd yr Arglwydd. 
Ond gwynfyd y rhai a edifarhant, canys hwynt-hwy a_arbedaf. 
Eithr wele, oni bai y cyfiawnion ag ydynt yn y ddinas fawr 
hon, wele, mi a achoswn i dân ddyfod i lawr o'r nef, a'i dinystr- 
ìo. Eithr, wele, er mwyn y cyfiawnion, yr arbedir hì. Ond, 
wele, mae yr amser yn dyfod, medd yr Arglwydd, pan fwrioch 
y cyfìawnion allan o'ch mysg, yna y byddwch yn addfed ì ddin- 
ystr ; ïe, gwae y ddinas fawr hon, oblegid y drygioni a'r ffieidd- 
dra ag sydd ynddi ; ïe, a gwae dinas Gideon, oblegid y drygioni 
a'r ffleidd-dra ag sydd ynddi hithau; iê, a gwae yr holl ddinas- 
oedd ag ydynt yn y tir oddiamgylch, y rhai a feddiannir gan y 
Nephiaid, oblegid y drygioni a'r ffleidd-dra ag sydd ynddynt; 
ac wele, daw melldith ar y tir, medd Arglwydd y Lluoedd, o 
achos y bobl ag sydd yn y tir; ìê,o achos eu drygioni a'u 
ffieidd-dra. 

A bydd, medd Arglwydd y Lluoedd, iê, ein Duw mawr a 
geirwir, pwy bynac a guddio drysorau yn y ddaear, na chaiff 
hwynt mwyach, oblegid y felldith fawr ar y tir, oddieithr ei fod 
yn ddyn cyfìawn, a'i fod yn eu cuddio i'r Arglwydd, canys yr 
wyf yn ewyllysio, medd yr Arglwydd, iddynt guddio eu trysor- 
au imi; a melldigedig yw y rhai na chuddiant eu trysorau ì 
mi; canys nid yw neb yn cuddio eu trysorau i mi, oddieithr y 
cyfiawn; a'r hwn nad yw yn cuddio ei drysorau i mi, sydd fell- 
digedig, a'r trysor hefyd, ac ni wareda neb ef o achos melldith 
y tir. A'r dydd a ddaw pan y cuddiant eu trysorau, o herwydd 
eu bod wedi gosod eu calonau ar gyfoeth ; ac o herwydd eu bod 
wedi gosod eu calonau ar eu cyfoeth, mi a guddiaf eu trysorau 


364 LLYFR HELAMAN. 


pan y cânt ffoi o flaen eu gelynion, o herwydd nas cuddiant 
hwynt i mi; melldigedig fyddont hwy, a'u trysorau hefyd; ac 
yn y dydd hwnw y tarawir hwynt, medd yr Arglwydd. Ed- 
rychwch, chwi bobl y ddinas fawr hon, a gwrandewch ar fy 
ngeiriau ; ie, gwrandewch ar y geiriau a ddywed yr Arglwydd; 
canys, wele, dywed mai melldigedig ydych chwi o herwydd eich 
cyfoeth, ac hefyd melldigedig yw eich cyfoeth o herwydd eich 
bod chwi wedi gosod eich ealonau arno, a pheidio gwrandaw ar 
&iriau yr hwn a'i rhoddodd ìi chwi. Nid ydych yn cofio yr Ar- 
glwydd eich Duw yn y pethau y'ch bendithiodd chwi, eithr yr 
. ydych yn cofio yn wastadol am eich cyfoeth, i beidio diolch i'r 
Arglwydd eich Duw am dano ; ïe, nid yw eich calonau yn cael 
eu tynu at yr Arglwydd, eithr y maent yn ymchwyddo â balch- 
der mawr, hyd at ymffrostio, a mawr hunanoldeb, cenfigenau, 
amrysonau, malais, erlidiau, a llofruddiaethau, a phob math o 
anwireddau. O achos hyn y mae yr Arglwydd Dduw yn peri i 
felldith ddyfod ar y tir, ac hefyd ar eich cyfoeth; a hyn oblegìd 
eich anwireddau; ìê, gwae y bobl hyn, o herwydd yr amser 
hwn ag sydd wedi dyfod, pan yr ydych yn bwrw allan y pro 
phwydi, ac yn eu gwatwar, ac yn lluchio ceryg atynt, ac yn eu 
lladd, a gweithredu pob math o ddrygioni tuag atynt, megys y 
gwnaethant yr amser gynt. Ac yn awr, pan y siaradwch, chwi 
a ddywedwch, pe buasai ein dyddiau ni yn nyddiau ein tadau 
gynt, na fuasech yn lladd y prophwydi ; na fuasech yn eu lla- 
byddio, a'u bwrw allan. Wele, yr ydych chwi yn waeth nâ 
hwy; canys fel mai byw yr Arglwydd, os daw prophwyd i'ch 
plith chwi a thraethu wrthych air yr Arglwydd, yr hwn sydd 
yn tystiolaethu am eich pechodau a'ch anwireddau, yr ydych 
yn ddigllawn wrtho, ac yn ei fwrw allan, a cheisio pob math o 
ffyrdd i'w ddyfetha; iê, chwi a ddywedwch mai gau- brophwyd 
yw, &c mai pechadur yw, ac o'r diafol, o herwydd y tystiolaetha 
fod eich gweithredoedd chwi yn ddrwg. Eithr wele, os daw dyn 
i'ch plith chwi a dywedyd, Gwnewch hyn, ac nid oes dim dryg- 
ioni: gwnewch hyna, ac ni chewch ddyoddef; iê, efe a. ddywed, 
rhodiwch yn ol balchder eich golygon, a gwnewch pa beth bynag 8 
chwennycho eich calon; ac os daw dyn i'ch plith a dywedyd hyn, 
chwi a'i derbyniwch ef, ac a ddywedwch mai prophwyd yw; iê, 
chwi a'i dyrchefwch i'r lân, ac a roddwch iddo o'ch eiddo ; chwi 
a roddwch iddo o'ch aur, ac o'ch arian, ac a'i dilladwch â gwisg- 
oedd costfawr ; ac oblegid ei fod yn llefaru geiriau dengar wrth- 
ych, a dywedyd fod pob peth yn dda, yna nid ydych yn cael 
bai ynddo. O chwi genedlaeth ddrygionus a gwyrdraws; chwi 
bobl wrthnysig a gwargaled, pa hyd feddyliwch y dyoddefa 
yr Arglwydd chwi? iê, pa hyd y goddefwch i'ch hunain gael 
eich arwain gan gyfarwyddwyr deillion a ffol? iê,pa hyd y 
dewiswch dywyllwch yn hytrach nâ goleuni? iê, wele, y mae 
digter yr Arglwydd wedi ci ennyn eisoes yn eich erbyn; wele, 
y mae wedi melldithio y tir, oblegid eich anwiredd; ac wele, 
mae yr amser yn dyfod y melldithia eich cyfoeth, fel yr elo yn 


LLYFR HELAMAN. 365 


Ìithrig, fel nas galloch afaelyd ynddo; ac yn nyddiau eich tlodi, 
nis gellwch ei gael; ac yn nyddiau eich tlodi, chwia alwch 
ar yr Arglwydd; ac yn ofer y galwch, canys y mae eich ang- 
hyfannedd-dra eisoes wedi dyfod arnoch, a'ch dinystr wedi ei 
sicrhau ; ac yna yr wylwch ac y griddfanwch yn y dydd hwnw, 
medd Arglwydd y Lluoedd. Ac yna y galarwch,ac y dywed- 
wch, O na fuaswn wedi edifarhau, ac heb ladd y prophwydi, 
a'u llabyddio, a'u bwrw hwynt allan; ìê, yn y dydd hwnw y 
dywedwch, O na fuasem wedi cofio yr Arglwydd ein Dnw, yn y 
dydd y rhoddodd i ni ein cyfoeth, ac yna ni fuasent wedì myned 
yn llithrig, fel y colleem hwynt; canys, wele, mae ein cyfoeth 
wedi myned oddiwrthym. Wele, yr ydym yn gosod offe 
yma, ac yn y boreu y mae wedi myned ; ac wele, ein cleddyfau 
a gymmerir oddiwrthym yn y dydd y ceisiasom hwynt aí 
ryfel. Iê, yr ydym wedi cuddio eìn trysorau, ac y maent wedi 
llithro oddiwrthym, o herwydd melldith y tir. O na fuasem 
wedi edifarhau yn y dydd y daeth gair yr Arglwydd atom; 
canys wele, mae y tir wedi ei felldithio, a phob peth wedi 
myned yn llithrig, ac nis gallwn eu cadw hwynt. Wele, yr 
ydym wedi ein hamgylchynu gan gythreuliaid, îê, wedi ein 
hamgau o amgylch gan angylion yr hwn sydd wedi ceisio 
dyfetha ein heneidiau. Wele, mae ein hanwireddau yn fawr. 
O Arglwydd, ai ni elli di droi ymaith dy lid oddiwrthym? A 
hyn fydd eich iaith chwi yn y dyddiau hyny. Eithr wele, mae 
eich dyddiau ymbrawf wedi myned heibio; gohiriasoch ddydd 
eich iachawdwriaeth, hyd. nes y mae yn dragywyddol rhy 
ddiweddar, a'ch dinystr sydd wedi ei sicrhau ; iê, canys chwi a 
geisiasoch holl ddyddiau eich bywyd am yr hyn nad allech ei 
gael; a cheisiasoch ddedwyddwch wrth weithredu anwiredd, 
yr hyn beth sydd yn groes i natur y cyfiawnder hwnw ag sydd 
yn ein Pen mawr a thragywyddol. O chwi bobl y tir, na 
wrandawech ar fy ngeiriau. Ac yr wyf fì yn gweddio am i 
ddigter yr Arglwydd gael ei droi oddiwrthych, ac am i chwi 
edifarhau a chael eich achub. 

Ac yn awr, darfu i Samuel, y Lamaniad, brophwydo llawer 
iawn o bethau yn ychwaneg, y rhai ni ellir eu hysgrifenu. Ac 
wele, efe a ddywedodd wrthynt, Wele, yr wyf yn rhoddi 
arwydd i chwi; canys pan ddel pum mlynedd etto, ac wele, 
yna y daw Mab Duw i waredu yr holl rai a gredant yn eì enw. 
Ac wele, hyn a roddaf i chwi yn arwydd ar amser ei ddyfodiad ; 
canys wele, bydd goleuni mawr yn y nef, yn gymmaint ag na 
fydd yn y nos cyn ei ddyfodiad ddim tywyllwch, hyd nes yr 
ymddengys i ddyn megys pe byddai yn ddydd, o ganlyniad 
bydd un dydd a nos, a dydd, megys pe byddai yn un dydd, ac 
na fyddaí nos ; a hyn a fydd i chwi yn arwydd; canys chwî a 
gewch wybod am godiad yr haul, ac hefyd am ei fachludiad ; 
am hyny, hwy a gant wybod mewn sicrwydd y bydd dau ddydd 
a nos; er hyny ni thywyllir y nos; a chaiff hono fod y nos 
eyn ei enedigaeth. Ac wele, cyfoda seren newydd, y fath un 


366 | LLYFR HELAMAN. 


na welsoch erioed o'r blaen; a hyn hefyd a gaiff fod yn arwydl 
ichwi. Ac wele, nid hyn yw'r cyfan; bydd. llawer o arwydb 
ìon a rhyfeddodau, yn y nefoedd. A dygwydda y bydd i chwi 
oll ryfeddu, a synu, yn gymmaint ag y syrthiwch i'r ddae 
A dygwydda i bwy bynag a gredo yn Mab Duw, i'r cyfryw 
gael bywyd jragywyddol. Ac wele, fel hyn y gorchymynodd yr 
Arglwydd i mi, trwy ei angel, ddyfod a dywedyd y _ peth hwa 
wrthych; ïe, efe a orchymynodd i mi brophwydo y pethau hya 
wrthych; ïe, efc a ddywedodd wrthyf, Llefa wrth y bobl hys, 
Edifarhewch a pharotowch ffordd yr Arglwydd. Ac yn awr, 
herwydd fy mod yn Lamaniad, a'm bod wedi llefaru wrthych y 
geiriau a orchymynodd yr Arglwydd i mi, ac o herwydd 
bod yn galed yn cich erbyn chwi, yr ydych yn ddigllawa 
wrthyf, ac yn ceisio fy nyfetha, ac wedi fy mwrw allan o'ch 
plith. A chwi a gewch glywed fy ngeiriau, canys i'r dybm 
yma y dacthym i bon muriau y ddinas hon, fel y 

glywed a gwybod am farnedigaethau Duw, y rhai ydynt y» 
eich aros oblegid eich anwireddau, ac hefyd fel y gwypech am 
ammodau edifeirwch; ac hefyd fel y gwypech am ddyfodiad 
Iesu Grist, Mab Duw, Tad nef a daear, Creawdwr pob peth, o'r 
dechreuad; ac fel y gwypech am arwyddion ei ddyfodiad, i'r 
dyben fel y gallech gredu yn ei enw. Ac os ydych yn creêa 
yn ci enw, chwi a edifarhewch am cich holl bechodau, fel trwy 
hyny y caffoch faddeuant o honynt trwy ei deilyngdod ef. Ac 
wele, arwydd arall a roddaf i chwi; îe, arwydd o'i farwolaeth; 
eanys wele, diau y rhaid iddo farw, fel y dêl ìachawdwriaeth; 
Te, y mae yn gweddu iddo, ac yn dyfod yn anghenrheidiol iddo 
farw, er dwyn oddiamgylch adgyfodiad y meirw, fel trwy hyny 
y gellid dwyn dynion i bresennoldeb yr Arglwydd; ïe, wel& 
mae y farwolaeth hon yn dwyn oddiamgylch yr adgyfod- 
iad, ac yn gwaredu holl ddynolryw o'r farwolaeth gyntaf; y 
farwolaeth ysbrydol hono i holl ddynolryw, trwy gwymp 
Adda, gan fod wedi eu tori ymaith o bresennoldeb yr Ar 
glwydd, neu eu hystyried megys yn feirw, gyda golwg ar 
bethau tymmorol a phethau ysbrydol Eithr, wele, y mae 
adgyfodiad Crist yn gwaredu dynolryw, ïe, sef holl ddynolryw, 
ac yn eu dwyn yn ol i bresennoldeb yr Arglwydd; ïoe, ac y mae 
yn dwyn oddiamgylch yr ammod o edifeirwch, sef pwy bynag â 
odifarhao, y cyfryw nis torir i lawr a'i fwrw i'r tân; eithr pwy 
bynag ni edifarhao, a dorir i lawr ac a fwrir i'r tân; ac yno y 
daw arnynt drachefn farwolaeth ysbrydol, ïe, ail farwolaeth, 
canys torir hwynt ymaith drachefn gyda golwg ar bethau 
perthynol i gyfiawnder: am hyny, edifarhewch, edifarhewch 
chwi, rhag trwy wybod y pethau hyn, ac heb eu gwneuthur, y 
goddefwch i'ch hunain ddyfod dan gondemniad, a chael eich 
dwyn i lawr i'r ail farwolaeth hon. ithr, wele, megys y 
dywedais wrthych yngbylch arwydd arall, arwydd o'i farwol 
aeth, wele, yn y dydd hwnw y dyoddefn efc farwolaeth, y tywyllir 
yr haul ac y gwrthoda roddi ei oleuni ì chwi; ac hefyd y lleuad, 


LLYFR HELAMAN. 967 


a'r sêr; ac ni fydd dim goieuni ar wyneb y tir hwn, ïe, o'r 
amscr y dyoddoefa farwolaetli, dros yspaid tri diwrnod, hyd yr 
amser yr adgyfoda drachefn oddiwrth y meirw ; ïe, ar yr amser 
y rhydd i fyny yr ysbryd, y bydd taranau a mellt am yspaid 
llawer o oriau, a'r ddacar a ysgydwa ac a gryna, a'r creigiau 
ag ydynt ar wyneb y ddaear hon, y rhai ag sydd uwchlaw y 
ddaear ac islaw y ddaear, y rhai a wyddoch ydynt ar y pryd 
hwn yn gyfain, neu ag sydd â'r rhan fwyaf o honynt yn gyfan- 
gorff, a dorir i fyny; ïe, hwy a rwygir yn y canol, a cheir 
hwynt byth ar ol hyny yn wrymiau ac yn holltau, ac yn ddarn- 
au drylliedig ar wyneb yr hoil ddaear ; ïe, oddiar y ddaear ac 
islaw. Ac wcle, bydd tymhestloedd mawrion, a chaiff llawer o 
fynyddoedd eu gostwng , yn gyffelyb i ddyffryn; a bydd llawer 
o leoedd a elwir yn awr yn ddyífrynoedd, y rhai a ddeuant yn 
fynyddoedd, uchder pa rai fydd yn fawr. A llawer o brif- 
ffyrdd a dorir i fyny, a llawer o ddinasoedd a ddeuant yn 
anghyfannedd, allawer o feddau a agorir, ac a roddant i fyny 
eu meirw; a llawer o saint a ymddangosant ìi amryw. Ac 
wele, felly. y llefarodd yr angel wrthyf; eanys cfe a. ddywedodd 
wrthyf, y buasai taranau a mellt am yspaid llawer o oriau; ac 
efe a ddywedodd wrthyf, mai tra y pariiai y taranau a'r mellt, 
a'r dymhestl, y buasai y pethau hyn, ac y gorchuddiai tywylk- 
wch wyneb yr holl ddacar, am yspaid tri diwrnod. _ A'r angel a 
ddywedodd wrthyf, y cai llawer weled pethau mwy nâ'r rhai 
hyn, i'r dyben iddynt gredu y deuai yr erwyddion, a'r rhyfedd- 
odau hŷn eddiamgy lch, ar holl wyneb y tir hwn; i'r dyben na 
fyddai' un achos i anghrediniaeth yn mhlith meibion dynion; a 
hyny i'r dyben fcl y gallai pwy bynag a gredai, gacl eu hachub, 
a phwy bynag na chredai, gael barnedigaeth gyfiawn arnynt; 
ac hefyd, os condemnir hwy, y dygont arnynt eu condemniad 
eu hunain. Ac yn awr, cofiwch, cofiwch, fy mrodyr, fod pwy 
bynag sydd yn trengu, yn trengu iddo ei hun; a phwy bynag 
sydd yn gweithredu anwiredd, yn ei weithredu iddo ei hun; 
canys wele, yr ydych chwi yn rhyddion; caniateir i chwi 
weithredu drosoch cich hunain; canys wele, y mac Duw wedi 
rhoddi gwybodaeth i chwi, ac wedi eich gwneuthur yn rhydd- 
ion; y mae wedi rhoddi i chwi fel y galloch adnabod y da 
oddiwrth y drwg, ac wedi rhoddi i chwi fel y galloch ddewis 
bywyd neu farwolaeth, a chwi a ellwch wneuthur da _a_chael 
eich adferu at yr hyn sydd dda, neu gael yr hyn sydd dda 
wedi ei adferu i chwi; neu gellweh wneuthur drwg, a chael yr 
hyn sydd ddrwg wedi ei adferu i chwì. Ac yn awr, fy anwyl 
frodyr, wele, yr wyf yn traethu wrthych, oni edifarhewch, eich 
tai a adewir i chwi yn anghyfannedd ; ïe, oni edifarhewch, eich 
gwragedd a gant achos mawr i alaru yn y dydd y rhoddant 
Magu; ; canys chwi a gynnygiwch ffoi, ac ni fydd lle o ddiangfa; 
iê, agwnae yrhai beichiog, canys hwy a fyddant drymion, ac 
nis gallant ffoi; am hyny, hwy a sathrir ìi lawr, ac a adewir i 
drengu; ic, gwae y bobl hyn y rhai a elwir pobl Nephi, omi 


$68 LLYFR HELAMAN. 


edifarhant pan welant yr holl arwyddion a'r rhyfeddodau â 
ddangosir iddynt; canys wele, hwy a fuont yn bobl etholedig 
yr Arglwydd ; iê, pobl Nephi a garodd efe, ac hefyd efe a'u 
ceryddodd ; iê, yn nyddiau eu hanwiredd y ceryddodd hwynt, 
o herwydd ei fod yn eu caru. Eithr, wele, fy mrodyr, ces 

asâodd y Lamaniaid, o herwydd eu gweithredoedd a fuont yn 

drwg yn wastadol: a hyn o herwydd anwiredd traddodiad eu 
tadau. Eithr wele, daeth iachawdwriaeth atynt hwy, trwy 
bregethiad y Nephiad; ac i'r dyben yma yr estynodd yr Ar- 
glwydd eu dyddiau... Acmiafynwnichwi sylwi fod y rhan 

wyaf o honynt ar lwybr eu dyledswydd, a*u bod yn rhodio yn 
wyliadwrus gerbron Duw, ac yn gofalu cadw ei orchymynion, 
a'i ddeddfau, a'i farnedigaethau, yn ol cyfraith Moses. Iê, 
meddaf wrthych, mae y rhan fwyaf o honynt yn gwneuthur 
hyn, ac y maent yn ymdrechu, gyda diwydrwydd diflino, fel y 
gallont ddwyn y gweddill o'u brodyr ìi wybodaeth o'r gwirion- 
edd; am hyny, y mae llaweroedd ag ydynt yn ychwanegu at 
eu rhifedi yn feunyddiol. Ac wele, chwi a wyddoch o honoch 
eich hunain, oblegid chwi a'i gwelsoch, fod cynnifer o honynt 
ag a ddygir i wybodaeth o'r gwirionedd, ac ìi adnabod traddod- 
iadau drygionus a ffiaidd eu tadau, ac a dywysir i gredu yr 
ysgrythyrau santaidd, ïe, prophwydoliaethau y prophwydi 
santaidd, ag sydd yn ysgrifenedig, y rhai a'u tywysant at ffydd 
yn yr Arglwydd, ac i edifeirwch, yr hyn ffydd ac edifeirwch & 
ddwg gyfnewidiad calon iddynt;—ìe, cynnifer ag sydd wedi 
dyfod hyd at hyn, chwi a wyddoch o honoch eich hunain, 
ydynt gadarn a diysgog yn y ffydd, ac yn yr hyn beth y 
gwnaethwyd hwynt yn rhyddion. A chwi a wyddoch hefyd 
eu bod wedi claddu eu harfau rhyfel, ac ofnant eu cymmeryd i 
fyny, rhag mewn rhyw fodd iddynt bechu; iê, gellwch weled 
eu bod yn ofni pechu ; canys wele, goddefant i'w hunain gael 
eu sathru i lawr a'u lladd gan eu gelynion, ac nì chyfodant eu 
cleddyfau yn eu herbyn; a hyn o herwydd eu ffydd yn 
Nghrist. Ac yn awr, o herwydd eu diysgogrwydd pan yn 
credu yn y peth hwnw a gredant; canys oblegid eu cadernid 
wedi iddynt gael unwaith eu goleuo, wele, yr Arglwydd a'u 
bendithia hwynt, ac a estyna eu dyddiau, er eu holl anwìredd; 
iê, hyd y nod pe methent mewn anghrediniaeth, yr Arglwydd a 
estyna eu dyddiau hyd nes delo yr amser y llefarwyd am dano 
gan ein tadau, ac hefyd gan y prophwyd Zenos, ac amryw bro- 
phwydi ereill, ynghylch adferiad ein brodyr, y Lamaniaid, âra- 
chefn, i wybodaeth o'r gwirionedd ; iê, meddaf wrthych yn yr 
amseroedd diweddaf, yr estynwyd addewidion yr Arglwydd 
tuag at ein brodyr, y Lamaniaid ; ac er yr amryw gystuddiau 
a gânt, ac er y cânt eu gyru yn ol a blaen ar wyneb y ddaear, 
a'u hela, a'u taraw, a'u gwasgaru ar led, heb le o ddiogelwch, yr 
Arglwydd a fydd drugarog wrthynt; ac y mae hyn yn oÌ y 
y brophwydoliaeth, y dygir hwynt i'r wir wybodaeth, yr hon 
Jw y wybodaeth o'u Gwaredwr, a'u Bugail mawr a gwirionedd- 


LLYFR HELAMAN. . sw 


oì, ac y cyfrifir hwynt yn mysg ei ddefaid. Gan byny, yr wyf 
yn dywedyd wrthych, y bydd yn well arnynt hwy nag arnoch 
chwi, oni edifarhewch. Canys wele, pe buasai y gweithredoedd 
nerthol a ddangoswyd i chwi, yn cael eu dangos iddynt hwy ; 
ïe, iddynt hwy ag ydynt wedi methu mewn anghrediniaeth o 
herwydd traddodiadau eu tadau, chwi a ellwch weled o honoch 
eich hunain, na wnaent byth drachefn fethu mewn anghredin- 
iaeth; am hyny, medd yr Arglwydd, ni lwyr ddinystriaf 
hwynt, eithr mi a beraf iddynt yn nydd fy noethineb, ddych- 
welyd ataf drachefn, medd yr Arglwydd. Ac yn awr, wele, 
medd yr Arglwydd, ynghylch pobl y Nephiaid, os na edifar- 
hant, a gofalu gwneuthur fy ewyllys, mi a'u llwyr ddinystriaf 
hwynt, medd yr Arglwydd, o herwydd eu hanghrediniaeth, yn 
ngwyneb yr aml weithredoedd nerthol a wnaethym yn eu plith; 
achan sicred ag mai byw yr Arglwydd, y pethau hyn a fydd- 
ant, medd yr Arglwydd. 

Ac yn awr, dygwyddodd fod llawer yn clywed geiriau Sam- 
uel, y Lamaniad, y rhai a lefarodd ar ben muriau y ddinas. A 
chynnifer ag a gredasant ei air, a aethant ac a geisiasant Nephi; 
ac ar ol iddynt ddyfod allan a'i gael ef, hwy a gyffesent iddo eu 

hodau ac nis gwadent, gan ddymuno cael eu bedyddio i'r 
Arglwydd. Eithr cynnifer ag ni chredent yn ngeiriau Samuel, 
oeddynt ddigllawn wrtho; a hwy a daflasant geryg atoi ben y 
mur, ac amryw hefyd a saethasant saethau ato, pan yr oedd yn 
sefyll ar y mur; eithr yr oedd ysbryd yr Arglwydd gydag ef, 
yn gymmaint ag nas gallent ei daraw â'u ceryg, nac â'u saeth- 
au. Ŷn awr, pan welsant hwy hyn, nas gallent ei daraw ef, yr 
oedd llawer yn ychwaneg yn credu yn ei eiriau, yn gymmaint 
ag iddynt fyned ymaith at Nephi i gael eu bedyddio. Canys, 
wele, yr oedd Nephi yn bedyddio, ac yn prophwydo, ac yn 
pregethu, gan waeddi edifeirwch wrth y bobl; gan ddangos ar- 
wyddion a rhyfeddodau; gwneuthur gwyrthiau yn mhlith y 
bobl, fel y gallent wybod fod yn rhaid ì Grist ddyfod ar fyrder ; 
gan fynegi wrthynt am bethau ag oedd yn rhaid eu dyfod ar 
fyrder, fel y gwypent ac y cofient yn amser eu dyfodiad eu bod 
wedi eu hysbysu iddynt yn mlaenllaw, i'r dyben iddynt gredu; 
am hyny, cynnifer ag a gredent yn ngeiriau Samuel, a aethant 
ato ef i gael eu bedyddio, canys hwy a ddaethent gan edifarhau 
a chyffesu eu pechodau. Eithr y rhan fwyaf o honynt ni 
chredent yn ngeiriau Samuel; gan hyny, pan welsant nad all- 
ent ei daraw ef â'u ceryg a'u saethau, hwy a waeddasant ar eu 
cadbeniaid, gan ddywedyd, Daliwch y dyn hwn a rhwymwch 
ef, canys, wele, y mae ganddo ddiafol ; ac o herwydd gallu y dia- 
fol yr hwn sydd ynddo, nis gallwn eì daraw ef â'n ceryg a'n 
saethau ; am hyny, daliwch a rhwymwch ef, acymaithagef. A 
phan aethant ì osod dwylaw arno, wele, efe a fwriodd ei hun i 
lawr oddiar y mur, ac a ffodd allan o'u tiroedd, ïe, sef i'w wlad 
ei hun; ac a ddechreuodd bregethu a phrophwydo yn mhlith ei 
bobleihun. Ac wele, nis clywyd am dano byth mwyech ye 

24 


$Vo . LLYFR HRELAMAN.. 


mhlith y Nephiaid ; ac felly yr oedd achosion y bobl. Ac felly 
y terfynodd y chwechfed flwyddyn a phedwar ugain o deyrnas 
iad y Barnwyr ar bobl Nephi. Ac felly hefyd y terfynodd y 
seithfed flwyddyn a phedwar ugain o deyrnasiad y Barnwyr, y 
rhan fwyaf o'r bobl yn aros yn eu balchder a'u drygioni, a'r 
rhan leiaf yn rhodio yn fwy gwyliadwrus gerbron Duw. A 
dyma hefyd oedd eu cyflyrau, yn yr wythfed flwyddyn a phed- 
war ugain o deyrnasiad y Barnwyr. Ac nid oedd ond ychydig 
o gyfnewidiad yn achosion y bobl, oddigerth fod y bobl yn 
dechreu caledu mwy mewn drygioni, a gwneuthur mwy-fwyo'r 
hyn ag oedd yn groes i orchymynion Duw, yn y nawfed flwydd- 
yn a phedwar ugain o deyrnasiad y Barnwyr. 
Eithr dygwyddodd yn y ddegfed flwyddyn a phedwar ugain 
o deyrnasiad y Barnwyr, fod arwyddion mawr yn cael eu rhoddi 
i'r bobl, a rhyfeddodau; a geiriau y prophwydia ddechreuasant 
gac! eu cyflawni; ac ymddangosodd angylion i ddynion, dynion 
doeth, ac a fynegasant iddynt newyddion da o lawenydd mawr; 
felly yn y flwyddyn hon y dechreuodd yr ysgrythyrau gael eu 
cyflawni. Er hyny, y bobl a ddechreuasant galedu eu calonau, 
yr oll oddieithr y rhan fwyaf grediniol o honynt, o'r Nephiaid, 
ac o'r Lamaniaid hefyd, ac a ddechreuasant ymddibynu ar eu 
nerth eu hunain, ac ar eu doethineb eu hunain, gan ddywedyd, 
Gallant fod wedi amcanu rhai pethau yn iawn, yn mhlith cyn- 
nifer; eithr wele, gwyddom nas gall yr holl weithredoedd mawr- 
ion a rhyfedd hyn y llefarwyd am danynt, ddyfod i ben. A 
hwy a ddechreuasant ymresymu ac ymddadleu yn mhlith eu 
gilydd, gan ddywedyd nad yw yn rhesymol fod y fath fôd â 
Christ i ddyfod ; pe felly, ac yntau yn Fab Duw, Tad nef 
daear, fel y llefarwyd, paham na ddengys efe ei hun i ni, yn 
gystal ag iddynt hwy y rhai a fyddant yn Jerusalem?  Iê, pa 
ham na ddengys efe ei hun yn y tir hwn, yn gystal ag yn nhir 
Jerusalem? Eithr wele, ni a wyddom maì traddodiad drygion- 
us yw hwn, a drosglwyddwyd i waered i nì gan cin tadau, er 
achosi i ni gredu mewn rhyw beth mawr a rhyfeddol ag a ddeu- 
aiibep, ond nid yn ein plith ni, eithr mewn gwlad sydd yn 
mhell iawn, gwlad na adwaenwn; gan hyny, gallant ein cadw 
ni mewn anwybodaeth, canys nis callwn weled â'n llygaid ein 
hunain eu bod yn wir. A hwy, trwy gywreinrwydd cyfrwys s 
dirgelaidd yr un drwg, a weithredant ryw ddirgelwch mawr, ag 
nas gallwn ni ei ddeall, yr hwn a'n ceidw ni ì lawr i fod yn 
weision i'w geiriau hwynt, ac hefyd iddynt hwythau, canys yr 
ydym yn ymddibynu arnynt hwy i ddysgu i ni y gair; ac felly 
y cadwant ni mewn anwybodaeth, os ymollyngwn iddynt, holl 
ddyddiau ein bywyd. A llawer o bethau yn ychwaneg s 
ddychymmygai y bobl yn eu calonau, y rhai oeddynt ofer a ffol; 
ac yr oeddynt wedi eu terfysgu yn fawr, eanys yr oedd satan 
yn eu cynhyrfu ìi weithredu anwiredd yn barhaus; ïe, elai o 
amgylch, gan daenu chwedlau ac amrafaelion, ar hyd holl wyneb 
Jy tir, fel y caledai galonwu y YNN yn eryn yr hyn oedd dda, ac 


LLYFR NEPHI. syl 


yn erbyn yr hyn a ddeuai; ac er yr holl arwyddion a'r rhy- 
feddodau a weithredwyd yn mhlith pobl yr Arglwydd, a'r 
amryw wyrthiau a gyflawnwyd ganddynt, yr oedd satan wedi 
cael gafael mawr ar galonau y bobl, ar holl wyneb y tir. Ae 
felly y terfynodd y ddegfed flwyddyn a phedwar ugain o deyrn- 
asiad y Barnwyr ar bobl Nephi. Ac felly y terfynodd llyfr 
Helaman, yn ol cof-lyfr Helaman a'i feibion. 


LLYFR NEPHI, 


MAB NEPHI, YR HWN OEDD FAB HELAMAN. 


PENNOD I. 


Ae Helaman oedd fab Helaman, yr hwn oedd fab Almo, yr hws 
oedd fab Alma, disgynydd o 'Nephi, yr hwn oedd fab Tehi, yr 
Awn a ddaeth allan o Terusalen yn y flwyddyn gyntaf o deyrnas- 
iad Zedeliah, brenin Judah. 


YN awr, dygwyddodd fod yr unfed flwyddyn ar ddeg a phêd- 
war ugain wedi myned heibio, a bod chwe chan mlynedd o'r 
amser y gadawodd Lehi Jerusalem; ac yr oedd yn y flwyddyn 
pan yr oedd Lachoneus yn brif farnwr a llywodraethwr ar y tir. 
Ac yr oedd Nephi, fab Helaman, wedi ymadael allan o dir Za- 
rahemla, ac wedi rhoddi gorchymyn i'w fab Nephi, yr hwn 
oedd ei fab hynaf, ynghylch y llafnau pres, a'r holl gof-lyfrau 
ag oedd wedi eu cadw, a'r holl bethau hyny a gadwyd yn gys- 
segredig, oddiar ymadawiad Lehi allan o Jerusalem ; yna efe a 
ymadawodd o'r tir, ac i ba le yr aeth, nis gŵyr neb; a'i fab 
Nephi a gadwodd y cof-lyfrau yn ei le, ïe, hanes y bobl hyn. 

A bu yn nechreu y ddeuddegfed flwyddyn a phedwar ugain, i 
brophwydoliaethau y prophwydi ddechreu cael eu cyflawni yn 
llwyrach; canys dechreuodd fod arwyddion mwy a gwyrthiau 
mwy yn cael eu cyflawni yn mhlith y bobl. Eithr yr oedd rhai 
a ddechreuent ddywedyd fod yr amser wedi pasio i'r geiriau. 
gael eu cyflawni, y rhaì a lefarwyd gan Samuel, y Lamaniad. 
A hwy a ddechreuent orfoleddu uwchben eu brodyr, gan ddy- 
wedyd, Wele, aeth yr amser heibio, ac nid yw geiriau Samuel 
wedi eu cyflawni; am hyny, mae eich llawenydd a'eh ffydd 
chwi ynghylch y peth hwn, wedi bod yn ofer. A bu iddynt 
wneuthur cynhwrf mawr trwy y tir; &'r bobl ag oedd yn credu 
a ddechreuent fod yn drist iawn, rhag trwy ryw fodd na ddeuai 
ì ben y pethau hyny a lefarwyd. Eithr wele, hwy a ddys- 
gwylient yn ddiysgog am y dydd hwnw, â'r nos hono, a'r dydd 
hwnw, y rhai a fyddent megys un dydd, fel pe na fyddai nos, 
fol y gallent wybod na fu eu ffydd yn ofer, 





2 LLYFR NEPHI. 


Yn awr, dygwyddodd fod dydd wedi eí neillduo gan yr 
anghredinwyr, i'r holl rai a gredent yn y traddodiadau hyny 
gael eu gosod ìi farwolaeth, os na ddygwyddai yr arwydd s 
roddwyd gan Samuel y prophwyd. Yn awr, dygwyddodd pas 
welodd Nephi, mab Nephi, y drygioni hwn o eiddo ei bobl, i'w 
galon fod yn drist ìawn. A bu iddo fyned allan ac ymgrymu i 

wr ar y ddaear, a galw yn nerthol ar ei Dduw. ar ran ei bobl; 
Ie, y rhai ag oeddynt ynghylch cael eu dinystrio o herwydd eu 
ffydd yn nhraddodiad eu tadau. A bu iddo alw yn nerthol ar 
yr Arglwydd, trwy y dydd; ac wele, llef yr Arglwydd a ddaeth 
ato, gan ddywedyd, Dyrchafa dy ben ac ymgysura, canys wele, 
mae yr amser wrth law, a'r nos hon y caiff yr arwydd ei roddi, 
ac y fory yr wyf fi yn dyfod i'r byd, i ddangos i'r byd y cyf- 
lawnaf yr hyn oll a achosais i gael er lefaru trwy enau fy mhro- 
phwydi santaidd. Wele, yr wyf fi yn dyfod at fy eiddo fy hun, 
i gyflawni pob peth a hysbysais i blant dynion, er seiliad y byd, 
ac ì wneuthur ewyllys y 'Tad, a'r Mab; y Tad, o'm plegid i, a'r 
Mab, oblegid fy nghnawd. Ac wele, mae yr amser wrth law, 
a'r nos hon y rhoddir yr arwydd. . 

A bu i'r geiriau a ddaeth at Nephi gael eu cyflawni, yn el fl 
y llefarwyd hwynt; canys, wele, ar fachludiad yr haul, nid 
oedd dim tywyllwch; a'r bobl a ddechreuasant ryfeddu, o her- 
wydd nad oedd tywyllwch pan ddaeth y nos. A llaweroedd o'r 
rhainad oeddynt wedi eredu geiriau y prophwydi, a_ syrthias- 
ant i'r ddaear, ac a aethant fel pe byddent wedi marw, canys 
hwy a wyddent fod y cynllun mawr o ddinystr ag oeddynt wedi 
osod i'r rhai a gredent yn ngair y prophwydi, wedì cael « 
rwystro; canys yr oedd yr arwydd a roddwyd eisoes wrth law; 
a hwy a ddechreuasant wybod fod yn rhaid ì Fab Duw ym- 
ddangos ar fyrder; îe, yn fyr, yr oedd yr holl bobl ar wyneb yr 
holl ddaear, o'r gorllewin i'r dwyrain, yn y tir gogleddol ac 
yn y tir deheuol, wedi rhyfeddu mor fawr, hyd nes y syrthias- 
ant i'r ddaear; canys hwy a wyddent fod y prophwydi wedi 
tystiolaethu am y pethau hyn dros lawer o flynyddau, a bod yr 
arwydd a roddwyd eisoes wrth law; a hwy a ddechreuasant ofni 
oblegid eu hanwiredd a'u hanghrediniaeth. 

A dygwyddodd na fu dim tywyllweh yr holl nos hono, eithr 
yr oedd mor oleu â phe buasai yn ganol dydd... A bu i'r haul 
godi yn y boreu drachefn, yn ol ei drefn reolaidd; a hwy s 
wyddent mai y diwrnod hwnw y cawsai yr Arglwydd ei eni, o 
herwydd yr arwydd a roddwyd. A daeth oddiamgylch bob 
peth, ïe, bob iot, yn ol geiriau y prophwydi. A bu hefyd ì ser- 
en newydd ymddangos, yn ol y gair. A bu o'r pryd hwn alla», 
i gelwyddau ddechreu cael eu danfon allan i blith y bobl, gan 
satan, er caledu eu calonau, i'r dyben iddynt beidio credu yn 
yr arwyddion a'r rhyfeddodau hyny a welsant; ond er y cel- 
wyddau a'r twyll hyn, credodd y rhan fwyaf o'r bobl, a dych- 
welwyd hwynt at yr Arglwydd. A bui Nephi fyned allan yn 
mhlith y bobl, ac amryw creŵl «fyd, gan fedyddio i edifeirwch, 


LLYFR NEPHI. 373 


yn yr hyn yr oedd mawr faddeuant pechodau. Ac felly y dech- 
reuodd y bobl drachefn gael heddwch yn y tir; ac nid oedd 
«lim amrafaelion, oddieithr rhyw ychydig a ddechreuasant bre- 
gethu, gan ymdrechu profì trwy yr ysgrythyrau, nad oedd 
mwyach yn anghenrheidiol cadw cyfraith Moses. Yn awr, hwy a 
gyfeiliornent yn y peth hwn, gan nad oeddynt yn deall yr ys- 
grythyrau. Eithr dygwyddodd yn fuan iddynt gael eu dych- 
welyd, a'u hargyhoeddi o'r cyfeiliornad ag oeddynt ynddo, 
canys amlygwyd iddynt nad oedd y gyfraith etto wedi ei chyf- 
lawni, & bod yn rhaid iddi gael ei chyflawni bob iot; ïe, daeth 
y gair atynt fod yn rhaid iddi gael ei chyflawni ; ie, na chai un 
iot na thipyn fyned heibio hyd nes y cyflawnid hi oll: gan 
hyny, yn y flwyddyn hon, hwy a ddygwyd ìi wybodaeth o'u cyf- 
eìliornad, a chyffesasant eu beiau. Ac felly y ddeuddegfed 
flwyddyn a phedwar ugain a aeth heibio, gan ddwyn newydd- 
ion da i'r bobl, oblegid yr arwyddion a fu, yn ol geiriau pro- 
phwydoliaeth yr holl brophwydi santaidd. 

A bu i'r drydedd flwyddyn ar ddeg a phedwar ugain hefyd 
fyned heibio mewn heddwch, oddieithr fod yr yspeilwyr Gad- 
iantonaidd, y rhai a drigent ar y mynyddoedd, yn aflonyddu y 
fir; canys yr oedd eu hamddiffynfeydd a'u dirgel-leoedd mor 
gedyrn, fel nas gallai y bobl eu gorchfygu hwynt; am hyny, 
hwy a gyflawnent amryw lofruddiaethau, ac a wnaent laddfa 
fawr yn mhlith y bobl. A bu yn y bedwaredd flwyddyn ar 
«ddeg a phedwar ugain, iddynt gynnyddu i raddau mawr, oble- 
gid yr oedd llawer o ymneillduwyr oddiwrth y Nephiaid yn ffoi 
atynt, yr hyn oedd yn achosi tristwch mawr i'r Nephiaid hyny 
ag oedd yn aros yn y tir ; ac yr oedd hefyd achos o fawr drist- 
wêh yn mhlith y Lamaniaid; canys, wele, yr oedd ganddynt 
iawer o blant yn tyfu i fyny ac yn dechreu cryfhau mewn 
blynyddau, hyd nes dyfod i wneuthur drostynt eu hunain, ac 
arweiniwyd hwynt ymaith gan rai ag oedd yn Zoramiaid, trwy 
eu celwyddau a'u geiriau gwenieithus, i ymuno â'r yspeilwyr 
Gadiantonaidd hyny : ac felly y cystuddìwyd y Lamaniaid hef- 
yd, ac y dechreuasant leihau o ran eu ffydd a'u cyfiawnder, e 
herwydd drygioni y genedlaeth oedd yn cyfodi. 

A bu mai felly yr aeth heibio y bymthegfed flwyddyn a 
phedwar ugain hefyd, a'r bobl a ddechreuasant anghofio yr ar- 
wyddion a'r rhyfeddodau hyny a glywsant, a. dechreuasant fod 
yn llai-lai synedig oblegid arwydd neu ryfeddod o'r nefoedd, yn 
gymmaint ag iddynt ddechreu fod yn gelyd yn eu calonau, a 
dall yn eu meddyliau, a dechreu anghredu yr hyn oll ag oedd- 
ynt wedi clywed a gweled, gan ddychymmygu rhyw beth ofer 
yn eu calonau, ei fod wedi ei gyflawni gan ddynion, a thrwy 
allu y diafol, er arwain ymaith a thwyllo calonau y bobl; ac 
felly y meddiannodd satan galonau y bobl drachefn, yn gym- 
smaint ag iddo ddallu eu llygaid, a'u harwain ymaith ì gredt 
fod athrawiaeth Crist yn beth ofer a ffol. 

A. bu i'r bobl ddechreu cynnyddn mewn drygioni a ffìeidd- 


374 LLYFR NEPHI, 


dra; ac ni chredent y rhoddid dim ychwaneg o arwyddion neu 
yyfeddodau; a satan a aeth oddiamgylch, gan arwain ymaith 
galonau y bobl, gan eu temtio, ac achosi iddynt wneuthur dryg- 
ioni mawr yn ytir. Ac felly yr aeth heibio yr unfed flwyddyn 
ar bymtheg a phedwar ugain ; ac hefyd y ddwyfed flwydd- 
yn ar bymtheg a phedwar ugain; ac hefyd v ddeunawfed 
flwyddyn a phedwar ugain; ac hefyd y bedwaredd ar bymtheg 
a phedwar ugain ; ac hefyd yr oedd can mlynedd wedi myned 
heibio, oddiar ddyddiau Mosiah, yr hwn oedd yn frenin ar bobl 
y Nephiaid. Ac yr oedd chwe chant a naw mlynedd wedi 
myned heibio, er pan adawodd Lehi Jerusalem; ac yr oedd 
naw mlynedd wedi myned heibio, er yr amser y rhoddwyd yr 
arwydd, am yr hon y llefarwyd gan y prophwydi, y deuai 
Crist i'r byd. Yn awr, dechreuodd y Nephiaid gyfrif eu ham- 
ser o'r cyfnod hwn pan roddwyd yr arwydd, neu o ddyfodiad 
Crist: gan hyny, yr oedd naw mlynedd wedi myned heibio, ae 
nid oedd Nephi, yr hwn oedd tad Nephi, yr hwn oedd a gofal y 
eof-lyfrau, wedì dychwelyd i dir Zarahemla, ac nis gellid ei 
gael mewn un man yn yr holl dir. 

A bu ïr bobl aros o hyd mewn drygioni, yn ngwyneb y 
mawr bregethu a'r prophwydo a ddanfonwyd i'w plith; âc 
felly yr aeth heibio y ddegfed flwyddyn hefyd; a'r unfed 
flwyddyn ar ddeg hefyd a aeth heibio mewn drygioni. A b 
yn y drydedd flwyddyn ar ddeg, ddechreu fod rhyfeloedd ae 
amrafaelion $rwy yr holl dir ; canys yr oedd yr yspeilwyr 
Gadiantonaìdd wedi myned mor lliosog, ae yn lladd cynnifer 
o'r bobl, ac yn anrheithio cynnifer o ddinasoedd, ac yn taenu 
cymmaint o farwolaeth a chyflafan trwy y tir, nes yr aeth yn 
anghenrheidiol i'r holl bobl, y Nephiaid a'r Lamaniaid, gym- 
meryd arfau yn eu herbyn; am hyny, yr holl Lamaniaid ag 
oedd wedi eu dychwelyd at yr Arglwydd, a ymunasant â'u 
brodyr, y Nephiaid, ac a orfodwyd, er diogelwch eu bywydau, 
a'u gwragedd a'u plant, i gymmeryd arfau yn erbyn yr yspeilwyr 
Gadiantonaidd hyny ; ïe, ac hefyd i amddiffyn eu hiawnderau, 
a breintiau eu heglwys, a'u haddoliad, a'u rhyddid. A dyg- 
wyddodd cyn i'r drydedd flwyddyn ar ddeg hen fyned heibio, 
i'r Nephiaìd gael eu bwgwth â llwyr ddinystr, o herwydd y 
rhyfel hwn, ag oedd wedi myned yn dra blin. A bu ì'r Laman- 
iaid hyny a ymunasant â'r Nephigid, gael eu cyfrif yn mhlith 
y Nephiaid: a'u melldith a gymmerwyd oddi arnynt, a daeth 
eu croen yn wŷn megys y Nephiaid; a'u gwyr ieuainc au 
merched a ddaethant yn dra theg, ac a gyfrifwyd yn mhlith y 
Nephiaid, ac a alwyd yn Nephiaid. Ac felly y terfynodd y 
drydedd flwyddyn ar ddeg. 

A bu yn nechreu y bedwaredd flwyddyn ar ddeg, i'r rhyfel 
rhwng yr yspeilwyr a phobl Nephi barhau, a myncd yn dra 
blin ; er hyny, cafodd pobl Nephi beth mantais ar yr yspeilwyr, 
yn gymmaint ag iddynt eu gyru yn ol o'u tiroedd i'r mynydd- 
oedd, ac i'w lleoedd dirgel. Ac felly y terfynodd y bedwaredd 


LLYFR NEPHI. 375 


flwyddyn ar ddeg. Ac yn y bymthegfed flwyddyn, daethant 
allan yn erbyn pobl Nephi: ac o herwydd drygioni pobl Nephi, 
a'u hamryw- amrafaelion ac ymraniadau, yr yspeilwyr Gadian- 
tonaidd a gawsant lawer o fanteision arnynt hwy. Ac felly y 
terfynodd y bymthegfed flwyddyh, ac felly yr oedd y bobl mewn 
sefyllfa o amryw gystuddiau ; ac yr oedd cleddyf dinystr yn 
hongian uwch eu penau, yn gymmaint â'u bod ynghylch cael 
eu taraw i lawr ganddo, a hyn o herwydd eu hanwiredd. 


PENNOD II. 


«Ac yn awr, dygwyddodd yn yr unfed flwyddyn ar bymtheg 
oddiar ddyfodiad Crist, i Lachoneus, llywodraethwr y tir, 
dderbyn epistol oddiwrth flaenor a llywodraethwr y llu hwn o 
yspeilwyr ; a'r rhai hyn oedd y geiriau a ysgrifenwyd, gan 
ddywedyd, Ardderchocaf Lachoneus, a phrif-lywodraethwr y 
tir, wele, yr wyf yn ysgrifenu yr epistol hwn atat, ac yn rhoddi 
i ti ganmoliaeth fawr iawn oblegid dy ddiysgogrwydd, ac hefyd 
diysgogrwydd dy bobl, yn amddiffyn yr hyn a dybiwch yw 
eich iawnderau a'ch rhyddid ; ïe, yr ydych chwì yn sefyll yn 
dda, megys pe byddech yn cael eich cynnal gan law Duw, wrth 
amddiffyn eich rhyddid, a'ch eiddo, a'ch gwlad, neu yr hyn a 
alwch felly. Ac ymddengys yn drueni i mi, ardderchocaf 
Lachoneus, dy fod mor ffol ac annoeth â thybied y gelli sefyll 
yn erbyn cynnifer o wyr dewr, ag ydynt wrth fy ngorchymyn 
ï, y rhaì ydynt y pryd hwn yn sefyll yn arfog, ac yn dysgwyl 
yn awyddus iawn am y gair, Ewch ì waered ar y Nephiaid, a 
dinystriwch hwynt. A minnau, gan wybod am eu hysbryd 
anorchfygol, ac wedi eu profì ar faes y frwydr, ac yn gwybod 
am eu casineb bythol tuag atoch chwi, o herwydd cich aml 
gamdriniaethau tuag atynt, am hyny pe deuent i waered 
yn eich erbyn, hwy a ymwelent â chwi â llwyr ddinystr; am 
hyny, mi a ysgrifenais yr epistol hwn, gan ei selio â'm llaw fy 
hun, gan deimlo dros eich lleshad, o herwydd eich diysgog- 
rwydd yn yr hyn a gredwch sydd yn iawn, a'ch ysbryd godid- 
og ar faes y frwydr; am hyny yr wyf yn ysgrifenu atoch, i 
ddymuno arnoch roddi i fyny i'm pobl hyn, eich dinasoedd, 
eich tiroedd, a'ch etifeddiaethau, yn bytrach nag iddynt hwy 
ymweled â chwi â'r cleddyf, ac i ddinystr ddyfod arnoch; neu, 
mewn geiriau ereill, rhoddwch eich hunain i fyny i ni, ac ym- 
unwch â ni, a deuwch yn adnabyddus â'n gweithredoedd dirgel- 
aidd, gan ddyfod yn frodyr i ni, fol y byddoch megys ninnau; 
nid ein caethweision, eithr ein brodyr, a chyfranogion o'n holl 
eiddo. Ac wele, yr wyf yn tyngu wrthych, os gwnewch hyn, 
gyda llw, na ddyfethir chwi; eithr os na wnewch hyn, yr wyf 
yn tyngu wrthych, gyda llw, mai mis i fory, y gorchymynaf 
i'm byddinoedd ddyfod i waered yn eich erbyn, ac ni chant 
sîîal en llaw, ac nì chant eich arbed, eithr eich lladd, a gadael 


476 LLYFR NEPHI. 


i'r cleddyf syrthio arnoch, ïe, hyd nes y difodir chwi. Ac wele 
myfì yw Giddianhi; a myfi yw llywodraethwr y gymdeithas 
ddirgelaidd hon o eiddo Gadianton; yr hon gymdeithas, a'i 
gweithredoedd, a wn sydd yn dda; ac y maent o amseriad cyn- 
tefig, ac wedi eu trosglwyddo i waered ini. Ac yr wyf yn 
ysgrifenu yr epistol hwn atat ti, Lachoneus, ac yn gobeithio y 
gwnewch roddi i fyny eich tiroedd, a'ch meddiannau, heb dyw- 
allt gwaed, fel y gallo fy mhobl hyn gael yn oì eu hiawnderau 
a'u llywodraeth, y rhai ydynt wedi ymneillduo oddiwrthych, o 
herwydd eich drygioni yn cadw oddi wrthynt eu hawl o lywod- 
raethu ; ac oni wnewch hyn, mi a ddialaf eu cam. Myfi yw 
Giddianhi. 

Ac yn awr, dygwyddodd pan dderbynìodd Lachoneus yr 
epistol hwn, iddo ryfeddu yn fawr, oblegid eofndra Giddianhi 
yn hawlio meddiant o dir y Nephiaid, ac hefyd yn bwgwth y 
bobl a dïal cam y rhai na dderbyniasant un cam, oddieithr eu 
bod wedi gwneuthur cam â hwynt eu hunain, trwy ymneillduo 
ymaith at yr yspeilwyr drygionus a ffiaidd hyny. Yn awr, 
wele, yr oedd y Lachoneus hwn, y llywodraethwr, yn ddyn 
eyfiawn, ac nis gallai gael eì ddychrynu gan ofynion a bygyth- 
iadau yspeiliwr; am hyny, ni wrandawodd efe ar 
Giddianhi, llywodraethwr yr yspeilwyr, eithr perodd i'w bobl 
alw ar yr Arglwydd am nerth erbyn yr amser y deuai yr ys- 
peilwyr i waered yn eu herbyn hwynt; ïe, efe a ddanfonodd 
gyhoeddiad yn; mhlith yr holi bobl, am iddynt gasglu ynghyd 
eu gwragedd, a'u plant, eu da a'u defaid, a'u holl eiddo, oddi- 
eithr eu tir, i'r un lle. Ac efe a achosodd ì amddiffynfeydd 
gael eu hadeiladu oddiamgylch iddynt, ac i'w cadernid fod yn 
fawr iawn. Ac achosodd fod byddinoedd, o'r Nephiaid ac o'r 
Lamaniaid, neu o'r holl rai a gyfrifid yn mhlith y Nephiaid, yn 
cael eu gosod fel gwylwyr oddiamgylch, i'w gwylio hwynt, a'u 
cadw rhag yr yspeilwyr, ddydd a nos; îe, efe a ddywedodd 
wrthynt, Fel mai byw yr Arglwydd, oni edifarhewch am eich holì 
anwireddau, a galw ar yr Arglwydd, na waredid hwynt mewn 
un modd allan o ddwylaw yr yspeilwyr Gadiantonaidd hyny. 
Ac mor fawr a rhyfeddol oedd geiriau a phrophwydoliaethau 
Lachoneus, fel yr achosent i ofn ddyfod ar yr holl bobl, a hwy 
& ymegnïoent â'u holl allu i wneuthur yn ol geiriau Lachoneus. 

A bu i Lachoneus benodi pen-cadbenìaid ar holl fyddinoedd y 
Nephiaid, i'w llywyddu ar y pryd y deuai yr yspeìlwyr ì 
waered o'r anialwch yn eu herbyn hwynt. Yn awr, y penaf yn 
mhlith yr holl gadbeniaid, a llywodraethwr mawr holl fyddin- 
oedd y Nephiaìd, a benodwyd, a'i enw oedd Gidgiddoni. Yn 
awr, yr oedd yn arferiad yn mhlith yr holl Nephiaid, ìi benodi 
yn bon-cadbeniaid iddynt, oddieithr yn eu hamseroedd o ddryg- 
loni, ryw un a feddai ysbryd y dadguddiad, ac hefyd y bro- 
phwydoliaeth ; gan hyny, yr oedd y Gidgiddoni hwn yn brophwyd 
mawr yn eu mysg, ac hefyd yn brif farnwr. Yn awr, y bobl a 
ddywedasant wrth Gidgiddoni, Gweddiwch ar yr Arglwydd, a 


LLYFR NEPHI. 3Y 


gadewch i ni fyned i fyny i'r mynyddoedd, ac i'r anialwch, fel 
y syrthiom ar yr yspeilwyr ac y dyfethom hwynt yn eu tir- 
oedd eu hun. Eithr Gidgiddoni a ddywedodd wrthynt, Na ato 
Duw; canys ped elem i fyny yn eu herbyn hwynt, yr Ar- 
glwydd a'n traddodai ni i'w dwylaw; am hyny, ni a barotown 
ein hunain yn nghanol ein tiroedd, ac a gasglwn ein holl fydd- 
inoedd ynghyd, ac nid awn ni yn eu herbyn hwynt, eithr aros- 
wn hyd nes y deuant hwy yn ein herbyn ni; am hyny, fel mai 
byw yr Arglwydd, os gwnawn hyn, efe a'u traddoda hwynt i'n 
dwylaw ni. A bu yn y ddwyfed flwyddyn ar bymtheg, yn 
niwedd y flwyddyn, fod cyhoeddiad Lachoneus wedi myned 
allan dros holl wyneb y tir, ac yr oeddynt hwy wedi cymmeryd 
eu ceffylau, a'u cerbydau, a'u hanifeiliaid, a'u holl dda, a'u 
defaid, a'u ŷd, a'u holl eiddo, a chychwyn allan wrth y miloedd, 
ac wrth y degau o fìloedd, hyd nes yr oeddynt oll wedi myned 
allan i'r lle ag oedd wedi ei benodi, er iddynt ymgasglu yn 
nghyd i amddiffyn eu hunain yn erbyn eu gelynion. _ A'r tir a 
benodwyd oedd tir Zarahemla a thir Llawnder ; ïe, hyd y ffin 
ag oedd rhwng tir Llawnder a thir Anghyfannedd-dra; ac yr 
oedd miloedd lawer o bobl, y rhai a elwid Nephiaid, wedi 
ymgasglu ynghyd i'r tirhwn. Yn awr, Lachoneus a berodd 
iddynt ymgasglu ynghyd yn y tir deheuol, o herwydd y felldith 
fawr ag oedd ar y tir gogleddol; a hwy a amddiffynasant eu 
hunain yn erbyn eu gelynion, ac a drigent mewn un tir, ac 
mewn un corff, ac a ofnent y geiriau a lefarwyd gan Lachoneus, 
yn gymmaint ag iddynt edifarhau am eu holl bechodau; a 
hwy a ddyrchafent eu gweddiau at yr Arglwydd eu Duw, am 
iddo eu gwaredu hwynt yn yr amser y deuai eu gelynion i 
waered yn eu herbyn hwynt i ryfel. Ac yr oeddynt yn 
drist iawn o herwydd eu gelynion. A Gidgiddoni a berodd 
iddynt wneuthur arfau rhyfel o bob math, a_ bod yn gryf ag 
arfogaeth, ac â tharianau, ac â bwcledau, yn ol dull ei gyfar- 
wyddyd ef. 

A bu yn niwedd y ddeunawfed flwyddyn, fod y byddinoedd 
yspeilwyr hyny wedi parotoi i ryfel, a dechreu dyfod i waered 
ac ymruthro allan o'r bryniau, ac o'r mynyddoedd, a'r anialwch, 
a'u hamddiffynfeydd, a'u lleoedd dirgel, a dechreu cymmeryd 
meddiant o'r tiroedd, y rhai oeddynt yn y tir deheuol a'r rhai 
oeddynt yn y tir gogleddol, a dechreu cymmeryd meddiant o'r 
holl diroedd a adawyd gan y Nephiaid, a'r dinasoedd a adawyd 
yn anghyfannedd. Eithr wele, nid oedd dim anifeiliaid gwyllt- 
jon na helwriaeth yn y tiroedd hyny a adawyd gan y Nephiaid, 
ac nid oedd dim helwriaeth i'r yspeilwyr oddieithr yn yr 
anialwch; ac nis gallai yr yspeilwyr fyw, oddieithr yn yr anial- 
wch, o eisieu ymborth; canys yr oedd y Nophiaid wedi gadael 
eu tiroedd yn anghyfannedd, ac wedi casglu eu da, a'u defaid, 
a'u holl eiddo, ac yr oeddynt mewn un corff; am hyny nid oedd 
un cyfle gan yr yspeilwyr i yspeilio a chael ymborth, heb 
ddyfod i fyny ìi frwydr agored yn erbyn y Nephiaid; ac yr 


378 LLYFR NEPHI. 


oedd y Nephiaid mewn un corff, ac yn gymmaint o rifedi, 
wedi cadw iddynt eu hunain ymborth, a cheffylau a da, ac 
anifeiliaid o bob math, fel y gallent fyw am yspaid saith 
mlynedd, yn mha amser yr oeddynt yn gobeithio i ddyfetha yr 
yspeilwyr oddiar wyneb y tir. Ac felly yr aeth y ddeunawfed 
flwyddyn heibio. 

A bu yn y bedwaredd flwyddyn ar bymtheg, ìi Giddianhi 
gael allan fod yn anghenrheidiol iddo fyned i fyny i ryfel yn 
erbyn y Nephiaid, canys nid oedd un ffordd y gallent fyw, 
ond trwy yspeilio, a lladrata, a llofruddio. Ac ni feiddient 
ymledaenu ar wyneb y tir, fel y gallent godi ŷd, rhag i'r 
Nephiaid ddyfod arnynt a'u lladd hwynt; am hyny, Giddianhi 
a roddodd orchymyn i'w fyddinoedd, am iddynt yn y flwyddyn 
hon fyned i fyny i ryfel yn erbyn y Nephiaid. 

A bu iddynt ddyfod i fyny i ryfel; ac yr oedd yn y chwech- 
fed mis; ac wele, mawr ac ofnadwy oedd y dydd y daethant 
ifynyiryfel; ac yr oeddynt wedi ymwregysu o amgylch yn 
ol dull yspeilwyr; ac yr oedd ganddynt groen ŵyn o amgylch 
eu lwynau, ac wedi eu lliwìo mewn gwaed, a'u penau wedi eu 
cneifìo, a chanddynt helmau arnynt; a mawr ac ofnadwy oedd 
ymddangosiad byddinoedd Giddianhi, oblegid eu harfogaeth, 
ac oblegid eu bod wedi eu lliwio mewn gwaed. A bu i fyddin- 
oedd y Nephiaid, pan welsant ymddangosiad byddin Giddianhi, 
fod oll wedi syrthio i'r ddaear, a dyrchafu eu llef at yr Ar- 
glwydd eu Duw, am iddo eu harbed, a'u gwaredu hwynt allan 
o ddwylaw eu gelynion... A bu pan welodd byddinoedd 
Giddianhi hyn, iddynt ddechreu bloeddio â llef uchel, oblegid eu 
llawenydd, canys yr oeddynt wedi tybied fod y Nephiaid wedi 
syrthio i ofn, oblegid y dychryn a achosai eu byddinoedd; 
eithr yn y peth hwn, cawsant eu siomi, canys nid oedd y 
Nephiaid yn eu hofni hwynt, eithr ofnent eu Duw, ac ym- 
bilient ag ef am eu hamddiffyn ; am hyny, pan ruthrodd bydd- 
inoedd Giddianhi arnynt, yr oeddynt yn barod i'w cyfarfod; 
ïe, yn nerth yr Arglwydd y derbyniasant hwynt; a dechreu- 
odd y frwydr yn y chwechfed mis hwn; a mawr ac ofnadwy 
oedd y frwydr hono, ïe, mawr ac ofnadwy oedd ei lladdfa, yn 
gymmaint ag na wypwyd am laddfa mor fawr yn mhlith holl 
bobl Lehi, er pan adawodd Jerusalem. Ac er yr holl fygythion 
a'r llwon a wnaeth Giddianhi, wele, y Nephiaid a'u trechasant 
hwynt, yn gymmaint ag iddynt syrthio yn ol o'u blaen hwynt. 

A bu i Gidgiddoni orchymyn i'w fyddinoedd eu hymlid 
hwynt mor bell â chyffiniau yr anialwch, ac am iddynt beidio 
arbed neba syrthiai i'w dwylaw ar y ffordd; ac felly yr ym- 
lidiasant ac y lladdasant hwynt, hyd gyffiniau yr anialwch, sef 
hyd nes y cyflawnasant orchymyn Gidgiddoni. 

A bui Giddianhi, yr hwn a safodd ac a ymladdodd yn 
galonog, gael ei ymlid wrth ffoi; a chan fod yn flinedig 0 
herwydd ei fawr ymladd, efe a oddiweddwyd ac a laddwyd. 
Ac felly y bu diwedd Giddianhi yr yspeiliwr. 


LLYFR NEPH!?. 379 


A buifyddinoedd y Nephiaid ddychwelyd drachefn i'w lle 
o ddiogelwch. A_ bu i'r bedwaredd flwyddyn ar bymtheg hon 
fyned heibio, ac ni ddaeth yr yspeilwyr drachefn i ryfel; ac 
ni ddaethant ychwaith yn yr ugeinfed flwyddyn; ac yn yr 
unfed flwyddyn ar hugain ni ddaethant i fyny i ryfel, eithr 
daethant i fyny ar bob ochr i warchae oddiamgylch pobl Nephi; 
canys tybient pe gallent dori pobl Nephi ymaith oddiwrth eu 
tiroedd, a'u cau ìi mewn ar bob ochr, ac os torent hwynt 
ymaith oddiwrth eu holl ragorfreintiau allanol, y gallent achosi 
iddynt roddi eu hunaini fyny yn ol eu hewyllys hwy. Yn 
awr, yr oeddynt hwy wedi penodi iddynt eu hun flaenor arall, 
enw yr hwn oedd Zemnarihah; am hyny, Zemnarihah ddarfu 
achosi i'r gwarchae hwn gymmeryd lle. Eithr wele, yr oedd 
hyn yn fantais i'r Nephiaid; canys yr oedd yn anmhosibl i'r 
yspeilwyr warchae yn ddigon hir ìi wneyd unrhyw effaith ar y 
Nephiaid, oblegid eu cyflawnder ymborth yr hwn a gadwasant 
yn ystôr, o herwydd y prinder ymborth yn mhlith yr yspeil- 
wyr ; canys wele, nid oedd ganddynt ddim ond cig er eu cyn- 
naliaeth, yr hwn gig a gawsent yn yr anialwch. A bu i 
helwriaeth fyned yn brin yn yr anialwch, yn gymmaint â bod 
yr yspeilwyr ynghylch trengu o newyn. Ac yr oedd y Neph- 
iaid yn myned allan yn barhaus yn y dydd ac yn y nos, ac yn 
syrthio ar eu byddinoedd, ac yn eu tôri ymaith wrth y miloedd 
a'r degau o filoedd. Ac felly daeth yn ddymuniad pobl Zem- 
narihah i dynu yn ol eu bwriad, o herwydd y dinystr mawr a 
ddaeth arnynt yn y dydd ac yn y nos. 

A bu i Zemnarihah roddi gorchymyn i'w bobl ymgilio o'r 
gwarchae, a chychwyn i gyrau eithaf y tir yn ogleddol. Ac 
yn awr, Gidgiddoni, gan fod yn hysbys o'u bwriad, ac yn 
gwybod am eu gwendid oblegid eisieu ymborth, a'r lladdfa 
fawr a wnaethwyd yn eu plith hwynt, am hyny efe a anfonodd 
allan ei fyddinoedd yn y nos, ac a dorodd ymaith ffordd eu hen- 
ciliad, ac a osododd fyddinoedd ar ffordd eu henciliad; a hyn a 
wnaethant yn y nos,ac addaethant ar eu taith tuhwnt i'r 
yspeilwyr, fel pan ddechreuodd yr yspeilwyr eu taith drachefn 
yn y boreu, hwy a gyfarfuwyd gan fyddinoeud y Nephiaid, ar 
eu tu blaen ac ar eu tuhol.. A'r yspeilwyr ag oedd ar y deau 
a dorwyd ymaith hefyd yn eu lleoedd o enciliad. A'r holl 
bethau hyn a wnaethwyd trwy orchymyn Gidgiddoni. Ac yr 
oedd miloedd lawer a roddasant eu hunain i fyny yn garchar- 
orion i'r Lamaniaid, a'r gweddill o honynt a laddwyd; a'u 
blaenor, Zemnarihah, a ddaliwyd ac a grogwyd ar bren, ïe, sef 
ar ei frig, hyd nes yr oedd yn farw. A phan yr oeddynt wedì 
ei grogi hyd nes yr oedd yn farw, hwy a gwympasant y pren 
i'r ddaear, ac a waeddasant â llef uchel, gan ddywedyd, Yr Ar- 
glwydd a gadwo ei bobl mewn cyfiawnder a santeiddrwydd 
calon, fel yr achosont i bawb gael cu cwympo i'r ddacar ag a 
geisiant eu lladd hwynt o herwydd gallu a dirgel gydfwriadau, 
megys ag y syrthiwyd y dyn hwni'r ddaaer. A hwy a or- 


380 LLYFR NEPHI. 


foleddasant ac a waeddasant drachefn gydag un llef, gan 
ddywedyd, Boed i Dduw Abraham, a Duw Isaae, a Duw 
Jacob, amddiffyn y bobl hyn mewn cyfiawnder, cyhyd ag y 
galwant ar enw eu Duw am gymhorth. A bu iddynt dori 
allan, pawb megys un, i ganu, a moli eu Duw am y peth mawr 
a wnacth iddynt, wrth eu cadw rhag syrthio ìi ddwylaw eu 
gelynion ; ïe, hwy a waeddasant, Hosanna i'r Goruchaf Dduw; 
a gwaeddasant, Bendigedig fo enw yr Arglwydd Dduw Holl- 
alluog, y Goruchaf Dduw. A'u calonau a lanwasant o lawen- 
ydd, hyd at ollwng allan ddagrau lawer, o herwydd mawr 
ddaioni Duw yn eu gwaredu hwynt o ddwylaw eu gelynion; 
a hwy a wyddent mai o herwydd eu hedifeirwch a'u gostyng- 
eiddrwydd y gwaredwyd hwynt o ddinystr tragywyddol. Ae 
yn awr, wele, nid oedd un enaid byw yn mhlith holl bobl y 
Nephiaid, ag oedd yn ammau yn y mesur lleiaf eiriau yr boll 
brophwydi santaidd a lefarasant; canys hwy a wyddent fod 
anghenrhaid iddynt gael eu cyflawni ; a gwyddent fod yn rhaìd 
fod Crist wedi dyfod, oblegid yr amryw arwyddion a roddwyd, 
yn ol geiriau y prophwydi; ac oblegid y pethau ag oeddynt 
wedi dyfod i ben eisoes, hwy a wyddent fod yn rhaid ì bob peth 
ddyfod i ben yn ol yr hyn a lefarwyd; am hyny, hwy a adaw- 
sant eu holl bechodau, a'u ffieidd-dra, a'u puteindra, ac a wat- 
anaethasant Dduw gyda phob diwydrwydd ddydd a nos. 

Ac yn awr, dygwyddodd ar ol iddynt gymmeryd yr holl ys- 
peilwyr yn garcharorion, yn gymmaint na ddiangodd neb ag ns 
laddwyd, iddynt fwrw eu carcharorion yn ngharchar, ac achosi 
i air Duw gael ei bregethu iddynt; a chynnifer a edifarhaent 
am eu pechodau ac a ymgyfammodent na lofruddient mwyach, 
aryddhawyd; eithr cynnifer ag oedd na ymgyfamnmodent, ac 
a barhaent o hyd i fod â'r llofruddiaethau dirgel hyn yn eu 
calonau; ïe, cynnifer ag a gafwyd ynchwythu bygythion yn 
erbyn eu brodyr, a gondemniwyd ac a gospwyd yn ol y gyfraith. 
Ac felly y gosodasant derfyn ar yr holl gydfwriadau drygionus, 
a dirgel, a ffieidd hyny, yn y rhai yr oedd cymmaint o ddryg- 
ioni, a chynnifer o lofruddiaethau yn cael eu cyflawni. Ac felly 
yr aeth heibio y ddwyfed flwyddyn ar hugain, a'r drydedd 
flwyddyn ar hugain hefyd, a'r bedwaredd ar hugain, a'r bum- 
med ar hugain; ac felly yr aeth pum mlynedd ar hugain 
heibio, ac yr oedd llawer o bethau wedi cymmeryd lle, ag & 
fyddent yn ngolwg rhai, yn fawrion a rhyfedd; er hyny, nis 
gallant gael eu hysgrifenu oll yn y llyfr hwn; ïe, nis gall y 
llyfr hwn gynnwys y ganfed ran o'r hyn a gyflawnwyd yn 
mhlith cynnifer o bobl, yn yr yspaid o bum mlynedd ar hugain; 
eithr wele, y mae cof-lyfrau ag ydynt yn cynnwys holl weith- 
rediadau y bobl hyn ; a hanes byrach ond cywir a roddwyd 
gan Nephi; am hyny, mi a wnaethym fy nghofnodiad o'r 
pethau hyn yn ol cof-lyfr Nephi, yr hwn a gerfiwyd ar y llafnau 
afelwid llafuau Nephi. Ac wele, yr wyf fì yn gwneuthur cof- 
lyfr ar lafnau, y rhai a wnaethym â'm dwylaw fy hun. A6 


LLYFR NEPFHI. 3$1 


wele, gelwir fì Mormon, gan gael fy ngalw yn ol tir Mormon, 

tir yn mha un y sefydlodd Alma yr eglwys yn mhlith y 

bl; îe, yr eglwys gyntaf ag a sefydlwyd yn eu plith wedi 
iddynt droseddu. Wele, myfi wyf ddyscybli Iesu Grist, Mab 
Duw. Myfi a alwyd ganddo ef i draethu ei air yn mhlith ei 
bobl, fel y caênt fywyd tragywyddol. A daeth yn fuddiol i 
mi, yn unol ag ewyllys Duw, fel y byddai i weddiau y rhai sydd 
wedi myned oddi yma, ag oeddynt y rhai santaidd, gael eu 
cyflawni yn ol eu ffydd, ìi wneuthur cof-lyfr o'r pethau hyn a 
wnaethwyd; ïe, cof-lyfr bychan o'r hyn a gymmerodd le o'r 
amser y gadawodd Lehi Jerusalem, i lawr hyd yr amser pre- 
sennol; gan hyny, yr wyf fì yn gwneuthur fy nghof-lyfr o'r 
hanesion a roddwyd gan y rhai oeddynt o'm blaen, hyd ddech- 
reu fy nydd ì ; ac yna yr wyf yn gwneuthur cofnodiad o'r pethau 
a welais â'm llygaid fy hun. Ac mi a wn fod y cof-lyfr wyf fi 
yn eî wneuthur yn gof-lyfr ffyddlawn a chywir; er hyny, y 
mae llawer o bethau, y rhai, yn ol ein biaith ni, nad ydym yn 
alluog i'w hysgrifenu. Ac yn awr, yr wyf yn terfynu fy ngeir- 
iau ìi, y rhai ydynt o honof fy hun, ac yn myned rhagof i 
roddi fy hanes am y pethau ag oeddynt o'm blaen; myfi yw 
Mormon, a disgynydd pur o Lehi. Mae genyf achos i fendithio 
fy Nuw a'm Hiachawdwr Iesu Grist, am iddo ddwyn ein tadau 
allan o wlad Jerusalem (ac ni wyddai neb hyny oddieithr ei 
hunan, a'r rhai a ddygodd efe allan o'r wlad hono), a'i fod wedi 
rhoddi i mi a'm pobl gymmaint o wybodaeth er iachawdwriaeth 
ein heneidiau. Yn ddiau efe a fendithiodd dŷ Jacob, ac a fu 
drugarog wrth hâd Joseph. Ac yn gymmaint â bod plant 
Lehi wedi cadw ei orchymynion, efe a'u bendithiodd ac a'u 
llwyddodd hwynt yn ol ei air; ïe, ac yn ddiau efe a ddwg 
drachefn weddill o had Joseph i wybodaeth o'r Arglwydd eu 
Duw; a diau fel mai byw yr Arglwydd, efe a gasgla i mewn 
o bedwar cwr y ddaear, holl weddill had Jacob, y rhai ydynt 
wasgaredig ar hyd holl wyneb y ddaear; ac megys yr ymgyf- 
ammododd efe â holl dŷ Jacob, felly y cyfammod â pha un yr 
ymgyfammododd efe â thŷ Jacob, a gaiff ei gyflawni yn ei 
amser cyfaddas ci hun, er adferiad holl dŷ Jacob ìi wybodaeth o'r 
o'r cyfammod a ymgyfammododd â hwynt; ac yna yr adnabydd- 
ant eu Gwaredwr, yr hwn yw Iesu Griat, Mab Duw; ac yna 
y cesglir hwynt i mewn o bedwar cwr y ddaear, i'w tiroedd eu 
hunain, o bale y gwasgarwyd hwynt; ïe, felmai byw yr Ar- 
glwydd, felly y bydd. Amen. 


PENNOD IIL 


Ae yn awr, dygwyddodd i bobl y Nephiaid ddychwelyd oll i'w 
tiroedd eu hunain, yn y chwechfed flwyddyn ar hugain, pob 
dyn, ynghyd â'i deulu, ei dda a'i ddefaid, ei geffylau a'i anifeil- 
iaid, a phob peth bynag a berthynai iddynt. A dygwyddodd uad 


3. LLYFR NEPHI. 


oeddynt wedi bwyta eu holl luniaeth; am hyny 
ganddynt yr oll nad oeddynt wedi ei ddifa, o'u 
math, a'u haur, a'u harian, a'u holl bethau gwer 
ddychwelasant i'w tiroedd a'u hetifeddiaethau e 
gogledd ac ar y deau, ar y tîr gogleddol ac ar y 1 
hwy a ganiatasant i'r yspeilwyr hyny a ymgy 
gadw yr heddwch, y cyfryw o'r llu ag a ewyll 
Lamaniaid, diroedd, yn ol eu rhifedi, fel y ga 
ìlafur, gael rhywbeth i fyw arno; ac felly 

heddwch trwy yr holl dir. A hwy a ddechre 
drachefn, a chynnyddu; a'r chwechfed a'r sei 
ar hugain a aethant heibio, ac yr oedd trefn dd 
yr oeddynt wedi cyfansoddi eu cyfreithiau yn 
chyflawnder, Ac yn awr, nid oedd dim yn 
rwystro y bobl rhag llwyddo yn barhaus, od 
syrthio ì drosedd. Ac yn awr, Gidgiddoni,a 
choneus, a'r rhaì a benodwyd yn flaenoriaid, ddr 
heddwch mawr hwn yn y tir, 

A bu i amryw ddinasoedd gael eu hadeiladu 

chafodd amryw hen ddinasoedd eu hadgyweiri 
brif-ffyrdd eu hagor, a llawer o ffyrdd eu gwneut 
arweinient o ddinas ì ddinas, ac o dir ì dir, ac 

felly yr aeth yr wythfed flwyddyn ar hugain hei 
gawsant heddwch gwastadol. Eithr dygwyddod 
fiwyddyn ar hugain, ddechreu fod ymddadleu yn 
ac yr oedd rhai wedi ymddyrchafu mewn balchd 
o herwydd eu dirfawr gyfoeth, ïe, hyd at erlidig 
ion; canys yr oedd llawer o farsiandwyr yn y tii 
wer o gyfreithwyr, a llawer o swyddogion. A' 
reuasant gael eu gwahaniaethu wrth raddau, yn 
a'u cyfleusderau ì ddysgu; îe, yr oedd rhai yn 
herwydd eu tlodi, ac yr oedd ereill yn derbyn i 
herwydd eu cyfoeth; yr oedd rhai wedi ymdd, 
balchder, ac ereill yn dra gostyngedig; yr oedd 
welent sen am sen, tra y derbyniai ereill sen ac 
phob math o gystuddiau, ac ni ddychwelent sen « 
yr oeddynt yn ostyngedig ac edifeiriol gerbron 

y dacth anghydraddoldeb mawr yn yr holl dir, 
ag i'r eglwys ddechreu cael ei rhwygo; ïe, yn gy 
y ddegfed flwyddyn ar hugain i'r eglwys gael eì 
holl dir, oddieithr yn mhlith ychydig o'r Lam. 
oeddynt wedi eu dychwelyd i'r wìr ffydd; ac n 
hwy oddi wrthi, canys yr oeddynt yn gadarn, a. 
ymmod, yn ewyllysgar gyân phob diwydrwydd 
ymynion yr Arglwydd. Yn awr, yr achos o'r an 
eiddo y bobl, oedd hyn: yr oedd gan satan allu ; 
roiy bobli weithredu pob math o anwiredd, s 
ymchwyddo mewn balchder, gan eu temtio i gei: 
awdurdod, a chyfoeth, a gwag-tethau y byd. 4 





LLYFR NEPHI 943 


& arweiniodd ymaith galonau y bobl, iì weithredu pob math o 
anwiredd ; am hyny ni chawsant fwynhau heddwch ond ych- 
ydig o flynyddau. Ac felly yn nechreu y ddegfed flwyddyn ar 
hugain, yr oedd y bobl, gan fod wedi eu rhoddi i fyny am ys- 
paid hir amser i'w harwain oddiamgylch gan demtasiynau y 
diafoli ba le bynag y chwennychai efe eu harwain hwynt, ac 
i weithredu pa anwiredd bynag a ewyllysiai efe iddynt; ac 
felly yn nechreu y flwyddyn hon, y ddegfed ar hugain, yr oedd- 
ynt inewn sefyllfa o ddrygioni enbyd. Yn awr, nid oeddynt 
yn pechu yn anwybodus, canys hwy a wyddent ewyllys Duw 
yn eu cylch, oblegid yr oedd wedi eu dysgu iddynt; am hyny, 
hwy a wrthryfelent yn wirfoddol yn erbyn Duw. _ Ac yn awr, 
yr oedd hyn yn nyddiau Lachoneus, mab Lachoneus, canys 
Lachoneus oedd yn llanw gorsedd cei dad ac yn llywodraethu y 
bobl y flwyddyn hono. A dechreuodd fod dynion wedi eu hys- 
brydoli o'r nef, a'u danfon allan i sefyll yn mhlith y bobl yn yr 
holl dir, gan bregethu a thystiolaethu yn eofn am bechodau ac 
anwireddau y bobl, a thystiolaethu wrthynt ynghylch y bryn- 
edigaeth a wnai yr Arglwydd dros ei bobl; neu, mewn geiriau 
ereill, adgyfodiad Crist; a hwy a dystiolaethasant yn eofn am 
ei farwolaeth a'i ddyoddefiadau. Yn awr, yr oedd llawer o'r 
bobl yn dra digllawn, oblegid y rhai a dystiolaethent am y peth- 
au hyn ; a'r rhai ag oedd yn ddigllawn, oeddynt yn benaf y prif 
farnwyr, a'r rhai a fuont yn archoffeiriaid a chyfreithwyr, ïe, yr 
oedd yr holl rai hyny ag oeddynt gyfreithwyr yn ddigllawn wrtn 
y rhai a dystiolaethent am y pethau hyn. _ Yn awr, nid oedd un 
cyfreithiwr, na barnwr, nac archoffeiriad, a allai gael awdur- 
dod ì gondemnio neb i farwolaeth, oddieithr i'w condemniad 
gael ei arwyddo gan lywodraethwr y tir. Yn awr, yr oedd 
llawer o'r rhai a dystiolaethent am y pethau perthynol i Grist, 
y rhai a dystiolaethent yn eofn, yn cael eu cymmeryd a'u gosod 
1i farwolaeth yn ddirgelaidd gan y barnwyr, fel naddeuai gwy- 
bodaeth am eu marwolaeth i lywodraethwr y tir, hyd nes ar ol 
eu marwolaeth. Yn awr, wele, yr oedd hyn yn groes i gyf- 
reithiau y tir, fod un dyn yn cael ei osod ì farwolaeth, oddieithr 
eu bod yn cael awdurdod oddiwrth lywodraethwr y tir; am 
hyny daeth achwyniad i fyny i dir ZarahemÌa, at lywodraethwr 
y tir, yn erbyn y barnwyr hyn ag oeddynt wedi condemnio 
prophwydi yr Arglwydd i farwolaeth, heb fod yn ol y gyfraith. 
Yn awr, dygwyddodd iddynt hwy gael eu dal a'u dwyn ger- 
bron y barnwr, i gael eu barnu am y trosedd a gyflawnasant, 
yn ol y gyfraith a roddwyd gan y bobl. Yn awr, dygwyddodd 
fod gan y barnwyr hyny lawer o gyfeillion a pherthynasau: 
a'r gweddill, ïe, sef yn acos yr holl gyfreithwyr a'r archoffeir- 
iaid, a ymgynnullasant ynghyd, ac a ymunasant â pherthynas- 
au y barnwyr hyny ag oeddynt i gael eu profi yn ol y gyfraith, 
» hwy a wnaethant gyfammod â'u gilydd, ïe, sef y cyfammod 
hwnw a roddwyd gan y rhai hyny gynt, yr hwn gyfammod a 
roddwyd ac a weinyddwyd gan y diafol, ìi gyduno yn erbyn ysto 


384 LLYFR NEPHI. 


cyfìawnder; am hyny hwy a gydunasant yn erbyn pobl yr 
Arglwydd, ac a wnaethant gyfammod i'w dyfetha hwynt, a 
gwaredu y rhai ag oeddynt yn euog o lofruddiaeth o grafangau 
cyfiawnder, yr hyn oedd ar gael eì weinyddu yn ol y gyfraith. 
A hwy a herient y gyfraith ac iawnderau eu gwlad; ac ym- 
gyfammodasant y naill â'r llall, ìi ddyfetha y llywodraethwr, a 
sefydlu brenin dros y tir, fel na fyddai y tir mwyach wrth 
ryddid, eithr yn ddarostyngedig i freninoedd. Yn awr, wele, mi 
a ddangosaf ì chwi na sefydlasant hwy frenin dros y tir; eithr 
yn yr un flwyddyn hon, ïe, y ddegfed flwyddyn ar hugain, 
darfu iddynt ddyfetha ar yr orsedd farnol, ie, llofruddio prif 
farnwr y tir. Ac yr oedd y bobl wedi ymranu, y naill yn 
erbyn y llall; a darfu iddynt ymwahanu y naill oddiwrth y 
llall, i lwythau, pob dyn yn ol ei deulu, a'i berthynasau, a'i 
gyfeillion; ac felly y dystrywiasant lywodraeth y tir. A phob 
llwyth a benododd benaeth, neu flaenor arnynt; ac felly y 
daethant yn llwythau ac yn flaenoriaid llwythau. Yn awr, 
wele, nid oedd un dyn yn eu mysg, heb fod ganddo deulu mawr 
a llawer o berthynasau a chyfeillion; am liyny, eu llwythau 8 
ddaethant yn fawrion iawn. Yn awr, cafodd hyn oll eì wneu- 
thur, ac ni fu rhyfeloedd etto yn eu plith hwynt; a'r holl an- 
wiredd hwn a ddaeth ar y bobl, oblegid iddynt ymollwng i 
awdurdod satan; as rheolau y llywodraeth a ddystrywiwyd, 
oblegid cydfwriad dirgelaidd cyfeillion a pherthynasau y rhai 
hyny a lofruddiasant y prophwydi. A hwy a achosasant am- 
rafael mawr yn y tir, yn gymmaint ag nad oedd yn y rhan 
fwyaf cyfiawn o'r bobl, er eu bod agos oll wedi myned yn ddryg- 
ionus; ïe,nad oedd ond ychydig o ddynion cyfiawn yn eu 
mysg hwynt. _ Ac felly nid aeth chwech mlynedd heibio, cyn 
bod y rhan fwyaf o'r bobl wedì troi oddiwrth eu cyfiawnder, 
megys y ci at ei chwydiad, neu megys yr hwch at eu hym- 
dreiglfa yn y dom. Yn awr, y cyfundeb dirgelaidd hwn ag 
oedd wedi dwyn anwiredd mor fawr ar y bobl, a ymgynnullas- 
ant ynghyd, ac a osodasant yn ben arnynt, ddyn yr hwn 8 
alwent Jacob; a hwy a'i galwasant ef eu brenin; o ganlyniad, 
efe a ddaeth yn frenin ar y llu drygionus hwn; ac yr oedd efe 
yn un o'r penaf ag oedd wedi rhoddi ei lais yn erbyn y pro 
phwydi a dystiolaethent am Iesu. A bu nad oeddynt mor gryf 
mewn rhifedi â'r llwythau o'r bobl ag oeddynt wedi ymuno 
ynghyd, ond fod eu blaenoriaid yn sefydlu eu cyfreithiau, pob 
un yn ol ei lwyth ; etto yr oeddynt yn elynion, er nad oeddynt 
yn bobl gyflawn; er hyny, yr oeddynt yn unol yn eu casineb 
tuag at y rhai oeddynt wedi ymgyfammodi i ddystrywio y 
llywodraeth; am hyny, Jacob, gan weled fod eu gelynion yn 
fwy lliosog nâ hwy, gan mai efe oedd brenin y llu, a orchymyn- 
odd i'w bobl ffoi i'r rhanau mwyaf gogleddol o'r tir, ac ym 
adeiladu iddynt eu hunain deyrnas, hyd nes yr ymunai ym- 
meillluwyr â hwynt (canys efe a wenieithodd wrthynt y 

llawer o ymneìllduwyr), ae y deuent yn ddigon cryfìon 


LLYFR NEPHI. 385 


i ymladd â llwythau y bobl. A hwy a wnaethant felly; ac 
mor gyflym oedd eu cychwyniad, fel nas gellid ei rwystro, hyd 
nes yr oeddynt wedi myned allan o gyrhaedd y bobl. Ac felly 
y terfynodd y ddegfed flwyddyn ar hugain: ac felly yr oedd 
achosion pobl Nephi. 

.A bu yn yr unfed flwyddyn ar ddeg ar hugain, eu bod hwy 
wedi rhanu yn llwythau, pob dyn yn ol ei deulu, perthynasau, 
a chyfeillion ; er hyny, yr oeddynt wedi dyfod i gytundeb nad 
elent i ryfel â'r naill y llall; eithr nid oeddynt yn unol o ran 
eu cyfreithiau, a'u dull o lywodraeth, canys yr oeddynt wedi 
eu sefydlu yn ol meddyliau y rhai hyny ag oeddynt eu penaeth- 
iaid a'u blaenoriaid. Eithr hwy a sefydlasant gyfreithiau caeth 
iawn, na chai un llwyth droseddu yn erbyn y llall, yn gym- 
maint ag iddynt i ryw radd gael heddwch yn y tir; er hyny, 
eu calonau a drowyd oddiwrth yr Arglwydd eu Duw; ahwya 
labyddiasant y prophwydi, ac a'u bwriasant hwynt allan 
o'u mysg. 

A bui Nephi, wedi ymweled ag ef gan angylion, ac hefyd. â 
llais yr Arglwydd, a chan fod wedi gweled angylion, ac yn 
llygad-dyst, ac wedi derbyn gallu fol y medrai wybod ynghylch 
gŵeinidogaeth Crist, a chan fod hefyd yn llygad-dyst o'u dych- 
weliad buan hwy oddiwrth gyfiawnder at eu drygioni a'u 
ffleidd-dra; o ganlyniad, gan fod yn ofidus oblegid caledwch eu 
calonau, a dallineb eu meddyliau, efe a aeth allan i'w mysg 
hwynt yn y flwyddyn hono, ac a ddechreuodd dystiolaethu yn 
eofn am edifeirwch a maddeuant pechodau trwy ffydd yn yr 
Arglwydd Iesu Grist. Ac efe a weinyddodd lawer o bethau 
iddynt; ac nis gall yr oll o honynt gael eu hysgrifenu, ac ni 
wnelai rhan o honynt y tro, am hyny ni ysgrifenir hwynt yn y 

hwn. A Nephia weinidogaethodd iddynt gyda gallu ac 
awdurdod mawr. 

A bu iddynt fod yn ddigllawn wrtho, ïe, am fod ganddo ef 

o allu nâ hwy, canys nid oedd yn bosibl y gallent an- 
nghredu ei eiriau, oblegid yr oedd ei ffydd mor fawr yn yr Ar- 
glwydd Iesu Grist, fel yr oedd. angylion yn gweinyddu iddo yn 
feunyddiol; ac yn enw Iesu y bwriai allan gythreuliaid ac 
ysbrydion aflan; ac efe a gyfododd ei frawd o farw, ar ol iddo 
gael eî labyddio a dyoddef marwolaeth gan y bobl; a'r bobl a 
welsant hyny, ac a dystiolaethasant am dano, ac yr oeddynt yn 
ddigllawn wrtho, oblegid ei allu ; ac efe a wnaeth hefyd lawer 
o wyrthiau yn ychwanegol, yn ngolwg y bobl, yn enw Iesu. 

A bu i'r unfed flwyddyn ar ddeg ar hugain fyned heibio, ac 
nid oedd ond ychydig wedi eu dychwelyd at yr Arglwydd; 
eithr cynnifer ag a ddychwelwyd, a draethasant yn wìrioneddol 
wrth y bobl iddynt dderbyn ymweliad oddiwrth allu ac ysbryd 
Duw, yr hwn oedd yn Iesu Grist, yn yr hwn y credent. A 
chynnifer ag y bwriwyd cythreuliaid allan o honynt, ac a iach- 
awyd o'u hafiechyd a'u gwendidau, a wir amlygent i'r bobl yr 
hyn a weithredwyd arnynt gan ysbryd Duw, a'r iechyd a dder- 

25 


386 LLYFR NEPHI. 


byniasant; a hwythau a ddarigosasant arwyddion hefyd, ac a 
wnaethant rai gwyrthiau yn mhlith y bobl. 

Felly hefyd yr aeth heibio y ddeuddegfed flwyddyn ar 
hugain. A Nephi a waeddodd ar y bobl yn nechreu y drydedd 
flwyddyn ar ddeg; ac efe a bregethodd iddynt edifeirwch a 
maddeuant pechodau. Yn awr, mi a fynwn i chwi gofìo hefyd, 
nad oedd neb ag a ddygwyd Ì edifeirwch, na fedyddiwyd â dwfr; 
gan hyny, yr oedd Nephi wedi ordeinio dynìion i'r weinidogaeth 
hon, fel y gallai pawb a ddeuent atynt hwy, gael eu bedyddio â 
dwfr, a hyn fel tystiolaeth gerbron Duw, ac o flaen y bobl, eu 
bod wedi edifarhau a derbyn maddeuant o'u pechodau. Ac yr 
oedd llawer yn nechreu y flwyddyn hon, y rhai a gawsant en 
bedyddio i edifeirwch; ac felly yr aeth heibio y rhan fwyaf o'r 
flwyddyn, 


PENNOD IV. 


Ac yn awr, dygwyddodd yn ol ein cof-lyfr ni, a gwyddom fod 
ein cof-lyfr yn wir, canys wele, dyn cyfiawn oedd yn cadw y 
cof-lyfrau; canys yn ddiau efe a wnaeth wyrthiau lawer yn 
enw Iesu ; ac nid oedd un dyn a allai wneuthur gwyrth yn enw 
yr Iesu, oddieithr ei fod wedi ei gwbl lanhau oddiwrth ei an- 
wiredd. Ac yn awr, dygwyddodd, os na wnaed camsynied gan 
y dyn hwn yn nghyfrif ein hamser, fod y drydedd flwyddyn ar 
ddeg ar hugain wedi myned heibio, a dechreuodd y bobl edrych 
gyda phrysurdeb mawr am yr arwydd a roddwyd gan y pre- 
phwyd Samuel, y Lamaniad; ïe, am yr amser y byddai 
tywyllwch am yspaid tri diwrnod dros wyneb y tir. A_ dech- 
reuodd fod ammheuaeth ac ymddadleu mawr yn mhlith y bobl, 
er fod cynnifer o arwyddion wedi eu rhoddi. | 
A bu yn y drydedd a'r bedwaredd flwyddyn, yn y mi 
cyntaf, ac ar y pedwerydd dydd o'r mis, i ystorom fawr gyfodi, 
y cyfryw na wypwyd am ei bath o'r blaen yn yr holl dir; ac 
yr oedd tymhestl fawr ac ofnadwy hefyd: ac yr oedd taranau 
dychrynllyd, yn gymmaint ag iddynt grynu yr holl ddaear, 
megys po buasai ar ymagor odditanodd ; ac yr oedd mellt tra 
llymion, y fath na welwyd erioed yn yr holl dir. A dinas Zars- 
hemìa a gymmerodd dân; a dinas Moroni a soddodd i eigion y 
môr, a'i phreswylwyr a foddasant ; a'r ddaear a gariwyd ìi fyny 
ar ddinas Moronihah, fel yr aeth safle y ddinas yn fynydd 
mawr; ac yr oedd dinystr mawr ac enbyd yn y tir yn ddeheuol. 
Eithr yr oedd dinystr mwy mawr ac enbyd yn y tir yn ogledd- 
ol: canys wele, yr oedd holl wyneb y tir wedi ei gyfnewid, o 
herwydd y dymhestl, a'r corwyntoedd, a'r taranau, a'r mellt, a 
dirfawr ysgydwad yr holl ddaear ; a'r prif-ffyrdd a ddrylliwyd, 
a'r ffyrdd gwastad a ddystrywiwyd, a llawer o fanau llyfnion s 
aethant yn eirwon, a llawer o ddinasoedd mawrion a nodedig 8 
soddasant, a llawer a losgwyd, ac ysgydwyd llawer nes i'r 


LLYFR NEPHI. 38; 


wdeìladau syrthio i'r llawr, a'u trigolion a laddwyd ; a'r lleoedd 
hyny a adawyd yn anrheithiedig; ac yr oedd rhai dinasoedd 
aros, eithr niweidiwyd hwynt yn fawr iawn, a chafodd 
wer eu lladd ynddynt; a chariwyd rhai ymaith gan gor- 
wynt; ac i ba le yr aethant, nis gŵyr neb, oddieithr eu bod wedi 
eu cario ymaith ; ac felly gwyneb yr holl ddaear a anffurfìwyd, 
oblegid y tymhestloedd, a'r taranau, a'r mellt, ac ysgydwad y 
ddaear. Ac wele, y creigiau a rwygwyd yn eu canol; dryll- 
ïwyd hwynt ar wyneb yr holì ddaear, yn gymmaint ag y ceid 
hwynt yn ddarnau drylliedig, ac yn wrymiau, ac yn holltau, ar 
wyneb yr holl dir. 

A bu ar ol i'r taranau, a'r mellt, a'r ystorom, a'r dymhestl, 
a'r daeargrynfeau beidio—canys, wele, parasant am oddeutu 
yspaid tair awr; a dywedir gan rai fod yr amser yn fwy; er 
hyny, yr holl bethau mawrion ac ofnadwy hyn a gyflawnwyd 
ynghylch yspaid tair awr; ac yna, wele, bu tywyllwch ar 
wyneb y tir. 

A dygwyddodd fod tywyllwch dudew ar holl wyneb y tir, yn 

maint ag y gallaì y trigolion nad oeddynt wedi syrthio, 

imlo y niwl o dywyllwch; acnis gallai fod goleuni, o herwydd 

y tywyllwch, na chanwyllau, na ffaglau ychwaith; ac ni ellid 

cynneu tân â'u coed teg a_ sychion, fel nas gallai fod dim 

goleuni oll ; ac nid oedd unrhyw oleuni i'w weled, na thân, na 

golewyrch, nac ychwaith yr haul, na'r lleuad, na'r sêr, gan 
aint oedd y niwl o dywyllwch ar wyneb y tir. 

A bu iddo barhau am yspaid tri diwrnod, fel na welid dim 
goleuni ; ac yr oedd mawr alar, a chwynfan, ac wylofain, yn 
mhlith yr holl bobl yn barhaus; ïe, mawr oedd griddfanau y 
bobl, o herwydd y tywyllwch a'r mawr ddinystr ag oedd wedi 
dyfod arnynt... Ac mewn un man clywyd hwynt yn gwaeddi, 
gan ddywedyd, O na fuasem wedi edifarhau cyn y dydd mawr 
ac ofnadwy hwn, ac yna ein brodyr a gawsent eu harbed, ac ni 
chawsent eu llosgi yn y ddinas fawr Zarahemla. Ac mewn 
man arall clywyd hwynt yn gwaeddi a galaru, gan ddywedyd, 
O na fuasem wedi edifarhau cyn y dydd mawr ac ofnadwy 
hwn, ac heb ladd a llabyddio y prophwydi, a'u bwrw allan: 

ein mamau a'n merched glandeg, a'n plant, a gawsent eu 
harbed, ac nid cael eu claddu yn y ddinas fawr Moronihah; ac 
felly yr oedd ochain y bobl yn fawr ac enbyd. 
yi bu i lef gael ei chlywed yn mhlith holl drigolion y ddaear, 
ar holl wyneb y tir hwn, yn gwaeddi, Gwae, gwae, gwae i'r 
bobl hyn; gwae trigolion yr holl ddaear, os na edifarhant, 
8 mae y diafol yn chwerthin, a'i angylion yn gorfoleddu, o 
herwydd lladdedigion meibion a merched glandeg fy mhobl; ac 
o herwydd eu hanwiredd a'u ffleidd-dra y maent wedi syrthio. 
Wele, y ddinas fawr Zarahemla a losgais â thân, ynghyd â'i 
thrigolion. Ac wele, y ddinas fawr Moroni a achosais i gael ei 
soddi. ì eigion y môr, â'i phreswylwyr i gael eu boddi. Ac 
wele, y ddinas fawr Moronihah, a orchuddiais â daear, ynghyd 


488 LLYFB NEPHLL 


â'i phreswylwyr, er cuddio eu hanwireddau a'u ffieidd-drg 
oddiwrth fy ngwyneb, fel na ddeuai gwaed y prophwydi a'r 
saint i fyny ataf mwyach yn eu herbyn hwynt. Ac wele, 
dinas Gilgal a achosais i gael ei soddi, a'i phreswylwyr gael eu 
claddu yn nyfnderau y ddaear: ïe, a dinas Onihah, a'i phres- 
wylwyr, a dinas Mocum, a'i phreswylwyr, a dinas Jerusalem, 
a'i phreswylwyr, ac achosais i'r dyfroedd ddyfod i fyny i'w lle 
hwynt, i guddio eu drygioni a'u ffìeidd-dra oddiwrth fy wyneb, 
fel na ddelo gwaed y prophwydi a'r sainti fyny ataf mwyach 
yn eu herbyn hwynt. Ac wele, dinas Gadiandi, a dinas 
Gadiomnah, a dinas Jaeob, a dinas Gimgimno, y rhai hyn oll a 
achosais igael eu suddo, ac i fryniau a dyffrynoedd gael eu 
gwneuthur yn eu lle, a'u preswylwyr a gleddais yn nyfnder- 
oedd y ddaear, ìi guddio eu drygioni a'u ffieidd-dra oddiwrth fy 
wyneb, fel na ddeuai gwaed y prophwydi a'r saint ì fyny atsf 
mwyach yn eu herbyn hwynt. Ac wele, y ddinas fawr Jacob- 
ugath, yr hon a breswylid gan bobl y brenin Jacob, a achosaìs 
gael ei llosgi â thân, o herwydd eu pechodau a'u drygioni, yr 
hwn oedd yn fwy nâ holl ddrygioni y ddaear i gyd, oblegid en 
dirgel lofruddiaethau a'u cydfwriadau; canys hwynt-hwy 
ddarfu ddystrywio headwch fy mhobl a llywodraeth y tir: am 
hyny, mi a achosais iddynt gael eu llosgi, i'w dyfetha hwynt o 
flaen fy wyneb, fel na ddeuai gwaed y prophwydi a'r saint i 
fyny ataf mwyach yn eu herbyn hwynt. Ac wele, dinse 
Laman, a dinas Josh, a dinas Gad, a dinas Kishkumen, a_ach- 
osais i gael eu llosgi â thân, ynghyd â'u preswylwyr, o herwydd 
eu drygioni yn bwrw allan y prophwydi, a llabyddio y rhaì â 
ddanfonais i draethu wrthyn am eu drygioni a'u ffieidd-dra; 
ac o herwydd iddynt eu bwrw allan i gyd, fel nad oedd neb 
cyfiawn yn eu mysg, mi a ddanfonais dân i waered i'w dinys- 
trio, fel y cuddid eu drygioni a'u ffieidd-dra oddiwrth fy wyneb, 
fel na fyddo i waed y prophwydi a'r saint, a ddanfonais i'w 
mysg, waeddi arnaf o'r ddaear yn eu herbyn hwynt ; a llawero 
ddinystriadau mawrion a achosais i ddyfod ar y tir hwn, ac ar 
y bobl hyn, o herwydd ea drygioni a'u ffieidd-dra. 

O chwychwi oll y rhai a arbedwyd, oblegid eich bod yn gyf- 
iawnach nâ hwy, ai ni ddychwelwch yn awr ataf fì, ac edifar- 
hau am eich pechodau, a chymmeryd eich argyhoeddi, fel yr 
iachâwyf chwi? Iê, yn wir meddaf wrthych, os deuwch ataf 
fi, chwì a gewch fywyd tragywyddol. Wele, mae fy mraich 0 
drugaredd yn estynedig tuag atoch, a phwy bynag a ddaw, 
myfi a'i derbyniaf; a gwynfyd y rhai a ddeuant ataf fi. Wele, 
myfì yw Iesu Grist, Mab Duw. Mi a greais y nefoedd ar 
ddaear, a phob peth ag sydd ynddynt. Yr oeddwn i gydar 
Tad o'r dechreuad. Myfi wyf yn y Tad, a'r Tad ynof finnau; 
ac ynof fi y gogoneddodd y Tad eì enw. Mi a ddaethym a$ 
eiddo fy hun, a'm heiddo fy hun ni'm derbyniasant. Ac y 
mae'r ysgrythyrau ynghylch fy nyfodiad wedì eu cyflawni. A 
ebynnifer a'm derbyniasant, iddynt hwy y rhoddais allu i 


LLYFR NEPHI. s8$9 


ddyfod yn feibion i Dduw; ac felly y gwnaf i gynnifer a_ gred- 
ant yn fy enw, canys wele, trwyddof fi y mae prynedigaeth yn 
dyfod, ac ynof fì y cyflawnir cyfraith Moses... Myfi yw goleuni 
abywydy byd. Myfi yw Alpha ac Omega, y dechreu a'r 
diwedd. A mwyach ni chewch offrymu i mi dywalltiad gwaed; 
ïe, eich aberthau a'ch poeth-offrymau a ddarfyddant, canys nis 
derbyniaf fi eich aberthau a'ch poetp-offrymau; a chwi a 
gewch offrymu i mi yn aberth galon ddrylliog ac ysbryd 
edifeiriol. A'r hwn a ddol ataf fì â chalon ddrylliog ac ysbryd 
edifeiriol, mi a'i bedyddiaf ef â thân ac â'r Ysbryd Glân, ïe, 
megys cafodd y Lamaniaid, o herwydd eu ffydd ynof yn amser 
eu troedigaeth, eu bedyddio â thân ac â'r Ysbryd Glân, ac ni 
wyddent hyny. Wcle, mi a ddaethym i'r byd i ddwyn pryn- 
edigaeth i'r byd, er aehub y byd o bechod; am hyny, yr hwn a 
edifarhao ac a ddel ataf fÌ megys plentyn bychan, hwnw a 
dderbyniaf; canys eiddo y cyfryw yw teyrnas Dduw. Wele, 
€r mwyn y cyfryw y rhoddais fy mywyd i lawr, ac y cymmer- 
ais ef i fyny drachefn; gan hyny, edifarhewch, a deuwch ataf fi, 
chwi derfynau y ddaear, fel eich achuber. 

Ac yn awr, wele, dygwyddodd i holl bobl y tir glywed y 
geiriau hyn, a bod yn dystion o honynt. Ac ar ol y geiriau 
hyn, bu dystawrwydd yn y tir am yspaid amryw orìiau ; canys 
mnor fawr oedd rhyfeddod y bobl, fel y peidiasant wylofain ac 
ocheneidio o herwydd colli eu perthynasau y rhai a laddwyd; 
am hyny, bu dystawrwydd yn yr holl dir am yspaid llawer o 
oriau. 

A bui lef drachefn ddyfod at y bobl, a'r holl bobl a'i clywodd, 
ac a fuont dystion o honi, gan ddywedyd, O chwi bobl y dinas- 
oedd mawr hyn ag ydynt wedi syrthio, y rhai ydych ddisgyn- 
yddion Jacob, ïe, y rhaì ydych o dŷ Israel, pa mor fynych y 
casglais chwi megys y casgla iar ei chywion dan ci hadenydd, 
ac yr amgcleddais chwi. A thrachefn, pa mor fynych y mynwn 
eich casglu chwi megys y casgla iâr ei chywion dan ei haden- 
ydd; ïe, O chwi bobl tŷ Israel, y rhai a syrthiasoch; ïe, O 
chwi bobl tŷ Israel, y rhai a breswyliwch yn Jerusalem, megys 
chwi y rhai a syrthiasoch ; îe, pa mor fynych y mynwn eich 
casglu chwi mogys y casgla iâr ei chywion, ac ni fynech.. O 
chwi, dŷ Israel, y rhai a arbedais, pa mor fynych y casglaf chwi 
megys y casgla iâr ei chywion o dan ei hadenydd, os edifar- 
hewch a dychwelyd ataf gyda llawn fwriad calon. Eithr os na 
wnewch, O dŷ Israel, eich preswyl-fanau a ânt yn anghyfan- 
nedd, hyd amser cyflawniad y cyfammod a wnaed i'ch tadau. 

Ac yn awr, dygwyddodd ar ol i'r bobl glywed y geiriau hyn, 
$ddynt ddechreu wylofain ac uban drachefn, o herwydd colli eu 
perthynasau a'u cyfeillion. A bu mai felly yr aeth heibio y tri 
diwrnod. Ac yr oedd yn y boreu, a'r tywyllwch a wasgarodd 
oddiar wyneb y tir, a'r ddaear a beidiodd grynu, a'r creigiau a 
beidiasant rwygo, a'r cwynfan erchyll a ddarfyddodd, a'r holl 
ewn terfysglyd a aeth heibio, a'r ddgear a, Jynodd ynghyd «x«- 


390 LLYFR NEPHI. 


chefn, fel y safodd, a galar, a griddfan, a wylofain y bobl ag a 
adawyd yn fyw, & beidiagant; a'u galar a drowyd yn llawes- 
ydd, a'u wylofain yn fawl a diolchgarwch i'r Arglwydd Iesu 
. Grist, eu Gwaredwr. Ac hyd yma y cyfìawnwyd yr ysgryth- 
yrau a lefarwyd gan y prophwydi. A'r rhan fwyaf cyfiawn or 
bobloedd y rhaì a achubwyd, a hwy oedd y rhai a dderbyn- 
iasant y prophwydi, ac nis llabyddiasant hwynt; a'r rhai ani 
thywalltasant waed y saint, oedd y rhai a arbedwyd; a hwy 
a arbedwyd, ac ni soddwyd, ac ni chladdwyd hwynt yn y 
ddaear; ac ni foddwyd hwyn yn eigion y môr; ac ni losgwyd 
hwynt gan dân, ac ni chwympodd dîm arnynt a'u gwasgu i 
farwolaeth; ac ni chariwyd hwynt ymaith yn y corwynt; ac 
ni orchfygwyd hwynt gan darth mwg a thywyllwch. Ac yn 
awr, yr hwn sydd yn darllen, dealled; yr hwn sydd ganddo yr 
ysgrythyrau, chwiìlied hwynt, ac edrych a gweled os nad yw 
yr holl farwolaethau a dinystriadau hyn gan dân, a chan fwg, 
a chan dymhestloedd, a chan gorwyntoedd, a ehan y ddaear yn 
ymagor i'w derbyn hwynt, a'r holl bethau hyn, yn gyflawnial 
o brophwydoliaethau llawer o brophwydi santaìdd. Wel, 
meddaf wrthych, ïe, y mae llawer wedi tystiolaethu am y peth- 
au hyn ar ddyfodiad Crist, ac wedi eu lladd oblegid eu bod yn 
tystiolaethu am y pethau hyn ; ïe, y prophwyd Zenos a dystiol- 
aethodd am y pethau hyn, a Zenock hefyd a lefarodd am y 
pethau hyn, o herwydd eu bod yn tystiolaethu yn benodol am 
danom ni, y rhai ydym y gweddìll o'u had. Wele, eìn tad Jacob 
hefyd a dystiolaethodd am weddill had Joseph. Ac wele, ai 
nid ydym ni yn weddill o had Joseph? Ac aì nid yw y pethau 
hyn a dystiolaethant am danom ni, yn ysgrifenedig ar y llafnan 
pres a ddygodd ein tad Lehi allan o Jerusalem? Ac yn 
niwedd y bedwaredd flwyddyn ar ddeg ar hugain, wele, mi a 
ddangosaf i chwi, ì bobl Nephi, y cyfryw ag a arbedwyd, &c 
hefyd y rhaì a elwid bamaniaid, y cyfryw ag a arbedwyd, gad 
ffafr fawr wedi eì dangos tuag atynt,a bendìthion mawrion 
wedi eu tywallt ar eu penau, yn gymmaint ag yn fuan ar ol es- 
gyniad Crist i'r nef, iddo. wìr amlygu ei hun ìddynt hwy; gan 
ddangos ei gorff ìddynt, a gweinyddu iddynt; a hanes « 
weinidogaeth a roddir yn ol llaw. Gan hyny, am y waith hon 
yr wyf yn terfynu fy ngeiriau. 


PENNOD V. 


Iesu Grist yn dangos ei hun i bobl Nephi, fel yr oedd y dyrfa wedi 
ymgasglu ynghyd yn nhîr Llawnder, ac yn gweinidogaethu iddynt; 
ac yn y modd hyn yr ymddangosodd efe iddynt. 

AC yn awr, dygwyddodd fod tyrfa fawr wedi ymgasglu ynghyd 


o bobl Nephi, oddiamgylch y deml ag oedd yn nhir Llawnmder, 
âC yr oeddynt yn synu a rhyfeddu gyda'u gilydd, ac yn 


LLYFR NEPH!. 391 


«langos i'w gilydd y cyfnewidiad mawr a rhyfedd ag oedd wedi 
cymmeryd lle; ac yr oeddynt hefyd yn ymddyddan am yr 
Iesu Grist hwn, am ba un y rhoddwyd yr arwydd o'i farwolaeth. 

A bu fel yr oeddynt felly yn ymddyddan â'u gilydd, iddynt 
glywed llais megys pe byddai yn dyfod o'r nef; a hwy a fwr- 
iasant eu golwg oddiamgylch, canys ni ddeallasant y llais a 
glywsant; ac nid oedd yn llais garw, nac yn llais uchel ; etto, 
er ei fod yn llais isel, yr oedd yn treiddio trwy y rhai a'i clyw- 
sant, yn gymmaint ag nad oedd un ran o'u corff nad achosodd 
i grynu; ïe, treiddiodd hwynt i'w henaid, ac achosodd i'w 
calonau losgi. A bu iddynt drachefn glywed y llais, ac ni 
ddeallent ef; a thrachefn y drydedd waith, hwy a glywsant y 
llais, ac a agorasant eu clustiau i'w glywed; ac yr oedd eu 
golwg tuag at ei swn ef; a hwy a edrychasant yn ddyfal tua'r 
nef, o ba le y daethai y swn; ac wele, y drydedd waith, hwy & 
ddeallasant y llais a glywsant; a dywedai wrthynt, Wele fy 
anwyl Fab, yn yr hwn y'm llwyr foddlonwyd, yn yr hwn y 
gogoneddais fy enw: gwrandewch arno ef. 

A bu pan ddeallasant, iddynt daflu eu golwg ì fyny drachefn 
tua'r nef: ac wele, hwy a welsant ddyn yn disgyn o'r nef; ac 
yr oedd wêdi ymwisgo mewn gwisg wên, ac efe a ddaeth ac a 
safodd yn eu mysg hwynt, a llygaid yr holl dyrfa a gyfeirient 
ato, ac ni feiddient agor eu geneuau, y naill wrth y llall, ac ni 
wyddent pa beth a arwyddai, canys yr oeddynt yn meddwl mai 
angel oedd wedi ymddangos iddynt. 

A bu iddo ef estyn allan ei law allefaru wrth y bobl, gan 
ddywedyd, Wele, myfi yw Iesu Grist, am yr hwn y tystiolaeth- 
odd y prophwydi y deuai i'r byd ; ac wele, myfi yw goleuni a 
bywyd y byd; ac mi a yfais or cwpan chwerw hwnw a rodd- 
odd fy Nhad i mi, ac a ogoneddais enw fy Nhad wrth gym- 
meryd arnaf bechodau y byd, yn yr hyn y dyoddefais ewyllys 
y Tad yn mhob peth o'r dechreuad. 

A dygwyddodd ar ol i'r Iesu lefaru y geiriau hyn, i'r holl 
dyrfa syrthio i'r ddaear, canys cofient ei fod wedi ei brophwydo 
yn eu mysg hwynt yr ymddangosai Crist iddynt ar ol ei esgyn- 
iad i'r nef. 

A bu i'r Arglwydd lefaru wrthynt, gan ddywedyd, Cyfodwch 
a deuwch ataf, fel y galloch osod eich dwylaw yn fy ystlys, ae 
hefyd fel y galloch deimlo ôl yr hoelion yn fy nwylaw a'm 
traed, fel y gwypoch mai myfi yw Duw Israel, a Duw yr holl 
ddaear, ac i mi gael fy lladd dros bechodau y byd. 

A bu i'r dyrfa fyned, a gosod eu dwylaw yn ei ystlys, a 
theimlo ôl yr hoelion yn eì ddwylaw a'i draed; a hyn a wnaeth- 
ant, gan fyned yn un ac un, hyd nes yr aethant oll, a gweled 
â'u llygaid, a theimlo â'u dwylaw, a gwybod mewn sicrwydd, a 
dwyn tystiolaeth, mai efe oedd yr hwn am ba un yr ysgrifen- 
wyd gan y prophwydi y byddai yn dyfod. 

Ac wedi iddynt oll fyned a gweled drostynt eu hunain, hwy 
2 waeddasant allan yn unfrydol, gan ddywedyd, Hosannah! 


392 LLYFR NEPHI. 


bendigedig yw enw y Goruchaf Dduw! A hwy a syrthiasant 
i lawr wrth draed yr Iesu, ac a'i haddolasant ef. 

A bu iddo lefaru wrth Nephi (canys yr oedd Nephi yn mysg y 
dyrfa) ac efe a orchymynodd iddo ddyfod allan. A Nephi a gyf- 
edodd ac a aeth allan, ac a ymblygodd gerbron yr Arglwydd, ac 
agusanoddei draed. A'r Arglwydd a orchymynodd iddo gyfodi. 
Ac efe a gyfododd ac a safodd o'i flaen. A'r Arglwydd a ddy- 
wedodd wrtho, Yr wyf yn rhoddi awdurdod i ti fedyddio y bobl 
hyn, pan fyddwyf fi wedi esgyn drachefn i'r nef... A thrachefn, 
yr Arglwydd a alwodd ereill, ac a ddywedodd wrthynt yr un 
modd; ac efe a roddodd iddynt awdurdod i fedyddio. Ac efea 
ddywedodd wrthynt, Yn y modd hyn y bedyddiwch; ac ni chaiff 
fod dim ymddadleu yn eich plith. Yn wir, meddaf wrthych, yr 
hwn sydd yn edifarhau am ei bechodau trwy eich geiriau chwi, 
ac yn dymuno cael ei fedyddio yn fy enw i, yn y modd hyn y 
bedyddiwch hwynt: wele, chwi a gewch fyned i waered a sefyll 
yn y dwfr, ac yn fy enw i y bedyddiwch hwynt. Ac yn awr, 
wele, dyma y geiriau a ddywedwch, gan eu galw hwynt wrth 
eu henw, gan ddywedyd, Wedi cael fy awdurdodi gan Iesu 
Grist, yr wyf yn dy fedyddio di yn enw y Tad, a'r Mab, a'r 
Ysbryd Glân. Amen. Ae yna y trochwch hwynt yn y dwfr, 
a dyfod allan drachefn o'r dwfr. Ac yn ol y dull hwn y bedydd- 
iwch yn fy enw i, canys wele, yn wir meddaf wrthych, y Tad, 
a'r Mab, a'r Ysbryd Glân, un ydynt; a myfi wyf yn y Tad, a'r 
Tad ynof finnau, a'r Tad a minnau un ydym. Ac yn ol fel y 
gorchymynais i chwi, felly y bedyddiwch. _ Ac na fydded dadl- 
euon yn eich plith chwi, megys y bu hyd yma; ac na fydded 
dadleuon yn eich plith chwi ynghylch pynciau fy athrawiaeth, 
megys y bu hyd yma; canys yn wir, yn wir, meddaf i chwi, yr 
hwn sydd ganddo ysbryd amryson, nid yw o honof fì, eithr o'r 
diafol, yr hwn yw tad amryson, ac y mae efe yn cyffroi calonau 
dynion i amryson mewn digofaint â'u gilydd. Wele, nid dyma 
fy athrawiaeth,i gyffroi calonau dynion mewn digofaint yn erbyn 
eu gilydd; eithr dyma fy athrawiaeth i, fod y cyfryw bethau ì 
ddarfod. Wele, yn wìr, yn wir, meddaf i chwi, mi a draethaf i 
chwi fy athrawiaeth. A dyma fy athrawiaeth i,a hi yw yr 
athrawiaeth a roddodd y Tad ìi mi; ac yr wyf fì yn tystiolaethu 
am y Tad, ac y mae'r Tad yn tystiolaethu am danaf finnau, ac 
y mae'r Ysbryd Glân yn tystiolaethu am y Tad a minnau, ac 
yr wyf finnau yn tystiolaethu fod fy Nhad yn gorchymyn i bob 
dyn, yn mhob man, i edifarhau a chredu ynof fi; a'r hwn a 
gredo ynof fì, ac a fedyddier, efe a fydd cadwedig; a hwynthwy 
yw y rhai a gant etifeddu teyrnas Dduw. _ A'r hwn nid yw yn 
credu ynof fi, ac ni fedyddier, a gondemnir. Yn wir, yn wir, 

meddaf i chwi, dyma yw fy athrawiaeth i, ac yr wyf yn dwyn 
tystiolaeth o honi oddiwrth y Tad; a'r hwn sydd yn credu ynof 
fi, sydd yn credu yn y Tad hefyd, ac iddo ef y tystiolaetha y 
Tad am danaf fi; canys efc a ymwel ag ef â thân, ac a'r Ysbryd 
Glân. Ac felly y tystiolaetha y Tad am danaf fì, a'r Ysbryd 


En... 


LLYFR NEPHI. gos 


Glân a dystiolaetha wrtho ef am y Tad a minnau; canys y 
Tad, a minnau, a'r Ysbryd Glân, un ydym. A thrachefn, 
meddaf wrthych, rhaid i chwi edifarhau, a dyfod fcl plentyn 
bychan, a chael eich bedyddio yn fy enw, neu ni ellwch mewn 
un modd dderbyn y pethau hyn. A thrachefn meddaf wrthych, 
rhaid i chwi edifarhau, a chael eich bedyddio yn fy enw i,a 
dyfod fel plentyn bychan, neu ni ellwch mewn un modd etifeddu 
teyrnas Dduw. Yn wir, yn wir, meddaf i chwi, dyma yw fy 
athrawiaeth, a'r hwn sydd yn adeiladu ar hon, sydd yn adeiladu 
ar fy nghraig, a phyrth uffern nis gorchfygant hwynt. _ A'r 
hwn a draetho fwy neu lai nâ hyn, ac a'i*cadarnnao yn athraw- 
îaeth i mi, y cyfryw sydd yn deillio o'r drwg, ac nid yw wedi 
adeiladu ar fy nghraig i, eithr y mae yn adeiladu ar sylfaen 
dywodlyd, ac y mae pyrth uffern yn agor i dderbyn y cyfryw, 
pan fyddo y llifogydd a'r gwyntoedd yn curo arnynt. Am 
hyny, ewch at y bobl hyn, a thraethwch y geiriau a lefarais 
hyd derfynau y ddaear. A bu wedi i'r Iesu lefaru y geir- 
iau hyn wrth Nepbi, ac wrth y rhaì a alwyd (yn awr rhifedi y 
rhai a alwyd, ac a dderbyniasant allu ac awdurdod i fedyddio, 
oedd deuddeg), iddo estyn allan ei law at y dyrfa, a llefaru 
wrthynt, gan ddywedyd, Gwyn eich byd os gwrandewch ar eir- 
iau y deuddeg hyn, y rhai a ddewisais o'ch plith i weinidog- 
aethu i chwi, a bod yn weision i chwi; ac iddynt hwy y rhodd- 
ais awdurdod, fel y bedyddient chwi â dwfr; ac ar ol i chwi 
gael eich bedyddio â dwfr, wele, mi a'ch bedyddiaf chwi â thân 
ac â'r Ysbryd Glân; gan hyny, gwyn eich byd os credwch ynof 
fì, a ehael eich bedyddio, ar ol i chwi fy ngweled a gwybod fy 
mod. A thrachefn, mwy gwynfydedig yw y rhai hyny a gred- 
ant yn eich geiriau chwi, oblegid y tystiolgethwch i chwi fy 
ngweled i, a'ch bod yn gwybod fy mod. Iê, gwynfyd y rhai a 
gredant yn eich geiriau, ac a ymostyngant i eithafoedd gostyng- 
eiddrwydd, ac a fedyddier, canys hwy a ymwelir â thân ac â'r 
Ysbryd Glân, ac a dderbyniant faddeuant o'u pechodau. Iê, 
gwyn eu byd y tlodion yn yr ysbryd ag sydd yn dyfod ataf fi, 
canys eiddynt yw teyrnas nefoedd. A thrachefn, gwyn eu byd 
yr holl rai sydd yn galaru, canys hwy a ddyddanir; a gwyn eu 
byd y rhai addfwyn, canys hwy a etifeddant y ddaear. A gwyn 
eu byd y rhai sydd arnynt newyn a syched am gyfiawnder, 
canys hwy a lenwir â'r Ysbryd Glân. A gwyn eu byd y rhai 
trugarog, canys hwy a gant drugaredd. A gwyn eu byd yr holl 
rai pur o galon, canys hwy a welant Dduw. A gwyn eu byd 
yr holl dangnefyddwyr, canys hwy a elwir yn blant ìi Dduw, 
A gwyn eu byd yr holl rai a erlidir er mwyn fy enw i, cany 
eiddynt yw teyrnas nefoedd. A gwyn eich byd pan y'ch gwar 
adwyddant, ac y'ch erlidiant, ac y dywedant bob drygair y 
eich erbyn, a hwy yn gelwyddog, er fy mwyn i, canys chwi 
gewch lawenydd ac hyfrydwch mawr, oblegid mawr fydd ei c 
gwobr yn y nefoedd; canys felly yr erlidiasant hwy y pro 
phwydi a fu o'ch blaen chwi. Yn wir, yn wir, meddaf i chw: 


394 LLYFR NEPHI. 


yr wyf yn rhoddi i chwi fod yn halen y ddaear; eithr os cyll yr 
halen ei flâs, â pha beth yr helltir y ddaear? Ni fydd yr halen 
mwyach yn dda at ddim, ond i'w fwrw allan, a'i sathru dan 
draed dynion. Yn wir, yn wir, meddaf i chwi, rhoddaf i chwi 
fod yn oleuni y bobl hyn. Dinas a osodir ar fryn ni ellir ei 
chuddio. Wele, a oleuant ganwyll, a'i dodi dan lestr? Na, 
eithr mewn canwyllbren; a hi a oleua i bawb sydd yn ytŷ; 
am hyny, llewyrched felly eich goleuni chwi gerbron y bobl 
hyn, fel y gwelon eich gweithredoedd da chwi, ac y gogonedd- 
ont eich Tad yr hwn sydd yn y nefoedd. Na thybiwch fy nyf- 
od i dori y gyfraith, neu y prophwydi. Ni ddaethym i dori, 
ond i gyflawni; canys yn wir, meddaf i chwi, nid aeth un iot 
na thipyn o'r gyfraith heibio, ond a gafodd ei gyflawni oll 
of fi. 
yn wele, mi a roddais i chwi gyfraith a gorchymynion fy 
Nhad, fod ìi chwi gredu ynof fi, ac edifarhau am eich pechodau, 
a dyfod ataf â chalon ddrylliog ae ag ysbryd edifeiriol. Wele, 
y mae y gorchymynion genych o'ch blaen, ac y mae'r gyfraith 
wediei chyflawni; am hyny, deuwch ataf, ac achuber chwi; 
canys yn wir,meddaf i chwi, oni chedwch fy nghorchymynion, 
y rhai a orchymynais i chwì y pryd hwn, ni ellwch mewn un 
modd fyned j mewn i deyrnas nefoedd. Clywsoch ddywedyd 
gan y rhai gynt, ac y mae yn ysgrifenedig hefyd o'ch blaen 
chwi, Na ladd; a phwy bynag a laddo, a fydd euog o farn Duw. 
Eithr yr wyf fi yn dywedyd wrthych chwi, Pob un a ddigio 
wrth ei frawd, a fydd yn euog o'i farn ef. A phwy bynag â 
ddywedo wrth ei frawd, Raca, a fydd euog o gynghor; a phwy 
bynag a ddywedo, O ynfyd, a fydd euog o dân uffern ; am hyny, 
os deui ataf fì, neu chwennych ddyfod ataf fi, a chofio o honot 
fod gan dy frawd rywbeth yn dy erbyn, yna dos at dy frawd, 
ac yn gyntaf cymmoder di â'th frawd, ac yna tyred ataf fi gyda 
llawn fwriad calon, ac mi a'th dderbyniaf. Cytuna â'th wrth- 
wynebwr ar frys, tra fyddech ar y ffordd gydag ef, rhag un 
amser iddo dy gael, a'th fwrw yn ngharchar. Yn wir, yn wir, 
meddaf i ti, ni ddeui allan oddi yno, hyd oni thalech y senine 
eithaf. A thra yr ydwyt yn ngharchar, a elli di dalu hyd y 
nod un senine? — Yn wir, yn wir. meddaf i ti, na elli. Wele, y 
mae yn ysgrifenedig gan y rhai gynt, Na wna odineb; eithr yr 
wyf fì yn dywedyd wrthych chwi, fod yr hwn sydd yn edrych 
ar wraig, i'w chwennych, wedi gwneuthur eisoes odineb â hi yn 
ei galon. Wele, yr wyf yn rhoddi gorchymyn i chwi, na oddef- 
och ddim o'r pethau hyn i fyned i mewn i'ch calon; canys 
mae yn well i chwi ymwadu â'r pethau hyn, yn yr hyn y bydd. 
wch yn cymmeryd i fyny eich croes, nag ì chwi gael eich bwrw 
i uffern. Mae wedi ei ysgrifenu, Pwy bynag a ollyngo ymaith 
ei wraig, rhoed iddi lythyr ysgar. Yn wir,yn wir, yr wyf î 
yn dywedyd i chwi, fod pwy bynag a ollyngo ymaith ei wraig, 
ond o achos godineb, yn peri iddi wneuthur godineb; a phwy 
bynag a briodo yr hon a ysgarwyd, y mae efe yn gwneuthur 


LLYFR NEPBHI. 395 


, godineb. A thrachefn, y mae yn ysgrifenedig, Na thwng anud- 
on, eithr tâl dy lwon i'r Arglwydd. Ond yn wir, yn wir, yr 
wyf fì yn dywedyd i chwi, Na thwng ddim; nac i'r nef, canys 
gorseddfa Duw ydyw; nac i'r ddaear, canys troedfainc ei draed 
yw; ac na thwng i'th ben, am na elli wneuthur un blewyn yn 
wŷn, neu yn ddu; eithr bydded eich ymadredd chwi, Iê, îe; 
nage, nage; oblegid beth bynag sydd dros ben hyn, o'r drwg y 
mae. Ac wele, y mae yn ysgrifenedig, Llygad am lygad, a 
dant am ddant. Eithr yr wyf fi yn dywedyd i chwi, Na wrth- 
wynebwch ddrwg; eithr pwy bynag a'th darawo ar dy rudd 
ddeau, tro y llall iddo hefyd. Ac i'r neb a fyno ymgyfreithio â 
thi, a dwyn dy bais, gâd iddo dy gochl hefyd. A phwy bynag 
a'th gymhello un filltir, dos gydag ef ddwy. Dyro i'r hwn â 
ofyno genyt, ac na thro oddiwrth yr hwn a ewyllysio echwyna 
genyt. Ac wele, y mae yn ysgrifenedig hefyd, Câr dy gymmyd- 
og, a chasâ dy elyn ; eithr yr wyf fi yn dywedyd wrthych chwi, 
Cerwch eich gelynion, bendithiwch y rhai a'ch melldithiant, 
gwnewch dda i'r sawl a'ch casânt, a gweddiwch dros y rhai a 
wnel niwed i chwi, ac a'ch erlidiant, fel y byddoch blant i'ch 
'Tad yr hwn sydd yn y nefoedd; canys y mae efe yn peri i'w 
haul godi ar y drwg a'r da: am hyny, y pethau hyny gynt, ag 
oeddynt dan y gyfraith, ydynt oll yn cael eu cyflawni ynof fì. 
Hen bethau a aethant heibio, a daeth pob peth o'r newydd; am 
hyny, mi a fynwn i chwi fod yn berffaith, fel yr wyf fì, neu eich 
'Tad yr hwn sydd yn y nefoedd, yn berffaith.. Yn wir, yn wir, 
meddaf i chwi, mia ewyllysiwn wneuthur o honoch elusen i'r 
tlodion; eithr gofalwch rhag gwneuthur eich elusen yn ngwydd 
dynion, er mwyn cael eich gweled ganddynt; os amgen, ni 
chewch dâl gan eich Tad yr hwn sydd yn y nefoedd. Am hyny, 
pan wneloch elusen, na udganwch o'ch blaen, fel y gwna y 
rhagrithwyr yn y synagogau, ac ar yr heolydd, fel y molianner 
hwy gan ddynion. Yn wir, meddaf i chwi, y maent yn derbyn 
eu gwobr. Eithr pan wnelych di elusen, na wyped dy law 
aswy pa beth a wna dy law ddehau ; fel y byddo dy elusen yn 
y dirgel; a'th Dad yr hwn a wel yn y dirgel, efe a dâl i ti yn yr 
amlwg. 

A phan weddiech, na fydd fel y rhagrithwyr, canys hwy a 
garant weddio yn sefyll yn y synagogau, ac yn nghonglau yr 
heolydd, fel yr ymddangosont i ddynion. Yn wir, meddaf i 
chwi, y maent yn derbyn eu gwobr. Ond tydi, pan weddiech, 
dos i'th ystafell; ac wedi cau dy ddrws, gweddia ar dy Dad yr 
hwn sydd yn y dirgel; a'th Dad yr hwn a wêl yn y dirgel, a dâl 
i ti yn yramlwg. A phan weddiech, nafyddwch siaradus, fel y 
Cenedloedd; canys hwy a feddyliant y cânt eu gwrandaw am 
eu haml eiriau. Na fyddwch gan hyny yn debyg iddynt hwy; 
canys eich Tad a ŵyr pa pethau sydd arnoch eu heisieu, cyn 
gofyn o honoch ganddo. Am hyny, gweddiwch chwi fel hyn: 
Ein Tad, yr hwn wyt yn y nefoedf, santeiddier dy enw. 
Gwneler dy ewyllys ar y ddaear, megys yn y nef. A maddeu ì 


896 LLYFR NEPBI. 


ni ein dyledion, fel y maddeuwn ninnau i'n dyledwyr. Ac nx 
arwain nii brofedigaeth, eithr gwared ni rhag drwg. Canys 
eiddot ti yw y deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. 
Amen. Oblegid os maddeuwch i ddynion eu camweddau, eich 
'Tad nefol a faddeua hefyd i chwithau; eithr eni faddeuwch i 
ddynion eu camweddau, ni faddeu eich Tad eich camweddau 
chwithau. Hefyd, pan ymprydioch, na fyddwch fel y rhagrith- 
wyr, yn wyneb-drist; canys anffurfio eu hwynebau y maent, 
fel yr ymddangosont i ddynion eu bod yn ymprydio. Yn wir, 
meddaf i chwi, y maent yn derbyn eu gwobr. Eithr pan ym- 
prydiech di, enneinia dy ben, a golch dy wyneb; fel nad ym- 
ddangosech i ddynion dy fod yn ymprydio, ond i'th Dad yr hwn 
sydd yn y dirgel ; a'th Dad yr hwn sydd yn gweled yn y dir- 
gel, a dâl i ti yn yr amlwg. 

Na thrysorwch i chwi drysorau ar y ddaear, lle y mae gwyf- 
yn arhwd yn llygru, a lle y mae lladron yn cloddio drwodd ac 
yn lladrata; eithr trysorwch i chwi drysorau yn y nef, lle nad 
oes na gwyfyn na rhwd yn llygru, a lle nis cloddia lladron 
trwodd ac nis lladratânt.. Canys lle y mae eich. trysor, yno y 
bydd eich calon hefyd. Canwyll y corff yw y llygad; am hyny, 
os bydd dy lygad yn syml, dy holl gorff fydd yn oleu. Eithr 
os bydd dy lygad yn ddrwg, dy holl gorff fydd yn dywyll. Am 
hyny, os bydd y goleuni sydd ynot yn dywyllwch, pa faint 
fydd y tywyllwch! Ni ddichon neb wasanaethu dau arglwydd; 
canys naill ai efe a gasâ y naill, ac a gâr y llall; ai efe a ymlŷn 
wrth y naill, ac a esgeulusa y llall. Ni ellwch wasanaethu Duw 
a mammon. 


PENNOD VI. 


Ac yn awr, dygwyddodd ar ol i'r Iesu lefaru y geiriau hyn, 
iddo edrych ar y deuddeg y rhai a ddewisodd, a dywedyd wrth- 
ynt, Cofiwch y geiriau ag wyf wedi lefaru. Canys wele, chwy- 
chwi yw y rhai a ddewisais i weinidogaethu i'r bobl hyn. Am 
hyny, yr wyf yn dywedyd wrthych, Na ofelwch am eich bywyd, 
pa beth a fwytaoch, neu pa beth a yfoch ; neu am eich corff, pê 
beth a wisgoch.. Onid yw y bywyd yn fwy na'r bwyd, a'r 
corff yn fwy na'r dillad? _ Edrychwch ar adar y nefoedd; 
oblegid nid ydynt yn hau, nac yn medi,nac yn cywain i ysgub- 
oriau ; ac y mae eich Tad nefol yn eu porthihwy. Onid ydych 
chwi yn rhagorillawer arnynt hwy? A phwy o honoch gan 
ofalu, a ddichon chwanegu un cufydd at eu faintioli? A phaham 
yr ydych chwi yn gofalu am ddillad? Ystyriwch lili y maes, 
pa fodd y maent yn tyfu ; nid ydynt yn llafurio nac yn nyddu; 
eithr yr wyf yn dywedyd i chwi, na wisgwyd Solomon yn ei holl 
ogoniant fel un o'r rhaphyn. Am hyny os dillada Duw felly 
lysieuyn y maes, yr hwn sydd heddyw, ac y fory a fwrir i'r 
ffwrn, felly y dillada efe chwithau, os nad ydych o ychydig 


EREDD... 


“ 


LLYFR NEPHI. s$V 


ffydd. Am hyny, na ofelwch, gan ddywedyd, Beth a fwytawn? 
neu, Beth a yfwn? neu, A pha beth yr ymddilladwn? Canys 
eich Tad nefol a ŵyr fod arnoch eisicu yr holl bethau hyn. 
Eithr yn gyntaf ceisiwch deyrnas Dduw, a'r holl bethau hyn 
aroddir ìi chwi yn ychwaneg. Na ofelwch gan hyny dros 
dranoeth; canys tranoeth a ofala am ei bethau ei hun. Digon 
ì'r diwrnod ei ddrwg ei hun. 

Ac yn awr, dygwyddodd ar ol i'r Iesu lefaru y geiriau hyn, 
iddo droi drachefn at y dyrfa, ac agor eì enau wrthynt drach- 
efn, gan ddywedyd, Yn wir, yn wir, meddaf i chwi, na farnwch, 
fel na'ch barner. Canys â pha farn y barnoch, y'ch bernir; ac 
â pha fesur y mesuroch, yr adfesurir i chwithau. A phaham 
yr wyt ti yn edrych ar y brycheuyn sydd yn llygad dy frawd, 
ac nad ydwyt yn ystyried y trawst sydd yn dy lygad dy hun? 
Neu pa fodd y dywedi wrth dy frawd, Gâd i mi fwrw allan y 
brycheuyn o'th lygad; ac wele, drawst yn dy lygad dy hun? 
O ragrithiwr, bwrw allan yn gyntaf y trawst o'th lygad dy 
hun; ac yna y gweli yn eglur fwrw y brycheuyn allan o lygad 
dy frawd. Na roddwch y peth santaidd i'r cwn, ac na _thefl- 
wch eich gemau o flaen moch, rhag iddynt eu sathru dan eu 
traed, a throi a'ch rhwygo chwi. 

Gofynwch, a rhoddir i chwi; ceisiwch, a chwi a gewch; 
curwch, ac fe agorir ichwi. Canys pob un sydd yn gofyn, 
sydd yn derbyn ; a'r neb sydd yn ceisio, sydd yn cael; ac i'r 
hwn sydd yn curo, yr agorir. _ Neu a oes un dyn o honoch, yr 
hwn os gofyn ei fab iddo fara, a rydd iddo gareg. _ Ac os gofyn 
efe bysgodyn, a ddyry efe saríff iddo? Os chwychwi gan hyny, 
a chwi yn ddrwg, a fedrwch roddi rhoddion da i'ch plant, pa 
faint mwy y rhydd eich 'Tad yr hwn sydd yn y nefoedd bethau 
dai'r rhai aofynantiddo? Am hyny, pa bethau bynag oll a 
ewyllysioch eu gwneuthur o ddynion i chwi, felly gwnewch 
chwithau iddynt hwy: canys hyn yw y gyfraith a'r prophwydi. 

Ewch i mewn trwy y porth cyfyng; canys eang yw y porth, 
a llydan yw y ffordd sydd yn arwain i ddystryw; a llawer 
yw y rhai sydd yn myned i mewn trwyddi: oblegid cyfyng 
yw y porth, a chul yw y ffordd, sydd yn arwain i'r bywyd; 
ac ychydig yw y rhai sydd yn ei chael hi. Ymogelwch rhag 
gau-brophwydi, y rhai a ddeuant atoch yn ngwisgoedd defaid, 
ond oddi mewn bleiddiaid rheibus ydynt. Wrth eu ffrwythau 
yr adnabyddwch hwynt. _ A gasgl rhai rawnwin oddiar ddrain, 
neu ffigys oddiar ysgall? Felly pob pren da sydd yn dwyn 
ffrwythau da; ond y pren drwg sydd yn dwyn ffrwythau 
drwg. Ni ddichon pren da ddwyn ffrwythau drwg, na phren 
drwg ddwyn ffrwythau da. Pob pren heb ddwyn ffrwyth da, 
a dorir i lawr, ac a deflir yn tân. O herwydd paham, wrth eu 
ffrwythau yr adnabyddwch hwynt. 

Nid pob un a'r sydd yn dywedyd wrthyf, Arglwydd, Ar- 
glwydd, a ddaw i mewn i deyrnas nefoedd ; ond yr hwn sydd 
yn gwneuthur ewyllys fy Nhad yr hwn sydd yn y nefoedd. 


398 LLYFR NEPHI, 


Llawer a ddywedant wrthyf yn y dydd hwnw, Arglwydd, 
Arglwydd, oni phrophwydasom yn dy enw di? ac oni fwriasom 
allan gythreuliaid yn dy enw di? ae oni wnaethom wyrthiau lawer 
yn dy enw di? Ac yna yr addefaf wrthynt, Nis adnabum chwi 
erioed ; ewch ymaith oddi wrthyf, chwi weithredwyr anwiredd. 

Gan hyny pwy byriaag sydd yn gwrandaw fy ngeiriau 
hyn, ac yn eu gwneuthur, mi a'u cyffelybaf ef i wr doeth, yr 
hwn a adeiladodd ei dŷ ar y graig; a'r gwlaw a ddisgynodd, a'r 
llifogydd addaethant, a'r gwyntoedd a chwythasant, ac a ruthr- 
asant ar y tŷ hwnw; ac ni syrthiodd; oblegid sylfaenesid ef 
ary graig. A phob un a'r sydd yn gwrandaw fy ngeiriau hyn, 
ac heb eu gwneuthur, a gyffelybaf i wr ffol, yr hwn a adeiladodd 
ei dŷ ar y tywod; a'r gwlaw a ddisgynodd, a'r llif-ddyfroedd a 
ddaethant, a'r gwyntoedd a chwythasant, ac a gurasant ar y tŷ 
hwnw; ac efe a syrthiodd, a'i gwymp a fu fawr. 


PENNOD VII. 


Ac yn awr, dygwyddodd ar ol i'r Iesu orphen y geiriau hyn, 
ìddo fwrw ei olwg oddiamgylch ar y dyrfa, a dywedyd wrthynt, 
Wele, chwi a glywsoch y pethau a ddysgais cyn i mi esgyn 
at fy Nhad; am hyny, yr hwn a gofìo y geiriau hyn o'm 
heiddo, ac a'u gwnelo, efe a gyfodaf yn y dydd diweddaf A 
bu ar ol i'r Iesu ddywedyd y geiriau hyn, iddo ganfod fod rhai 
yn eu mysg hwynt yn synu, a rhyfeddu pa beth a ewyllysiai 
efe ynghylch cyfraith Moses; canys nid oeddynt yn deall y 
dywediad fod yr hen bethau wedi myned heibio, a bod pob 
peth wedi dyfod yn newydd. Ac efe a ddywedodd wrthynt, 
Na ryfeddwch i mi ddywedyd wrthych, fod yr hen bethau wedi 
myned heibio, a bod pob peth wedi dyfod yn newydd. Wele, 
yr wyf yn dywedyd wrthych, fod y gyfraith a roddwyd i 
Moses wedi ei chyflawni. Wele, myfì yw yr hwn a roddodd y 
gyfraith, a myfì yw yr hwn & ymgyfammododd â'm pobl Israel: 
am hyny, ynof fi y cyflawnir y gyfraith, canys mi a ddaethym 
i gyflawni y gyfraith; o ganlyniad y mae diwedd iddi. Wele, 
nid wyf fì yn dinystrio y prophwydi, canys cynnifer ag ni chyf- 
lawnwyd ynof fi, yn wir meddaf i chwi, a gyflawnir oll. Ac 
oblegid i mi ddywedyd wrthych, fod yr hen bethau wedi 
myned heibio, nid wyf yn dinystrio yr hyn a lefarwyd yn 
nghyleh yr hyn sydd i ddyfod. Canys, wele, y cyfammod 
a wnaethym â'm pobl, nid yw oll wedi ei gyflawni; eithr y mae 
y gyfraith a roddwyd i Moses, yn diweddu ynof fì, Wele, 
myfì yw y gyfraith, a'r goleuni; edrychwch ataf fì, a phar- 
hewch hyd y diwedd, a chwi a fyddwch fyw, canys i'r hwn â 
barhao hyd y diwedd, y rhoddaf fywyd tragywyddol. Wele, 
mi a roddais ìi chwi y gorchymynion; am hyny, cadwch fy 
nghorchymynion. A hyn yw y gyfraith a'r prophwydi, canys 
hwy a dystiolaethasant yn wirioneddol am danaf fi. 


LLYFR NEPHI. 399 


Ac yn awr, dygwyddodd ar ol i'r Iesu lefaru y geiriau hyn, 
ìddo ddywedyd wrth y deuddeg a ddewisodd, Chwychwi yw fy 
nyscyblion; ac yr ydych yn oleuni i'r bobl hyn, y rhai ydynt 
weddill o dŷ Joseph. Ac wele, hon yw gwlad eich etifeddiaeth; 
ac y mae y Tad wedi ei rhoddii chwi. Ac nid ŷw y Tad un 
amser wedi gorchymyn i mi fynegi hyn wrth eich brodyr yn 
Jerusalem ; ac nid yw y Tad un amser wedi gorchymyn i mi 
fynegi wrthynt am lwythau ereill tŷ Israel, y rhai a arweiniodd 
y Tad allan o'r wlad. Cymmaintâ hyn a orchymynodd y Tad 
imi fynegi wrthynt hwy, Defaid ereill sydd genyf, y rhai nid 
ydynt o'r gorlan hon; y rhai hyny hefyd sydd raid i mi eu 
cyrchu, a'm llais ìi a wrandawant; a bydd un gorlan, ac un bu- 
gail. Ac yn awr, o herwydd gwargaledrwydd ac anghredin- 
iaeth, ni ddeallasant fy ngair: am hyny, gorchymynwyd i mi 
gan y Tad, na ddywedwn ychwaneg wrthynt hwy ynghylch y 
peth hwn. _ Eithr, yn wir, meddaf i chwi, mae y Tad wedi gor- 
chymyn i mi, ac yr wyf yn ei fynegi wrthych, i chwi gael eich 
gwahanu o'u mysg hwynt o herwydd eu drygioni; am hyny, 
eu drygioni yw yr achos na wyddant am danoch chwi. Ac yn 
wir, meddaf i chwi drachefn, fod y Tad wedi gwahanu y llwyth- 
au ereill oddiwrthynt; a'u drygioni yw yr achos na wyddant 
am danynt. Ac yn wir, meddaf wrthych, chwychwi yw y rhai 
hyny y dywedais am danynt, Defaid ereill sydd genyf, y rhai nid 
ydynt o'r gorlan hon; y rhai hyny hefyd sydd raid imi eu cyrchu, 
a'm llais í a wrandawant; a bydd un gorlan, ac un bugail. 
A hwynt-hwy ni'm deallent, canys tybient mai y Cenedloedd 
oeddynt; canys ni ddeallent mai trwy eu pregethu hwy yr ar- 
gyhoeddid y Cenedloedd; ac ni ddeallent fì pan y dywedais y 
caent glywed fy llais; ac ni ddeallent fl na chai y Cenedloedd 
un amser glywed fy llais; na amlygwn fy hun iddynt hwy, ond 
trwy yr Ysbryd Glân. Eithr wele, chwi a glywsoch fy llais, 
ac a'm gwelsoch; a chwi yw fy nefaid, & chyfrifir chwi yn 
mhlith y rhai a roddodd y Tad i mi. Ac yn wir, yn wir, 
meddaf ì chwi, y mae genyf ddefaid ereill, y rhai nid ydynt o'r 
wlad hon, nac o wlad Jerusalem, nac ychwaith yn unrhyw 
ranau o'r wlad hono oddiamgylch, yn mha le y bum 
gweinidogaethu. Canys hwynt-hwy am y rhai y llefarwyf, 
yw y rhai hyny nad ydynt etto wedi clywed fy llais; ac 
nid wyf fì un amser wedi amlygu fy hun iddynt. Eithr 
mi a dderbyniais orchymyn gan y Tad, fod i mi fyned atynt 
. hwy, a bod iddynt gael clywed fy llais, a chael eu cyfrif 
gyda fy nefaid, fel y byddo un gorlan, ac un bugail; am hyny, 
yr wyf fì yn mynod i ddangos fy hun iddynt. Ac yr wyf yn 
gorchymyn i chwi ysgrifenu y geiriau hyn, ar ol fy myned, fel 
os dygwydd i'm pobl yn Jerusalem, y rhai a'm gwelsant, ac a 
fuont gyda mi yn fy ngweinidogaeth, beidio gofyn i'r Tad yn 
fy enw i, fel y derbyniont wybodaeth am danoch chwi trwy yr 
Ysbryd Glân, ac hefyd am y llwythau ereill y rhai nis gwydd- 
ant am danynt, y byddo i'r geiriau byn a_ ysgrifenwch gael eu 


400 LLYFR NEPHI, 


eadw, a'u hamlygu ì'r Cenedloedd, fel trwy gyfiawnder y 
Cenedloedd, y byddo i weddill eu had hwy, ag a_wasgerir ar 
wyneb ŷr holl ddaear, o herwydd eu hanghrediniaeth, gael eu 
dwyn i mewn, neu eu dwyn i wybodaeth am danaf fì, eu 
Gwaredwr. âAc ynami a'u casglaf hwynt i mewn o bedwar 
cwr y ddaear; ac yna y cyflawnaf y cyfammod a wnaeth y 
'Tad â holl bobl tŷ Israel. A gwynfyd y Cenedloedd, o herwydd 
eu crediniaeth ynof fi, yn a thrwy yr Ysbryd Glân, yr hwn a 
dystiolaetha wrthynt am danaf fì ac am y Tad. Wele, oblegid 
eu crediniaeth hwy ynof fi, medd y Tad, ac o herwydd eich 
anghrediniaeth chwithau, O dŷ Israel, y gwirionedd yn y dydd- 
iau diweddaf a ddaw at y Cenedloedd, fel yr amlyger cyflawn- 
der y pethau hyn iddynt hwy. Eithr gwae, medd y Tad, y 
rhai anghrediniol o'r Cenedloedd, canys er eu bod wedi dyfod 
ar wyneb y tir hwn, ac wedi gwasgaru fy mhobl, y rhai ydynt 
o dŷ Israel; a'm pebl y rhai ydynt o dŷ Israel, a fwriwyd allan 
o'u mysg, ac a fathrwyd ganddynt dan draed; ac o herwydd 
trugareddau y Tad tuag at y Cenedloedd, ac hefyd farnedig- 
aethau fy Nhad ar fy mhobl, y rhai ydynt o dŷ Israel, yn wir, 
yn wir, meddaf i chwi, mai ar ol hyn oll, ac mi a achosais i'm 
pobl y rhai ydynt o dŷ Israel, gael eu taraw, a'u cystuddio, a'u 
lladd, a'u bwrw allan o'u mysg, a'u casâu ganddynt, ac i fyned 
yn ddiareb ac vn watwargerdd yn eu plith. Ac fel hyn y 
gorchymyna y Tad i mi ddywedyd wrthych, yn y dydd y pecho 
y Cenedloedd yn erbyn fy efengyl, ac yr Yymddyrchafont yn 
malchder ceu calonau uwchlaw pob cenedl, ac uwchlaw holl bobl 
y ddaear ìi gyd, ac yr ymlenwont â phob math o gelwyddau, â 
thwyll, a drygioni, a phob math o ragrith, a llofruddiaethau, a 
chrefydd-dwyll, a phuteindra, a dirgel ffieidd-dra; ac os gwnant 
yr holl bethau hyn, a gwrthod cyflawnder fy efengyl, wele, 
medd y Tad, mi a ddygaf gyflawnder fy efengyl o'u mysg 
hwynt; ac yna mi a gofiaf fy nghyfammod yr hwn a wnaethym 
â'm pobl, O dŷ Israel, ac a ddygaf fy efengyl iddynt; ac mi â 
ddangosaf i ti, O dŷ Israel, na chaiff y Cenedloedd awdurdod 
arnat, eithr mi a gofiaf fy nghyfammod â thi, O dŷ Israel, a thi 
a gai ddyfod i wybodaeth o gyflawnder fy efengyl. Eithr os 
na edifarha y Cenedloedd, a dychwelyd ataf fì, medd y Tad, 
wele, hwya gyfrifir yn mhlith fy mhobl i, O dŷ Israel; ac ni 
oddefaf i'm pobl, y rhai ydynt o dŷ Israel, fyned trwy eu canol 
hwynt, a'u mathru i lawr, medd y Tad. Eithr os na throant 
ataf fl, a gwrandaw ar fy llais, mi a oddefaf iddynt, ïe, m? a odd- 
efaf i'm pobl, O dŷ Israel, fyned trwy eu canol hwynt, a'u math- 
ru ilawr, a hwy a fyddant megys halen wedi colli ei flâs, yr hwn 
wedi hyny nid yw dda i ddim, ond i'w daflu allan, a'i sathru 
dan draed fy mhobl, O dŷ Israel. Yn wir, yn wir, meddaf i 
chwi, fel hyn y gorchymynodd y Tad i mi, ar roddi o honof i'r 
bobl yma, y tir hwn yn etifeddiaeth. A phan gyflawnir geiriau 
y prophwyd Isaiah, y rhai a ddywedant: Dy wylwyr a ddyr- 
ehafant lef; gyda'r llef y cydganant; canys gwelant lygad yn 


LLYFR NEPHI. 41 


Yygad, pan ddychwelo yr Arglwydd Seion. Bloeddiwch, cyd- 
genwch, anialwch Jerusalem; canys yr Arglwydd a gysurodd 
ei bobl, efe a waredodd Jerusalem. Diosgodd yr Arglwydd 
fraich ei santeiddrwydd yn ngolwg yr holl genedloedd; a hoH 
gyrau y ddaear a welant iachawdwriaeth ein Duw ni. 


PENNOD VIII. 


'WELE, yn awr, dygwyddodd pan lefarodd yr Iesu y geiriau 
hyn, iddo edrych oddiamgylch drachefn ar y dyrfa, a dywedyd 
wrthynt, Wele, mae fy amser wrth law. Canfyddaf eich bod 
yn weiniaid, fel nas gellwch ddeall fy holl eitiau y rhai a orch- 
ymynir i mi gan y Tad i lefaru wrthych yr amser hwn; am hyny, 
ewch i'ch cartrefleoedd, a myfyriwch ar y pethau a ddywedais, 
a gofynwch gan y Tad, yn fy enw i, fel y dealloch ac y parotôch 
eich meddyliau erbyn y fory, ac yr wyf yn dyfod atoch etto. 
Eithr yn awr yr wyf yn myned at y Tad, ac hefyd i ddangos 
fy hun i lwythau colledig Israel, canys nid ydynt golledig gan 
y Tad, canys efea ŵyr i ba le y dygodd. hwynt. 

A bu ar ol i'r Iesu lefaru felly, iddo daflu ei olygon oddiam- 
gylch drachefn ar y dyrfa, a chanfod eu bod mewn dagrau, ac 
yn edrych yn ddyfal arno ef, fel pe ewyllysient ofyn ganddo i 
aros ychydig yn hwy gyda hwynt. Ac efe a ddywedodd wrth- 
ynt, Wele, y mae fy ymysgaroedd yn llawn tosturi tuag atoch: 
a oes neb yn glaf yn eich plith, dygwch hwynt yma. A oes 
nep genych yn gloff, neu ddall, neu anafus, neu wahanglwyfus, 
neu wywedig, neu yn fyddar, neu yn gystuddiedig mewn rhyw 
ddull? dygwch hwynt yma, ac mi a'u hiachâf hwynt, canys yr 
wyf yn tosturio wrthych; mae fy ymysgaroedd yn llawn tru- 
garedd; canys canfyddaf eich bod yn chwennych i mi ddangos 
i chwi yr hyn a wnaethym i'ch brodyr yn Jerusalem, canys mi 
a welaf fod eich ffydd yn ddigonol fel y dylwn eich iachâu. 

A bu ar ol iddo lefaru felly, i'r holl dyrfa, yn un fryd, fyned 
allan â'u cleifion, a'u rhai cystuddiedig, a'u cloffion, a'u deillion, 
a'u byddariaid, a'u holl rai afiachus; ac efe a'u hiachâodd hwynt 
bob un fel y dygwyd hwynt ato, a hwynt-hwy oll, y rhai a 
wellhâwyd a'r rhai oeddynt iach, a blygasant i lawr wrth ei 
draed, ac a'i haddolasant; a chynnifer ag a allent ddyfod o'r 
dyrfa, a gusanasant ei draed, yn gymmaint ag iddynt olchi ei 
draed â'u dagrau. 

_ A bu iddo orchymyn iddynt ddwyn eu plant bychain ato. 
Felly hwy a ddygasant eu plant bychain, ac a'u gosodasant i 
eistedd i lawr o amgylch iddo, a'r Iesu a safodd yn y canol; a'r 
dyrfa a roddasant ffordd hyd nes iddynt oll gael eu dwyn ato. 
A bu wedi iddynt gael eu dwyn oll, a'r Iesu yn sefyll yn y canol, 
ìddo orchymyn i'r dyrfa benlinio ì lawr ar y ddaear. A bu ar 
',el iddynt bonlinio ar y ddaear, i'r Iesu ocheneidio ynddo ei hu, 
2 


403 LLYFR NEPEHI! 


a dywedyd, O Dad, blinir fì oblegid drygioni pobl tŷ Isreel, 
Ac ar ol iddo ddywedyd y geiriau hyn, yntau hefyd a_benlin- 
fodd ar y ddaear; ac wele, efe a weddiodd ar y Tad, a'r pethau 
& weddiodd nis gellir eu hysgrifenu, a'r dyrfa a'i clywodd a 
. ddygasant dystiolaeth. Ac yn y modd hyn y dygasant dyst- 
iolaeth: ni welodd y llygad erioed, ac ni chlywodd y clust o'r 
blaen, y fath. bethau mawr a rhyfedd ag a welsom ac a glywsom 
ni yr Iesu yn llefaru wrth y Tad; ac ni all tafod draethu, ac ni 
all gael ei ysgrifenu gan neb, ac nis gall calonau dynion am- 
gyffred pethau fnor fawr a rhyfedd ag a welsom ac a glywsom 
yr Iesu yn llefaru; ac nis gall neb amgyffred y llawenydd a 
lanwodd ein calonau yn yr amser y elywsom ef yn gweddio 
drosom ar y 'Tad. 

A bu ar ol i'r Idsu ddarfod gweddio ar y Tad, iddo gyfodi; 
eithr yr oedd llawenydd y dyrf&â mor fawr, nes y gorchfygodd 
hwynt. .A bu i'r Iesu lefaru wrthynt, ac erchi iddynt gyfodi. 
A hwythau a gyfodasant oddiar y ddaear, ac efe a. ddywedodd 
wrthynt, Gwyn eich byd chwi oblegid eich ffydd. Ac yn awr, wele, 
fy llawenydd sydd gyflawn. Ac wedi iddo ddywedyd y geiriau 
hyn, efe a wylodd, ac yr eedd y dyrfa yn dystion; ac efe â 
gymmerodd eu plant bychain, un ac un, ac a'u bendithiodd, ac 
& weddiodd ar y Fad drostynt. Ac wedi iddo wneuthur hyn 
efe a wylodd drachefn, ac a lefarodd wrth y dyrfa, gan ddywed- 
yd wrthynt, Wele eich rhai bychain. Ac fel yr oeddynt yn 
edrych i weled, hwy a daflasant eu golwg tua'r nef, ac a welsant 
y nefoedd yn agored, ac a welsant angylion yn disgyn o'r nef, 
fel pe byddai yn nghanol tân; a hwy a ddaethant i waered ac 
a amgylchynasant y rhai bychain hyny, ac amgylchynwyd 
hwynt gan dân; a'r angylion a weiniasant iddynt, a'r dyrfa 
a welsant ac a glywsant, ac a ddygasant dystiolaeth; a hwy 
a wyddant fod eu tystiolaeth yn wir, canys yr oll o honynt & 
welsant ac a glywsant, pob dyn drosto ei hun; ac yr oeddynt 
mewn rhifedi oddeutu dwy fil a phum cant o eneidiau, ac yn 
gynnwysedig o wŷr, gwragedd, a phlant. 

A bu i'r Tesu orchymyn i'w ddyscyblion am ddwyn iddo fara 
agwin. A thra yr aethant am fara a gwin, efe a orchymynodd 
i'r dyrfa eistedd i lawr ar y ddaear. A phan ddaeth y dyscybl- 
ion â'r bara a'r gwin, efe a gymmerodd o'r bara, ac a'i torodd 
ac a'i bendithiodd; ac efe a'i rhoddodd i'r dyscyblion, ae a 0r 
chymynodd iddynt fwyta. Ac wedi iddynt hwy fwyta, a chael 
eu digoni, efe a orchymynodd iddynt ei gyfranu i'r dyrfa. Ac 
wedi i'r dyrfa fwyta a chael eu digoni, efe a ddywedodd wrth y 
dyscyblion, Wele, eaiff un ei ordeinio yn eich plith, ac iddo ef 
y rhoddaf awdurdod i dori bara, a'i fendithio, a'i roddi i bobl fy 
eglwys, i'r holl rai hyny a gredant ac a gânt eu bedyddio yn fy 
enw i. A hyn a gewch ofalu ei wneuthur yn wastadol, megys 
ag y gwnaethym ìi, ïe, megys y toraisi fara, ac a'i bendithiais, 
ac a'i rhoddais ìi chwi. A hyn a wnewch cr cof am fy nghorff, 

Jr hwn & ddangosais i chwi. A cheiff hyn fod yn dystiolaeth 


LLYFR NWEPHI. 4os 


i'r Tad, eich bod yn fy nghofio i yn wastadol. Ac os ydych yn 
fy nghofio i yn wastadol, chwi a gewch fy ysbryd i fod gyda chwi. 

A bu wedi iddo ef ddywedyd y geiriau hyn, orchymyn o hono 
ei ddyscyblion i gymmeryd o win y cwpan, ac yfed o hono, ac 
am iddynt hefyd ei roddi i'r dyrfa, fel yr yfent hwythau o 
hono. A bu iddynt wneuthur felly, ac yfed o hono, a chael eu 
digoni; a hwy a'i rhoddasant i'r dyrfa, a hwythau a yfasant, ac 
addigonwyd. Ac ar ol i'r dyscyblion wneuthur hyn, yr Iesu a 
ddywedodd wrthynt, Gwyn eich byd oblegid y peth hyn a 
wnaethoch, canys hyn ydyw cyflawni fy nghorchymynion, ac y 
mae hyn yn tystïolaethu i'r Tad eich bod yn foddlawn gwneu- 
thur yr hyn a orchymynais i chwi. A hyn a wnewch yn was- 
tadol i'r rhai a edifarhant ac a fedyddir yn fy enw; a chewch ei 
wneuthur er cof am fy ngwaed, yr hwn a dywalltais drosoch, 
fel y tystiolaethoch i'r Tad eich bod yn fy nghofio i yn was- 
tadol. Ac os ydych yn fy nghofio i yn wastadol, chwi a gewch 
fy ysbrydi fod gyda chwi. Ac yr wyf yn rhoddi gorchymyn 
iehwi y cewch wneuthur y pethau hyn. Ac os gwnewch y 
pethau hyn yn wastadol, gwyn eich byd chwi, canys yr ydych 
wedi eich adeiladu ar fy nghraigi. Eithr pwy bynag yn eich 
plith chwi a wnelo fwy neu lai nâ'r pethau hyn, nid ydynt wedi 
eu hadeiladu ar fy nghraig i, eithr wedi eu hadeiladu ar sylfaen 
dywodlyd; a phan ddisgyno y gwlaw, a dyfod llif-ddyfroedd, a 
chwythu o'r gwyntoedd, a rhuthro arnynt, hwy a_ syrthiant, ac 
y mae pyrth uffern yn agored yn barod i'w derbyn; am hyny, 
gwyn eich byd chwi os cedwch fy ngorchymynion, y rhai a 
erchymynodd y Tad ì mi eu rhoddi ichwi. Yn wir, yn wir, 
meddaf ìi chwi, mae yn rhaid i chwi wylio a gweddio yn was- 
tadol, rhag ï chwi gael eich temtio gan y diafol, a'ch arwain 
ymaith yn gaeth ganddo. Ac megys y gweddiais i yn eich 
plith chwi, felly y gweddiwch chwithau yn fy eglwys, yn mhlith 
fy mhobl y rhai a edifarhant ae a fedyddir yn fy enw. Wele, 
myfì yw y goleuni; ac mi a roddais esiampl i chwithau. 

A bu ar ol i'r Iesu lefaru y geiriau hyn wrth ei ddyscyblion, 
ìddo droi drachefn at y dyrfa, a dywedyd wrthynt?" Wele, yn 
wir, yn wir, meddaf i chwi, mae yn rhaid i chwi wylio a 
gweddio yn wastadol, rhag ì chwi fyned i brofedigaeth; canys 
y mae satan yn ewyllysio eich cael chwi, fel y nithio chwi fel 
gwenith ; am hyny, mae yn rhaid ìi chwi weddìo yn wastadol 
ar y Tad yn fy enwi; a pha beth bynag a ofynoch i'r Tad yn 
fy enw i, yr hyn sydd yn iawn, gan gredu y derbyniwch, wele, 
efe a roddir i chwi. Gweddiwch yn eich teuluoedd ar y 'Fad, 
yn wastadol yn fy enw ì, fel y bendithier eich gwragedd a'ch 
plant. Ac wele, chwi a gewch ymgyfarfod yn fynych, ac ni 
chewch wahardd neb i ddyfod atoch pan wedi ymgyfarfod yn 
nghyd, eithr gadael iddynt ddyfod atoch, a pheidio eu gwahardd 
hwynt; eithr chwi a gewch weddio drostynt, a pheidio eu bwrw: 
allan; ac os bydd iddynt ddyfod atoch yn fynych, chwi a gewch: 
weddio drostynt ar y Tad, yn fy enw i; am hyny, w—— 


402 LLYFR KEPHI. 


goleuni i fyny, fel y llewyrcho i'r byd. Wele, myfí yw y 
goleuni yr hwn a gewch ddal i fyny—yr hyn a welsoch fi ys 
ei wneuthur. Wele, yr ydych yn gweled i mi weddio ar y 
'Tad, ac yr ydych yn dystion oll; a gwelsoch i mi orchymyr 
nad elai neb honoch ymaith, eîthr yn hytrach orchymyn ? 
chwi ddyfod ataf, fel y teimlech ac y gwelech; felly hefyd y 
gwnewch chwithau i'r byd ; a phwy bynag a doro y gorch- 
ymyn hwn, sydd yn goddef ei hun i gael ei arwain : brofed- 
igaeth. 

Ac yn awr, dygwyddedd ar ol i'r Iesu lefaru. y geiriau hyn, 
ìddo droi eì olygon drachefn ar y dyscyblion addewieodd, z 
dywedyd wrthynt, Wele, yn wir, yn wir, meddaf ì chwi, yr 
wyf yn rhoddi i chwi orchymyn arall, ac yna rhaìd i mì fyned 
at fy Nhad, fel y cyflawnwyf orchymynion ereill a roddodd efe 
ìmi. Ac yn awr, wele, hwn yw y gorchymyn wyf yn eì roddi 
i chwi, na adawoch i neb yu wybodus, gyfranog; om cnawd 
a'm gwaed, pan fyddoch yn ei weinyddu, canys yr hwn sydd 
yn bwyta ac yn yfed fy nghnawd a'm gwaed yn annheilwng, 
sydd yn bwyta ac yn yfed damnedigaeth i'w enaid; am hyny, 
os gwybyddwch fod dyn yn amrnheilwng ì fwyta ac yfed o'm 
cnawd a'm gwaed, chwi a'i gwaherddwch; er hyny, na fwr- 
iwch ef allan o'ch plith, eithr gweianyddwch iddo, a gweddiwch 
drosto ar y Tad, yn fy enw i; ac os edifarha, a chael eì fedyddio 
yn fy enw i, yna derbyniwch ef, a gweinyddwch iddo o'm 
cnawd a'm gwaed i; eithr os na edifarha, ni chyfrifir ef yn 
mhlith fy mhobl, fel na ddinystrio fy mhobl, canys wele, mi a 
adwaen fy nefaid, ac y maent wedi eu cyfrif; er hyny, ni 
chewch ci fwrw allan o'ch synagogau, neu eich lleoedd o 
addoliad, canys i'r cyfryw y parhewch i weinyddu ; canys nï 
wyddoch na ddychwelant, ac edifarhau, a dyfod ataf gyda 
Hawn fwriad calon, ac mi a'u hiachâf hwynt, a ehwi a gewch 
fod yn foddion i ddwyn iachawdwriaeth iddynt. Am hyny, 
cedwch y geiriau hyn y rhai a orchymynais ìi chwi, fel na 
ddeloch dap farnedigaeth, canys gwae yr hwn y mae'r Tad yn 
ei gondemífio.. Ac yr wyf yn rhoddi i chwi y gorchymynìon 
hyn, oblegid y dadleuon sydd wedi bod yn eich mysg. A gwyn 
eich byd os na fydd dim dadleuon yn eich mysg. Ae yn awr, 
yr wyf fi yn myned at y Tad, o herwydd y mae yn fuddiol ìi mì 
fyned at y Tad, er eich mwyn chwi. 

A bu ar ol i'r Iesu orphen yr ymadroddion hyn, iddo gyff- 
wrdd y dyscyblion a ddewisodd â'i law, un ac un, hyd nes iddo: 
. eu cyffwrdd hwynt oll, a llefaru wrthynt tra yn eu cyffwrdd; 
ac ni chlywodd y dyrfa y geiriau a lefarodd, am hyny ni thyst- 
ïolaethasant ; eithr y dyscyblion a dystiolaethasant iddo roddi 
awdurdod iddynt i roddi yr Ysbryd Glân. _ Ac mi a ddangosaf 
ì chwi yn ol llaw, fod y dystiolaeth hon yn wir. 

A bu ar ol i'r Iesu gyffwrdd â hwynt oll. ìi gwmwl ddyfod a 
gorchuddio y dyrfa, fel nas gallent weled yr Iesu. A thra yr 
oeddynt yn orchuddiedig, efe a ymadawodd oddi wrthynt, ac » 


LLYFR NEPHI. 40. 


esgynodd ì'r nef: A'r dyscyblion a welsant ac a ddygaeanf 
«lystiolaeth iddo ef esgyn drachefn i'r nef. 





- — 


| PENNOD IX. 


Ac yn awr, dygwyddodd ar ol i'r Iesu esgyn i'r nef, i'r dyrfa 
wasgaru, ac ì bob dyn gymmeryd ei wraig a'i blant, a dych- 
welyd i'w gartref eihun. Ac aeth y swn ar led yn mhlith y 
bobl yn unïon, cyn ei bod etto yn dywyll, fod y dyrfa wedi 
gweled yr Iesu, a'i fod wedi gweinidogaethu iddynt, ac y byddai 
iddo hefyd ddangos ei hun dranoeth i'r dyrfa; ïe, a thrwy yr 
holl nos yr aeth y swn ar led ynghylch yr Iesu; ac yn gym- 
maint â'u bod yn danfon at y bobl, darfu i laweroedd, ïe, nifer 
fawr ìawn, lafurio llawer yr holl noson hono, fel y byddent 
«lranoeth yn y lle y dangosai yr Iesn ei hun i'r dyrfa. 

A bu dranoeth, ar ol i'r dyrfa ymgasglu ynghyd, i Nephi a'i 
frawd yr hwn a gyfododd efe o feirw, enw yr hwn oedd Tim- 
othy, ac hefyd ei fab, enw yr hwn oedd Jonas, ac hefyd Math- 
oni, a Mathonihah, eì frawd, a Kumen, a Kumenonhi, a Jerem- 
iah, a Shemnon, a Jonas, a £Zedekiah, ac Isaiah. (yn awr, dyma 
oedd enwau y dyscyblion a ddewisodd yr Iesu); ie, bu iddynt 
hwy fyned allan a sefyll yn nghanol y dyrfa. Ac wele, yr 
oedd y dyrfa mor fawr, fel yr achosasant iddynt ranu yn ddeu- 
ddeg rhan. A'r deuddeg a ddysgasant y dyrfa; ac wele, hwy 
a barasant i'r dyrfa benliniïo i lawr ar wyneb y ddaear, a 
gweddio ar y Tad, yn enw yr Iesu. A'r dyscyblion hefyd 2 
weddiasant ar y Tad, yn enw yr Iesu. A bu iddynt gyfodi a 
gweinidogaethu i'r bobl... Ac wedi iddynt weinidogaethu yr 
anrhyw eiriau ag a lefarodd yr Iesu—heb ŵyro dim oddiwrth 
y geiriau ag a lefarodd yr Iesu—wele, hwy a benliniasant 
drachefn, ac a weddiasant ar y Tad yn enw yr Iesu; a hwy a 
weddiasant am yr hyn a chwennyehent fwyaf; a hwy a ddy- 
munasant ar i'r Ysbryd Glân gael ei roddi iddynt. Ac wedi 
iddynt weddïo felly, hwy a aethant i waered i ymyl y dwfr, a'r 
dyrfa a'u canlynaeant.. A bu i Nephi fyned i waerod i'r dwfr, 
a chael ei fedyddio. Ae efe a ddaeth i fyny o'r dwfr, ac a 
ddechreuodd fedyddio. Ac efe a fedyddiodd yr holl rai a ddew- 
isodd yr Iesu, A bu wedi iddynt gael eu bedyddio oll, a dyfod i 
fyny o'r dwfr, i'r Ysbryd Glân syrthio arnynt, a hwy a lanwyd 
âr Ysbryd Glân ac â thân. Ac wele, amgylchynwyd hwynt 
megys pe byddai gan dân ; a daeth i waered o'r nef, a'r dyrfa 
a'i gwelodd ef, ac a ddygasant dystiolaeth; ac angylion a ddaeth- 
ant i waered o'r nef, ac a weiniasant ;xìdynt.. A dygwyddodd 
íra yr oedd yr angylìon yn gweini i'r dyscyblion, i'r Iesu 
ddyfod a sefyll yn y canol, a gweini iddynt. _ A bu iddo lefaru 
wrth y dyrfa, a gorchymyn iddynt benlinio i lawr drachefn ar 
y ddaear, ac am i'w ddyscyblion hefyd benlinio i lawr ar y 
«ldaear. A bu ar ol iddynt oll benlinio i lawr ar y ddaear, iddo 


406 LLYFR NEFPHY. 


orchymyn i'w ddyscyblion weddio. Ac wele, hwy a ddechret- 
asant weddio; a hwy a weddiasant ar yr Iesu, gan ei alw ef cu 
Harglwydd a'u Duw. 

A bu i'r Iesu ymadael allan o'u canol hwynt, a myned ych- 
ydig ymaith oddi wrthynt, ac ymgrymu i'r llawr, a_ dywedyd, 
O Dad, yr wyf yn diolch i ti dy fod wedi rheddi yr Ysbryd 
Glân i'r rhai hyn a ddewisaìs; ac o herwydd eu crediìnìaeth 
ynof, y dewisais hwynt allan o'r byd. O Dad, yr wyf yn 
gweddio arnat am i tì roddi yr Ysbryd Glân i'r holl rai a gred- 
ant yn eu geiriau hwynt. O Dad, ti a roddaist iddynt yr 
Ysbryd Glân, o herwydd eu bod yn credu ynof fi, a thì a wêli 
eu bod yn credu ynof, eblegid y clywi hwynt, ac y maent yn 
gweddio arnaf fì ; ac y maent yn gweddio arnaf fì, oblegid fy 
mod gyda hwynt. Ac yn awr, Ô Dad, yr wyf fì yn gweddio 
arnat ti drostynt hwy, ac hefyd dros yr holl rai a gredant eu 
geiriau, fel y credont ynof fi, fel y byddwyf fi ynddynt hwy, 
megys yr wyt tithau, O Dad, ynof fî, fel y byddom un. 

A bu ar ol i'r Iesu weddio ar y Tad, iddo ddyfod at ei ddys- 
eyblion, ac wele, yr oeddynt yn parhau, yn ddibaîd,i weddio 
arno; ac ni ychwanegent hwy awer o eiriau, canys yr oedd 
wedi ei roddi iddynt pa peth a weddïent, ac yr oeddynt yn 
lawn dymuniad. A bu i'r Iesw eu bendithïo hwynt, fel yr 
eeddynt yn gweddïo arno, a'i wynebpryd a wenodd arnynt, a 
goleuni ei wynebpryd a ddysclaeriodd arnynt, ac wele, yr oedd- 
ynt hwythau mor wynion â gwynebpryd, ac hefyd â gwisgoedd 
yr Iesu; ac wele, yr oedd y gwyndra hwn yn rhagerì ar bob 
gwyndra, ïe, nis gallai fod dim ar y ddaear mor wŷn â'r gwyn- 
drahwn. A'r Iesu a ddywedodd wrtlsynt, Parhewch i weddio, 
er nad oeddynt wedi peidio gweddio. Ac efe a drodd oddiwrth- 
ynt drachefn, ac a aeth ychydig ymaith, ac a ymgrymodd i'r 
llawr; ac efe a weddïodd drachefn ar y Tad, gan ddywedyd, O 
Dad, yr wyf yn diolch i ti dy fod wedi puro y rhai hyny â 
ddewisais, o herwydd eu ffydd, ac yr wyf fi yn gweddïo dros- 
tynt, ac hefyd dros y rhai a gredant eu geiriau, fel y purer 
hwythau ynof fì, trwy ffydd yn eu geiriau hwy, megys y pur- 
wyd hwynt ynof fi. O Dad, nid wyf yn gweddio dros y byd, 
eithr dros y rhaì a roddaist ì mi allan o'r byd, o herwydd eu 
ffydd. fel y purer hwynt ynof íi, fel y byddwyf fi ynddynt hwy, 
megys yr wyt tïthau, O Dad, ynof fi, fel y byddom un, fel y 
gogonedder fi ynddynt. 

Ac wedi i'r Iesu lefaru y geiriau hyn, efe a ddaeth drachefn 
at ei ddyscyblion, ac wele, yr oeddynt yn gweddìo yn gysson & 
dibaid arno ef; ac efe a wenodd arnynt drachefn; ac wele, yr 
oeddynt hwy yn wynion fel yr Iesu. 

A bu iddo fyned drachefn ychydig ymaith, a gweddio ar y 
Tad; a thafod nis gall lefara y geiriau a weddiodd efe, ac nis 
gellir ysgrifenu gan ddyn y geiriau a weddiodd efe. _ A'r dyrfa 
“ glywsant, ac a ddygasant dystiolaeth, a'u calonau a ngorwyd, 
a hwy a ddeallasant yn eu calonau y geiriau a weddiodd efe. 


LLYFR NWPHI, 401 


Er hyny, yr oedd y geiriau a weddiodd efe mor fawr a rhyfedd, 
el nas gellir eu hysgrifenu, na'u traethu gan ddyn. 

A bu ar ol i'r Iesu orphen gweddio, iddo ddyfod drachefn at y 
dyscyblion, a dywedyd wrthynt, Ffydd mor fawr ni welais yn 
mhlith yr holl Iuddewon; am hyny, nis gallwn ddangos iddynt 
hwy wyrthiau mor fawrion, o herwydd eu hanghrediniaetb. 
Yn wir, meddaf i chwi, nid oes neb o honynt hwy wedì gwelcd 
pethau mor fawrion ag a welsoch chwi ; ac ni chlywsant bethau 
mor fawrion ag a glywsoch chwi. 

A bu iddo orchymyn i'r dyrfa ddarfod gweddio, a'i ddyscybl- 
ìon hefyd. Ac efe a orchymynodd iddynt na ddarfyddent 
weddio yn eu calonau. Ac efe a orchymynodd iddynt gyfodi a 
sefyll ar eu traed. A hwy a gyfodasant ac a safasant ar eu 
traed. A bu idde ef dori bara drachefn, a'i fendithio, a'i roddi 
i'w ddyscyblion i'w fwyta. Ac wedi iddynt hwy fwyta, efe a 
orchymynodd iddynt dori bara, a'i roddi i'r dyrfa... Ac wedi 
iddynt ei roddi i'r dyrfa, efe a roddodd hefyd iddynt win i'w 
yfed, ae a'u gorchymynodd hwythau i'w roddi i'r dyrfa. Yn 
awr, nid oedd. bara, na gwin, wedi ei ddwyn gan y dyscyblion, 
nac ychwaith gan y dyrfa; eithr yn ddiau efe a roddodd iddynt 
fara i'w fwyta, ac hefyd win i'w yfed; ac efe a ddywedodd 
wrthynt, Yr hwn sydd yn bwyta y bars hwn, sydd yn bwyta 
o'm corff i'w enaid, a'r hwn sydd yn yfed o'r gwin hwn, sydd 
yn yfed o'm gwaed i'w enaid; a'i enaid ni newyna ac ni sycheda 
byth, eithr a ddigonir. Yn awr, wedi i'r dyrfa oll fwyta ac 
yfed, wele, hwy a lanwyd â'r ysbryd, a hwy a waeddasant ag un 
llef, ac a roddasant ogoniant i'r Iesu, yr hwn a welsant ac a 
glywsant. A buarol iddynt oll roddi gogoniant i'r Iesu, iddo 
ddywedyd wrthynt, Wele, yn awr yr wyf yn cwblhau y gor- 
chymyn yr hwn a orchymynodd y Tad i mi ynghylch y bobl 

y rhai ydynt weddill o dŷ Israel. Yr ydych yn cofio i mi 
lefaru wrthych, a dywedyd pan gyflawnid geiriau Isaiah ; wele, 
y maent yn ysgrifenedig, ac y maent genych o'ch blaen, am 
hyny, chwiliwch hwynt. Ac yn wir, yn wir, meddaf i chwì, 
pan gyflawnir hwy, y pryd hyny y mae cyflawniad y cyfammod 
a wnaeth y Tad â'i bobl, O dŷ Israel. Ac yna y caiff y gwedd- 
illion y rhai a wasgerir ar led ar wyneb y ddaear, eu casglu i 
mewn o'r dwyrain, ac o'r gorllewin, ac o'r deau, ac o'r gogledd; 
a hwy a ddygir i wybodaeth o'r Arglwydd eu Duw, yr hwn a'u 
gwaredodd hwynt. A'r Tad a orchymynodd i mi ar roddi o 
honof y tir hwn yn etifeddiaeth iddynt. Ac yr wyf yn dywedyd 
wrthych, os na edifarha y Cenedloedd, ar ol y fendith a dder- 
byniant, wedi iddynt wasgaru fy mhobl, yna y cewch chwi y 
* rhai ydych weddill o dŷ Jacob, fyned allan yn eu plith hwynt; 
achwiafyddwch yn eu canol hwynt, y rhai a fyddant lawer; 
a chwi a fyddwch yn eu plith hwynt, fel llew yn mhlith 
bwystfilod y goedwig, ac fel cenaw llew yn mhlith y deadell- 
eedd defaid, yr hwn, pan êl trwodd, a sathra ac a ysglyfaetha, 
ac ni bydd achubydd. Dy law a gyfodir yn erbyn dy 


406 LLYFR NNEPHTI, 


wrthwynebwyr, a'th holl elynion a dorir ymaith. Ac mi s 
gasglaf fy mhobl ynghyd, fel y casgla dyn ei ysgubau i'r 
Ìlawr-dyrnu, canys mi a wnaf fy mhobl â'r rhai yr ymgyfam- 
mododd y Tad, ïe, mi a wnaf dy gorn yn haiarn, ath garnau 
yn bres. A thi a ddrylli bobloedd lawer; a chyssegraf i'r 
Arglwydd eu helw hwynt, a'u golud i Arglwydd yr holl ddaeâr. 
Ac wele, myfì yw yr hwn sydd yn ei wneuthur, A bydd, medd 
y Tad, i gleddyf fy nghyfiìawnder hongian uwch eu penau yn 
dydd hwnw; ac oni edifarhant, efe a syrth arnynt, medd y 

ïe, sef ar holl genedloedd y Cenedloedd. A daw oddiamgylch 
y bydd i mi gadarnhau fy mhobl, O dŷ Israel. Ac wele, y bobl 
hyn a gadarnhaf yn y tir hwn, hyd at gyflawnï y cyfammod s 
wnaethym â'ch tad Jacob; ac efe afydd yn Jerusalem newydd. 
A galluoedd y nef a fyddant yn nghanol y bobl hyn ; ïe, hyd y 
nod myfì a fyddaf yn eich canobchwi. Wele, myfì yw yr hwn 
am ba un y llefarodd Moses, gan ddywedyd, Yr Arglwydd eich 
Duw a gyfyd i chwi Brophwyd o'ch brodyr; megys myfì; arno 
ef y gwrandewch yn mhob.peth a ddywedo wrthych. A bydd, 
pob enaid ni wrandawo ar y Prophwyd hwnw, a lwyr- ddyfethir 
o blith y bobl. Yn wir, meddaf i chwi, Felly y mae; ac y me 
yr holl brophwydi e Samuel, a'r rhaì hyny ag ydynt yn ê 
ddilyn, cynnifer ag a lefarasant, wedi tystiolaethu am danaf fi. 
Ac wele, chwi ydych blant y prophwydr; ac yr ydych o dŷ 
Israel: ac yr ydych yn y cyfammod a wnaeth y 'Tad â'ch tadau 
chwi, gan ddywedyd wrth Abraham, Ac yn dy had di y ben- 
dithir holl lwythaw y ddaear; gan fod y 'Tad wedi fy nghyfodi ìi 
chwi yn gyntaf, a'm danfon i'ch bendithio, 8rwy droi pob un o 
honoch oddiwrth ei anwireddau; a hyn e herwydd eich bod 
chwi yn blant y cyfammod. Ac yna pan eich bendithiwyd, y 
cyflawnodd y Tad y cyfammod a wnaeth ag Abraham, gan 
ddywedyd, Yn dy had di y bendithir holl lwythau y ddaear, 
hyd at dywallt allan yr Ysbryd Glân trwof fi ar y Cenedloedd, 
yr hon fendith ar y Cenedloedd a'i gwna hwynt yn alluog 
uwchlaw pawb, hyd at wasgaru fy mhobl, O dŷ Israel; a hwy 
fyddant yn fflangell i bobl y tir hwn. Er hyny, pan fyddant 
wedi derbyn cyflawnder fy efengyl, yna os na chaledant eu cal- 
onau yn fy erbyn, mi a ddychwelaf eu hanwireddau ar eu penau 
eu hunain, medd y Tad. Ac mi a gofiaf y cyfammod a wnaeth- 
ym â'm pobl, ac mi a ymgyfammodais â hwynt, y casglwn 
hwynt ynghyd yn fy amser cyfaddas fy hun ; y rhoddwn iddynt 
drachefn wlad eu tadau yn etifeddiaeth, yr hon yw gwlad Jeru- 
salem, yr hon yw y wlad addawedig iddynt hwy yn dragywydd, 
modd y Tad. 

A bydd i'r amser ddyfod, pan y caiff cyflawnder fy efengyl ei 
phregethu iddynt, a hwy a gredant ynof, mai myfì yw lesu 
Grist, Mab Duw, ac a weddiant ar y Tad yn fy enw. Yna eu 
gwylwyr a ddyrchafant eu llef, a chyda'r llef y cyd-ganant; 
canys gwelant lygad yn llygad. Yna y casgla y 'Tad hwynt 
ynghyd drachefn, ac y rhodda iddynt Jerusalem yu wlad eu 


LLYFR NEPHI. R 409 
hetifeddiaeth. Yna y bloeddiant allan—cyd-genwch, anialwch 
Jerusalem ; canys yr Arglwydd a gysurodd ci bobl, efe a war- 
edodd Jerusalem. Diosgodd y Tad fraich ei santeiddrwydd 
yn ngolwg yr holl genedloedd; a holl derfynau y ddaear a wel- 
ant iachawdwriaeth y Tad ; a'r Tad a minnau un ydym. Ae 
yna y dygir oddiamgylch yr hyn a ysgrifenwyd, Deffro, deffro 
drachefn, gwisg dy nerth, Seion; gwisg wisgoedd dy ogoniant, 
santaidd ddinas Jerusalem, canys niddaw o'th fewn mwy ddi- 
enwaededig ac aflan... Ymysgwyd o'r llwch, cyfod, eistedd, 
Jerusalem; ymddattod oddiwrth rwymau dy wddf, ti gaeth- 
ferch Seion. Canys fel hyn y dywed yr Arglwydd, Yn rhad yr 
ymwerthasoch; ac nid ag arian y'ch gwaredir. Yn wir, yn 
wir, meddaf i chwi, fy mhobl a gânt adnabod fy cnw; ïe, yn y 
dydd hwnw y cânt adnabod fy enw; ïe, yn y dydd hwnw y 
cânt wybod mai myfi yw yr hwn sydd yn dywedyd. Ac yna y 
y dywedant, Mor hyfryd ar y mynyddoedd yw traed yr hwn 
sydd yn efengylu iddynt, yn cyhoeddi heddwch: a'r hwn sydd 
yn mynegi daioni iddynt, yn cyhoeddi iachawdwriaeth; yn dy- 
wedyd wrth Seion, Dy Dduw di sydd yn teyrnasu! Ac yna 
yr â gwaedd allan, Ciliwch, ciliwch, ewch allan oddi yno, na 
chyffyrddwch â dim halogedig; ewch allan o'i chanol; ymlan- 
hewch, y rhai a ddygwch lestri yr Arglwydd. Canys nid ar 
frys yr ewch allan, ac nìd ar ffo y cerddwch; canys yr Arglwydd 
a â o'ch blaen chwì, a Duw Israel a'ch casgl chwi. Wele, fy 
ngwas a lwydda; efe a godir, ac a ddyrchefîir, ac a fydd yn 
uchel iawn. Megys yrhyfeddodd llawer wrthyt (mor llygredig 
oedd eì wedd yn anad neb, a'i bryd yn anad meibion dynion); 
felly y taenella efe genedloedd lawer; breninoedd a gauant eu 
genau wrtho ef; canys gwelant yr hyn ni fynegasid iddynt, a 
deallant yr hyn ni chlywsent. Yn wir, yn wir, meddaf i chwì, 
yr holl bethau hyn a ddeuant yn ddiau, megys y gorchymynodd 
y Tadimi. Yna y caiff y cyfammod hwn ag a gyfammododd 
y Tad â'i bobl, ei gyflawni; ac yna y preswylir Jerusalem dra- 
chefn â'm pobl i, a chaiff fod iddynt yn wlad eu hetifeddiaeth. 
Ac yn wir, meddaf i chwi, yr wyf yn rhoddi i chwi arwydd, fel 
y gwypoch yr amser pan fydd y pethau hyn ynghylch cym- 
. meryd lle, y bydd i mi gasglu i mewn o'u hir wasgariad, fy 
mhobl, O dŷ Israel, a sefydlu yn eu plith hwynt drachefn fy 
Seion. Ac wele, hyn yw y peth a roddaf i chwi yn arwydd, 
canys yn wir, meddaf i chwi, pan fydd i'r pethau hyn ag wyf 
yn draethu i chwi, a'r hyn a_ draethaf i chwi ar ol hyn fy hun, 
a thrwy allu yr Ysbryd Glân, yr hwn a roddir i chwi gan y 
'Tad, gael eu gwneuthur yn adnabyddus i'r Cenedloedd, fel y 
gwypont ynghylch y bobl hyn y rhai ydynt weddill o dŷ Jacob, 
ac ynghylch fy mhobl hyn y rhai a wasgerir ganddynt hwy; yn 
wìr, yn wir, meddaf i chwi, pan wneir y pethau hyn yn adnab- 
yddus iddynt hwy gan y Tad, ac y deilliant o'r Tad, oddi wrth- 
ynt hwy, atoch chwi, canys y mae yn ddoethineb yn y Tad 
iddynt gael eu sefydlu yn y tir hwn, a ehael eu gosod i fyny fel 


410 LLYFR NEPHJ, 


pobl ryddion trwy allu y Tad, fel y delo y pethau hyn allan 
oddi wrthynt hwy at weddill o'ch had chwi, fel y cyflawner cyf- 
ammod y Tad yr hwn a ymgyfammododd efe â'i bobl, O dŷ 
Israel; am hyny, pan ddelo y gweithredoedd hyn, a'r gweith- 
redoedd a gyflawnir yn eich plith chwi yn ol llaw, allau oddi- 
wrth y Cenedloedd, at eich had chwi, y rhai a fethant mewn 
anghrediniaeth o herwydd anwiredd; canys felly y mae yn 
gweddu i'r Tad iddo ddyfod allan oddiwrth y Cenedloedd, fel y 
dangoso efe ei allu i'r Cenedloedd, i'r dyben hyn, fel y gallo y 
Cenedloedd, os na chaledant eu calonau, edifarhau a dyfod ataf 
. fi, a chael eu bedyddio yn fy enw, a gwybod am wir bynciau fy 
athrawiaeth, fel y cyfrifer hwynt yn mhlith fy mhobl, O dŷ 
Israel; a phan ddêl y pethau hyn oddi amgylch, y dechreuo dy 
had di wybod y pethau hyn, bydd iddynt yn arwydd, fe y 
gwypont fod gwaith y Tad eisoes wedi dechreu hyd at gyflawn- 
iad y cyfammed a wnaeth efe â'r bobl y rhai ydynt o dŷ Israel. 
A phan ddelo y dydd hwnw, y bydd i freninoedd gau eu genau; 
canys gwelant yr hyn ni fynegasid iddynt, a deallant yr hyn ni 
ehlywsant. Canys yn y dydd hwnw, er fy mwyn i, y 'Tad a wna 
waith, yr hwn a fydd yn waith mawr a rhyfedd yn eu mysg 
hwynt ; a bydd yn eu mysg hwynt y cyfryw nas credant ef, er 
i ddyn ei draethu iddynt. Eithr, wele, bywyd fy ngwas a fydd 
. yn fyllaw ; am hyny, nis niweidiant ef, er yr anafir ef o'u hachos 
hwynt. Etto mi a'i hiachâf ef, canys mi a ddangosaf îddynt fod 
fy noethinebi yn fwy nâ chyfrwysdra y diafol. A bydd,gan 
hyny, pwy bynag ni chredant yn fy ngeiriau i, yr hwn wyf Iesu 
Grist, y rhai a achosa y Tad iddo ef ddwyn allan i'r Cenedloedd, 
ac arydd allu iddo ef eu dwyn hwynt allan i'r Cenedloedd (caiff 
ei wneuthur fel y dywedodd Moses), hwy a dorir ymaith o 
blith fy mhobl y rhai ydynt yn y cyfammod ; a'm pobl y rhai 
ydynt weddill o Jacob, a fyddant yn mhlith y Cenedloedd, ïe, 
yn eu canol hwynt fel llew yn mhlith bwystfilod y goedwig, ac 
fel cenaw llew yn mhlith y deadelloedd defaid, yr hwn, pa êl 
trwodd, a sathra ac a ysglyfaetha, ac ni bydd achubydd. Eu 
llaw a ddyrchefir yn erbyn eu gwrthwynebwyr, a'u holl elyn- 
ion a dorir ymaith. Iê, gwae y Cenedloedd, os na edifarhant, 
canys bydd yn y dydd hwnw, medd y Tad, ì mi dori ymaith dy 
feirch o'th ganol di, a dinystrio dy gerbydau, a thoraf i lawr 
ddinasoedd dy wlad, a dymchwelaf dy holl amddiffynfeydd: a 
thoraf ymaith o'th law y swynion, ac ni bydd i ti ddewiniaid. 
Toraf hefyd i lawr dy luniau cerfiedig, a'th ddelwau o'th blith; 
ac ni chei ymgrymu mwyach i weithredoedd dy ddwylaw dy 
hun ; a diwreiddiaf dy lwyni o'th ganol, a dinystriaf dy ddinas- 
oedd. A byddi bob celwydd, a thwyll, a chenfigen, ac am- 
ryson, a chrefydd-dwyll, a phuteindra, gael eu bwrw heibio. 
Canys bydd, medd y Tad, yn y dydd hwnw, pwy bynag ni edifar- 
hant ac ni ddeuant at fy anwyl Fab, mi a'u toraf hwynt ymaith 
o blith fy mhobl, O dŷ Isracl; ac a wnaf i ddialedd allid ddyfod 
arnynt hwy, megys ag ar y cenedloedd, y fath ag na chlywsant. 


LLYFR NEPHI. 41l 


PENNOD X. 


Errmn os edifarhant, a gwrandaw ar fy ngeiriau, a pheidio cal- 
edu eu calonau, mi a sefydlaf fy eglwys yn eu plith hwynt, 
a chânt ddyfod i mewn i'r cyfammod, a'u cyfrif yn mhlith y 
gweddill hwn o Jacob, i ba rai y rhoddais y tir hwn yn ctifedd- 
iaeth,a hwy a gynnorthwyant fy mhobl, gweddill Jacob, ac 
hefyd gynnifer o dŷ Israel ag a ddeuant, fel yr adeiladont 
ddinas, yr hon a elwir y Jerusalem Newydd; ac yna y cânt 
gynnorthwyo fy mhobl, fel y casgler hwynt ìi mewn, y rhaì ag 
ydynt yn wasgaredig ar holl wyneb y tir, i'r Jerusalem New- 
ydd. Ac yna y daw gallu y nefi waered i'w mysg hwynt; 
a minnau hefyd a fyddaf yn y canol; ac yna y dechreua 
gwaith y Tad yn y dydd hwnw, sef pan gaffo yr efengyl hon 
ei phregethu yn mysg gweddill y bobl hyn... Yn wir, meddaf i 
chwi, yn y dydd hwnw y dechreua gwaith y Tad yn mhlith 
holl wasgaredigion fy mhobl; îe, sef y llwythau colledig, y 
rhai a arweiniodd y Tad allan o Jerusalem, Iê, y gwaith a 
ddechreua yn mhlith holl wasgaredigion fy mhobl, gyda'r Tad, 
i barotoi y ffordd trwy yr hon y gallant ddyfod ataf fì, fel y 
galwont ar y Tad yn fy enw i; ïe, ac yna y gwaith a ddechreua, 
gyda'r Tad, yn mhlith pob cenedl, er parotoi y ffordd trwy yr 
hon y gall ei bobl gael eu casglu adref i wlad eu hetifeddiaeth. 
A hwy a gânt fyned allan o bob cenedl; ac nì chânt fyned ar 
frys, nac ychwaith ar ffo, canys mi a âf o'u blaen hwynt, medd 
y Tad, ac a'u casglaf hwynt. Ac yna y bydd yr hyn sydd yn 
ysgrifenedig. Cân, di anmhlantadwy nid esgorodd; bloeddia 
ganu, a gorfoledda, yr hon nid esgorodd: o herwydd amlach 
meibion yr hon a adawyd, na'r hon y mae gwr iddi, medd yr 
Arglwydd. Helaetha le dy babell, ac estynant gortynau dy 
. breswylfeydd ; nac attal, estyn dy raffau, a sicrha dy hoelion. 
Canys ti a dori allan ar y llaw ddeau ac ar y llaw aswy; a'th had 
w etifedda y Cenedloedd, a dinasoedd anrheithicdig a wnant yn 
gyfanneddol. Nac ofna, canys ni'th gywilyddir: ac na'th 
waradwydder, am na'th warthruddir; canys ti a anghofi 
gywilydd dy ieuenctyd, ac ni chofi waradwydd dy ieuenctyd, a 
gwarthrudd dy weddwdod ni chofi mwyach. Canys dy wneu- 
thurwr, dy briod, Arglwydd y lluoedd yw ei enw ; a'th wared- 
ydd hefyd, Sanct Israel, Duw yr holl ddacar y gelwir ef. 
Canys fel gwraig wrthodedig, a chystuddiedig o ysbryd, y'th 
alwodd yr Arglwydd, a gwraig ieuenctyd, pan ocddit wrthod- 
edig, medd dy Dduw. _ Dros ennyd fechan y'th adewais; ond â 
mawr drugareddau y'th gasglaf: Mewn ychydig soriant y 
cuddiais fy wyneb oddi wrthyt ennyd awr; ond â thrugaredd 
tragywyddol y trugarhaf wrthyt, medd yr Arglwydd dy war- 
edydd. Canys fel dyfroedd Noah y mae hyn imi; canys megys 
y tyngais nad elai dyfroedd Noah mwy dros y ddaear; felly y 
tyngais na ddigiwn wrthyt ti. Canys y mynyddoedd a giliant, 


412 LLYFR NEPHI. 


a'r bryniau a symudant; eithr fy nhrugaredd ni chilia oddì 
wrthyt, a chyfammod fy hedd ni syfl, medd yr Arglwydd sydd 
yn trugarhau wrthyt. 

Y druan, helbulus gan dymhestl, y ddigysur, wele, mi â 
osodaf dy geryg di â charbuncl, ac a'th sylfaenaf â meini 
saphir. Gwnaf hefyd dy ffenestri o risial, a'th byrth o feini 
dysclaer, a'th holl derfynau o geryg dymunol. Dy holl feibion 
hefyd fyddant wedi eu dysgu gan yr Arglwydd, a mawr fydd 
heddwch dy feibion. Mewn cyfiawnder y'th sicrheir: byddi 
bell oddiwrth orthrymder, canys nid ofni; ac oddiwrth ddych- 
ryn, canys ni nesâ atat... Wele, gan ymgasglu hwy a ymgasgl- 
ant yn dy erbyn, nid o honof fi; pwy bynap a ymgasglo i'th 
erbyn, efe a syrth er dy fwyn. Wele, myfi a greais y gôf, yr 
hwn a chwyth y marwor yn tân, ac a ddefnyddia arf i'w waith; 
myfì hefyd a greais y dinystrydd ìi ddystrywio. Ni lwydda un 
offeryn a lunier i'th erbyn; a thi a wnei yn euog bob tafod 
a gyfodo i'th erbyn mewn barn. Dyma etifeddiaeth gweision 
yr Arglwydd, a'u cyfiawnder hwy sydd oddi wrthyf fi, medd 
yr Arglwydd, Ac yn awr, wele, yr wyf yn dywedyd wrthych, 
y dylech chwilio y pethau hyn. Iê, gorchymyn wyf yn ei 
roddi i chwi, am chwilio y pethau hyn yn ddyfal; canys mawr 
yw geiriau Isaiah. Canys yn ddiau efe a lefarodd yn 
cyffwrdd â phob peth perthynol i'm pobl, y rhai ydynt o dŷ 
Israel; am hyny, y mae yn anghenrheidiol ei fod yn llefaru 
hefyd wrth y Cenedloedd. A phob peth a lefarodd efe, a 
fuont ac a fyddant, ïe, yn ol y geiriau a lefarodd. Am hyny, 
ystyriwch fy ngeiriau, ac ysgrifenwch y pethau a fynegais i 
chwi; ac, yn ol amser ac ewyllys y Tad, hwy a gânt fyned 
allan i'r Cenedloedd. A phwy bynag a wrandawo ar fy ngeir- 
iau, ac a edifarhao, ac a fedyddier, a fydd cadwedig. Chwil- 
iwch y prophwydi, canys y mae llawer yn tystiolaethu am y 
pethau hyn. 

Ac yn awr, dygwyddodd ar ol i'r Iesu lefaru y geiriau hyn, 
iddo ddywedyd wrthynt drachefn, ar ol iddo egluro iddynt yr 
holl ysgrythyrau ag oeddynt wedi dderbyn, Wele, ysgryth- 
yrau creill a fynwn i chwi eu hysgrifenu, y rhaì nid ydynt 
genych. A bu iddo ddywedyd wrth Nephi, Dwg allan y cof- 
lyfr ag a gedwaist ti. Ac wedii Nephi ddwyn y cof-lyfrau 
allan, a'u gosod o'i flaen, efe a daflodd ei olwg arnynt, ac & 
ddywedodd, Yn wir, meddaf i chwi, mi a orchymynais i'm 
gwas Samuel, y Lamaniad, am dystiolaethu wrth y bobl hyn, 
mai yn y dydd y gogoneddai y Tad ei enw ynof fì, y byddai 
llawer o saint yn cyfodi oddiwrth y meirw, ac yn ymddangos 
i lawer, ac yn gweinyddu iddynt. Ac efe a ddywedodd wrth- 
ynt, Ainni bu felly? A'i ddyscyblion a'i hatebodd, gan ddywed- 
yd, Do, Arglwydd, Samuel a brophwydodd yn ol dy eiriau di, 
a hwy a gyflawnwyd oll. A'r Iesu a ddywedodd wrthynt, Pa 
fodd y bu na ysgrifenasoch y peth hwn, ddarfod i lawer o saint 
adgyfodi ac ymddangos i laweroedd, a gweinyddu iddynt? A 


LLYFR NEPHI. 418 


'bui Nephi gofio nad oedd y peth hwn wedi ei ysgrifenu. A 
bu;i'r Iesu orchymyn iddo gael ei ysgrifenu; gan hyny, ysgrif- 
enwyd ef yn ol fel y gorchymynodd. 





PENNOD XI. 


Ac yn awr, dygwyddodd ar ol i'r Iesu esbonio yr holl ysgryth- 
yrau yn un, y rhai oeddynt wedi eu hysgrifenu, iddo orchymyn 
iddynt ddysgu y pethau a esboniodd efe iddynt. A bu iddo 
orchymyn iddynt ysgrifenu y geiriau a roddodd y Tad i Mal- 
achi, y rhai a draethai efe iddynt. A bu ar ol iddynt gael eu 
hysgrifenu, iddo eu hesbonio hwynt. A'r rhai hyn yw y geir- 
ïau a draethodd efe wrthynt, gan ddywedyd, Fel hyn y dywed 
y Tad wrth Malachi, Wele fi yn anfon fy nghenad, ac efe a 
arloesa y ffordd o'm blaen i: ac yn ddisymmwth y daw yr Ar- 
glwydd, yr hwn yr ydych yn ei geisio, i'w deml; sef angel y 
cyfammod yr hwn yr ydych yn ei chwennych: wele efe yn 
dyfod, medd Arglwydd y lluoedd. Ond pwy a oddef ddydd ei 
ddyfodiad ef? a phwy a saif pan ymddangoso efe? canys y 
mae efe fel tân y toddydd, ac fel sebon y golchyddion. Ac efe 
& eistedd fel purwr a glanhawr arian; ac efe a bura feibion Lefi, 
ac a'u coetha hwynt fel aur ac fel arian, fel y byddont yn 
offrymu i'r Arglwydd offrwm mewn cyfìawnder. Yna y bydd 
melys gan yr Arglwydd offrwm Judah a Jerusalem, megys yn y 
dyddiau gynt, ac fel y blynyddoedd gynt. A mi a nesâf atoch 
chwi i farn; a byddaf dyst cyflym yn erbyn yr hudolion, ac 
yn erbyn y godinebwyr, ac yn erbyn yr anudonwyr, ac yn erbyn 
cam-attalwyr cyflog y cyflogedig, a'r rhai sydd yn gorthrymu y 
weddw, a'r amddifad, a'r dyeithr, ac heb fy ofni i, medd 
Arglwydd y lluoedd. Canys myfì yr Arglwydd ni'm newidir; 
am hyny ni ddyfethwyd chwi, meibion Jacob. 

Er dyddiau eich tadau y ciliasoch oddiwrth fy neddfau, ac ni 
chadwasoch hwynt; dychwelwch ataf fi, a mi a. ddychwelaf 
atoch chwithau, medd Arglwydd y lluoedd: ond chwi a ddy- 
wedwch, Yn mha beth y dychwelwn? 

A. yspeilia dyn Dduw? etto chwi a'm hyspeiliasoch i: ond 
chwi a ddywedwch, Yn mha beth y'th yspeiliasom? Yn y deg- 
wm a'r offrwm. Melldigedig ydych trwy felldith; canys chwi 
a'm hyspeiliasoch i, sef yr holl genedl hon. Dygwch yr holl 
ddegwm i'r trysordy, fel y byddo bwyd yn fy nbŷ; a phrofwch 
fl yr awr hon yn hyn, medd Arglwydd y lluoedd, onid agoraf i 
ffenestri y nefoedd, a thywallt ìi chwi fendith fel na bo digon o 
le i'w derbyn. Myfi hefyd a argyhoeddaf er eich mwyn chwi 
yr ormes, ac ni ddifwyna i chwi ffrwyth y ddaear: a'r win- 
wydden yn y maes ni fwrw ei ffrwyth cyn yr amser i chwi, 
medd Arglwydd y lluoedd. A'r holl genedloedd a'ch galwant 
chwi yn wynfydedig; canys byddwch yn wlad hyfryd, medd 
Arglwydd y lluoedd. 


414 LLYFR NWPHI. 


Eich geiriau chwi a ymgryfâodd i'm herbyn, medd yr Ar 
glwydd: etto chwi a ddywedwch, Pa beth a ddywedasom ni yn 
dy erbyn di? Dywedasoch, Oferedd yw gwasanaethu Duw; a 
pha lesiant sydd er i ni gadw ei orchymynion ef, ac er i ni rodio 
yn alarus ger bron Arglwydd y lluoedd. Ac yr awr hon yr 
ydym yn galw y beilchion yn wynfydedig : ïe, gweithredwyr 
drygioni a adeiladwyd; ïe, y rhai a demtiant Dduw a 
waredwyd. . 

' Yna y rhai oedd yn ofni yr Arglwydd a lefarasant bob un 
wrth eì gymmydog : a'r Arglwydd a wrandawodd, ac a glybu: 
ac ysgrifenwyd llyfr coffadwriaeth ger ei fron ef i'r rhaî oedd yn 
ofni yr Arglwydd, ac i'r rhai oedd yn meddwl am ei enw ef. A 
byddant eiddof fi, medd Arglwydd y lluoedd, y «dydd y 
gwnelwyf brïodoledd ; arbedaf hwynt hefyd fel yr arbed gwr ei 
fab sydd yn ei wasanaethu. Yna y dychwelwch ac y gwelwch 
ragor rhwng y cyfiawn a'r drygionus, rhwng yr hwn & wasan- 
aetho Dduw a'r hwn nis gwasanaethoef. Canys wele y dyd 

yn dyfod yn llosgi megys ffwrn; a'r holl feilchion, a ' 
weithredwyr anwiredd, a fyddant sofl: a'r dydd sydd yn dyfod 
a'u llysg hwynt, medd Arglwydd y lluoedd, fel ne's gadawo 
iddynt na gwreiddyn na changen. 

Ond Haul y Cyfiawnder a gyfyd i chwi, y rhai ydych yn ofni 
fy enw, a meddyginiaeth yn ei hesgyll; a chwi a ewch allan ac 
a gynnyddwch megyslloi pesgedig. A chwi a fethrwch yr annuw- 
iolion; canys byddant yn lludw dan wadnau eich traed chwì, yn 
y dydd. y gwnelwyf hyn medd Arglwydd y lluoedd. Cofiwch 
gyfraith Moses fy ngwas, yr hon a orchymynais ìddo ef yn Horeb 
i holl Israel, y deddfau, a'r barnedigaethau. Wele, mi a anfonaf 
i chwi Elias y prophwyd, cyn dyfod dydd mawr ac ofnadwy yr 
Arglwydd: ac efe a dry galon y tadau at y plant, a chalon y 
plant at eu tadau, rhag i mi ddyfod a tharo y ddaear â melldith. 

Ac yn awr, dygwyddodd ar ol i'r Iesu draethu y pethau hyn, 
efe a'u hesboniodd i'r dyrfa, ac efe a esboniodd bob peth iddynt, 
yn fawrion a bychain. Ac efe a ddywedodd, Yr ysgrythyrau 
hyn ag nad oeddynt genych, a orchymynodd y Tad i mi eu 
rhoddi i chwi, canys yr oedd yn ddoethineb ynddo ef iddynt 
gael eu rhoddi i genedlaethau dyfodol. Ac efe a esboniodd bob 
peth, o'r dechreuad hyd yr amser y deuai efe yn ei ogoniant; 
ïe, sef pob peth ag a ddeuai ar wyneb y ddaear, hyd nes y 
buasai yr elfenau gan wir wrês yn toddi, a'r ddaear yn cael ei 
phlygu ynghyd fel rhol, a'r nefoedd a'r ddaear yn myned 
heibio; ac hyd y dydd mawr & diweddaf, pan y caiff pob 
pobl, a phob llwyth, a phob cenedl ac iaith, sefyll gerbron 
Duw, i gael eu barnu am eu gweithredoedd, pa un a fyddont 
ai da neu ddrwg; os byddant dda, i adgyfodiad bywyd tragy- 
wyddol; ac os byddant ddrwg, i adgyfodiad damnedigaeth, 
gan fod yn gyfatebol, y naill ar un llaw, a'r llall ar y llaw 
arall, yn ol y trugaredd, a'r cyfiawnder, a'r santeiddrwydd ag 
sydd yn Nghrist, yr hwu oedd cyn dechreuad y byd. 


LLYFR NEPHI. 415 


PENNOD XI. 


Ac yn awr, nis gellir ysgrifenu yn y llyfr hwn, ddim o'r ganfed 
yan o'r pethau a ddysgodd yr Iesu wrth y bobl; eithr wele, y 
mae llafnau Nephi yn cynnwys y rhan fwyaf o'r pethau a ddysg - 
odd efe i'r bobl; a'r pethau hyn a ysgrifenais i, y rhai ydynt 
y rhan leiaf o'r pethau a ddysgodd efe i'r bobl; ac mi a'u hys- 
grifenais hwynt i'r dyben iddynt gael eu dwyn drachefn i'r 
bobl hyn, oddiwrth y Cenedloedd, yn ol y geiriau a lefarodd yr 
Iesu. Ac wedi iddynt hwy dderbyn hyn, ag sydd yn anghen- 
rheidiol iddynt gael yn gyntaf, i brofi eu ffydd; ac os dyg- 
wydda y credant y pethau hyn, yna yr eglurir pethau mwy 
iddynt. Ac os dygwydda na chredant y pethau hyn, yna y 
cedwir y pethau mwyaf rhagddynt, er eu condemniad. _ Wele, 
yr oeddwn i ar fedr ysgrifenu yr oll ag oedd wedi ei gerfìo ar 
lafnau Nephi, eithr yr Arglwydd a'i gwaharddodd, gan ddy- 
wedyd, Mi a brofaf ffydd fy mhobl; am hyny, yr wyf íi, Mor- 
mon, yn ysgrifenu y pethau a orchymynwyd i mi gan yr 
Arglwydd. Ac yn awr, yr wyf fì, Mormon, yn gorphen fy 
ngeiriau, ac yn myned rhagof i ysgrifenu y pethau a orchym- 
ynwyd imi; am hyny, mi a fynwn i chwi weled ddarfod i'r 
Arglwydd yn ddiau ddysgu y bobl, am yspaid tri diwrnod; ac 
ar ol hyny, efe a ddangosodd ei hun iddynt yn fynych, ac a 
dorodd fara yn fynych, ac a'i bendithiodd, ac a'i rhoddodd iddynt. 

A bu iddo ef ddysgu a gweinidogaethu i blant y dyrfa, am y 
rhai y llefarwyd, a rhyddhaodd eu tafodau, a hwy a_lefarasant 
wrth eu tadau bethau mawrion a rhyfedd, ïe, mwy nag a ddad- 
guddiodd efe i'r bobl, a rhyddhaodd eu tafodau fel y traethent. 
A dygwyddodd ar ol iddo esgyn i'r nef yr ail waith y dangos- 
odd ei hun iddynt, ac ar ol iddo fyned at y Tad, wedi gwellhau 
eu holl gleifion, a'u cloffion, ac agor llygad eu deillion, a chlust- 
iau eu byddariaid, ac wedi gwneuthur pob math o welliadau 
yn eu mysg hwynt, ac wedi cyfodi dyn oddiwrth y meirw, ac 
wedi dangos ei allu iddynt, ac wedi esgyn at y Tad, wele, dyg- 
wyddodd dranoeth, fod y dyrfa wedi ymgasglu ynghyd, a hwy 
a welsant ac a glywsant y plant bychain hyn; ïe, hyd y nod 
babanod a agorasent eu geneuau, ac a draethent bethau: rhy- 
fedd; ac yr oedd y pethau a draethent yn waharddedig, fel na 
chai neb eu hysgrifenu. A bu i'r dyscyblion a ddewisodd yr 
Iesu, ddechreu o'r pryd hwnw fedyddio a dysgu cynnifer ag a 
ddeuent atynt; a chynnifer ag a fedyddid yn enw yr Iesu, a 
lenwid a'r Ysbryd Glân. A llawer o honynt a welsant ac a 
glywsant bethau annhraethadwy, y rhai nid yw gyfreithlawn 
eu hysgrifenu; a hwy a ddysgasant, ac a weiniasant i'w 
gilydd; ac yr oedd pob peth ganddynt yn gyffredin, pob dyn 
yn ymddwyn yn gyfiawn, y naill at y llall. A bu iddynt 
wneuthur pob peth, megys y gorchymynodd yr Iesu iddynt. 
A'r rhaia fedyddiwyd yn enw yr Iesu, a alwyd yn Eglwys Crist. 


416 LLYFR NEBPHI. 


A dygwyddodd fel yr oedd dyscyblion yr Iesu yn teithio at 
yn pregethu y pethau a glywsant ac a welsant, ac yn bedyddio 
yn enw yr Iesu, iddynt fod wedi ymgasglu ynghyd, ac yn un 
mewn gweddi alluog ac ympryd. _ A'r Iesu a ymddangosodd 
iddynt drachefn, canys yr oeddynt yn gweddio ar y Tad, yn ei 
enw ; a'r Iesu a ddaeth ac a safodd yn eu canol hwynt, ac a 
ddywedodd wrthynt, Pa beth a ewyllysiwch i mi ei roddi i 
chwi? a hwythau a ddywedasant, Arglwydd, ewyllysiwn i ti 
fynegi yr enw wrth ba un y galwn yr eglwys hon; canys y 
mae dadleuon yn mhlith y bobl ynghylch y mater hwn. _ A'r 
Arglwydd a ddywedodd wrthynt, Yn wir, yn wir. meddafi 
chwi, paham y mae'r bobl yn grwgnach ac ymddadleu o 
herwydd y peth hwn? ai nid ydynt wedi darllen yr ysgrythyr- 
au, y rhai a ddywedant y rhaid i chwi gymmeryd arnoch enw 
Crist, yr hwn yw fy enw i? canys wrth yr enw hwn y gelwir 
chwi yn y dydd diweddaf; a phwy bynag sydd yn cymmeryd 
arno fy enw i, ac yn parhau hyd y diwedd, a fydd cadwedig yn 
y dydd diweddaf; am hyny, pa beth bynag a wnewch, gwnewch 
ef yn fy enw i; am hyny, chwi a gewch alw yr eglwys ar fy 
enw i; a chwi a gewch alw ar y Tad yn fy enw i, am iddo 
fendithio yr eglwys er fy mwyn ; a pha fodd y mae yn eglwys 
i mi, eni elwir hi ar fy enw? canys os gelwir eglwys ar enw 
Moses, yna eglwys Moses fydd ; neu os gelwir hi ar enw dyn, 
yna eglwys dyn fydd; eithr os gelwir hi ar fy enw i, yna fy 
eglwys i ydyw, os ydynt wedi adeiladu ar fy efengyl. _ Yn wir, 
meddaf i chwi, yr ydych chwi wedi eich adeiladu ar fy efengyl; 
am hyny, chwi a gewch alw pa bethau bynag a alwch, yn fy 
enw i; am hyny, os galwch ar y Tad, dros yr eglwys, os bydd 
yn fy enw i, y Tad a'ch clyw chwi ; ac os bydd yr eglwys wedi 
ei hadeiladu ar fy efengyl, yna y Tad a ddengys ei weithred- 
oedd ei hun ynddi; eithr os na fydd wedi ei hadeiladu ar fy 
efengyl, ac wedi ei hadeiladu ar weithredoedd dyn, neu ar 
weithredoedd y diafol, yn wir, meddaf i chwi, y maent yn cael 
llawenydd yn eu gweithredoedd dros dymmor, a maes o law 
mae y diwedd yn dyfod, a hwy a dorir i lawr ac a fwrir i'r tân, 
o ba le nid oes dychweliad ; canys y mae eu gweithredoedd yn 
eu canlyn hwynt, canys oblegid eu gweithredoedd y torir 
hwynt i lawr; am hyny, cofiwch y pethau a fynegais i chwi. 
Wele, mi a roddais i chwi fy efengyl, a hyn yw yr efengyl & 
roddais i chwi, i mi ddyfod ì'r byd i wneutbur ewyllys fy Nhad, 
o herwydd i'm Tad fy nanfon; a'm Tad a'm danfonodd fel y 
cawn fy nyrchafu ar y groes; ac ar ol i mi gael fy nyrchafu ar 
y groes, y gallwn dynu pawb ataf; ac megys ag y dyrchafwyd 
fi gan ddynion, felly hefyd y dyrchefir dynion gan y Tad,i 
sefyll ger fy mron i, i gael eu barnu am eu gweithredoedd, pa 
wn bynag a fyddont ai da neu ddrwg; ac i'r dyben yma y 
dyrchafwyd fì; am hyny, yn ol gallu y Tad, mi a dynaf bawb 
ataf, fel y barner hwynt yn ol eu gweithredoedd. A bydd, pwy 
bynag a edifarhao ac a fedyddier yn fy enw i, a lenwir; ac 9 


LLYPR NEPHÏ. 3 


Parha hyd y diwedd, wele, efe a fydd ddieuog gerbron fy Nhad, 
yn y dydd y safaf i farnu y byd. A'r hwn ni pharhao hyd y 
diwedd, efe yw yr hwn a dorir i lawr ac a fwrir i'r tân, o ba le 
ni fydd dychweliad mwyach, o herwydd cyfiawnder y Tad; ac 
hwn yw y gair a roddodd efe i blant dynion. Ac i'r dyben yma 
y cyflawnodd efe y geiriau a.roddodd, ac nid yw yn dywedyd 
celwydd, eithr yn cyflawni ei holl eiriau; ac nis gall dim aflan 
fyned i mewn i'w deyrnas; am hyny, nid oes dim yn myned i 
mewn i'w orphwysfa ef, ond y rhaì a olchasant eu dillad yn fy 
ngwaed, oblegid eu ffydd, a'u hedifeirwch am eu holl bechodau, 
a'u ffyddlondeb hyd y diwedd. Yn awr, hwn yw y gorchymyn, 
. Edifarhewch, chwi holl derfynau y ddaear, a deuwch ataf fì, a 
chymmerwch eich «bedyddio yn fy enw, fel y santeiddier chwi 
trwy dderbyniad yr Ysbryd Glân, fel y safoch yn ddifrycheulyd 
ger fy mron yn y dydd diweddaf. Yn wir, yn wir, meddaf i 
chwi, hon yw fy efengyl; a chwi a wyddoch y pethau sydd raid 
ì chwi eu gwneuthur yn fy eglwys; canys y gweithredoedd & 
welsoch fi yn eu gwneuthur, a gewch chwithau eu gwneuthur 
hefyd; canys yr hyn a welsoch fì yn eì wneuthur, hyny a 
gewch chwithau ei wneuthur; am hyny, os gwnewch y pethau 
syn, gwyn eich byd, canys chwi a ddyrchefir yn y dydd 
weddaf. 


PENNOD XIII. 


YeenrrauwcH y pethau a welsoch ac a glywsoch, oddieithr y 
yrhai hyny a waharddwyd; ysgrifenwch weithredoedd y bobl 
hyn, y rhai a fyddant megys ag yr ysgrifenwyd, am yr hyn a 
fu; canys, wele, allan o'r llyfrau a ysgrifenwyd, ac a_ysgrif- 
enir, y bernir y bobl hyn, canys wrthynt hwy y bydd eu 
gweithredoedd yn adnabyddus i ddynion. Ac wele, y mae 
pt peth yn cael ei ysgrifenu gan y Tad; am hyny allan o'r 

yfrau a ysgrifenir, y bernir y byd. A gwybyddwch y bydd- 
wch chwi yn farnwyr ar y bobl hyn, yn ol y farn a roddaf i 
ehwi, yr hon â fydd yn gyflawn; am hyny, pa fath ddynion a 
ddylech chwi fod? Yn wir, meddaf ìi chwì, megys yr wyf fl. 
Ac yn awr, yr wyf fì yn myned at y Tad. Ac yn wir, meddaf 
î ehwi, pa bethau bynag a ofynoch i'r Tad, yn fy enw ìi, hwy a 
roddir ì chwi; am hyny, gofynwch, a chwi a dderbyniwch; 
eurwch, ac fe agorir ì chwi; canys yr hwn sydd yn gofyn, sydd 
yn derbyn, ac i'r hwn sydd yn euro, yr agorir. Âc yn awr, 
wele, fy llawenydd sydd fawr, hyd at fod yn gyflawn, o'ch 
plegid chwi, ac hefyd y genedlaeth hon ; ïe, ac y mae y Tad yn 
gorfoleddu, ac hefyd yr holl angylion santaidd, o'ch plegid chwi 
a'r genedlaeth hon; canys nid oes neb o honynt yn golledig. 
Wele, mi a fynwn i chwi ddeall; canys meddyliwyf y rhai 
hyny ag ydynt yn fyw yn awr, o'r genedlaeth hon; ae nîd oes 
mab 9 honynt yn golledig; ac ynddymt yr wyf yn cael cyflawm 


48 . LLYFR NWFHÍ. 


der o lawenydd. Eithr wele, y mae yn ofidus genyf oblegid y 
bedwaredd genedlaeth ar ol y genedlaeth hon, canys hwy a ar- 
weinir ymaith yn gaeth.ganddo ef, megys mab y golledigaeth; 
eanys hwy a'm gwerthant ì am arian, ac am aur, ac am yr hyn 
y mae gwyfyn yn llygru, a'r hyn y gall lladron dori drwodd a 
lladrata, Ac yn y dydd hwnw yr ymwelaf â hwynt, er dym- 
ehwelyd eu gweithredoedd ar eu penau eu hunain.. 

A bu ar ol i'r Iesu orphen y geiriau hyn, iddo ddywedyd 
wrth ei ddyscyblion, Ewch i mewn trwy y porth cyfyng; canys 
eyfyng yw y porth, a chul yw y ffordd sydd yn arwain i'r 
bywyd, ac ychydig yw y rhai sydd yn eiehael hi; eithr eang 
yw y porth, a llydan yw y ffordd sydd yn arwain : farwolaeth, 
a llawer yw y rhai sydd yn myned imewn trwyddi, hyd aes y 
mae y nos yn dyfod, yn yr hon nìs gall neb weithio. 

A bu ar ol i'r Iesu ddywedyd y geiriau hyn, iddolefaru wrth 
ei ddyscyblion, un ac un, gan ddywedyd wrthynt, Pa beth a 
ewyllysiwch genyf,ar ol imi fynedat y Tad? A hwy a lefar- 
asant oll, oddieithr tri, Yr ydym yn ewyllysio ar ol i nì fyw 
hyd oedran gwr, fel y byddo i'n gweinidogaeth, â'r hon y'n gel- 
waist ni, ddiweddu, fel y gallom ddyfod ar frys atat &i yn dy 
deyrnas. Acefe a ddywedodd wrthynt, Gwyn eieh byd, o her- 
wydd i chwi ddymuno y peth hwn genyf; am hyny, ar ol ì 
chwi fod yn ddeuddeg mlwydd a thrugain oed, chwi a gewch 
ddyfod ataf fì yn fy nheyrnas, a chyda mi y cewch orphwysdra. 
Ac wedi iddo lefaru wrthynt hwy, efe a drodd ei hun at y tri, 
ac a ddywedodd wrthynt, Pa beth a ewyllysiwchi mi wneuthur 
i chwi, ar ol ìi mi fyned at y Tad? A hwy a dristâent yn eu 
calonau, canys ni feiddient lefaru wrtho ef y peth a ddymunent. 
Ac yntau a ddywedodd wrthynt, Wele, mì a wn eich meddyliau, 
ac yr ydych wedi dymuno y peth a ddymunodd Ioan, fy anwyl- 
yd, yr hwn oedd gyda mi yn fy ngweinidogaeth, cyn i mi gael 
fy nyrchafu gan yr Iuddewon; am hyny, gwyn eich byd chwi 
yn fwy, canys ni chewch chwi byth brofi marwolaeth, eithr 
cewch fyw ì weled holl weithrediadau y Tad tuag at blant 
dynion, hyd nes y cyflawnir pob peth, yn ol ewyllys y Tad, pan 
y deuaf fi yn fy ngogoniant, gyda galluoedd y nef; ac ni 
ehewch chwi byth ddyoddef poenau marwolaeth; eithr pan 
ddeuaf fì yn fy ngogonìant, chwi a gyfnewidir ar darawiad 
llygad, o farwoldeb i anfarwoldeb ; ac yna y byddwch chwi yn 
wynfydedig yn nheyrnas fy Nhad. A thrachefn, ni chewch 
boen tra y byddoch yn trigo yn y cnawd, na thristwch ych- 
waith, oddieithr dros bechodau y byd; a hyn oll a wnaf oblegid 
y peth a ddymunasoch genyf, canys chwi a ddymunasoch fel y 
gallech ddwyn eneidiau dynion ataf, tra y safai y byd; ac o 
achos hyn chwi a gewch gyflawnder o lawenydd, ac a gewch 
eistedd i lawr yn nheyrnas ty Nhad ; ie, eich llawenydd a fydd 
yn gyflawn, megys ag y rhoddodd y Tad i minnau gyflawnder 
o lawenydd ; a chwi a fyddwch megys finnau, a minnau megys 
y Tad; a'r Tad & minnau un ydym; ac y mae yr Ysbryd Glâs 


LLYŶR NEPNWY. ? aì» 


yn tystiolaethu am y Tad a minnau; ac y mae y Tad yn 
rhoddi yr Ysbryd Glân i blant dynion, o'm hachos i. 

A bu ar ol i'r Iesu lefaru y geiriau hyn, iddo gyffwrdd â phob 
un o honynt â'i fys, oddieithr y tri ag oeddynt i aros, ac yna efe 
a ymadawodd. Ac wele, y nefoedd a agorodd, a hwy a gip- 
iwyd i fyny i'r nef, ac a welsant ac a glywsant bethau 
annhraethadwy. A gwaharddwyd iddynt draethu, ac ni rodd- 
wyd gallu iddynt fel y gallent draethu y pethau a welsant ac a 
glywsant; a pha un bynag ai yn y corff neu allan o'r corff yr 
veddynt, nis gallasent ddywedyd; canys ymddangosai iddynt 
hwy fel yn weddnewidiad o honynt, fel y cyfnewidiwyd hwynt 
o'r corff hwn o gnawd, i sefyllfa anfarwol, fel y gallent weled 
pethau Duw. Eithr bu iddynt drachefn weinidogaethu ar 
wyneb y ddaear; er hyny, ni weinidogaethent o'r pethau. 
glywsent ac a welsent, o herwydd y gorchymyn a roddwyd 
iddynt yn y nef. Ac yn awr, pa un ai marwol ai anfarwol 
oeddynt, oddiar ddydd eu gweddnewidiad, nis gwn; eithr hyn 
awn, yn ol yr hanes a roddwyd, eu bod yn myned allan ar 
wyneb y tir, ac yn gweinidogaethu i'r holl bobl, gan gyssylltu 
â'r eglwys gynnifer ag a gredent yn eu pregethu, gan eu 
bedyddio ; a ehynnifer ag a fedyddiwyd, a dderbyniasant yr 
Ysbryd Glân ; a hwy a fwriwyd yn ngharchar gan y rhai ni 
pherthynent i'r eglwys. Ac nis gallai y carcharau eu dal 
hwynt, canys hwy a rwygid yn y canol; a hwy a fwrid i lawr 
i'r ddaear; eithr hwy a darawent y ddaear â gair Duw, yn 
gymmaint ag iddynt trwy ei allu, gael eu gwaredu allan o 
eigion y ddaear; ac am hyny, nis gallent gloddio pyllau galluog 
i'w cadw hwynt. A thair gwaith y bwriwyd hwynt i ffwrnais, 
ac nì dderbyniasant niwed. A dwy waith y bwriwyd hwynt i 
ffau o fwystfilod gwylltion; ac wele, hwy a chwareuent â'r 
bwystfilod, megys plentyn ag oen sugno, ac ni dderbynient 
niwed. A bu iddynt felly fyned allan yn mhlith holl bobl 
Nephi, a phregethu efengyl Crist i'r holl bobl ar wyneb y tir; a 
hwy a ddychwelwyd at yr Arglwydd, ac a unwyd ag eglwys 
Crist, ac felly pobl y genedlaeth hono a fendithiwyd, yn ol gair 
yrlesu. Ac yn awr, yr wyf fi, Mormon, yn gorphen llefaru 
am y pethau hyn, am amser. Wele, yr oeddwn ynghylch 
ysgrifenu enwau y rhai hyny nad oeddynt byth i brofi marwol- 
aeth; eithr yr Arglwydd a'm gwaharddodd, gan hyny nid wyf 
yn eu hysgrifenu, canys y maent hwy yn guddiedig oddiwrth y 
byd. Eithr wele, mi a'u gwelais hwynt, a hwy a weiniasant i 
mi; ac wele, hwy a fyddant yn mhlith y Cenedloedd, a'r 
Cenedloedd nis adwaenant hwynt. Hwy a fyddant hefyd yn 
mhlith yr Iuddewon, a'r Iuddewon nis adwaenant hwynt. 

A bydd, pan welo yr Arglwydd yn ei ddoethineb yn addas, y 
cânt weinidogaethu i holl lwythau gwasgaredig Israel, ac i bob 
cenedl, llwyth, iaith, a phobl, a dwyn allan o honynt i'r Iesu 
laweroedd o eneidiau, fel y cyflawner eu dymuniad, ac hyny 
$rwy allu argyhoeddiadol Duw yr hwn sydd ynddynt; ac y 


420 ELYFR NEPHIÎ. 


maent megys angylion Duw, ac os gweddiant ar 1 'Tad yn eaw 
yr Iesu, hwy a allant ddangos eu hunain i ba ddyn bynsg s 
ewyllysiont; am hyny, gweithredoedd mawrion a rhyfedd a wneir 
ganddynt hwy, cyn y dydd mawr sydd yn dyfod, pan y rhaid 
i'r holÌ bobloedd sefyli gerbron brawdle Crist; îe, hyd y ned yn 
mhlith y Cenedloedd, y caiff gwaith mawr a rhyfedd ei wnes- 

hur ganddynt, cyn dydd y farn. A phe buasai genych yr holl 
ysgrythyrau ag sydd yn rhoddi hanes am holl weithredoedd 
rhyfeddol Crist, cliwi a wypech, yn ol geiriau Crist, fod yn 
rhaid i'r pethau hyn ddyfod. A gwae yr hwn ni wrandawo êr 
eiriau yr Iesu, ac hefyd y rhai a ddewisodd ac a ddanfonodd cês 
i'w mysg; canys yr hwn nìd yw yn derbyn geiriau yr Eesu, a geir- 
iau y rhai a ddanfonodd efe, nìd yw yn eîdderbyn yntau ; ac am 
byny, yntaunis derbyniahwythau yn y dydd diweddaf; a buasai 
yn well iddŷnt pe nas ganesid hwyat. Canys a ydych ehwi yn 
meddwl y gellwch gael gwared o gyfiawnder Duw tramgwydd- 
edig, yr hwn a sathrwyd dan draed dynion, fel trwy hyny y 
deuai iachawdwriaeth? Ac yn awt, wele, megys ag y llefarais 
ynghylch y rhaì a ddewisodd yr Arglwydd, ïe, y tri ag 2 
gipiwyd i fyny i'r nef, nis gwyddwn pa un a lanhawyd hwynt 
efarwoldeb i anfarwoldeb, Eithr wele, er pan ysgrifenais, mi 
& ymofynais â'r Arglwydd, ac efe a'i hamlygodd i mi, fed yn 
rhaid fod cyfnewidiad wedi ei effeithio ar eu eyrff, onide fod yn 
rhaid iddynt brofì marwolaeth; am hyny, fel na phrofent 
farwolaeth, cafodd cyfnewidiad ei effeithio ar eu cyrff, fel ns 
ddyoddefent boen na thristwch, oddieithr dros bechodau y byd. 
Yn awr, nid oedd y cyfnewidiad hwn yn gyfartal i'r cyfryw s 
gymmer le yn y dydd diweddaf; eithr effeithiwyd cyfnewidiad 
arnynt, yn gymmaint ag nas gallai satan gael awdurdod 
arnynt, fel nas gallai eu temtio hwynt, a hwy a_ santeìddiwyd 
yn y cnawd, fel yr oeddynt yn santaidd, ac fel na allai gallu- 
eedd y ddaear eu dal hwynt ; ac yn y sefyllfa hon yr oeddynt I 
aros hyd ddydd barn Crist; ac yn y dydd hwnw yr oeddynt ìt 
dderbyn cyfnewidiad mwy, ac i gael eu derbyn i deyrnaM y 
Tad, heb fyned allan mwy, eithr i drigo gyda Duw yn dragy- 
wyddol yn y nefoedd, Ac yn awr, wele, yr wyf yn dywedyd 
wrthych, pan welo yr Arglwydd yn addas yn ei ddoethineb, i'r 
geiriau hyn ddyfod at y Cenedloedd, yn ol ei air, yna y gellwch 
wybod fod y cyfammod a wnaeth y Tad â phlant Israel, yn 
nghylch eu hadferiad i diroedd eu hetifeddiaeth, eisoes ys 
dechreu cael ei gyflawni; a gellwch wybod y bydd ì eiriau yr 
Arglwydd, y rhai a lefarwyd gan y prophwydi santaidd, gael 
eu cyflawni oll; ac nid oes achos i chwi ddywedyd fod yr Ar- 
glwydd yn oedi ei ddyfodiad at blant Israel; ac nid oes achos i 
ehwi dybied yn eich ealonau fod y geiriau a lefarwyd yn ofer, 
eanys, wêle, yr Arglwydd a gofia ei gyfammod yr hwn $ 
wnaeth â'i bobl o dŷ Israel. A phan weloch chwi yr ymadrodd- 
ion hyn yn dyfod allan yn eich mysg, yna nid oes achos i chwi 
mwyach ddiystyru gweithredoedd yr Arglwydd, canys y me 


LLYFR NEBPHE. 491 


«ieddyf ei gyfìawnder yn ei ddeheulaw; ac wele, yn y dydd 
hwnw, os diystyrwch ei weithredoedd, efe a achosa iddo eich 
&oddiweddu yn fuan. Gwae yr hwn a ddiystyro weithredoedd 
yr Arglwydd ; ïe, gwae yr hwn a wado Grist a'i weithredoedd; 
'ŵe, gwae yr hwn a wado ddadguddiadau yr Arglwydd, ac & 
«ddywedo, Nil yw yr Arglwydd mwyach yn gweithio trwy 
ddadguddiad, neu trwy brophwydoliaeth, neu trwy ddoniau, 
neu trwy dafodau, neu trwy iachâu, neu trwy allu yr Ysbryd 
Glân; ie, a gwae yr hwn a ddywedo yn y dydd hwnw, Nis gall 
un wyrth gael eì chyflawni trwy Zesu Griet, er mwyn elw; 
anys yr hwn a wnelo hyn, a fydd yn gyffelyb ì fab y golledìg- 
aeth, i'r hwn nid oedd drugaredd, yn ol gair Orist. Iê, ac nid 
oes achos yn hŵy i chwi hwtio, na diystyru, na gwawdio yr 
Zuddewon, nac unrhyw weddìll o-dŷ Israel, canys wele, mae yr 
Arglwydd yn cofio ei gyfammod â hwynt, ac efe a wna iddynt 
yn ol yr hyn a dyngodd ; am hyny, na thybiwch y gellwch droi 
ilaw ddeheu yr Arglwydd at yr aswy, fel na weinyddo farn er 
eyflawni ei gyfammod yr hwn a wnaeth $ thŷ Israel. 


PENNOD XIV. 


C€Lywcu, O chwi Genedloedd, a gwrandewch eiriau Iesu Grist, 
Mab y Duw byw, y rhaì y gorchymynodd efe i mi lefaru mewn 
perthynasi chwi; canys, wele, gorchymynodd i mi ysgrifenu, 
gan ddywedyd, Trowch, chwi yr holl Genedloedd, oddiwrth 
eich ffyrdd drygionus, ac edifarhewch am eich gweithredoedd 
drwg, am eich oelwydd a'ch twyll, ac am eich pnteindra, ac am 
eich dirgel ffieidd-dra, a'ch eilun -addoliaeth, a'ch llofruddiaeth- 
au, a'ch crefydd-dwyll, a'ch cenfigen, a'ch amrysonau, ac 
oddiwrth eich holl ddrygioni arch ffìeidd-dra, a deuwch ataf fi, 
a chymmerwch eich bedyddìo yn fy enw, fel y derbynioch 
faddeuant o'ch pechodau, ac y llanwer chwi â'r Ysbryd Glân, 
fel y cyfrifer chwi gyda fy mhobl, y rhai ydynt o dŷ Israel. 


LLYFR NEPHI, 


YR HWN YW MAB NEP&âI, UN O DDYSCYBLION IESU GRIST. 








PENNOD I. 


Fanes pobl Nep&i, yn ol & gof-lyfr ef. 


A Bu i'r bedwaredd flwyddyn ar ddeg ar hugain fyned heibio, 
ac hefyd y bymthegfed flwyddyn ar hugain, ac wele yr oedd 
«lyecyblion yr Jesu wedi ffurfìo eglwys Crist yn yr holl diroedâ 


4332 ELYFR KEPHL 


eddiamgylch. A chynnifer ag a ddaethant atynt, ac a wîr 
edifarhaent am eu pechodau, a fedyddiwyd yn enw yr esu; a 
hwy hefyd a dderbyniasant yr Ysbryd Glân. 

A dygwyddodd yn yr unfed flwyddyn ar bymtheg ar hugain, 
fod y bobl oll wedi' eu dychwelyd at yr Arglwydd, ar hyd holl 
wyneb y tir, y Nephiaid a'r Lamaniaid, ae nid oedd dim am- 
rafaelion ac ymddadleu yn eu plith, ac ymddygai pob dyn yn 
gyfìawn at y naill a'r llall; ac yr oedd ganddynt bob peth yn 
gyffredin yn eu mysg, o ganlyniad nid oedd cyfoethog a thlawd, 
eaeth a rhydd, eithr gwnaethwyd hwynt oll yn rhyddion, ac yn 
gyfranogion o'r rhodd nefol. 

A bu i'r ddwyfed flwyddyn ar bymtheg ar hugain fyned 
heibio hefyd, ae yr oedd heddwch yn parhau o hyd yn y tir. 
A gweithredoedd mawrion a rhyfedd a gyflawnwyd gan ddys- 
eyblion yr Iesu, yn gymmaint ag iddynt iachâu y cleifion, a 
chyfodi y marw, ac achosi i'r cloffîon gerdded, a'r deillion ì 
dderbyn eu golwg, a'r byddariaìd ì glywed; a phob math o 
wyrthiau a gyflawnasant hwy yn mhlith plant dynìon; ac ni 
chyflawnent hwy ddim gwyrthiau, ond yn enw yr Iesu. Ac 
felly yr aeth y ddeunawfed ffwyddyn ar hugain heibio, ac hefyd 
y bedwaredd flwyddyn ar bymtheg ar hugain, a'r unfed a 
deugain, a'r ddwyfed a deugain; ïe, hyd nes yr oedd y nawfed 
flwyddyn a deugain wedi myned heibio, ac hefyd yr y mfed ar 
ddeg a deugain, a'r ddeuddegfed a deugain ; ie, ac hyd nes yr 
oedd y bedwaredd flwyddyn ar bymtheg a deugain wedi myned 
heibio; a'r Arglwydd a'u llwyddodd hwynt yn ddirfawr yn y 
tir; ïe, yn gymmaìnt ag iddynt lanw dînasoedd drachefn, lle yr 
oedd dinasoedd wedi eu llosgi; ïe, hyd y nod y ddìnas fawr Zara- 
hemla a achosent i gael eu hadeiladu drachefn. Eithr yr oedd 
amryw ddinasoedd wedi cael eu soddi, a dyfroedd wedi dyfod ìi 
fyny yn eu ÌÌe; o ganlyniad, nis gallai y dinasoedd hyn gael eu 
hadnewyddu. 

Ac yn awr, wele, dygwyddodd i bobl Nephi gryfhau, a 
Hliosogi yn gyflym iawn, a dyfod yn bobl brydferth a dymunol 
iawn. A hwy a briodent ac a roddent mewn priodas, ac a 
fendithiwyd yn ol amlder yr addewidion a wnaeth yr Arglwydd 
iddynt. Ac ni rodiasant hwy mwyach yn ol cyflawniadau ac 
ordinhadau cyfraith Moses, eithr hwy a rodiasant yn ol y gor- 
ehymynion a dderbyniasant oddiwrtireu Harglwydd a'u Duw, 
gan barhau mewn ympryd a gweddi, a chyd ymgynnull yn 
fynych, ì weddio ac Î wrandaw gaìr yr Arglwydd. A_ bu nad 
oedd dim amrafael yn mhlith yr holl bobl, trwy yr holl dir. 
eithr yr oedd gwyrthiau nerthol yn cael eu 'cyflawni yn mhlith 
dy scyblion yr Iesu. 

A bu i'r unfed flwyddyn ar ddeg a thrugain fyned heibio, ac 
hefyd y ddeuddegfed flwyddyn a thrugain ; îe, ac yn fyr, aeth 
heibio y bedwaredd flwyddyn ar bymtheg a thrugain : ie, yr 
oedd can mlynedd wedi myned heibio, ac yr oedd dyscyblion yr 
Iesu, y rhai a ddewisodd efe, oll wedi myned ìi baradwys Duw, 


LLYFR NEPNEI. 423 


eddieithr y tri a gaent aros; a chafodd dyscyblion ereill eu 
hordeinio yn eu lle; ac hefyd yr oedd llawer o'r genedlaeth 
hono ag oedd wedi myned heibio. .A bu nad oedd dim am- 
rafael yn y tir, oblegid cariad Duw yr hwn oedd yn trigo yn 
nghalonau y bobl. Ac nid oedd dim cenfigen, nac anghydfod, 
na therfysgoedd, na phuteindra, na chelwydd, na llofruddiaeth, 
nac un math o drythyllwch; ac yn ddiau nis gallai fod pobl 
.ddedwyddach yn mhlith yr holl bobl ag a grewyd gan law 
Duw; nid oedd yspeilwyr, na llofruddion, ac níd oedd ychwaith 
Lamaniaid, nac un math o iaid; eithr yr oeddynt yn un, yn 
blant Orist, ac yn etifeddion teyrnas Dduw ; ac mor wynfyd- 
edig oeddynt, canys yr oedd yr Arglwydd yn eu bendithio yn 
eu holl weithrediadau ; ïe, yr oeddynt wedi eu bendithio a'u 
Hwyddo, hyd nes yr oedd cant a deg mlynedd wedi myned 
heibio; ac yr oedd y genedlaeth gyntaf er Crist wedi myned 
heibie, ac nîd oedd dim amrafael yn yr holl dir. 

A 'bu í Nephi farw, yr hwn a gadwai y coflyfr diweddaf hwn 
(&c efe a'i cadwai ar lafnau Nephi), a'i fab Amos a'i cadwodd ef 
yn ei le; ac efe a'i eadwodd ef ar lafnau Nephi hefyd; ac efe 
a'i cadwodd ef am bedair mlynedd a phedwar ugain, ac yr oedd 
heddwch o hyd yn y tír, oddieithr rhyw gyfran fychan o'r bobl 
ag oeddynt wedi gwrthgilio o'r eglwys, a chymmeryd arnynt 
yr enw Lamaniaid; o ganlyniad dechreuodd fod Lamaniaid 
drachefn yn y tir. 

A bui Amos farw hefyd (ac yr oedd yn gant a phedair 
blynedd ar bymtheg a phedwar ugain oddiar ddyfodiad Crist), 
a'i fab Amos a gadwai y cof-lyfr yn ei le; ac efe hefyd a'i 
cadwodd ar lafnau Nephi; ac yr oedd yn ysgrifenedig hefyd 
yn llyfr Nephi, yr hwn yw y llyfr hwn. A bu í ddau can 
mlynedd fyned heibio, ac yr oedd yr ail genedlaeth wedi myned 
oll heibio oddieithr ychydig. Ac yn awr, myfì, Mormon, a 
fynwn i chwi wybod fod y bobl wedi lliosogi, yn gymmaint â'u 
bod wedi ymwasgaru ar hyd holl wyneb y tir, ac wedi dyfod 
yn dra chyfoethog, o herwydd eu llwyddiant yn Nghrist. Ac 
yn awr, yn yr unfed flwyddyn a dau gant, dechreuodd fod yn 
eu plith hwynt y rhai hyny ag oeddynt wedi ymddyrchafu 
mewn balchder, y fath ag yw gwisgo dillad costfawr, a phob 
math o berlau teg, a gwych bethau y byd. Ac o'r amser hwnw 
allan nid oedd eu nwyddau a'u heiddo mwyach yn gyffredin yn 
eu mysg, a hwy a ddechreuasant ymranu yn ddosparthiadau, a 
dechreuasant adeiladu eglwysi iddynt eu hunain, i gael elw, a 
dechreu gwadu gwír eglwys Crist. 

A dygwyddodd ar ol i ddau gant a deg mlynedd fyned 
heibïo, fod llawer o eglwysi yn y tir; ïe, yr oedd llawer 
eglwysi y rhai a broffesent adnabod y Crist, ac etto gwadent y 
rhan fwyaf o'i efengyl, yn gymmaint ag iddynt dderbyn pob 
math o ddrygioni, a gweinyddu yr hyn ag oedd yn gyssegredig 
í'rhwn y gwaharddwyd ef iddo, o herwydd annheilyngdod, 
A'r eglwys hon 8 liosogodd yn fawr, o herwydd anwiredd, ac e 


424 LLYFR /EPHL 


herwydd gallu satan yr hwn oedd wedi gafaelu yn cu calonas. 
A thrachefn, yr oedd eglwys arall ag oedd yn gwadu y Crist; 
a hwy a erlidient wir eglwys Crist, o herwydd eu gostyngeidd- 
rwydd, a'u crediniaeth yn Nghrist; a diystyrent hwynt, o 
herwydd amryw wyrthiau a gyflawnid yn eu mysg; 2m 
hyny, hwy a arfere arferent allu ac awdurdod ar ddyscyblion yr Iese 
y rhai a drigent gyda hwynt, ac a'u bwrient yn 
eithr trwy allu gair Duw, yr hwn oedd ynddynt, y carcharau 
rwygid yn y canol, a hwythau a aethant allan gan wneuthwr 
gwyrthiau nerthol yn eu mysg hwynt. Etto, er yr holl wyrth- 
iau hyn, y bobl a galedent eu calonau, ac a geisient eu lledd 
hwynt, megys y ceisiai yr Iuddewon yn Jerusalem ladd yr Iese, 
yn ol ei air ef; a hwy a'u bwrient ìi ffwrneisiau tân, a daethent 
allan heb dderbyn un niwed ; ac hefyd hwy a'u bwrient i ffasau 
e fwystfilod gwylltion, a hwythau a chwareuent â'r 
gwylltion, fel plentyn gyda'r oen; a hwy a ddaethant o'u 
plith hwynt, heb dderbyn un niwed. Er hyny, y bobl a galed- 
ent eu calonau, canys hwy a arweinid gan lawer o offeiriaid a 
gau-brophwydi i adeiladu llawer o eglwysi, ac ì weithredu pob 
math o anwiredd. A hwy a darawent bobl yr Iesu ; eithr pobl 
yr Iesu ni tharawent drachefn. Ae felly y methasant mewn 
anghrediniaeth a drygioni, o flwyddyn i flwyddyn, hyd nes yr 
oedd dau gant a deg mlynedd ar hugain wedi myned heibio. 
Ac yn awr, dygwyddodd yn y flwyddyn hon, ïe, yn yr unfed 
flwyddyn ar ddeg ar hugain a dau gant, fod ymraniad mawr 
yn mhlith y bobl. A bu yn y flwyddyn hon i bobl gyfodi y 
rhai a elwid Nephiaid, ac yr oeddynt hwy yn wir wyr 
yn Nghrist ; ac yn eu mysg hwynt yr oedd y rhaì a elwid gan 
y Lamaniaid, yn Jacobiaid, a Josephiaid, a Zoramiaid; am 
hyny, y gwir 'gredinwyr yn Nghrist, a gwyr addolwyr 'Crist 
(yn mR lith pa raì yr oedd fri dyscybl Crist y rhai a gaem 
aros), a elwid Nephiaid, a Jacobiaid, a Josephiaid, a Zoram- 
iaid. A dygwyddodd fod y rhai a wrthodent yr efengyl, yn 
cael eu galw yn Lamaniaid, a Lemaeliaid, ac Ishmaeliaid; ac 
ni fethasent hwy mewn anghrediniaeth, eithr hwy a wrth- 
ryfelent yn wirfoddol yn erbyn efengyl Crist; a hwys 
ddysgent eu plant na chredent, megys ag y methodd eu tadau 
o'r dechreuad. _ Ac yr oedd hyn oblegid drygioni a ffeidd-dra 
eu tadau hwy, megys ag yr oedd yn y dechreuad. A hwy a 
ddysgid i gasâu plant Duw, megys y dysgwyd y Lamaniaid i 
gasâu plant Nephi, o'r dechreuad. 

A bu ìi ddau gant a phedwar ugain a phedair mlynedd fyned 
heibio hefyd, ac felly yr oedd achosion y bobl. A'r rhan fwyaf 
drygionus o'r bobl a gryfhaent, ac a ddaethant yn llawer mwy 
lliosog nag oedd pobl Dduw. A hwy a_ barhausant adeiladu 
eglwysi iddynt eu hunain, a'u haddurno hwynt â phob math o 
bethau gwerthfawr, Ac felly yr aeth dau gant a deng mlyn- 
edd a deugain heibio, ac hefyd dau gan mlynedd a_ thrugain. 
A bu i'r rhan fwyaf drygionus o'r bobl ddechreu drachefa 


LLYFR MORMON. 425 


adferu llwon a chydfwriadau dirgelaidd Gadianton. Ac hefyd 
y bobl y rhai a elwid yn bobl Nephi, a ddechreuasant fod yn 
feilchion yn eu calonau, o herwydd eu mawr gyfoeth, a myned 
yn ofer, yn gyffelyb i'w brodyr, y Lamaniaid. Ac oddiar yr 
amser hwn, y dyscyblion a ddechreuasant dristâu oblegid 
pechodau y byd. 

A dygwyddodd ar ol i dri chan mlynedd fyned heibio, fod 
pobl Nephi a'r Lamaniaid wedi myned yn dra drygionus, y 
naîìl fel y llall. A bu i yspeilwyr Gadianton ymledaenu dros 
holl wyneb y tir; ac nid oedd neb ag oedd yn gyfiawn, ond 
dyscyblion yr Iesu. Ac aur at arian a ystorient mewn cyf- 
lawnder, a masgnachent mewn pob math e fasgnach. 

A bu ar ol i dri chant a phum mlynedd fyned heibio (ae yr 
oedd y bobl etto yn parhau mewn drygioni), ìi Amos farw, a'i 
frawd Ammaron a gadwai y cof-lyfr yn eile.. A dygwyddodd, 
ar ol i drì chant ac ugain mlynedd fyned heibio, ìi Ammaron, 
gan gael eì ddirgymhell gan yr Ysbryd Glân, guddio y cof- 
lyfrau ag oeddynt yn gyssegredig ; ïe, sef yr holl gof-lyfrau ag a 
drosglwyddwyd i lawr o genedlaeth i genedlaeth, y rhai oedd- 
ynt gyssegredig, hyd yr ugeinfed flwyddyn a thri chant er 
dyfodiad Crist. Ac efe a'u cuddiodd hwynt i'r Arglwydd, fel 
y deuent drachefn ìi weddill tŷ Jacob, yn ol prophwydoliìaethau 
ac addewidion yr Arglwydd. Ac fel hyn y mae diwedd cof- 
lyfr Ammaron. | 


LLYFR MORMON. 


PENNOD I. 


Ac yn awr, yr wyf fi, Mormon, yn gwneuthur cof-lyfr e'r 
pethau a welais ac a glywais i, ac yn ei alw yn Llyfr Mormon. 
Ac ynghylch yr amser y cuddiodd Ammaron y cof-lyfrau i'r 
Arglwydd, efe a ddaeth ataf (ac yr oeddwn i ynghylch deng 
mlwydd oed; ac yr oeddwn yn dechreu bod yn ddysgedig ryw- 
faint yn ol dull dysgeidiaeth fy mhobl), ac Ammaron a ddy- 
wedodd wrthyf, Yr wyf yn gweled dy fod dì yn blentyn sobr, 
ac yn gyflym i graffu; am hyny, pan fyddi dì ynghylch pedair 
mlwydd ar hugain oed, mi a ewyllysiwn i ti goflo y pethau a 
sylwaist arnynt o berthynas i'r bobl hyn; a phan fyddi yn yr 
oedran hwnw, dos i dir Antum, at fryn, yr hwn a gaiff eì 
alw Shìm; ac yno y rhoddais i gadw i'r Arglwydd, yr holl 
gerfiadau cyssegredig a berthynant i'r bobl hyn. Ac wele, ti 
a gai gymmeryd llafnau Nephi i ti dy hun, a'r gweddill a 
adewi yn y man lle y maent; a thi a gai gerfìo ar lafnau Nephi, 
yr holl bethau a sylwaist arnynt o berthynas i'r bobl hyn, 
A myfi, Mormon, yr hwn wyf ddisgynydd o Nephi (ac enw 


496 LLYFR MORMOE. 


fy nhad oedd Mormon), a gofìais y pethau a orchymynodd 
Ammaron imi. A bui mì, gan fod yn un mlwydd ar ddeg 
oed, gael fy nghario gan fy nhad i'r tir yn ogleddol, sef i dir 


Jacobiaid, a'r Josephiaid, a'r Zoramiaid ; a'r rhyfel hwn oedd 


iaid, yn cael eu galw yn Lamaniaid, a'r ddwy blaid oedd y 
Nephiaid a'r Lamaniaid. A dygwyddodd i'r rhyfel ddechreu 
fod rhyngddynt ar gyffiniau Zarahemla, wrth ddyfroedd Sidon. 
A dygwyddodd fod y Nephiaid wedi casglu ynghyd nifer 
mawr o wyr, ie, dros y nifer o ddeg mil ar hugain. A bu 
iddynt gael yn yr un flwyddyn hon nifer o frwydrau, yn 
mha rai yr oedd y Nephiaid yn gorthrechu y Lamaniaid, a 
lladd llaweroedd o honynt. A dygwyddodd i'r Lamaniaid 
dynu eu bwriad yn ol, a chafodd heddwch ei sefydlu yn y tir, 
a pharhaodd heddwch dros yspaid oddeutu pedair blynedd, fel 
na thywalltid dim gwaed. Eithr yr oedd drygioni yn ffynu dros 
holl wyneb y tir, yn gymmaint ag i'r Arglwydd gymmeryd 
ymaith ei ddyscyblion anwyl, a chyflawniad gwyrthiau ac 
iachâu a beidiodd, oblegid anwiredd y bobl. Ac nid oedd dim 
doniau oddiwrth yr Arglwydd, ac nid oedd yr Ysbryd Glân 
yn dyfod ar neb, o herwydd eu drygioni a'u hanghrediniaeth. 
A myfi, gan fod yn bymtheg mlwydd oed, a chan fy mod o 
feddwl sobr, ymwelwyd â mi gan yr Arglwydd, ac mi a 
brofais, ac a wyddwn am ddaioni yr Iesu. Ac mi a ymdrech- 
ais bregethu wrth y bobl hyn, eithr fy ngenau a gauwyd, â 
gwarafunwyd i mi bregethu iddynt; canys, wele, yr oeddynt 
wedi gwrthryfela yn wirfoddol yn erbyn eu Duw, ac yr oedd 
y dyscyblion auwyl wedi eu cymmeryd allan o'r tir, o herwydd 
eu drygioni. Eithr mi a arosais yn eu mysg, ond gwarafunwyd 
i mi bregethu iddynt, o herwydd caledwch eu calonau; ac o 
herwydd caledwch eu calonau, melldithiwyd y tir er eu mwyn. 
Ac yr oedd yr yspeilwyr Gadiantonaidd hyny, y rhai oeddynt yn 
mhlith y Lamaniaid, yn aflonyddu y tir, yn gymmaint â bod 
ei drigolion yn dechreu cuddio eu trysorau yn y ddaear; â 
hwy a aethant yn llithrig, o herwydd yr oedd yr Arglwydd 
wedi melldithio y tir, fel nas gallent eu dal hwynt, na'u cael 
grachefn.. A dygwyddodd fod cyfareddion, a dewiniaeth, â 
swynion; ac yr oedd gallu yr un drwg yn cael ei weithredu 
ar hyd holl wyneb y tir, hyd at gyflawni holl eiriau Abinadi, 
ac hefyd Samuel y Lamaniad. A bu yn y flwyddyn hono, 
ddechreu fod rhyfel drachefn rhwng y Nephiaid a'r Lamaniaid. 
Ac er fy mod i yn ieuanc, yr oeddwn yn fawr mewn corffolaeth; 
2m byny, pobl Nephi a'm penodasant i fod yn flaenor arnynt, 
neu yn flaenor areu byddinoedd. Gan hyny, dygwyddodd yn 


LLYFR MORMON. 491 


fy unfed flwyddyn ar bymtheg, i mi fyned allan o flaen byddin 
o'r Nephiaid, yn erbyn y Lamaniaid; o ganlyniad yr oedd tri 
chant a chwech mlynedd ar hugain wedi myned heibio. A bu 
yn y seithfed flwyddyn ar hugain a thri chant, i'r Lamaniaid 
ddyfod arnom gyda gallu mawr iawn, yn gymmaint ag iddynt 
ddychrynu fy myddinoedd; am hyhy, ni ymladdent, a dech- 
reuasant encilio yn ol tua'r gwledydd gogleddol. A bu i ni 
ddyfod i ddinas Angola, a chymmeryd meddiant o'r ddinas, a 
gwneuthur parotoiadau i amddiffyn ein hunain yn erbyn y 
Lamaniaid. A bu ini amgau y ddinas â'n holl allu; ond er ein 
holl amddiffynfeydd, daeth y Lamaniaid arnom, ac a'n gyrasant 
allan o'r ddinas. A hwy a'n gyrasant hefyd allan o dir Dafydd. 
A nyni a gychwynasom yn mlaen ac a ddaethom i dir Joshua, 
yr hwn oedd ar y cyffiniau yn orllewinol, wrth lân y môr. A bui 
ni gasglu ein pobl i mewn mor gyflym ag oedd yn bosibl, fel y 
gallem eu cael hwynt ynghyd yn un corff. Eithr wele, yr oedd 
y tir wedi ei lanw gan yspeilwyr a chan Lamaniaid; ac er y 
dinystr mawr ag oedd yn hongian uwchben fy mhobl, nis 
edifarhasant am eu gweithredoedd drwg; o ganlyniad taenwyd 
gwaed a chyflafan dros holl wyneb y tir, o du y Nephiaid, ac 
hefyd o du y Lamaniaid; ac yr oedd yn un chwyldroad trwy- 
adl dros holl wyneb y tir. Ac yn awr, yr oedd gan y Laman- 
iaid frenin, a'i enw oedd Aaron; ac efe a ddaeth yn ein 
herbyn ni â byddin o bedair a deugain o filoedd. Ac wele, mi 
a'i gwrthsefais ef â dwy a deugain o fìloedd... A dygwyddodd ì 
mi ei orchfygu ef â'm byddin, fel y ffôdd o'm blaen. Ac wele, 
cyflawnwyd hyn oll, ac yr oedd tri chant a deg mlynedd ar 
hugain wedi myned heibio. A bu i'r Nephiaid ddechreu edi- 
farhau am eu hanwiredd, a dechreu gwaeddi megys y pro- 
phwydwyd gan Samuel y prophwyd; canys nis gallai neb 
gadw ei eiddo, o herwydd y lladron, a'r yspeilwyr, a'r llofrudd- 
ion, a'r swynyddiaeth, a'r dewiniaeth ag oedd yn y tir. Felly 
y dechreuodd fod galar ac wylofain yn yr holl dir o herwydd y 
pethau hyn; ac yn fwy neillduol yn mhlith pobl Nephi. A 
bu, pan welais ì, Mormon, eu wylofain, a'u galar a'u tristwch 
gerbron yr Arglwydd, fy nghalon a ddechreuodd lawenhau o'n 
mewn, gan wybod am drugaredd a hir-amynedd yr Arglwydd, 
a thybied o ganlyniad y buasai efe drugarog tuag atynt, 
fel y deuent drachefn yn bobl gyfiawn. Eithr wele, fy 
llawenydd hwn oedd ofer, canys nid oedd eu tristwch er edifeir- 
wch, o herwydd daioni Duw, eithr yn hytrach yn dristwch y 
damnedig, o herwydd na oddefai yr Arglwydd iddynt ymbleseru 
yn wastadol mewn pechod. Ac ni ddaethent at yr Iesu gyda 
chalonau drylliog ac ysbrydoedd edifeiriol, eithr melldithient 
Dduw, ac a ddymunent farw. Er hyny, hwy a ymdrechent â'r 
cleddyf am eu bywydau. A_ bu i'm tristwch ddychwelyd ataf 
drachefn, ac mi a welais fod dydd gras yn myned heibio gyda 
hwynt, yn dymmorol ac ysbrydol, canys mi a welais fìloedd o 
hopynt yn cael eu tori ìi lawr mewn rhyfel agored yn erbyn eu 


id 


42& LLYFR MORMON. 


Duw, ac yn cael eu pentyru fel tom ar wyneb ytir. Ac felly yr 
oedd tri chant a phedair mlynedd a deugain wedi myned heibio. 

A bu yn y bummed flwyddyn a deugain a thri chant, i'r 
Nephiaid ddechreu ffoi o flaen y 'Lamaniaid, ac ymlidiwyd 
hwynt hyd nes y daethant i dir Jashon, cyn yr oedd yn bosibl 
eu hattal hwynt yn eu hênciliad. Ac yn awr, yr oedd dinas 
Jasbon yn agos i'r tir lle y cuddiodd Ammaron y cof-lyfran i'r 
Arglwydd, fel na chaent eu dinystrio. Ac wele, yr oeddwn i 
wedi myned yn ol gair Ammaron, a chymmeryd llafnau Nephi, 
ac mi a wnaethym gofnodiad yn ol geiriau Ammaron. Ac âr 
lafnau Nephi, mi a roddais hanes cyflawn am yr holl ddrygioni 
a'r ffieidd-dra; eithr ar y llafnau hyn mi a ochelais roddi banes 
cyflawn am eu drygioni a'u ffieidd-dra; canys wele, y mae gol- 
ygle barhaus o ddrygioni a ffieidd-dra. wedi bod o flaen fy llyg- 

er pan oeddwn ddigon mawr i sylwi ar ffyrdd dyn. A gwae 
fi, oblegid eu drygioni, canys y mae fy nghalon wedi ei llenwi 
gan dristwch oblegid eu drygioni, trwy fy holl ddyddiau; er 
hyny, mi a wn y dyrchefir fì yn y dydd diweddaf. 

A dygwyddodd yn y flwyddyn hon i bobl Nephi drachefa 
gael eu hymlid a'u gyru. A bu i ni gael ein gyru yn mlaen 
hyd nes y daethom yn ogleddol i'r tir yrhwn a elwid Shem. 
A bu ini gadarnhau dinas Shem, a chasglu ein pobl i mewn 
gymmaint ag oedd yn bosibl, fel y gallem ysgatfydd eu hachub 
hwynt rhag dinystr. A bu yn y chwechfed flwyddyn a <eu- 
gain a thri chant, iddynt ddechreu dyfod arnom drachefn. A 
bu i mi lefaru wrth fy mhobl, a'u hannog yn egniol iawn, am 
sefyll yn ddewr o flaen y Lamaniaid, ac ymladd dros eu gwrag- 
edd, a'u plant, a'u tai, a'u cartref-leoedd. _ A'm geiriau a'u cyff- 
rodd hwynt ychydig i fywiogrwydd, yn gymmaint ag na ffoi- 
sant o flaen y Lamaniaid, eithr hwy a safasant yn wrol yn eu 
herbyn hwynt, A bui ni ymladd â byddin o ddeg mil ar hug- 
ain, yn erbyn byddin o hanner can mil. A bu ì ni sefyll o'u 
blaen gyda'r fath ddiysgogrwydd, fel y ffoisant o'n blaen. A bu 
ar ol iddynt ffoi, ìi ni eu hymlid hwynt â'n byddinoedd, a'u cyf- 
arfod hwynt drachefn, a'u gorthrechu; er hyny, nid oedd nerth 
yr Arglwydd gyda ni ; ïe, yr oeddym wedi ein gadael wrthym 
ein hunain, fel nad oedd ysbryd yr Arglwydd yn preswylio 
ynom; am hyny, yr oeddym wedi myned yn weiniaid, yn 
gyffelyb i'n brodyr. Ac yr oedd fy nghalon yn ym- 
dristâu o herwydd y drygfyd mawr hwn ar fy mhobl, o her- 
wydd eu drygioni a'u ffieidd-dra. _ Eithr wele, ni a aethom allan 
yn erbyn y Lamaniaid, ac yspeilwyr Gadianton, hyd nes yr 
oeddym drachefn wedi cymmeryd meddiant o diroedd ein heti- 
feddiaeth. Ac yr oedd y nawfed flwyddyn a deugain a thri 
chant wedi myned heibio. Ac yn y ddegfed flwyddyn a deu- 
gain a thri chant, ni a wnaethom gytundeb â'r Lamaniaid ae 
yspeilwyr Gadianton, yn mha un y cawsom diroedd ein heti- 
feddiaeth wedi eu rhanu, A'r Lamaniaid a roddasant i ni y tir 
yn ogleddol; ïe, hyd y fynedfa gul yr hon a arweiniai i'r tir yn 


LLYFR MORMOK. 459 


Sdeheuol. A ninnau a roddasom i'r Lamaniaid yr holl dir 
deheuol. 

A bu na ddaeth y Lamaniaid i frwydr drachefn hyd nes fod 
deng mlynedd yn ychwaneg wedi myned heibio. Ac wele, yr 
oeddwn i wedi rhoi fy mhobl, y Nephiaid, ar waith i barotoi eu 
tiroedd a'u harfau erbyn amser rhyfel. A bu i'r Arglwydd 
ddywedyd wrthyf, Gwaedda ar y bobl hyn, Edifarhewch, a 
deuwch ataf fì, a bedyddier chwi, ac adeiladwch drachefn fy 
eglwys, a chwi a arbedir. Ac mi a waeddais ar y bobl hyn, 
eithr bu yn ofer, ac ní ddeallasant hwy mai yr Arglwydd a'u 
harbedodd hwynt, ac a roddodd iddynt gyfleusdra i edifarhau. 
Ac wele, hwy a galedasant eu calonau yn erbyn yr Arglwydd 
eu Duw. A bu arol i'r ddegfed flwyddyn hon fyned heibio, 
gan wneuthur, rhwng y cyfan, dri chant a thrugain mlynedd 
oddiar ddyfodiad Crist,ì frenin y Lamaniaid ddanfon epistol 
ataf, yr hwn a'm hysbysai eu bod hwy yn ymbarotoi ì ddyfod 
drachefn i ryfel yn ein herbyn... A darfu i mi achosi i'm pobl 
ymgasglu ynghyd yn nhir Anghyfannedd-«dra, i ddinas ag oedd 
ar y cyffiniau, wrth y fynedfa gul a arweiniai ì'r tir deheuol. 
Ac yno y gosodasom ein byddinoedd, fel y rhwystrem y Laman- 
iaid, fel na chaent feddiant o ddim o'n tiroedd ; am hyny, darfu 
i ni amgaeru yn eu herbyn hwynt â'n holl egni. 

A bu yn yr unfed flwyddyn a thrugain a thri chant, i'r Lam- 
aniaid ddyfed i waered i ddinas Anghyfannedd-dra i ryfel, yn 
ein herbyn ni; a bu yn y flwyddyn hono, i ni eu gorchfygu 
hwynt, yn gymmaint ag iddynt ddychwelyd drachefn i'w tir- 
oedd eu hunain. Ac yn yr ail flwyddyn a thrugain a thri chant, 
hwy a ddaethant i waered drachefn i ryfel. Ac ni a'u gorch- 
Yygasom hwynt drachefn, ac a laddasom nifer fawr o honynt, 
a'u meirw a fwriwyd i'r môr. Ac yn awr, o herwydd y peth 
mawr hwn a wnaeth fy mhobl, y Nephiaid, hwy a ddechreuae- 
ant ymffrostio yn eu nerth eu hunain, a dechreu tyngu gerbrom 
y nefoedd, yr ymddialent waed eu brodyr, y rhai a laddwyd 
gan eu gelynion. A hwy a dyngasant i'r nefoedd, ac hefyd i 
ersedd Duw, yr aent i fyny ì ryfel yn erbyn eu gelynion, a'u 
$orì hwynt ymaith oddiar wyneb y tir. 

A bu i mi, Mormon, wrthod yn gwbl o'r pryd hwn allan fod yn 
Hywydd a blaenor ar y bobl hyn, o herwydd eu drygioni a'u ffleidd- 
dra. Wele, yr oeddwn wedi eu harwain, er eu holl ddrygioni; yr 
eeddwn wedi eu harwain amryw droion i ryfel, ac wedi eu caru, 
yn ol cariad Duw yr hwn oedd ynof, â'm holl galon; a'm hen- 
aid a gafodd ei dywallt allan mewn gweddi at fy Nuw drostynt, 
$rwy gydol y dydd; etto, yr oedd heb ffydd, o herwydd caled- 
wch eu calonau. A thair gwaith y gwaredais hwynt allan e 
ddwylaw eu gelynion, ac nid ydynt wedi edifarhau am eu pech- 
odau. Ac wedi iddynt dyngu i'r hyn a waharddwyd iddynt 
gan ein Harglwydd a'n Hiachawdwr Iesu Gyist, yr elent ì fyny 
at eu gelynion ì ryfel, ac ymddial gwaed eu brodyr, wele, llef 
yr Arglwydd a ddaeth ataf, gan ddywedyd, Dïal sydd — 


430 LLYFR MORMON. 


ac mi a ad-dalaf; ac oblegid nad yw y bobl hyn yn edifarhau 
ar ol i mi eu gwaredu hwynt, wele, hwy a dorir ymaith oddiar 
wyneb y ddaear. A bu i mi gwbl wrthod myned i fyny yn 
erbyn fy ngelynion; ac mi a wnaethym megys y gorchymynodd 
yr Arglwydd i mi; ac mi a safais fel tyst segur i amlygu i'r 
byd y pethau a welais ac a glywais, yn ol amlygiadau yr ysbryd 
ag oedd wedi tystiolaethu am bethau i ddyfod. Am hyny, yr 
wyf yn ysgrifenu atoch chwi, Genedloedd, ac hefyd atoch chwi- 
thau, dŷ Israel, pan ddechreuo y gwaith, y byddwch chwi 
ynghylch parotoii ddychwelyd i wlad eich etifeddiaeth : ie, 
wele, yr wyf yn ysgrifenu at holl derfynau y ddaear ; ïe, atoch 
chwithau, ddeuddeg llwyth Israel, y rhai a gewch eich barnu 
yn ol eich gweithredoedd, gan y deuddeg a ddewisodd yr Iesu i 
fod yn ddyscyblion iddo yn ngwlad Jerusalem. Ac yr wyf yn 
ysgrifenu hefyd at weddill y bobl hyn, y rhai hefyd a fernir gan 
y deuddeg a ddewisodd yr Iesu:yn y wlad hon; a hwythau a 
fernir gan y deuddeg arall a ddewisodd yr Iesu yn ngwlad 
Jerusalem. A'r pethau hyn y mae yr ysbryd yn eu dangos i 
mi; am hyny, yr wyf yn ysgrifenu atoch oll.. Ac i'r dyben hyn 
yr wyf yn ysgrifenu atoch, fel y gwypoch fod yn rhaid i chwi 
oll sefyll gerbron brawdle Orist, ie, pob enaid ag sydd yn per- 
thyn i holl deulu dynol Adda; a rhaid i chwi sefyll i gael eich 
barnu am eich gweithredoedd, pa uu a fyddont ai da aì drwg”; ac 
hefyd fel y credoch efengyl Iesu Grist, yr hon a gewch yn eich 
plith; ac hefyd fel y caffo yr Iuddewon, pobl gyfammodol yr 
Arglwydd, dyst arall heblaw yr hwn a welsant ac a glywsant, 
mai yr Iesu yr hwn a laddasant, oedd y gwir Grist, a'r gwir 
Dduw; ac mi a fynwn pe gallwn eich perswadio.chwi, holl der- 
Cnau y ddaear, i edifarhau a pharotoi i sefyll gerbron brawdle 
rist. 


PENNOD II. 


Ac yn awr, dygwyddodd yn y drydedd flwyddyn a thrugain & 
thri chant, i'r Nephiaid fyned i fyny â'u byddinoedd i ryfel yn 
erbyn y Lamaniaid, allan o dir Anghyfannedd-dra, A bui 
fyddinoedd y Nephiaid gael eu gyru yn ol drachefn i dir 
Anghyfannedd-dra. A thra yr oeddynt hwy etto yn flinedig, 
daeth byddin newydd o'r Lamaniaid arnynt; a hwy a gawsant 
frwydr erwin, yn gymmaint ag i'r Lamaniaid gymmeryd medd- 
iant o ddinas. Anghyfannedd-dra, a lladd llawer o'r Nephiaid, a 
chymmeryd llawer yn garcharorion ; a'r gweddill a ffoisant ac 
& ymunasant â phreswylwyr dinas Teancum. Yn awr, yr oedd 
dinas Teancum yn gorwedd yn y cyffiniau wrth lân y môr; ac 
yr oedd hefyd yn agos i ddinas Anghyfannedd-dra.. Ac o her- 
wydd i fyddinoedd y Nephiaid fyned i fyny at y Lamaniaid, y 
dechreuasant gael eu taraw; canys oni bai hyny, nis gallai fod 
y Lamaniaid wedi cael y trecha arnynt. Eithr, wele, barned- 


LLYFR MORMON, N 431 


ÎÍgaethau Duw a oddiweddant y drygionus; a thrwy y drygionus 
y mae y drygionus yn cael eu cospi; canys y drygionus sydd 
yn cyffroi calonau meibion dynion i dywallt gwaed. A bu i'r 
Lamaniaid ymbarotoi i ddyfod yn erbyn dinas Teancum. 

A bu yn y bedwaredd flwyddyn a thrugain a_thri chant, i'r 
Lamaniaid ddyfod yn erbyn dinas Teancum, fel y cymmerent 
feddiant o ddinas Teancum hefyd. A bu ìddynt gael eu 
gwrthwynebu a'u gyru yn ol gan y Nephiaid.. A phan welodd 
y Nephiaid eu bod wedi gyru y Lamaniaid, hwy a ymffrostient 
drachefn yn eu nerth; a hwy a aethant allan yn eu nerth 
eu hunain, ac a gymmerasant feddiant drachefn o ddinas 
Anghyfannedd-dra. Ac yn awr, cafodd yr holl bethau hyn eu 
gwneuthur, a lladdwyd miloedd o bob ochr, o'r Nephiaid a'r 
Lamaniaid. A dygwyddodd fod y chwechfed flwyddyn a 
thrugain a thri chant wedi myned heibio, a'r Lamaniaid a 
ddaethant drachefn ar y Nephiaid i ryfel ; ac etto y Nephiaid 
ni edifarhaent am y drwg a wnaethant, eithr ymlynent yn eu 
drygioni yn barhaus. A€ y mae yn anmhosibl i dafod ddes- 
grifio, neu i ddyn ysgrifenu desgrifiad perffaith o'r olygfa 
ddychrynllyd o waed a chyflafan ag oedd yn mhlith y bobl, y 
Nephiaid, a'r Lamaniaid; ac yr oedd pob calon wedi ymgaledu, 
fel yr ymhyfrydent i dywallt gwaed yn barhaus. Ac ni fu 

gioni mor fawr yn mhlith holl blant Lehi, nac hyd y nod yn 
mhlith holl dŷ Israel, yn ol geiriau yr Arglwydd, ag oedd yn 
mhlith y bobl hyn. 

A bu i'r Lamaniaid gymmeryd meddiant o ddinas Anghyfan - 
nedd-dra, a hyn o herwydd fod eu nifer yn fwy nâ nifer y Neph- 
iaid. A hwy a aethant yn mlaen hefyd yn erbyn dinas Tean- 
cum, ac a yrasant y preswylwyr allan o honi, ac a gymmeras- 
ant lawer o garcharorion, gwragedd a phlant, ac a'u hoffrymas- 
ant yn aberthau i'w heilun dduwiau. A bu yn y seithfed 
fiwyddyn a thrugain a thri chant,i'r Nephiaid, gan fod yn 
«ddigllawn oblegid fod y Lamaniaid wedi aberthu eu gwragedd 
a'u plant, fyned yn erbyn y Lamaniaid mewn llid mar, yn 
gymmaint ag iddynt drachefn orthrechu y Lamaniaid, a'u gyru 
hwynt allan o'u tiroedd; ac ni ddaeth y Lamaniaid drachefn 
yn erbyn y Nephiaid, hyd y bymthegfed flwyddyn a thrugain a 
thri chant. Ac yn y flwyddyn hon, hwy a ddaethant i waered yn 
erbyn y Nephiaid gyda'u holl nerthoedd; ae ni chyfrifwyd 
hwynt oblegid lliosogrwydd eu nifer. Ac o'r amser hwn allan, ni 
chafodd y Nephiaid ddim gallu dros y Lamaniaid, eithr dech- 
reuasant gael eu hysgubo ymaith ganddynt hwy, fel gwlith. o 
flaen yr haul. A bu i'r Lamaniaid ddyfod i waered yn erbyn 
dinas Anghyfannedd-dra; ac ymladdwyd brwydr erwin iawn 

n nhir Anghyfannedd-dra, yn yr hon y trechasant hwy y 

ephiaid. A hwythau a ffoisant drachefn o'u blaen, ac a 
ddaethant i ddinas Boaz; ac yno y safasant yn erbyn y Lam- 
aniaid gydag eofndra mawr, yn gymmaint ag na orthrechodd y 
Lamaniaid hwynt, hyd nes y daethant drachefn yr ail waith. 


433 LLYFR MCRMON. 


Ac wedi iddynt ddyfod yr ail waith, y Nephìaid a yrwyd ae 
laddwyd â lladdfa fawr iawn ; eu gwragedd a'u plant a aberth 
wyd drachefn i eilunod. A bu i'r Nephiaid drachefn ffoi o'n 
blaen, gan gymmeryd yr holl drigolion ganddynt, mewn trefydd 
a phentrefydd. Ac yn awr, myfl, Mormon, gan weled fod y 
Lamaniaid ynghylch dadymchwelyd y wlad, a aethym i fyn 
Shim, ac a gymmerais ìi fyny yr holl gof-lyfrau ag oedd Am- 
maron wedi eu cuddio i'r Arglwydd. 

A bu i mi fyned allan yn mhlith y Nephiaïd, ac edifarhau 
oblegid y llw a wnaethym na chynnorthwywn hwynt mwyach; 
a hwy a roddasant i mi drachefn lywyddiaeth eu byddinoedd ; 
canys hwy a edrychent arnaf fì megys pe gallwn eu gwaredu 
o'u cystuddiau. Eithr wele, yr oeddwn i heb obaith, canys mi 
a wyddwn am farnedigaethau Duw y rhai a ddeuai arnynt 
eanys nid oeddynt yn edifarhau am eu hanwireddau, eithr yn 
ymdrechu am eu bywydau, heb alw ar y Bôd hwnw a'u creodd 
hwynt. A bu i'r Lamaniaid ddyfod i'n herbyn pan yr oeddem 
wedi ffoi i ddinas Jordon ; eithr wele, hwy a yrwyd yn ol, fel 
na chymmerasant y ddinas y pryd hwnw. A bu iddynt ddyfod 
i'n herbyn drachefn, ac ni a gadwasom y ddinas. Ac yr oedd 
dinasoedd ereill hefyd ag a gedwid gan y Nephiaid, a'r amddi- 
ffynfeydd hyn a'u torasant hwynt ymaith, fel nas gallent fyned 
i'r wlad ag oedd yn gorwedd o'n blaen,i ddinystrio trigoliou 
ein tir. Eithr dygwyddodd pa ddinasoedd bynag a elem heibio 
iddynt, a'u trigolion heb gael eu casglu i mewn, iddynt gael eu 
dinystrio gan y Lamaniaid, a'u trefydd, a'u pentrefydd, a'u 
dinasoedd a losgid â thân ; ac felly yr aeth heibio y bedwaredd 
flwyddyn ar bymtheg a thrugain a thri chant. 

A bu yn y pedwar-ugeinfed flwyddyn a thri chant, iT 
Lamaniaid drachefn ddyfod yn ein herbyn i ryfel, ac ni a safasom 
yn eu herbyn hwynt yn wrol; eithr yr oedd y cyfan yn ofer. 
eanys yr oedd eu rhifedi mor fawr fel y,mathrent bobl y 
Nephiaid dan eu traed. A bu i ni drachefn ffoi, a'r rhai ag 
eedd â'u ffoedigaeth yn gyflymach nâ'r Lamaniaid a ddiangasant. 
a'r rhaì ag nad oedd eu ffoedigaeth yn gynt nâ'r Lamaniaid, a 
ysgubwyd i lawr ac a ddinystriwyd. Ac yn awr, wele, nid 
wyf fì, Mormon, yn dymuno dryllio eneidiau dynion wrth osod 
o'u blaen y fath olygfa ofnadwy o waed a chyflafan ag a_osod- 
wyd o flaen fy llygaid ìi; eithr gan fy mod yn gwybod yn 
ddiau fod yn rhaid i'r pethau hyn gael eu gwneuthur yn 
hysbys, a bod yn rhaid i bob peth cuddiedig gael ei ddadguddio 
ar benau y tai, ac hefyd fod yn rhaid i wybodaeth o'r pethau 
hyn ddyfod at weddill y bobl hyn, ac hefyd at y Cenedloedd, y 
rhai y dywedai yr Arglwydd a gaent wasgaru y bobl hyn, ac y 
cyfrifid y bobl hyn megys diddym yn eu mysg hwynt,—mì s 

sgrifenais gan hyny dalfyriad bychan, heb feiddjo rhoddi 
es cyflawn o'r pethau a welais, o herwydd y gorchymyn 4 
dderbyniais, gc hefyd fel na chaffech chwi ormod tristwch * 
.Borwydd drygioni y bobl hyn. Ac yn swr, wêle, hyh wyf y» 


LLYFR MORMON. 438 


"eì lefaru wrth eu had hwynt, ac hefyd wrth y Cenedloedd, y 
rhai sydd a gofal tŷ Israel arnynt, ac yn gwybod o ba le y mae 
eu bendithion yn dyfod. Canys mi a wn y tristâ y cyfryw 
“oblegid drygfyd tŷ Israel; ïe, hwy a dristânt oblegid dinystr y 
bobl hyn ; hwy a dristânt am nad edifarhaodd y bobl hyn, fel 
y gallent gael eu cofleidio yn mreichiau yr Iesu. Yn awr, mae y 
pethau hyn yn cael eu hysgrifenu at weddill tŷ Jacob; ac y 
maent wedi eu hysgrifenu yn y modd hyn, oblegid y gwyddis 
oddiwrth Dduw na ddwg drygioni hwynt allan iddynt; ac y 
maenti gael eu cuddiu i'r Arglwydd, fel y delont allan yn ei 
amser cyfaddas ei hun. Ac hwn yw y gorchymyn a dderbyn- 
iais i; ac welc. hwy a ddeuant allan yn ol gorchymyn yr 
Arglwydd, pan welo efe yn addas yn ei ddoethineb. Ac wele, 
hwy a gânt fyned at yr anghrediniol o'r Iuddewon; ac i'r 
“dyben hyn y cânt fyned, fel y perswadier hwy mai yr Iesu yw 
y Crist, Mab y Duw byw; fel y dygo y Tad oddiamgylch, 
trwy ei un anwylaf, ei fwriad mawr a thragywyddol, o adferu 
ŷr Iuddewon, neu holl dŷ Israel, i wlad eu hetifeddiaeth, yr 
hon y mae yr Arglwydd eu Duw wodi ei rhoddi iddynt, hyd. at 
gyflawni ei gyfammod, ac hcfyd fel y byddo i hâd y bobl hyn 
gredu ei efengyl yn fwy llwyr, yr hon a â allan iddynt oddiwrth 
y Cenedloedd ; canys y bobl hyn a gânt eu gwasgaru, ac a ânt yn 
bobl dywyll, ffiaidd, ac atgas, tuhwnt i ddesgrifiad yr hyn a fu 
'erioed yn ein plith ni; ïe, sef yr hyn a fu yn mhlith y Laman- 
iaid; a hyn oblegid eu banghrediniaeth a'u heilun-addoliaeth. 
Canys wele, y mae ysbryd yr Arglwydd eisoes wedi darfod 
amryson â'u tadau, ac y maent hwythau heb Grist na Duw yn 
y byd, a gyrir hwynt oddiamgylch megys âs o flaen y gwynt. 
Yr oeddynt unwaith yn bobl ddymunol, a chanddynt Grist yn 
'fugail arnynt; îe, hwy a arweinid hyd y nod gan Dduw y Tad. 
Eithr yn awr, wcle, hwy a arwcinir oddiamgylch gan satan, 
fel âs yn cael cì yru o flaen y gwynt, neu fel llong yn cael ei 
thaflu o amgylch gan y tônau, heb hwyl nac angor, na dim i'w 
llywio; ac megys y mae hi, felly y maent hwythau. Ac wele, 
yr Arglwydd a gadwodd eu bendithion hwy, y rhai allasent 
dâerbyn yn y wlad, er mwyn y Cenedloedd y rhai a gânt 
etifeddu y tir. Eithr wele, dygwydda iddynt gael eu gyru a'u 
gwasgaru gan y Cenedloedd, ac ar ol iddynt gael eu gyru a'u 
ewnpgaru gan y Cenedloedd, wele, yna yr Arglwydd a gofia y 
cyfammod yr hwn a wnacth i Abraham, ac i holl dŷ Israel. 
Ac hefyd yr Arglwydd a gofia weddiau y rhai cyfìawn, y rhai 
a ddanfonwyd i fyny ato ef drostynt. Ac yna, O chwi Gonedl- 
oedd, pa fodd y gellwch sefyll o flaen gallu Duw, oddieithr i 
chwi edifarhau a dychwelyd oddiwrth eich ffyrdd drygionus! 
Ai ni wyddoch eich bod yn nwylaw Duw? ai ni wyddoch fod 
ganddo ef bob gallu, ac mai wrth ei orchymyn mawr y caiff y 
«daear ei phlygu ynghyd megys rhol?” Am hyny, edifarhewch, 
ac ymddarostyngwch ger ei fron, rhag iddo ddyfod allan mewn 
barn yn eich erbyn ; rhag i weddill o bâd Jacob fyned allan 
eich mysg megys llew, a'ch rhwygo, ac ni bydd achuby$â. wv 
28 


434 LLYFR MORMON.. 


PENNOD HI. 


Ac yn awr, yr wyf yn gorphen fy nghof-lyfr ynghylch diaystr 
fy mhobl, y Nephiaid.. A bu i ni fyned rhagddom o flaen y 
Lamaniaid. A myfì, Mormon, a ysgrifenais epistol at frenin y 
Lamaniaid, ac a ddymunais arno i ganiatâu i ni gasglu ein pobl 
ynghyd i dir Cumorah, wrth fynydd a elwid Cumorah, ac yno 
y rhoddem frwydr iddynt. A bu i frenin y Lamaniaid gan- 
iatâu i mi y peth a ddymunais. A bu i ni gychwyn yn mlaen 
i dir Cumorah, a chodi ein pebyll oddiamgylch mynydd 
Cumorah ; ac yr ydoedd mewn tir o ddyfroedd. lawcr, afonydd, 
a ffynnonau ; ac yma gobeithiem i gael mantais ar y Laman- 
iaid. A phan yr oedd tri chant a phedwar ugain a phedwar o 
flynyddoedd wedi myned heibio, yr oeddym wedi casglu i 
mewn holl weddill ein pobl i dir Cumorah. 

A dygwyddodd pan oeddym wedi casglu ein holl bobl yn un 
ì dir Cumorah, fy mod i, Mormon, yn dechreu heneiddio; 8 
chan wybod mai dyma ymdrech ddiweddaf fy mhobl, a_ bod yr 
Arglwydd wedi gorchymyn i mi na oddefwn i'r cof-lyfrau 4 
drosglwyddwyd i waered gan ein tadau, y rhai oeddynt yn gys 
segredig, i syrthio ìi ddwylaw y Lamaniaid (oblegid gwnai y 
Lamaniaid eu dinystrio), o ganlyniad mi a wnaethym y cof- 
lyfr hwn allan o lafnau Nephi, ac a guddiais yn mynydd Cumoe- 
rah, yr holl gof-lyfrau a ymddiriedwyd i mi gan law yr 
Arglwydd, oddicithr yr ychydig lafnau a roddais i'm mab 
Moroni. A bu i'm pobl, gyda'u gwragedd a'u plant, weled yn 
awr fyddinoeld y Lamaniaid yn dyfod tuag atynt; a chydag 
ofn dychrynilyd marwolaeth yr hwn sydd yn llanw mynwesau 
yr holl rai drygionus, y dysgwyliasant i'w derbyn hwynt. A 
bu iddynt ddyfod i ryfel yn ein herbyn, ac yr oedd pob enaid 
yn llawn dychryn, o herwydd lliosogrwydd eu rhifedi. A bu 
iddynt syrthio ar fy mhobl â'r cleddyf, ac â'r bwa, ac â'r saeth, 
ac â'r fwyell, ac â phob math o offerynau rhyfel. A bu i'm 
gwyr gael eu tori i lawr, ïe, sef fy neg mil y rhai oedd gyda 
mi, a minnau a syrthiais yn archolledig yn eu mysg: ac aeth- 
ant heibio i mi, fel na osodasant derfyn ar fy mywyd. Ac 
wedi iddynt fyned trwy a thori i lawr fy holl bobl, oddieithr 
pedwar ar hugain o honom (yn mhlith pa rai yr oedd fy mab 
Moroni), a chael o honom ninnau fyw ar ol y meirw o'n pobl, 
ni a welsom dranoeth, pan yr oedd y Lamaniaid wedi dych- 
welyd i'w gwersylloedd, oddiar ben mynydd Cumorah, y deg 
mil o'm pobl-y rhai a dorwyd i lawr, y rhai a flaenorid y tu 
blaen genyf fi; a gwelsom hefyd y deg mil o'm pobl y rhai a 
arweinid gan fy mab Moroni. Ac wele, yr oedd deg mil 
Gidgiddonah wedi syrthio, ac yntau hefyd yn eu mysg; ac yr 
oedd Lamah a'i ddeg mil wedi syrthio; ac yr oedd Gilgal a'i 
ddog mil wedi syrthio; ac yr oedd Limhah a'i ddeg mil wedi 
&yrthio; ac yr oedd Joneain a'i ddeg mil wedi syrthio; ac yr 


LLYFR MORMON. 438 


eedd Camenihah, a. Moronihah, ac Antionum, a Shiblom, a 
Shem, a Josh, a'u deg mil bob un wedi syrthio. 

A dygwyddodd fod deg yn ychwaneg a ddarfu syrthio trwy 
y cleddyf, ynghyd â'u deg mil bob un; ïe, yr oedd hyd y nod. 
fy holl fobl, oddieithr y pedwar ar hugain hyny ag oedd gyda 
mi, ac hefyd ryw ychydig ag oedd wedi dianc i'r gwledydd 
deheuol, ac ychydig ag oedd wedi ymneillduo at y Lamaniaid, 
wedi syrthio, ac yr oedd eu cnawd, a'u hesgyrn, a'u gwaed yn 
gorwedd ar wyneb y ddaear, wedi eu gadael gan y rhai a'u lladd- 
edd hwynt, i bydru yn y tir, ac i falurio a dychwelyd i'w mam 
ddaear. A'm henaid a rwygwyd gan ingoedd, oblegid lladded- 
igion fy mhobl, ac mi a waeddais, O chwi rai prydferth, pa fodd 
y geliasoch ymadael o ffyrdd yr Arglwydd! O chwi rai pryd- 
ferth, pa fodd y gallasoch wrthod yr Iesu hwnw, yr hwn a safai 
â breichiau agored i'ch derbyn! Wele, pe na fuasech wedi 
gwneuthur hyn, ni syrthiasech, Eithr wele, chwi a syrthias- 
och, ac yr wyf yn galaru eich colled. O chwi brydferth feibion 
a merched, chwi dadau a mamau, chwi wyr a gwragedd, chwi 
rai prydferth, pa fodd y mae y gallasech syrthio! Eithr wele, 
yr ydych wedi myned, ac nis gall fy nhristwch ddwyn eich 
dychweliad ; ac y mae'r dydd yn dyfod ar frys pan y rhaid i'ch. 
marwol wisgo anfarwoldeb, ae y rhaid i'r cyrff hyn sydd yn 
awr yn malurio mewn llygredigaeth yn fuan ddyfod yn gyrff 
anllygredig; ac yna y bydd raid i chwi sefyll gerbron brawdle 
Crist, i gael eich barnu yn ol eich gweithredoedd; ac os dyg. 
wydd eich bod yn gyfìawn, yna y bendithir chwi gan eich 
tadau y rhai a aethant o'ch blaen. O na fuasech wedi edifar- 
hau cyn i'r dinystr mawr hwn ddyfod arnoch. Eithr wele, yr 
ydych chwi wedi myned, ac y mae'r Tad, ïe, Tad tragywyddol y 
nef, yn adwaen cich sefyllfa; ac y mae efe yn gwneuthur â 
chwi yn ol ci. gyfiawnder a'i drugaredd. 

Ac yn awr, wele, mi a fynwn lefaru rhywfaint wrth weddill 
y bobl hyn ag ydynt wedi eu harbed, os dygwydd i Dduw roddi 
iddynt fy ngeiriau, fel y gwybyddont am bethau eu tadau ; ïe, 
yr wyf yn llefaru wrthych chwi weddill tŷ Israel; a'r rhai hyn 
yw y geiriau wyf yn lefaru, Gwybyddwch eich bod chwi o dŷ 
Israel. Gwybyddwch y rhaid i chwi ddyfod i edifeirwch, neu 
nis gellir eich achub. Gwybyddwch y rhaid ï chwi osod i lawr 
eich arfau rhyfel, a pheidio ymhyfrydu mwyach i dywallt 
gwaed, a pheidio eu cymmeryd drachefn, oddieithr ì Dduw 
orchymyn i chwi. Gwybyddwch y rhaid i chwi ddyfod i wyb-- 
odaeth am eich tadau, ac edifarhau am eich holl bechodau a'ch 
anwireddau, a chredu yn Iesu Grist, mai efe yw Mab Duw, ac 
iddo gael ei ladd gan yr Iuddewon, a thrwy allu y Tad iddo 
gyfodi drachefn, trwy yr hyn y buddugoliaethodd ar'y bedd; 
ac hefyd mai ynddo ef y llyncwyd colyn angeu. Ac y mae efe 
yn dwyn oddiamgylch adgyfodiad y meirw, trwy yr hyn y rhaid 
ì ddyn gael ei gyfodi i sefyll gerbron eì frawdle ef. Ac efe a. 
ddygodd oddiamgylch brynedigaeth y byd, trwy yr hyn y 


456 LLYFR MORMON. 


rhoddir i'r sawl a geir yn ddieuog ger ei fron ef yn nydd y farn, 
i drigo yn mhresennoldeb Duw yn ei deyrnas, i ganu mawl di» 
ddarfod gyda'r côrau fry,i'r Tad, ac i'r Mab, ac i'r Ysbryd 
Glân, y rhai ydynt un Duw, mewn sefyllfa o ddedwyddwch 
diddiwedd. Am hyny, edifarhewch, a bedyddier chwi yn enw 
Iesu Grist, a gafaelwch yn efengyl Crist, yr hon a osodir o'ch 
blaen chwi, nid yn unig yn y cof-lyfr hwn, ond hefyd yn y cof- 
lyfr a ddaw i'r Cenedloedd oddiwrth yr Iuddewon, yr hwn gof- 
lyfr a ddaw oddiwrth y Cenedloedd atoch chwi. Canvs wele, 
ysgrifenir hwn i'r dyben i chwi gredu hwnw ; ac os credwch 
hwnw, chwi a gredwch hwn befyd ; ac os credwch hwn, chwi a 
wybyddwch ynghylch cich tadau, ac hefyd y gweithredoedd 
rhyfeddol a weithredwyd gan allu Duw yn eu mysg hwynt; a 
chwi a wybyddwch hefyd eich bod yn weddill o had Jacob ; am 
hyny cyfrifir chwi yn mhlith pobl y cyfammod cyntaf; ac os 
dygwydd i chwi gredu yn Nghrist,a chael eich bedyddio, yn 
gyntaf â dwfr, yna â thân ac â'r Ysbryd Glân, gan ddilyn 
esiampl ein Hiachawdwr yn ol yr hyn a ochymynodd i ni, bydd 
yn dda arnoch yn nydd y farn... Amen. 


PENNOD IV. 


WeLz, yr wyf fi, Moroni. yn gorphen cof-lyfr fy nhad, Mormon. 
Wele, nid oes genyf ond ychydig o bethau i'w hysgrifenu, yr 
hyn bethau a orchymynwyd imi gan fy nhad. Ac yn awr, 
dygwyddodd ar ol y frwydr fawr ac enbyd yn Cumourabh, i'r 
Nephiaid y rhai a ddiangasant i'r wlad yn ddeheuol, gael eu 
hymlid gan y Lamaniaid, hyd nes iddynt gael eu dyfetha oll, 
a'm tad hefyd a laddwyd ganddynt, a myfi yn unig sydd yn 
aros i ysgrifenu hanes galarus dinystr fy mhobl. Eithr wele, 
y macnt hwy wedi mynod, ac yr wyf finnau yn cyflawni gor- 
chymyn fv nhad. A pha un a Jaddant finnau, nis gwn; am 
byny, mi a ysgrifenaf ac a guddiaf y cof-lyfrau yn y ddaear, a 
pha le yr âf fì nid yw wahaniaeth. Wcle, fy nhad a wnaeth y 
cof-lyfr hwn, ac a ysgrifenodd y cynllun o horio.. Ac wele, mi 
a'i hysgrifenwn ef hefyd, pe buasai genyf lear yllafnau; eithr 
nid oes genyf; a mŵn nid oes genyf ddim, oblegid yr wyf yn 
unig; mae fy nhad wedi ei ladd yn y frwydr, a'm holl berthyn- 
asau, ac nid oes genyf gyfeillion na llc ìi fyned ; a pha cyhyd y 
goddefa yr Arglwydd i mi fyw, nisgwn. Wele, y mae pudwa? 
can mlynedd wedi myned heibio oddiar ddyfodiad ein JIar- 
glwydd a'n Hiachawdwr. Ac wele, y mae'r Lamaniaid wedi 
ymlid fy mhobl i, y Nephiaid, i waered o ddinas i ddínas, ac o 
lei le, hyd nes nad ydynt mwyach; a mawr fu eu cwymp 
hwynt: ïe, mawr a rhyfeul yw dinystr fy mhobl y Nephiaid. 
Ac wcle, llaw yr Arglwydd a'i gwnacth. Ac wele, hefyd, y 
Tnae'r Lamaniaid mewn rhyfel â'u gilydd: ac y mae holl wyneb 
«y tir hwn yn un cylchdro parhaus o lofruddiaeth a thywalìì 


LLYFR MORMON. 43c 


grwaed; ac nis gŵyr neb am derfyn y rhyfel. Ac yn awr, wele, nid 
wyf yn dywedyd ychwaneg am danynt hwy, canys nid oes neb, 
oddieithr y Lamaniaid a'r yspeilwyr, yn bodoli ar wyneb y tir; 
ac nid oes neb ag ydynt yn adwaen y gwir Dduw, oddieithr 
dyscyblion yr Iesu, y rhai a drigent yn y tir hyd nes yr oedd 
drygioni y bobl mor fawr, fel na oddefai yr Arglwydd iddynt 
aros gyda'r bobl; a pha le y maent ar wyneb y tir, nis gŵyr 
neb. Eithr, wele, mae fy nhad a minnau wedi en gweled, a 
hwy a weiniasanti ni. A phwy bynag a dderbynio y cof-lyfr 
hwn, ac nis condemnia ef oblegid yr anmherffeithderau ag sydd 
ynddo, y cyfryw a gaiff wybod am bethau mwy nâ'r rhai hyn. 
Wele, myfi yw Moroni; a phe buasai yn bosibl, mi a hysbyswn 
bob peth i chwi. Wele, yr wyf yn gorphen llefaru am y bobl 
hyn. Myfi yw mab Mormon, ac yr oedd fy nhad yn ddisgyn- 
ydd o Nephi; a myfi yw yr hwn sydd yn cuddio y cof-lyfr hwn 
i'r Arglwydd; ac nid yw ei lafnau ef o ddim gwerth, oblegid 
gorchymyn yr Arglwydd. Canys yn ddiau efe a ddywedocd 
2a chai neb hwynt i elwa: eithr y mae eu hanes o werth mawr; 
a phwy bynag a'i dygo i oleuni, hwnw a fendithia yr Arglwydd. 
Canys ni all neb gael gallu i'w ddwyn i oleuni, oddieithr ei 
roddi iddo gan Dduw ; canys Duw a fyn iddo gael eì wnenthur 
gyda golwg sengl ar ei ogoniant, neu leshad hen bobl hir-was- 
garedig a chyfammodol yr Arglwydd. A gwyn fyd yr hwn a 
ddwg y peth hwn i oleuni; canys dygir ef allan o dywyllwch ìi 
oleuni, yn ol gair Duw; ïe, dygir ef allan o'r ddaear, a chaiff 
ddysclaerio allan o dywyllwch, a dyfod i wybodaeth y bobl; a 
chaiff ei wneuthnr trwv allu Duw; ac os bydd beiau, beiau dyn 
fyddant. Eithr wele, ni wyddom ni am un bai. Er hyny, y 
mae Duw yn gwybod pob peth; am hyny, yr hwn sydd yn con- 
4demnio, gocheled rhag iddo fod yn euog o dân uffern. A'r hwn 
a ddywedo, Dangos i mi, onide tarewir di, gocheled rhag iddo 
orchymyn yr hyn a waherddir gan yr Arglwydd. Canys wcle, 
yr hwn sydd yn barnu yn fyrbwyll, a fernir yn fyrbwyll dra- 
chefn; canys yn ol ei waith y bydd ei gyflog; am hyny, yr 
hwn sydd yn taraw, a darewir drachefn gan yr Arglwydd.. 
Wele, pa b:th a ddywcd yr ysgrythyr, Ni chaiff dyn daraw, nac 
ychwaith farnu; canys barn sydd eiddof fi, a dial sydd eiddof fì 
hefyd, ac mi a ad-dalaf. A'r hwn a fygythio lid ac amrysonau 
yn erbyn gwaith yr Arglwydd, ac yn erbyn pobl gyfammodol 
yr Arglwydd, y rhai ydynt dŷ Israel, ac a ddywedo, Ni a ddin- 
ystriwn waith yr Arglwydd, a'r Arglwydd ni chofia ei gyfam- 
mod yr hwn a wnaeth â thŷ Israel, sydd yn euog o gael ei dori 
íîlawraiWwrw yn tîn; canys bwriadau tragywyddol yr Ar- 
glwydd a dreiglant yn mlaen, hyd nos y caffo ei holl addewidion 
eu cyflawni. Chwiliwch brophwydoliaethau Isaiah. Wele, nis 
gallaf eu hysgrifonu hwynt. Iê, wcle, yr wyf yn dywedyd ï 
chwi, y bydd i'r saint hyny a aethant o'm blaen i, y rhai a eti- 
feddent y tir hwn, waeddi; ïo, hyd y nod o'r llwch y gwaeddanî 
ar yr Arglwydd; ac fol mai byw yr Arglwydd, efe a gota v 


4ss YLYFR HORMON. 


crfammod yr hwn a wnaeth â hwynt... Ac efe a ŵyr am eu 
gweddiau. eu bod ar ran eu brodyr. Ac y mae yn adwaen eu 
ffydd hwynt; canys yn ei enw ef y gallent symud mynyddoedd; 
ac yn ei enw ef y gallent achosi ir ddaear grynu; a thrwy allu 
ei air vr achoeent i garcharau i ymdreiglo i'r ddaear; ïe, nis 
i hyd v nod y ffwrn dân eu niweidio hwynt; nac ychwaith 
fwystfilod gwylltion, na seirff gwenwynllyd, o herwydd gallu eì 
air. Ac wele, yr oedd eu gweddiau hefyd ar ran yr hwna 
oddefai yr Arglwydd i ddwyn y pethau hyn allan. Ac nid oes 
rhaid i peb ddywedyd. na ch3nt ddyfod, canys yn ddian hwy & 
gînt,canys y mae'r Arvlwydd wedi ei lefaru ; canys allan o'r 
ddaear y deuant. trwy iaw yr Arglwsdd, ac nis gall neb eu 
lluddias; a hwy a ddeuant mewm dydd pan y dywedir fod 
gwyrthiau wedi darfod ; a hwy a ddeuant megys pe byddai un 
yn llefaru oddiwrth y meirw. A hyn a ddaw mewn dydd pan 
fydd gwaed y saint yn gwaeddi ar yr Arglwydd, oblegid cyd- 
fwriadau dirgel a gweithredoedd y tywyllwch; ?e, daw mewn . 
dydd pan y gwadir gallu Duw, ac y bydd eglwysi yn halogedig, 
ac wedi ymddyrchafu yn malchder eu caionau ; ie, mewn dydd 
pan fydd blaenoriaìd eglwysi, ac athrawon, yn malchder eu cal- 
onau, hyd y nod yn cenfigenu wrth y rhai a berthynant i'w heg- 
lwysi ; ïe, daw mewn dydd pan glywir am dân, a thymhestloedd, 
a tharth mwg mewn gwledydd pelleniy ; a chlywir hefyd am ryf- 
eloedd, a sôn am ryfeloedd. a daeargrynfa&u mewn amryw fanau; 
1e, daw mewn dydd pan fydd halogrwydd mawr ar w yneb y ddae- 
ar; a bydd llofruddiaethau. ac yspeiliadau, a chelwydd, a thwyll, a 
phuteindra, a phob math o ffieidd-dra; pan fydd llawer a ddyw- 
edant, Gwnewch hyn, neu gwnewch hyna, ac nid oes wahaniaeth, 
canys yr Arglwydd a gynnal y cyfryw yn y dydd diweddaf. 
Eithr gwae y cyfryw raì, canys y maent mewn bustl chwerw- 
der a rhwymau anwiredd. Íê. daw mewn dydd pan fydd eg- 
lwysi wedi eu cyfodi ag a ddvwedant. Deuwch ataf fi, ac am 
eich arian chwi a gewch faddeuant o'ch pechodau. O chwì 
bobl ddrygionus, gwrthnysig, a gwargaled, paham y cyfodasoch 
eglwysi i chwi eich hunain er mwyn elw? _ Paham y cyfnewid- 
iasoch air santaidd Duw, fel y dygech ddinystr i'ch eneidiau? 
Wele, edrychwch i ddadguddiadau Duw. Canys wele, mae yr 
amser yn dyfod yn y dydd hwnw, pan y rhaid i'r holl bethau 
hyn gael eu cyflawni. Wele, mae yr Arglwvdd wedi dangos ì 
mi bethau mawrion a rhyfedd ynghylch yr hyn a raid ddyfod 
ar fyrder yn v dydd hwnw pan ddaw y pethau hyn allau yn 
eich plith chwi. Wele, yr wyf yn llefaru wrthych chwi megys 
pe byddech yn bresennol, ac etto nid ydych. EitMŴ. wele, y 
mae Iesu Grist wedi eich dangos chwi i mi, ac yr ydwyf yn 
adwaen eich ymarweddiad; ac mi a wn eich bod yn rhodio yn 
malchder eich ealonau; ac nid oes neb, oddieithr ychydig yn 
unig, ag nad ydynt yn j ymddyrchafu yn malchder eu calenau, i 
wisgo dillad gw ychion, a meithrin cenfigen, ac amryson, a maÌ- 
ais, ac erlidigaethau, a yhob math o anwireddau; ac y mae eich 


LLYFR MOENMON. 489 


*eglwysi, ïe, bob un, wedi myned yn halogedig oblegid balchder 
eich calonau. Canys wele, yr ydych yn caru arian, a'ch eiddo, 
a'ch dillad gwychion, ac addurniad eich eglwysi, yn fwy nag yr 
ydych yn caru y tlawd a'r anghenog, y claf a'r cystuddiedig. 
O, chwi halogwyr, chwi ragrithwyr, chwi athrawon, y rhai a 
:ymwerthwch am yr hyn sydd yn difa, paham yr halogasoch 
eglwys santaidd Duw? Paham y cywilyddiwch gymmeryd 
arnoch enw Crist? Paham na feddyliwch mai mwy yw gwerth 
dedwyddwch diddiwedd, nâ'r trueni hwnw nad yw byth yn 
marw, oblegid clod y byd? _ Paham yr addurnwch eich hunain 
â'r hyn nad oes bywyd ynddo, ac etto yn gadael i'r newynog, 
a'r anghenus, a'r noeth, a'r claf, a'r cystuddiedigi fyned heibio 
i chwi yn ddisylw? Iê, paham y cyfodwch i fyny eich dirgel 
'ffìeidd-dra, er elwa, ac achosi ìi wragedd gweddwon alaru ger- 
bron yr Arglwydd, ac i rai amddifaid hefyd alaru gerbron yr 
Arglwydd ; ac hefyd i waed eu tadau a'u gwyr priod waeddi ar 
':yr Arglwydd o'r ddaear, am ddialedd ar eich penau. Wele, y 
mae cleddyf dialedd yn hongian uwch eich penau; ac y mae yr 
amser yn dyfod ar fyrder pan y diala efe waed ei saint arnoch, 
'canys ni oddefa efe eu llef yn hwy. 

Ac yn awr, yr wyf yn llefaru hefyd ynghylch y rhai hyny 
nad ydynt yn credu yn Nghrist. Wele, a gredwch chwi yn 
nydd eich ymweliad, pan ddêl yr Arglwydd; ïe, sef y dydd 
“mawr hwnw pan y plygir y ddaear ynghyd fel rhôl, ac y bydd 
i'r elfenau gan wir wres doddi ; ïe, yn y dydd mawr hwnw pan 
y dygir chwi'i sefyll gerbron Oen Duw, a wnewch chwi y pryd 
hwnw ddywedyd nad oes Duw? A wnewch chwi y pryd 
hwnw wadu Crist yn hwy, neu a ellwch chwi edrych ar Oen 
Duw? A ydych chwi yn tybied y cewch drigo gydag ef dan 
yr ymwybodolrwydd o'ch euogrwydd? A ydych chwi yn 
tybied y gallasech fod yn ddedwydd i drigo gyda'r bod santaidd 
_ hwnw, pan fyddo eich eneidiau yn cael eu dirboeni gan ym- 

wybodolrwydd o euogrwydd eich bod erioed wedi anmharchu 
ei gyfreithiau? _ Wele, yr wyf yn dywedyd wrthych, y buas- 
ai yn fwy truenus arnoch i fyw gyda Duw santaidd a chyf- 
:iawn, dan yr ymwybodolrwydd o'ch aflendid ger ei fron, nâ 
phe buasech yn trigo gyda'r eneidiau damnedig yn uffern? 
Canys wele, pan ddygir chwi i ganfod eich noethni gerbron 
Duw, ac hefyd ogoniant Duw, a santeiddrwydd Iesu Grist, 
ennyna arnoch fflam o dân anniffoddadwy. O ynte, chwi rai 
anghrediniol, trowch at yr Arglwydd; galwch yn nerthol ar y 
Tad yn enw sr Iesu, fol ysgatfydd y caffer chwi yn ddifrych- 
eulyd, par, teg, a gwynion, wedi eich glanhau trwy waed yr 
Oen, yn y dydd mawr a diweddaf hwnw. _ A thrachefn yr wyf 
yn llefaru wrthych, y rhai a wadwch ddadguddiadau Duw, ac 
a ddywedwch eu bod wedi darfod, ac nad oes dim dadguddiad- 
au, na phrophwydoliaethau, na doniau, na iachâu, na llefaru â 
thafodau, na chyfieithad tafodau? _ Wele, yr wyf yn dywedyd 


wrrthych, yr hwn sydd yn gwadu y pethau hyn, nid yw vy” 


440. LLYFR MORMON. 


adwaen cfíengyl Crist ; îe, nid yw wedi darllen yr ysgrythyrau; 
es ydyw, nid yw yn eu deall hwynt. Canys yr ydym yn 
darllen mai yr un yw Duw ddoe, heddyw, ac yn dragywydd ;. 
ac yn yr hwn nid oes cyfnewidiad na chysgod troedigaeth. 
Ae yn awr, os ydych wedi dychymmygu i chwi eich hunain 
dduw cyfnewidiol, ac yn yr hwn y mae cysgod troedigaeth, 
yna yr ydych wedi dychymmygu i chwi eich hunain dduw nad 
yw yn Dduw y gwyrthiau. Eithr wele, mi a ddangoesaf i chwi 
Dduw y gwyrthiau, îe, Duw Abraham, a Duw lsaac, a Duw 
Jacob; a'r un Duw sydd wedi creu y nefoedd a'r ddaear, & 
phob peth ag sydd ynddynt. Wele, efe a greodd Adda; a 
thrwy Adda y daeth cwymp dyn. Ac oblegid cwymp dyn y 
daeth Iesu Grist, sef y Ta&a'r Mab; ac oblegid Iesu Grist y 
daeth prynedigaeth dyn. Ac oblegid prynedigaeth dyn, yr 
hon a ddaeth trwy Iesu Grist, hwy a ddygir yn ol i bresennol- 
deb yr Arglwydd; ïe, trwy hyn y mae pob dyn yn cael eu 
gwaredu, o herwydd fod marwolaeth Crist yn dwyn oddiam- 
gylch yr adgyfodiad, yr hyn sydd yn dwyn oddiamgylch 
waredigaeth o gwsg diddarfod, o ba gwsg y caiff pob dyn eì 
ddeffroi gan allu Duw, pan udgano yr udgorn; a hwy a ddeu- 
ant allan, fychain a mawrion, ac a safant oll o flaen eì frawdle, 
wedi cael eu gwaredu a'u rhyddhau oddiwrth rwymyn tragyw- 
yddol marwolaeth, yr hon farwolaeth sydd farwolaeth dymmor- 
ol; ac yna y daw arnynt farn y Sanct; ac yna y daw yr amser 
i'r hwn sydd aflan i fod yn aflan etto; a'r hwn sydd gyfiawn, i 

fod yn gyfìawn etto; yr hwn sydd ddedwydd, i fod yn dded- 
wydd otto: a'r hwn sydd yn annedwydd, i fod yn annedwydd 
etto. Ac yn awr, O chwi yr holl rai sydd wedi dychymmygu i 
chwi eich hunain dduw na all wneuthur gwyrthiau, mi a 
ewyllysiwn ofyn i chwi, a yw yr holl bethau hyn wedi myned 
heibio, am y rhai y llefarais? A ddaeth y diwedd etto? 
Wele, meddaf i chwi, naddo; ac nid yw Duw wedi darfod bod 
yn Dduw y gwyrthiau. Wele, ai nid yw y pethau a wnaeth 
Duw, yn rhyfeddol yn ein golwg? Iê, a phwy a all amgyffred 
gweithredoedd rhyfeddol Duw? Pwy a ddywed mai nid 
gwyrth oedd, i'r nef a'r ddaear fod trwy ei air? a thrwy allu eì 
air y crewyd dyn o bridd y ddaear; a thrwy allu ei air, y 
cyflawnwyd gwyrthiau. A phwy a ddywed na wnaeth Ieeu 
Grist lawer o wyrthiau mawrion? A chafodd llawer o wyrth- 
iau mawrion eu cyflawni trwy ddwylaw yr apostolion. Ac os 
cafodd gwyrthiau eu cyflawni, paham y peidiodd Duw fod yn 
Dduw y gwyrthiau, ac etto yn fôd anghyfnewidiol. Ac wele, 
meddaf wrthych, nid yw efe yn cyfnewid; pe felly, peidiai fod 
yn Dduw; acnid yw efe yn peidio bod yn Dduw, a Duw y 
gwyrthiau ydyw. A'r achos ei fod ef yn peidio gwneuthur 
gwyrthiau yn mysg plant dynion, yw o herwydd eu bod yn 
methu mewn anghrediniaeth, ac yn ymadael o'r ffordd iawn 

ac ddim yn adwaen y Duw yn yr hwn y dylent ymddiried- 
Wele, meddaf wrthych, pwy bynag sydd yn credu yn Nghriw 


LLYFR MOBMON. A41 


heb ammau dim, pa beth bynag a ofyno i'r Tad yn enw Crist, 
efe a roddir iddo; ac y mae'r addewid hon i bawb, ïe, hyd 
derfynau y ddaear. Canys wele, fel hyn y dywcd Iesu Grist, 
Mab Duw, wrth ei ddyscyblion y rhai a arosent; ïc, ac hefyd 
wrth ei holl ddyscyblion, yn nghlyw y dyrfa, Eweh i'r holl fyd, 
a phregethwch yr efengyl i bob creadur ; a'r hwn a gredo, ac a 
fedyddier, a fydd cadwedig, eithr yr hwn ni chredo, â gon- 
demnir. A'r arwyddion hyn a ganlynant y rhai a gredant; 
yn fy enw i y bwriant allan gythreuliaid; â thafodau newydd- 
ion y llefarant; seirff a godant ymaith-; ac os yfant ddim 
marwol, ni wna iddynt niwêd; ar y cleifion y rhoddant eu 
dwylaw, a hwy a fyddant iach: a phwy bynag a gredo yn fy 
enw, heb ammau dim, iddo ef y cadarnhaf fy holl eiriau, Ïe, 
hyd derfynau y ddaear. Ac yn awr, wele, pwy a all sefyll yn 
erbyn gweithredoedd yr Arglwydd? Pwy a ddichon wadu eì 
ymadroddion? Pwy a gyfyd i fyny yn erbyn gallu hollalluog 
vr Arglwydd? _— Pwy a ddiystyra weithredoedd yr Arglwydd? 
Pwy a ddirmyga blant Orist? Wele, chwi holl ddirmygwyr 
gweithredoedd yr Arglwydd, canys chwi a gewch ryfeddu a 
threngu. O, ynte, na ddirmygwch, ac na ryfeddwch, eithr 
gwrandewch ar eiriau yr Arglwydd, a gofynwch gan y Tad yn 
enw yr Iesu am ba bethau bynag y byddoch mewn anghen am 
danynt. Nac ammheuwch, eithr byddwch grediniol, a dech- 
reuwch megys yrn yr amseroedd gynt, a deuwch at yr Ar- 
glwydd â'ch holl galon, a gweithiwch allan eich iachawdwriaeth 
eich hunain trwy ofn a dychryn ger eì fron.. Byddwch ddoeth 
yn nyddiau eich ymbrawf; ymddiosgwch o bob aflendid; na 
ofynwch, fel y treulioch ef ar eich chwantau, eithr gofynwch 
gyda chadernid disigl, na ymollyngwch i un brofedigaeth, cithr 
y gwasanaethwch y gwir a'r bywiol Dduw. Edrychwch na 
fedyddier chwi yn annheilwng; edrychwch na chyfranogoch o 
saerament Crist yn annheilwng; eithr edrychwch ar wneuthur 
e honoch bob peth yn deilwng, a'i wneuthur yn enw Jesu 
Grist, Mab y Duw byw: ac os gwnewch hyn, a pharhau hyd y 
diwedd, ni ehewch mewn un modd eich bwrw allan. Wele, yr 
wyf yn llefaru wrthych megys pe llefarwn oddiwrth y meirw; 
canys mi a wn y cewch glywed fy ngeiriau. Na chondemn- 
iwch fi o herwydd fy anmherffeithrwydd ; nac ychwaith fy 
nhad, o herwydd ei anmhorffeithrw ydd yntau ; nac ychwaith y 
rhaia ysgrifenodd o'i flaen ef, eithr yn hyirach diolchwch ìi 
Dduw ei fod wedi amlygu i chwi ein hanmherffeithderau, fcl y 
dysgoch chwi fod yn ddoethach nag y buom ni. 

Ac yn awr, wele, ni a ysgrifenasom y cof-lyfr hwn yn ol ein 
gwybodaeth o'r llythyrenau, y rhai a elwir yn ein mysg ni yr 
Aifftaeg ddiwygiedig, wedi ei throsglwyddo i waered a'i chyf- 
newid genym ni, yn ol ein dull o lefaru. A phe buasai ein 
llafnau yn ddigon mawr, buasem wedi ysgrifenu yn yr Hebraeg; 
eithr y mae'r Hebraeg wedi ei chyfnewid genym ni hefyd; a 
phe gallasem ysgrifenu yn yr Hebraeg, wele, ni fuasai un am»- 





449 LLYFR ETHBB. 


mherffeithrwydd yn ein coflyfr. Eithr yr Arglwydd a ŵŷr 
y pethau a ysgrifenasom, ac na ŵyr neb pobl arall ein iaith; 
am hyny, efe a barotodd offerynau er eu cyfieithu. Ac y mae'r 
pethau hyn yn cael eu hysgrifenu, fel y glanhaom ein dillad 
oddiwrth waed ein brodyr y rhai a fethasant mewn anghred- 
iniaeth. Ac wele, y pethau hyn ag a ddymunasom ynghylch 
rein brodyr, ie, sef eu hadferiad i wybodaeth o Grist, ydynt yn 
unol â gweddiau yr holl saint ag ydynt wedi preswylio yn y 
tir. A chaniataed yr Arglwydd Iesu Grist i'w gweddiau gael 
eu hateb yn ol eu ffydd; a boed i Dduw y Tad gofìo y cyfam- 
mod yr hwn a wnaeth â thŷ Israel; a boed iddo eu bendithio 
hwynt yn dragywydd, trwy ffydd yn enw Iesu Grist. Amen. 


— — 


LLYFR ETHER. 


PENNOD IL 


Ae yn awr, yr wyf fi, Moroni, yn myned rhagof i roddi hanes 
am yr hen drigolion hyny a ddinystriwyd gan law yr Arglwydd 
ar wyneb y wlad ogleddol hon. Ac yr wyf yn cymmeryd fy 
hanes allan o'r pedwar llafn ar hugain ag a gafwyd gan bobl 
Limhi, y rhai a elwir Llyfr Ether. A chan fy mod yn tybied 
fod y rhan flaenaf o'r cof-lyfr hwn, ag sydd yn llefaru ynghylch 
creadigaeth y byd, ac hefyd am Adda, ac hanes o'r pryd hwnw 
hyd y tŵr mawr, a pha bethau bynag a gymmerasant le yn 
mysg plant dynion hyd y pryd hwnw, i'w chael yn mysg yr 
' Huddewon; am hyny, nid wyf fi yn ysgrifenu y pethau hyny 
a gymmerasant le oddiar ddyddiau Adda hyd y pryd hwnw; 
eithr y maent i'w cael ar y llafnau; a'r hwn a'u caffo hwynt, y 
cyfryw a gaiff allu i gael yr hanes cyflawn. Eithr wele, nid 
wyf fì yn rhoddi yr hanes cyflawn, eithr rhan o'r hanes wyf fi 
yn ei roddi, o'r tŵr i waered hyd nes y dinystriwyd hwynt. Ac 
.yn y modd hyn yr wyf yn rhoddi yr hanes. Y sawl a ysgrif- 
enodd y cof-lyfr hwn oedd Ether, ac yr oedd efe yn ddisgyn- 
ydd o Coriantor; Coriantor oedd fab Moron, a Moron oedd fab 
them, ac Ethem oedd fab Ahah, ac Ahah oedd fab Seth, a Seth 
oedd fab Shiblon, a Shiblon oedd fab Com, a Com oedd fab Cor- 
iantum, a Coriantum oedd fab Amnigaddah, ac Amnigaddah 
oedd fab Aaron, ac Aaron oedd ddisgynydd o Heth, yr hwn oedd 
fab Hearthom, ac Hearthom oedd fab Lib, a Lib oedd fab Kish, 
a Kish oedd fab Corum, a Corum oedd fab Lefi, a Lefi oedd 
Zab Kim, a Kim oedd fab Morianton. a Morianton oedd ddis- 
gynydd o Riplakish, a Riplakish oedd fab Shez, a Shez oedd fab 
Heth, a Heth oedd fab Com, a Com oedd fab Coriantum, a 
Coriantum oedd fab Emer, ac Emer oedd fab Omer, ac Omer 


'LLYFR ETHER. 4438 


"eedd fab Shule, a Shule oedd fab Kib, a Kìb oedd fab Orihabh, 
yr hwn oedd fab Jared, yr hwn Jared a ddaeth allan gyda'i 
frodyr a'u teuluoedd, ynghyd ag ereill a'u teuluoedd, o'r tŵr 
mawr, yn yr amser ag v cymmysgodd yr Arglwydd iaith y 
bobl, a thyngu yn ei lid y caent eu gwasgaru ar hyd holl wyneb 
y ddaear; ac yn ol gair yr Arglwydd y bobl a wasgarwyd. 
A brawd Jared oedd ddyn mawr a galluog, ac yn ddyn hoff 
iawn gan yr Arglwydd; canys dJared ei frawd a ddywedodd 
wrtho, Galw ar yr Arglwydd, na ddyryso ni fel na ddeallom 
ein geiriau. A bu i frawd Jared alw ar yr Arglwydd, a'r 
Arglwydd a dosturiodd wrth Jared; am hyny, ni chymmysg- 
'odd efe iaîth Jared; ac ni ddyryswyd Jared a'i frawd. Yna 
Jared a ddywedodd wrth ei frawd, Galw drachefn ar yr Ar- 
glwydd, a dichon y troa ymaith ei lid oddiwrth y rhai ag ydynt. 
'ein cyfeillion, fel na chymmysgo eu hiaith hwythau. A bui 
frawd Jared alw ar yr Arglwydd, a'r Arglwydd a dosturiodd 
wrth eu cyfeillion, a'u teuluoedd hefyd, fel na ddyryswyd 
hwynt. A bu i Jared lefaru drachefn wrth ei frawd, gan 
ddywedyd, Dos ac ymofyna â'r Arglwydd pa un a yra efe ni 
allan o'r wlad, ac os gyra efe ni allan o'r wlad, gofyn iddo pa le 
y cawn fyned. A phwy a ŵyr na ddwg yr Arglwydd ni allan 
i wlad fwy dewisobnâ'r holl ddaear. Ac os mai felly y bydd, 
gadewch i ni fod yn ffyddlawn i'r Arglwydd, fel y derbyniom hi 
i nì yn etifeddiaeth. 

A bu i frawd Jared alw ar yr Arglwydd yn ol yr hyn a 
lefarwyd trwy enau Jared. A dygwyddodd i'r Arglwydd 
wrandaw ar frawd Jared, a thrugarhau wrtho, a dywedyd 
wrtho, Dos ymaith, a chasgla ynghyd dy ddeadelloedd, yn 
wrryw a benyw, o bob rhywogaeth; ac hefyd o had y ddaear o 
bob math, a'th deuluoedd ; ac hefyd Jared dy frawd a'i deulu ; 
ac hefyd dy gyfeillion a'u teuluoedd, a chyfeillion Jared a'u 
teuluoedd. Ac wedi i ti wneuthur hyn, tì a gai eu blaenori 
hwynt i waered i'r dyffryn, yr hwn sydd yn ogleddol. Ac yno 
y cyfarfyddaf â thi, ac mi a âf o'th flaen i dir ag sydd yn fwy 
dewisol nâ holl dir y ddaear. Ac yno y bendithiaf di a'th had, 
ac y cyfodaf i mi o'th had di, ac o had dy frawd, a'r rhai a. 
gânt fyned gyda thi, genedl fawr. Ac ni fydd un genedl yn 
fwy nâ'r hon » gyfodaf i mi o'th had di, ar hyd holl wyneb y 
ddaear. Ac felly y gwnaf i ti, oblegid yr amser hirfaith hwn y 
gelwaist arnaf. 

A bui Jared,a'i frawd, a'u teuluoedd, ac hefyd gyfeillion 
Jared a'i frawd a'u teuluoedd, fyned i waered i'r dyffryn ag 
oedd yn ogleddol (ac enw y dyffryn oedd Nimrod, gan gael ei 
alw yn ol yr heliwr cadarn), gyda'u deadelloedd y rhai oeddynt 
wedi casglu ynghyd, yn wrryw a benyw, o bob rhywogaeth... A 
hwy a osodasant faglau i ddal ehediaid yr awyr, ac hefyd par- 
oteisant.lestr, yn yr hwn y dygasant gyda hwynt bysgod y dyfr- 
oedd, a hwy hefyd a ddygasant gyda hwynt deseret, yr hyn o'i 
gyfieithu yw gwenynen; ac felly y dygasant gyda hwynt heid- fv 


444 LLYFR ETHLE. 


iau o wenyn, a phob math o bethau ay oedd ar wyneb y tir, » 
hadau o bobmath.. Ac wedi ìddynt ddyfod i waered i ddyff- 
ryn Nimrod, yr Arglwydd a ddisgynodd ac a ymddyddanodd i 
brawd Jared ; ac yr o»dd efe mewn cwmwl, a brawd Jared nis 
gweloddef. A bu i'r Arglwydd orchymyn iddynt fyned yn 
mlaen i'r anialwch, ïe, i'r cwr hwnw lle na fu dyn erioed. A 
bu i'r Arglwydd fyned o'u blaen hwynt, ac ymddyddan $ 
hwynt, tra yn sefyll mewn ewmwl, a rhoddi cyfarwyddiadau 
iddynt pa lei deithio. A bu iddynt deithio yn yr anialwch, ac 
adeiladu badau, yn y rhai y croesent lawer o ddyfroedd, gan 
gael eu cyfarwyddo yn barhaus gan Ìaw yr Arglwydd. A'r 
Arglwydd ni oddefai iddynt aros tu hwnt i'r môr yn yr anial- 
wch, eithr efe a fynai ìddynt ddyfod hyd y nod i'r wìad addaw- 
edig, yr hon oedd fwy dewisol nâ'r holl diroedd ereill ag s 
gadwodd yr Arglwydd Dduw i bobl gyfiawn; ac efe a dyngodd 
yn ei lid wrth frawd Jared, mai pwy bynag a feddiannent y 
wlad addawedig hon, o'r amser hwnw allan ac yn dragywydd, 
a gaent ei wasanaethu ef, y gwir a'r unig Dduw, neu ynte yr 
ysgubid hwynt ymaith pan y deuai cyflawnderei lid ef arnynt. 
Ac yn awr, gallwn weled arfaethau Duw ynghylch y wlad hon, 
ei bod yn wlad addawedig, a pha genedl bynag a'i meddianna, 
a gânt wasanaethu Duw, neu ynte ysgubir hwynt ymaith pan 
ddaw cyflawnder ei lid ef arnynt. Ac y mae cyflawnder ei lid 
ef yn dyfod arnynt pan y byddont hwy wedi addfedu mewn 
drygioni; canys wele, mae y tir hwn yn ddewisol uwchlaw pob 
tir arall; am hyny, yr hwn sydd yn ei feddiannu, a gaiff wasan- 
acthu Duw, neu gael ei ysgubo ymaith; canys hyn yw arfaeth 
dragywyddol Duw. _ Ac nid hyd nes y delo cyflawnder o an- 
wiredd yn mhlith plant y wlad, yr ysgubir hwynt ymaith. Ac 
y mae hyn yn dyfod atoch chwi, O Genedloedd, fel y gwypoch 
arfaethau Duw, fel yr edifarhaoch, ac na pharhaoch yn eich an- 
wireddau hyd nes y delo y cyflawnder, fel na thynoch ì waered 
gyílawnder digofaint uw arnoch. megys ag y gwnaeth pres- 
wylwyr y wlad hyd vn hyn. Wele, hon sydd wlad ddewisol, a 
nha genedl bynag a'i meddianno, a fydd yn rhydd o gaethiwed, 
ac oddiwrth bob cenedl arall dan y nef, os bydd iddynt wasan- 
aethu l)uw y wlad, yr hwn yw Iesu Grist, yr hwn a am)yg- 
wyd trwy y pethau a ysgrifenasom ni. Ac yn awr, yr wyf yn 
myned rhagddof gyda'm cof-lyfr; canys wele, dygwyddodd i'r 
Arglwydd ddwyn Jared a'i frodyr allan hyd at y môr mawr ag 
sydd yn rhanu y tiroedd, A phan ddaethant at y môr. hwy a 
godasant eu pebyll; a hwy a alwasant enw y lle yn Moriancu- 
mer; a hwy a breswylient mewn pebyll; a hwy a hreswyliasans 
mewn pebyll ar lân y môr am yspaid pedair blynedd. A bu 
yn niwedd y pedair blynedd, i'r Arglwydd ddyfod drachefn at 
frawd Jared, a seíyvll mown cwmwl, ac ymddyddan ag ef. Ac 
am yspaid tair awr vr ymadyddanodd vr Arglwydd â brawd 
Jared, ac y ceryddodd ef o herwydd nad ocdd yn cofio galw ar 
enw yr Arglwydd. A brawd Jared a edifarhaodd am y drwg 


LLYFR ETHEE. 442 


'A wnaethai, ac & alwodd ar enw yr Arglwydd dros ei frodyr 
“oedd gydag ef. A'r Arglwydd a ddywedodd wrtho, Mi a fadd- 
euaf i ti a'th frodyr cich pechodau; eithr na phecha mwyach, 


canys cofia nad amrysona fy ysbryd i â dyn o hyd; am hyny, os 
pechwch hyd nes y byddwch yn llwyr addfed, chwi a dorir yin- 
aith o bresennolleb yr Arglwydd. A'r rhai hyn ydynt fy 
meddyliau i ynghylch y tir a roddaf i chwi yn etifeddiaeth; 
canys bydd yn dir dewisol uwchlaw pob tir arall. A'r Ar- 
glwydd a ddywedodd, Ewch i weithio ac adeiladu, yn ol cyn- 
llun y badau a adeiladasoch hyd yma. A bu i frawd Jared fyned 
ì weithio, a'i frodyr hefyd, ac adeiìadu badau yn ol y cynllun 


'ag oeddynt wedi adeiladu wrtho, yn ol cyfarwyddiadau yr Ar- 


glwydd. Ac yr oeddynt yn fychain, ac yn ysgafn ar y dwfr, ïe, 
yn gyffelyb i ysgafnder ehediad ar y dwfr ; ac yr oeddynt wedi 
eu hadeiladu mewn modd tra diddos, fel y dalient ddwfr yn 
gyffelyb i phiol; ac yr oedd eu gwaeled yn dd; ddos megys phiol; 
2c yr oedd eu hochrau yn ddiddos megys phiol ; ac yr oedd eu 
heithafion yn bigfeinion ; a'u pen yn ddiddos megys phiol; ac 
yr oedd eu hŷd yn hŷd pren; ac yr oedd eu drws, pan yn 
nghau, yn ddiddos, megys phiol. A bu i frawd Jared alw ar 
yr Arglwydd, gan ddywedyd, O Arglwydd, mi a gyflawnais y 
gwaith a orchymynaist i mi, ac a wnaethym y badau megys ag 
y cyfarwyddaist fì. Ac wele, O Arglwydd, ynddynt nid oes 
dim goleuni, pa le y cawn gyfeirio. Ac hefyd ni a drengwn, 
eanys ynddynt nis gallwn anadlu, oddieithr yn yr awyr ag sydd 
ynddynt; am hyny, ni a drengwn.. A'r Arglwydd a. ddywed- 
odd wrth frawd Jared, Wele, tì a gai wneuthur twll yn 
eu pen, ac hefyd yn eu gwaelod; a phan y dyoddefìi o eisieu 
awyr, ti a gai agor eu twll, aderbyn awyr. _ Ac os dygwydd i'r 
dwfr ddyfod i mewn arnat, wele, tia gai gauad eu twll.fel na 
threngot yn y llifeiriant. A bu i frawd Jared wneuthur felly, 
yn ol fel y gorchymynodd yr Arglwydd. Ac efe a alwodd ar 
yr Arglwydd, gan ddywedyd, O Arglwydd, mi a wnaethym 
megys ag y gorchymynaist i mi; ac mi a barotoais y llongau 
i'm pobl, ac wele, nid oes dim goleuni ynddynt. Wele, O Ar- 
glwydd, a adewi di i ni groesi y dwfr mawr hwn mewn tywyll- 
wch? A'r Arglwydd a ddywedodd wrth frawd Jared, Pa beth 
a fynech i mi wneuthur fel y galloch gael goleuni yn y llongau? 
Canys wele, nis gellwch-gael ffenestri, canys hwy a falurir yn 
ddarnau; ac ni cheweh gymmeryd tân gyda chwi, canys ni 
ehewch íyned wrth oleuni tân; canys wele, chwi a fyddwch fel 
morfil yn nghanol y môr ; canys y tôpau mynyddig a ymudor- 
ant arnoch. Er hyny, mi a'ch dygaf i fyny drachefn o ddyfn- 
derau y môr; canys y gwyntoedd a aethant allan o'm genau, ac 
hefyd y gwlawogydd a'r llif-ddyfroedd a ddanfonais allan. Ac 
wele, yr wyf yn eich parotoi chwi gyferbyn â'r pethau hyn; 
canys nis gellwch groesi y dyfnder mawr hwn, oddieithr i mi 
eieh parotoi chwi yn erbyn tônau y môr, a'r gwyntoedd a 
aethant allan,a'r llifogydd a ddeuant. Gau hyny, pa beth a2 


446 LLYFR ETHER. 


fynech i mi barotoi i chwi, fel y caffoch oleuni pan fyddoch yn 
eael eich llyncu yn nyfnderau y môr? 

A dygwyddodd i frawd Jared (yn awr nifer y llongau a 
'barotowyd oedd wyth) fyned i'r mynydd, yr hwn a_ alwent yn 
fynydd Shelem, o herwydd ei fawr uchder, a naddu allan o 
graig un ar bymtheg o geryg bychain; ac yr oeddynt yn 
wynion a chlir, ïe, megys gwydr tryloyw; ac efe a'u cariodd 
hwynt yn ei ddwylaw ì ben ymynydd, ac a alwodd drachefn 
ar yr Arglwydd, gan ddywedyd, O Arglwydd, ti a ddywedaist 
fod yn rhaid i ni gael ein hamgylchynu gan y llifogydd. Yn 
awr, wele, O Arglwydd, na fydd ddigllawn wrth dy was o- 
herwydd ei wendid ger dy fron; canys ni a wyddom dy fod di 
yn santaidd, a'th fod yn preswylio yn y nefoedd; a'n bod ni yn 
annheilwng ger dy fron; oblegid y ewymp, ein natur a aeth yn 
ddrygionus yn barhaus ; er hyny, O. Arglwydd, ti a roddaist 
erchymyn fod yn rhaid i ni alw arnat ti, fel y derbyniom oddi- 
wrthyt yn ol ein dymyhiadau. Wele, O Arglwydd, ti a'n 
tarewaist ni oblegid ein hanwiredd, ac a'n gyraist allan, a 
thrwy yr amryw flynyddau hyn ni a fuom yn yr anialwch; er 
hyny, ti a fuost drugarog wrthym. O Arglwydd, edrych arnaf 
mewn trugaredd, a thro ymaith dy lid oddiwrth y bobl hyn, ac 
na âd iddynt fyned yn groes i'r dyfnder cynddeiriog hwn mewn 
tywyllwch, eithr gwel y pethau hyn a naddais i allan o'r graig. 
Acmi awn, O Arglwydd, fod genyt ti bob gallu, ac y gelli 
wneuthur pa beth bynag a ewyllysi er lles dyn; am hyny, 
cyffwrdd â'r ceryg hyn, O Arglwydd, â'th fys, a pharotô hwynt 
fel y llewyrchont allan mewn tywyllwch; a hwy a lewyrchant 
i ni yn y llongau a barotoisom, fel y caffom oleuni tra fyddom 
yn croesi y môr. Wele, O Arglwydd, ti a elli wneuthur hyn. 
Ni a wyddom y gelli di ddangos allan allu mawr, yr hwn 8 
ymddengys yn fychan i ddealltwriaeth dynion... A bu wedi i 
frawd Jared ddywedyd y geiriau hyn, i'r Arglwydd estyn allan 
ei law a chyffwrdd â'r ceryg, un ac un, â'i fys; a'r gorchudd a 
gymmerwyd oddiar lygaid brawd Jared, ac efe a welodd fys yr 
Arglwydd; ac yr ydoedd megys bys dyn, yn gyffelyb ì gig â 
gwaed; a brawd Jared a syrthiodd i lawr gerbron yr Arglwydd, 
canys efc a darawyd gan ofn. A'r Arglwydd a welodd fod 
brawd Jared wedi syrthio i'r ddacar; a'r Arglwydd a ddywed- 
odd wrtho, Cyfod, paham y syrthiaist? Ac yntau a ddywed- 
edd wrth yr Arglwydd, Mi a welais fys yr Arglwydd, ac 
mi a ofnais rhag iddo fy nharaw; canys nis gwyddwn 
i fod gan yr Arglwydd gig a gwaed. A'r Arglwydd a 
ddywedodd wrtho, O herwydd dy ffydd ti a welaist y bydd i 
mi gymmeryd arnaf gig a gwaed; ac ni ddaeth dyn erioed o'm 
blaen i gyda'r fath ffydd fawr ag sydd genyt ti; canys oni bai 
felly, nis gallasit fod wedi gweled fy mys. A welaist ti fwy nâ 
hyn? Ac yntau a atebodd, Naddo, Arglwydd ; dangos dy hun 
ìmi. A'r Arglwydd a ddywedodd wrtho, A gredu di y geiriau 
alefaraf? Ac yntau a atebodd, Gwnaf, Arglwydd, mi a wn dy 


LLYFR ETHER. 44. 


fod yn llefaru y gwirionedd, canys Duw y gwirionedd ydwyt,. 
ac nis gelli ddywedyd celwydd. Ac wedi iddo ef ddywedyd y 
geiriau hyn, wele, yr Arglwydd a ddangosodd ei hun iddo, ac a 
ddywedodd, O herwydd dy fod yn gwybod y pethau hyn, ti a 
waredwyd oddiwrth y cwymp ; gan hyny, tia ddygwyd yn ol 
i'm presennoldeb i; am hyny, yr wyf yn dangos fy hun i ti. 
Wele, myfi yw yr hwn a barotowyd er seiliad y byd i waredu 
fy mhobl. Wele, myfì yw Iesu Grist. Myfi yw y Tad a'r 
Mab. Ynof fi y caiff holl ddynolryw oleuni, a hyny yn dra- 
gywyddol, sef y rhai a gredant yn fy enw; a hwy a ddeuant yn 
feibion ac yn ferched i mi. Ac erioed nis dangosaisi fy hun i: 
ddyn yr hwn a greais, canys ni chredodd dyn erioed ynof fel y 
credaist ti. A weli di dy fod wedi dy greu ar fy nelw i?  Iê, 
cafodd pob dyn, yn y dechreuad, eu creuarfynelwi? Wele, 
y corff yma, yr hwn a weli di yn awr, yw corff fy ysbryd; ac 
mi a greais ddyn yn ol corff fy ysbryd; ac megys yr wyf yn 
ymddangos i ti fy mod yn yr ysbryd, yr ymddangosaf i'm. 
pobl yn y cnawd. 

Ac yn awr, gan ìi mì, Moroni, ddywedyd nas gallwn roddi 
hanes cyflawn o'r pethau hyn ag ydynt yn ysgrifenedig, o gan- 
lyniad digon yw i mi ddywedyd, i'r Iesu ddangos ei hun i'r dyn 
hwn yn yr ysbryd, ar dull ac yn nghyffelybrwydd yr un corff, 
megys y dangosodd ei hun i'r Nephiaid; ac efe a. weinyddodd 
iddo, megys ag y gweinyddodd i'r Nephiaid; a hyn oll, fel y- 
gwybyddodd y dyn hwn mai Duw ydoedd, o herwydd yr 
amryw weithredoedd mawrion ag oedd yr Arglwydd wedi 
ddangos iddo. Ac o herwydd gwybodaeth y dyn hwn, nis 
gallai gael eì gadw rhag gweled tu fewn i'r llên; ac efe a 
welodd fys yr Iesu, yr hwn, pan wcìodd, efe a syrthiodd o ofn; 
eanys efe a wyddai mai bys yr Arglwydd ydoedd ; ac nid oedd 
ganddo ffydd mwyach, canys efe a wyddai, heb ammau dim;: 
am hyny, gan feddu y wybodaeth berffaith hon o Dduw, nis 
gellid eì gadw rhag y tu fewn i'r llên ; am hyny, efe a welodd 
yr Iesu, ac efe a weinyddodd iddo. 

A bui'r Arglwydd ddywedyd wrth frawd Jared, Wele, na 
adawa i'r pethau hyn y rhai a welaist ac a glywaist, fyned allan 
i'r byd, hyd nes y delo yr amser y bydd i mi ogoneddu fy enw 
yn y cnawd ; am hyny, trysora y pethau a welaist ac a glyw- 
aist, ac na ddangos hwynt i neb. Ac wele, pan ddeui di ataf fì, 
ti a gai eu hysgrifenu a'u selio i fyny, fel nas gallo neb eu cyf- 
ieithu; canys ti a'u hysgrifeni mewn iaith fel nas gellir eu dar- 
llen. Ac wele, y ddwy gareg hyn a roddaf ìi ti, a thi a'u seli 
hwythau hefyd, gyda'r pethau a ysgrifeni. Canys wele, yr 
iaith a ysgrifeni di, a gymmysgais; am hyny, mi a achosaf yn 
fy amser cyfaddas i'r ceryg hyn fawrygu i lygaid dynion, y 
pethau hyn a gai di eu hysgrifenu. Ac wedi i'r Arglwydd 
ddywedyd y geiriau hyn, efe a ddangosodd i frawd Jared holl 
drigolion y ddaear ag oeddynt wedi bod, ac hefyd yr hollrai a 
fyddent; ac ni chadwodd efe hwynt oddiwrth:eì olwg, hyd at: 


í 


446 LLYFR BTHER. 


derïynau y ddaear; canys yr oedd efe wedi dywcdyd wrth 
mewn amseroedd blaenorol, os gwnai efe gredu ynddo ef, y 
gallai ddangos iddo bob peth, y caent eu dangos iddo; am 
hyny, nis gallai yr Arglwydd gadw dim oddiwrtho ef, canyi 
efc a wyddai y gallai yr Arglwydd ddangos iddo bob peth. 
A'r Arglwydd a ddywedodd wrtho, Ysgrifena y pethau hyn. a 
selia pwynti fyny, ac mi a'u dangosaf yn fy amser cyfaddas ì 
blant dynion. 

A. bu i'r Arglwydd orchymyn iddo selio ìi fyny y ddwy yareg 
a dderbyniodd, a pheidio eu dangos, hyd nes y dangosai yr 
Arglwyd hwynt i blant dynion. A'r Arglwydd a orchymyn- 
odd i frawd Jared fyned ì lawr o'r mynydd oddiwrth 0resen- 
nolleb yr Arglwydd, ac ysgrifenu y pethau a weìodd; a 
gwabardlwyd hwynt i ddyfod at blant dynion, hyd nes y 
byddai ar ol ei ddyrchafu ef ar y groes; ac o herwydd hyn y 
cadwodd y brenin Mosiah hwynt, fel na chaent ddyfod at y byd 
byd nes y byddai ar ol i Grist ddangos ei hun i'w bobl. Ac ar 
o! i Grist yn ddiau ddangos ei hun i'w bobl, efe a orchymynodd 
iddynt gael eu hamlygu. Ac yn awr, ar ol hyny, y maent hwy 
oll wedi methu mewn anghrediniaeth, ac nid oes neb, oddieithr 
y Lamaniaid, ac y maent hwy wedi gwrthod efengyl Crist; am 
hyny, gorchymynir i mi eu cuddio hwynt drachefn yn y 
udaear. Welc,mi a ysorifunais ar y llafnau hyn y pcthau a 
wodd brawd Jared; ac ni chafodd pethau mwy erioed eu 
hamlygu, nâ'c hyn a amlygwyd i frawd Jared; am hyny. yr 
Arglwydd a orchymynodd i mi eu hysgrifenu hwynt; ac mi 
a'u hysgrifenais hwynt. Ac efea orchymynodd i mi eu selio 
hwynt i fyny ; ac efe a orchymynodd hefyd i mi selioi fyny eu 
cyfieithad; am hyny, mia seliaisifyny y cyfieithwyr, yn o! 
gorchymyn yr Arglwydd. Canys yr Arglwydd a «dywedcdd 
wrthyf, Ni chant fyned allan at y Cenedloedd hyd y dydd yr 
ediíarhant aim eu hanwiredd, ac y deuant yn lân gerbron yr 
Arglwydd ; ac yn y dydd yr ymarferont ffydd ynor fì, medd yr 
Arglwydd, ïe, megys ag y gwnaeth brawd Jared, fel y dclont 
yn santeiddiediz ynof fi, yna yr amlygaf iddynt y pethau a 
welodd brawd Jared, hyd at egluro iddynt fy holl ddadgudd- 
iadau, medd Tesu Grist, Mab Duw, Tad y nefoedd a'r ddacar, a 
phob peth ag sydd ynddynt. A'r hwn a ymdrecho yn erbyn 
gair yr Arglwydd, bydded felldigedig; a'r hwn a wado y pethau 
hyn, bydded felldigedig; canys i'r cyfryw nis dangosaf. bethau 
mwy, medd Iesu Grist, canys myfi yw yr hwn sydd yn llefaru; 
ac wrth fy ngorchymyn y mae'r nefoedd yn cael eì hagor ai 
elhau; a2 wrth fy ngair, yr ysgydwa y ddacar: ac wrth fy 
ngorchymyn, yr â ei thrigolion heibio, megys trwy dìn; ar 
hwn nud yw yn credu fy ngeiriau i, uid yw yn credu fy nys- 
cyblion ; ac os nad myfi sydd yn llefaru, bernwch chwi; canvs 
chwi a gewch wybod mni myfi gydd yn llefaru, yn y ydi 
€iweddaf. Eithr yr hwn sydd yn credu y pethau hyn ag wy! 
wedi lefaru, mi a ymwelaf ag cf ag esluibad fy ysbryd ; ac ef; 


LLLFR ETHER. 449 


a gaiff wybod a dwyn tystiolaeth. Canys trwy fy ysbryd efe a 
gaiff wybod fod y pethau hyn yn wir; canys y mae efe yn per- 
swadio dynion i wneuthur daioni; a pha beth bynag sydd ŷn per- 
swadio dynion i wneuthur daioni, sydd o honof fì; canys nid yw 
daioni yn dyfod oddiwrth neb, ond oddiwrthyffi. Myfi yw yr 
hwn sydd yn arwain dynion i bob daioni; yr hwn ni chreda fy 
ngeiriau i, nis creda minnau, fy mod ; a'r hwn nis creda fi, nis 
creda y Tad yr hwn a'm danfonodd, Canys wele, myfì yw y 
Tad, myfì yw goleuni, a bywyd, a gwirionedd y byd... Deuwch 
ataf fi, O chwi Genedloedd, ac mi a ddangosaf i chwi y pethau 
mwy, y wybodaeth a guddiwyd o herwydd anghrediniaeth. 
Deuwch ataf, O chwi dŷ Israel, ac fe eglurir i chwi pa bethau 
eu maint a drysorodd y Tad er eich mwyn, er seiliad y byd; ac 
ni ddaethant atoch chwi, o herwydd anghrediniaeth. Wele, 
pan rwygoch y llên hono o anghrediniaeth ag sydd yn achosi i 
chwi aros yn eich sefyllfa enbyd o ddrygioni a chaledwch calon, 
a dallineb meddwl, yna y caiff. y pethau mawrion a rhyfedd ag 
ydynt wedi eu cuddio er seiliad y byd oddiwrthych chwi; ïe, 
pan alwoch ar y Tad yn fy enw i, gyda chalon ddrylliog ac. 
ysbryd edifeiriol, yna y cewch wybod fod y Tad wedi cofio y 
cyfammod a wnaeth â'ch tadau chwi, O dŷ Israel; ac yna y 
caiff fy nadguddiadau i, y rhai a achosais i gael eu hysgrifenu 
gan fy ngwas Ioan, gael eu hegluro yn ngolwg yr holl bobl. 

ofiwch, pan weloch y pethau hyn, y gwybyddwch fod yr 

amser wrth law pan yr amlygir hwynt mewn gwirionedd; am 
hyny, pan dderbynioch y cof-lyfr hwn, gellwch wybod fod 
gwaith y Tad wedi dechreu ar holl wyneb y tir. Am hyny, 
edifarhewch chwi holl derfynau y ddaear, a deuwch ataf fì, a 
chredwch fy efengyl, a bedyddier chwi yn fy enw; canys y 
neb a gredo, ac a fedyddier, a fydd cadwedig; eithr y neb ni 
chredo, a gondemnir; ac arwyddion a ganlynant y rhai a 
gredant yn fy enw. A gwyn fyd yr hwn a geir yn ffyddlawn 
i'm henw i, yn y dydd diweddaf, canys efe a ddyrchefir ìi drigo 
yn y deyrnas a barotowyd iddo ef er seiliad y byd. Ac wele, 
myfì sydd wedi ei lefaru. Amen. 


PENNOD IL 


Ac yn awr, myfì, Moroni, a ysgrifenais y geiriau a orchymyn- 
wydi mi, yn ol fy nghof; acmi a fynegais ì chwi y, pethau a 
seliais i fyny ; am hyny, na chyffyrddwch â hwynt, i'r dyben o 
gyfieithu; canys gwaherddir ì chwì y peth hwnw, oddieithr y 
bydd maes o law yn ddoethineb yn Nuw. Ac wele, chwi a 
ellwch gael y fraint o ddangos y llafnau i'r rhai hyny a gyn- 
northwyant i ddwyn y gwaith hwn allan; ac i dri y dangosir 
hwy trwy allu Duw; gan hyny, hwy a wybyddant mewn 
ei dd fod y pethau hyn yn wir. Ac yn ngenau tri o dystion 
ydd y pethan hyn yn safadwy; a thystiolaeth tri, a'r gwaith 





450 LLYFR ETHER. 


hwn, yn mha un y dangosir allan allu Duw, ac hefyd ei air, o'r 
hyn y mae'r Tad, a'r Mab, a'r Ysbryd Glân yn dwyn tystiol- 
aeth; a chaiff hyn oll sefyll yn dystiolaeth yn erbyn y byd yn y 
dydd diweddaf, Ac os dygwydd iddynt edifarhau a dyfod at y 
Tad yn enw yr Iesu, hwy a dderbynir i deyrnas Dduw. Ac yn 
awr, os nad oes genyf awdurdod dros y pethau hyn, bernwch 
chwi, canys chwi a gewch wybod fed genyf awdurdod pan y 
gwelwch fi, ac y cawn sefyll gerbron Duw yn y dydd diweddaf 
Amen, 


PENNOD III. 


Ac yn awr, yr wyf fl, Moroni, yn myned rhagof i roddi hanes 
Jared a'i frawd. Canys dygwyddodd ar ol i'r Arglwydd 
barotoi y ceryg a ddygodd brawd Jared i fyny i'r mynydd, í 
frawd Jared ddyfod i waered o'r mynydd, a gosod y ceryg yn y 
Hongau a barotoasid, un yn mhob pen o honynt; ac wele, hwy 
a roddasant oleuni i'r llongau. Ac felly yr achosodd yr Ar-' 
glwydd ìi geryg lewyrchu mewn tywyllwch, er rhoddi goleuni î 
wyr, gwragedd, a phlant, fel na chroesent y dyfroedd mawrion 
mewn tywyllwch. 

A dygwyddodd wedi iddynt barotoi pob math o ymborth, fel 
trwy hyny y gallent fyw ar y dwfr, ac hefyd vmborth i'w da 
a'u defaid, a pha greadur, neu anifel, neu ehediad bynag a gym- 
merent gyda hwynt, ïe, dygwyddodd wedi iddynt wnenthur yr 
holl bethau hyn, iddynt fyned i mewn i'w llongau nenu fadau, 8 
chychwyn allan i'r mor. gan gyflwyno eu hunain i'r Arglwydd 
euDuw. A bu i'r Arglwydd Dduw achosi i wynt angherddol 
chwythu ar wyneb y dyfroedd, tuag at y wlad addawedig; ac 
felly y taflwyd hwynt ar dônau y môr o flaen y gwynt A 
dygwyddodd eu bod amryw weithiau yn gladdedig yn nyfnder- 
au y môr, o herwydd y tônau mynyddig ag oedd yn ymdori 
arnynt, ac hefyd y tymhestloedd mawrion a dychrynllyd y rhai 
a achosid gan enbydrwydd y gwynt. 

A bu pan yr oeddynt yn gladdedig yn y dyfnder, nad oedd 
dim dwfr a allai eu niweidio hwynt, gan fod eu llongau yn 
ddiddos megys phiol, ac hefyd yn ddiddos megys arch Noah; 
am hyny, pan oeddynt yn amgylchynedig gan ddyfroedd lawer, 
hwy a alwasant ar yr Arglwydd, ac efe a'u dygodd hwynt i 
fyny drachefn i wyneb y dyfroedd. A bu na pheidiodd y 
gwynt chwythu tua'r wlad addawedig, tra yr oeddynt ar y 
dyfroedd; ac felly y gyrwyd hwynt rhagddynt o faen y 
gwynt; a hwy a ganasant glodydd i'r Arglwydd; ïe, brawd 
Jared a ganodd glodydd i'r Arglwydd, ac efe a ddiolchodd ac a 
foliannodd yr Arglwydd trwy gydol y dydd; a phan ddeuai y 
nos, nì phcidiasant glodfori yr Arglwydd. Ac felly y gyrwyd 
hwynt rhagddynt; ac ni allai un o anghenfìlod y mor dori atynt, 
Bac un morfil eu niweidio; a hwy a gawsant oleuni yn wastadol, 


LLYFR ETHER. 45k 


pa un bynag aì uwchlaw y dwfr neu o dan y dwfr. Ac felly y 
gyrwyd hwynt rhagddynt, am dri chant a deugain a phedwar 
o ddyddiau ar y dwfr; a hwy a diriasant ar draeth y wlad 
addawedig. Ac wedi. iddynt osod eu traed ar draeth y wlad 
addawedig, hwy a ymgrymasant i lawr ar wyneb y tir, ac a 
ymostyngasant gerbron yr Arglwydd, ac a dywalltasant ddag- 
rau olawenydd gerbron yr Arglwydd, o herwydd amlder ei 
dosturiaethau tuag atynt. 

A bu iddynt fyned allan ar wyneb y tir, a dechreu llafurio. y 
ddaear. Ac yr oedd gan Jared bedwar. o feibion; a hwy a 
elwid Jacom, a Gilgah, a Mahah, ac Oribah.. A brawd Jared 
hefyd a genedlodd feibion a merehed. A chyfeillion Jared a'i 
frawd, oeddynt mewn rhifedi ynghylch dau ar hugain o eneid- 
iau; a hwythau hefyd a genedlasant feibion a merched, cyn 
iddynt ddyfod i wlad yr addewid; a.chan hyny dechreuasant 
fod yn llawer. A hwy a ddysgwyd i rodio yn ostyngedig; 
gerbron yr Arglwydd; a dysgwyd hwy hefyd oddi uchod. 

A bu iddynt ddechreu ymledaenu ar wyneb y tir, a lliosogi, 
a llafurio y ddaear; a. hwy a gryfhasant yn y tir. A brawd 
Jared a ddechreuodd heneiddio, a gwelodd 'fod yn rhaid iddo ar 
fyrder fyned i lawr i'r bedd; am hyny, efe a ddywedodd wrth 

ared, Bydded i ni gasglu ein pobl ynghyd, fel y rhifom hwynt, 
ac y caffom wybod ganddynt pa beth a ewyllysiont genym cyn 
yr elom ni i lawr i'n beddau. _ A'r bobl yn ganlynol a gasglwyd. 
ynghyd. Yn awr, rhifedi meibion a merched brawd Jared. 
oedd ddau ar hugain o eneidiau; a rhifedi meibion a merched 
Jared oedd ddeuddeg, ac yr oedd ganddo bedwar.o feibion. A 
bu iddynt rifo eu pobl; ac ar ol iddynt eu rhifo, hwy a ddy- 
munent ganddynt y pethau a ewyllysient iddynt eu gwneuthur. 
cyn yr elent i lawr i'w beddau. _ A bu i'r bobl ddymuno arnynt: 
am eneinnio un o'u meibion ì fod yn frenin arnynt. Ac yn awr, 
wele, yr oedd hyn yn flin ganddynt hwy. Eithr brawd Jared a 
ddywedodd wrthynt, Diau fod y peth hyn yn arwain i gaeth- 
ìwed. Ond Jared a ddywedodd wrth ei frawd, Gâd iddynt 
ìi gael brenin; ac am hyny, efe a ddywedodd wrthynt, 
Dewiswch o fysg ein meibion ni frenin, ie, yr hwn a 
ewyllysioch. 
dygwyddodd iddynt ddewis cyntef-anedig brawd Jared; 
a'i enw oedd Pagag. A bu iddo ef wrthod, ac ni fynai fod yn 
frenin iddynt. A'r bobl a ewyllysient i'w dad ci orfodi ef; 
eithr nis gwnai ei dad hyny; a gorchymynodd iddynt na 
orfodent un dyn i fod yn frenin iddynt. A bu iddynt ddewis 
holl frodyr Pagag, ac nis mynent hwythau fod. A dygwydd- 
odd na fynai meibion Jared ychwaith, ïe, yr oll, oddieithr un; 
ac Orihah a eneinniwyd i fod yn frenin ar y bobl. Ac efe a 
ddechreuodd deyrnasu, a'r bobl a ddechreuasant lwyddo; a 
hwy a ddaethant yn dra chyfoethog. A bu i Jared farw, a'i 
frawd hefyd. A bu i Orihah rodio yn ostyngedig gerbron yr 
Arglwydd, a chofio pa bethau eu maint a wnaeth yr Arglwyd, 


* 


452 LLYFR ETHÊR, 


i'w dad; ac hefyd efe a ddysgodd ei bobl y fath bethau eu 
maint a wnaeth yr Arglwydd i'w tadau. 

A bui Orihah weinyddu barn yn y tir mewn cyfiawnder 
trwy ei holl ddyddiau, y rhai oeddynt lawer iawn. Ac efe & 
genedlodd feibion a merched; ïe, efe a genedlodd un-ar-ddeg 
ar hugain, yn mhlith y rhai yr oedd tri ar hugain e feibion. A 
bu iddo hefyd genedlu Kib yn ei henaint. A bu i Kib deyrnasu 
ynei le; a Kib a genedlodd Corihor. . A phan oedd Corihor yn 
ddeuddeg mlwydd ar hugain oed, efe.2 wrthryfelodd yn erbyn 
ei dad, ac a aeth drosodd ac a drigodd yn nhir Nehor; ac efe a 
genedlodd feibion a merched; a hwy a ddaethant yn dra theg; 
am hyny, Corihor a dynodd ymaith lawer o bobl ar ei el A 
phan yr oedd wedi easglu byddin ynghyd, efe a ddaeth i fyny ï 

ir Moron, lle y preswyliai y brenin, ac a'i cymmerodd ef yn 
gaeth, yr hyn a ddygodd i ben ddywedìad brawd Jared, y dygid 
hwy i gaethiwed. Yn awr, yr oedd tir Moron, lle y preswyliai 
y brenin, yn agos i'r tir a elwir Anghyfannedd-dra gan y 
Nephiaid. A bu i Kib drigo mewn caethiwed, ynghyd â'i bobl, 
o dan Corihor ei fab, hyd nes ei fyned yn dra hen; er hyny 
: Kib a genedlodd Shule yn ei henaint, tra yr ydoedd etto mewn 
caethiwed. 

A dygwyddodd i Shule fod yn ddigllawn wrth ei frawd; a 
Shale a gryfhaodd, ac a ddaeth yn alluog, gyda golwg ar nerth 
dyn; ac yr oedd hefyd yn aìluog mewn barn. Am hyny, efo 8 
ddaeth i fynydd Ephraim, ac a gloddiodd fŵn allan o'r mynydd, 
ac a wnaeth gleddyfau o ddur i'r rhai hyny a dynodd ymaith 
gydag ef; ac ar ol iddo eu harfogi hwynt â chleddyfau, efe a 
ddychwelodd i ddinas Nehor, ac a roddodd frwydr i'w frawd 
Corihor, trwy yr hyn foddion efe a ennillodd y deyrnas, ac a'i 
hadferodd i'w dad Kib. Ae yn awr, 0 herwydd y peth sa 
wnaethai Shule, ei dad a roddodd y deyrnas iddo ef ; o ganlyn- 
iad, efe a. ddechreuodd deyrnasu yn lle ei dad. . A bu iddo 
weinyddu barn mewn cyfiawnder; ac efe a ledaenodd ei 
deyrnas ar hyd holl wyneb y tir, canys yr oedd y bobl wedi 
myned yn dra lliosog. A dygwyddoddi Shule hefyd genedlu 
llawer o feibion a merched. A Corihor a edifarhaodd am yr 
amryw ddrygau a wnaethai; am hyny,' Shule a roddodd iddo 
awdurdod yn ei deyrnas. A bu i Corihor gael llawer o feibion 
&merched. Ac yn mhlith meibion Corihor yr oedd un a'i 
enw Noah, 

A bu i Noah wrthryfela yn erbyn Shule, y brenin, ac hefyd 
ei dad Corihor, a thynu ymaith Cohor ei frawd, ac hefyd ei 
holl frodyr, a llawer o'r bobl. Ac efe a roddodd frwydr i Shule, 
y brenin, yn yr hon yr ennillodd efe dir eu hetifeddiaeth 
gyntaf; ac efe a ddaeth yn frenin dros y rhan hono o'r wlad. 
A dygwyddodd iddo roddi brwydr drachefn i Shule, y brenin; 
ac efe a gymmerodd Shule y brenin, ac a'i dygodd ymaith yn 
gaeth i Moron. A bu tra yr oedd ef ynghylch ei osod i farwol- 
aeth, i feibion Shule ymlusgo i mewn i dŷ Noah yn y nos, a'i 


LLYFR ETHER. 4153 


ladd ef, a thori drws y carchar a dwyn allan eu tad, a'i osod ar 
2i orsedd yn ei deyrnas ei hun; am hyny, mab Noah a adeilad- 
odd ì fyny ei deyrnas yn ei le; er hyny, ni chawsant allu 
mwyach ar Shule y brenin, a'r bobl ag oeddynt dan deyrnasiad 
Shule y brenin a lwyddiasant yn ddirfawr ac a gynnyddasant. 
A'r wlad a gafedd ei rhanu; ac yr oedd dwy deyrnas, teyrnas 
Shule, a theyrnas Cohor, mab Noah. A Cohor, mab Noah, a 
achosodd i'w bobl roddi brwydr ì Shule, yn yr hon y gorch- 
fygodd Shule hwynt, ac y lladdodd Cohor. Ac ŷn awr, yr 
oedd gan Cohor fab yr hwn a elwid Nimrod: a Nimrod .a 
roddodd i fyny deyrnas Cohor ìi Shule, ac efe a ennillodd ffafr 
yn ngolwg Shule; am hyny, Shule a'i llwythodd ef â chym- 
amwynasau mawrion, ac efe a wnaeth yn nheyrnas Shule yn ol 
ei ddymuniadau ; ac hefyd yn nheyrnasiad Shule daeth pro- 
phwydi yn mysg y bobÌ, y rhaì a ddanfonasid oddiwrth yr Ar- 
glwydd, gan brophwydo fod drygioni ac eilun-addoliaeth y bobl 
yn dwyn melldith ar y tir, ac y caent hwythau eu dinystrio, os 
na editarhaent. 

A bu i'r bobl ddifenwi y prophwydi, a'u gwatwar hwynt. A 
bu i Shule weinyddu barn yn erbyn yr holl rai a ddifenwent y 
prophwydi ; ac efe a osododd gyfraith trwy yr holl dir, yr hon 
a roddai awdurdod i'r prophwydi fyned i ba le bynag yr ewyll- 
ysient; a thrwy hyn y dygwyd y bobl i edifeirwch. Ac o 
herwydd i'r bobl edifarhau am eu hanwireddau a'u heilun- 
addoliaeth, yr Arglwydd a'u harbedodd hwynt, a dechreuasant 
lwyddo drachefn yn y tir. A bu ï Shule genedlu meibion a 
merched yn ei henaint. Ac ni fu ychwaneg o ryfeloedd yn 
nyddiau Shule; ac efe a gofiodd y pethau mawrion a wnaeth 
yr Arglwydd i'w dadau, trwy eu dwyn hwynt yn groes i'r 
dyfnder mawr i wlad yr addewid; am hyny, efe a weinyddodd 
farn mewn cyfiawnder trwy ei holl ddyddiau. 

A bu iddo ef genedlu Omer, ac Omer a deyrnasodd yn ei le. 
Ac Omer a genedlodd Jared; a Jared a genedlodd feibion a 
merched. A Jared a wrthryfelodd yn erbyn ei dad, ac a ddaeth 
ac a drigodd yn nhir Heth.. A bu iddo hudo llawer o bobl, 
trwy ei eiriau cyfrwys, hyd nes yr oedd wedi ennill hanner y 
deyrnas. Ac wediiddo ennill hanner y deyrnas, efe a roddodd 
frwydr i'w dad, ac a ddygodd ei dad ymaith i gaethiwed, ac a 
wnaeth iddo wasanaethu mewn caethiwed. Ac yn awr, yn 
nyddiau teyrnasiad Omer, yr oedd efe mewn caethiwed hanner 
eì ddyddiau. A bu iddo genedlu meibion a merched, yn mhlith 
y rhai yr oedd Esrom a Coriantumr; ac yr oeddynt hwy yn 
ddigllawn iawn o herwydd gweithrediadau Jared eu brawd, yn 
gymmaint ag iddynt gyfodi byddin, a rhoddi brwydr ìi Jared. 
A bu iddynt roddi brwydr iddo yn y nos... A. bu wedi iddynt 
ladd byddin Jared, eu, bod ynghylch ei ladd yntau hefyd; ac 
efe a ymbiliodd â hwynt na Ìaddent ef, ac a addawodd y 
rhoddai y deyrnas ifyny i'w dad. .A bu iddynt ganiatâu iddo 
eifywyd, Ac yn awr, Jared a aeth yn drist. iawn oblegyâ. cxN&. 


â 


1 LLYPR FTHEE. 


“y deyrnas, canys yr oedd wedi gosod ei galon ar y deyrnas, ac 
ar ogoniant y bvd. Yn awr, merch Jared, gan eì bod yn dras 
ehyfrwys, a chan weled tristwch ei thad, a feddyliodd am 
ddyfeisio cynllun trwy vr hwn y medrai adferu y deyrnas i'w 
thad. Yn awr, yr oedd merch Jared yn deg odiaeth. A bu 
iddi ymddyddan â'i thad, a dywedyd wrtho, Trwy ba beth y 
mae fy nhad yn cael cymmaint o dristwch? Ai nid yw wedi 
darllen y cof-lyfr a ddygodd ein tadau yn groes i'r dyfnder 
mawr? Wele, ai nid oes hanes am y rhaì gynt, mai trwy eu 
cynlluniau dirgel yr ennillent deyrnasoedd a gogoniant mawr? 
Ac yn awr, gan hyny, danfoned fy nhad am Akish, mab Kim- 
nor; ac wele, yr wyf fì yn deg, ac mi a ddawnsiaf o'i fiaen ef, ac 
mi a'i boddlonaf, fel y chwennycho fì yn wraig; gan hyny, 08 
ewyllysia efe genyt roddi o honot fi yn wraig iddo, yna y 
dywedi, Mi a'i rhoddaf i ti, os dygi ì mì ben fy nhad, y brenin. 
Ac yn awr, yr oedd Omer yn gyfaill ì Akish; am hyny, pan 
ddanfonodd Jared am Akish, mereh Jared a ddawnsiodd o'i flaen 
ef, nes y boddlonodd ef, yn gymmaint ag ìddo ei chwennych 
hi yn wraig. A bu iddo ddywedyd wrth Jared, Rho hi î mi yn 
wraig. A Jared a ddywedodd wrtho, Mi a'i rhoddaf i ti, os 
dygi i mi ben fy nhad, y brenin. A bu i Akish gasglu i mewn 
i dŷ Jared ei holl berthynasau, a dywedyd wrthynt, A_ dyng- 
wch chwi i mi y byddwch ffyddlawn i mi yn y peth yr hwn a 
ddymunaf genych? A bu iddynt oll dyngu wrtho ef, ì Dduw y 
nef, ac hefyd i'r nefoedd, ac hefyd i'r ddaear, ac i'w penau, mai 
pwy bynag a wyrai oddiwrth y cynnorthwy ag oedd Akish yn 
ddymuno, a gai golli ei ben; a phwy bynag a ddadguddiai pa 
beth bynag a wnaeth Akish yn hysbys iddynt, y cyfryw a gai 
golli ei fywyd. A dygwyddodd mai felly y cytunasant ag 
Akish. Ac Akish a weinyddodd iddynt y Ìlwon a roddwyd 
gan y rhaì gynt, y rhai hefyd a geisient awdurdod, y rhai a 
drosglwyddwyd i waered hyd y nod oddiwrth Cain, yr hwn 
oedd yn llofrudd o'r dechreuad. A hwy a gadwyd i fyny trwy 
allu y diafol ìi weinyddu y llwon hyn i'r bobl, er eu cadw hwynt 
mewn tywyllwch, ì gynnorthwyo y eyfryw a geisiant am 
awdurdod, i gael awdurdod, ac i lofruddio, ac yspeilio, a dyw- 
edyd celwydd, a chyflawni pob math o ddrygioni a phuteindra. 
A merch Jared ddarfu ei osod yn ei galon ef i chwilio allan yr 
hen bethau hyn; a Jared a'i gosododd yn nghalon Akish; am 
hyny, Akish a'i gweinyddodd i'w berthynasau a'i gyfeillion, 
gan eu harwain ymaith trwy addewidion teg ì wneuthur pa 
beth bynag a ewyllysiai cfe... A bu iddynt ffurfìo cydfwriad 
dirgelaidd, megys hwynt-hwy gynt; yr hwn gydfwrìad yw vy 
nrwvaf ffiaidd a drygionus uwchlaw pob peth, yn ngolwg Duw; 
canys nil yw yr Arglwydd yn gweithio mewn cydfwrìadau 
dirgelaidd, ac nid yw efe yn ewyllysio i /Ìdyn dywallt gwaed, 
eithr yn mhob peth y gwaharddodd ef, oddiar ddechreuad dyn. 
Ac yn awr, nid wyf fì, Moroni, yn ysgrifenu dull eu llwon a'u 
cydfwriadau, canys gwnaetwy8 yw esnahyddus ì mi eu bod 


/ 


LLYFR ETHER. | a5 


ï'w cael yn mhlith pob pobl, ac y maent i'w cael yn mhììth y 
TLamaniaid, ac y mâent wedi achosi dinystr y bobl hyn 'am ba 
'rai yr wyf yn awr yn llefaru, ac hefyd ddinystr pobl Nephi; a'pla 
genedl bynag a ddaliant i fyny y fath gydfwriadau dirgeìaidd, 
€r cael hwdurdod ac elw, hyd nes yr ymledaenont trwy y 
genedl, wele, hwy a ddinystrir, canys ni eddefa yr Arglwydd í 
wael ei saint, yr hwn & dywelltir ganddynt hwy, waeddi yn 
wastadol drno ef o'r ddaear am ddialedd arnynt, ac etto ddim 
yn du dîal hwynt; am hyny, O chwi Genedloedd, y mae yn 
ddoethineb yn Nuw fod y pethau hyn yn cael eu dangos i 
'chwi, fel trwy hyny yr edifarhaoch am eich pechodau, ac iia 
&adaw6ôch i'r cydfwriadau llofruddiog hyn fyned uwchlaw i 
chwi, y rhai'n gyfodir i fyny er cael awdurdod ac elw, ac i 
waith, îe, sef gwaith dinystr ddyfod arnoch; îe, cleddyf cyf- 
iawnder y Duw tragywyddol a syrthia arnoch, er eich dâdym- 
chŵweliad a'ch dinystr, os goddefwch i'r pethau hyn fod; am 
'hyny, miâe yr Arglwydd yn gorchymyn i chwi, pan weloch y 
Pethau hyn yn dyfod i'ch plith, am ddeffroi i deimlad o'ch. 
sefyllfa enbydus, oblegid y cydfwriad dirgelaidd hwn ag a fydd 
yn eich plith, neu ynte gwae fydd ìddo, o achos gwaed y rhai 4g 
ydynt wedi eu lladd ; canys hwy a waeddant o'r llwch am ddial- 
edd'arno, ac hefyd ar y rhai a'i hadeiladodd î fyny. Canys y 
'thde yn dyfod oddiamgylch fod pwy bynag a'i hadeiladoi fyny, 
yn ceisio dadymchwelyd rhyddid pob tir, cenedl, a gwlad; ac y 
Tnâe yn dwyn oddiamgylch ddinystr pob pobl, canys y mae 
wedi ei adeiladu ií fyny gan y diafol, yr hwn yw tad pob 
celwydd ; îe, yr iin celwyddog hwnw yr hwn bh dwyllodd ein 
rhiîeni cyntaf; ïe, yr un celwyddog hwnw yr hwn a achosodd i 
«dyn gyflawni llofruddiaeth o'r dechreuad ; yr hwn sydd wedi 
caledu calonau dynion, neB y mhent wedi llofruddio y pro- 
phwydi, a'u llabyddio, a'u bwrw hwynt allan o'r dechreuad. 
Am hyny, yr wyf fi, Moroni, wedi cael gorchymyn i ysgrifenu 
y pethau hyn, fel y peidio drygioni, ac fel y delo yr amser pan 
'na chaffo satan awdurdod ar galonau plant dynion, eithr cael o 
'honynt eu perswadio ìi wneuthur daioni yn wastadol, fel y 
delont i ffynnon pob cyfìawnder, a bod yn gadwedig. 


PENNOD IV. 


Ac yn âwr, yr wyf fì, Moroni, yn myned rhagof gyda'm cof- 
lyfr. Gan hyny, wele, dygwyddodd trwy gydfwriadau dirgel. 
Akish a'i gyfeillion, ìddynt ddadymchwelyd teyrhas Omer; er 
hyny, yr Arglwydd a fu drugarog wrth Omer, ac hefyd wrth ei 
feibion a'i ferched, y rhai ni cheisient eì ddinystrio ef. A'r Ar- 
“glwydd a rybyddiodd Omer mewn breuddwyd am iddo ymadael 
allan o'r tir; am hyny, Omer a ymadawodd allan o'r tir gyda'i 
4eulu, ac a deithiodd lawer o ddyddiau, ac a ddaeth drosodd 
gen basio mynydd Shim, a dyfod drosodd i'r man lle y dinys- . 


456 LLYFR ETHEBÊ. 


triwyd y Nephiaid, ac oddiyno yn ddwyreiniol; ac efe a ddaeth 
ilea elwid Ablom, wrth lân y mor, ac yno y cyfododd efe ei 
babell, ac hefyd ei feibion a'i ferched, a'i holl deulu, oddieithr 
Jared a'i deulu. 

A bu i Jared gael ei eneinnio yn frenin ar y bobl, gan law 
drygioni; ac efe a roddodd i Akish ei ferch yn wraig. A bu 
Ì Akish geisio bywyd ei dad-yn-nghyfraith; ac efe a apeliodd 
at y rhai hyny a dyngodd efe wrth lw yr henafiaid, a hwy & 
gawsant ben ei dad-yn-nghyfraith, fel yr oedd yn eistedd ar ei 
orsedd, yn rhoddi gwrandawiad i'w bobl; canys yr oedd y 
gymdeithas ddrygionus a dirgelaidd hon wedi ymledaenu gym- 
maint, nes yr oedd wedi llygru calonau yr holl bobl; gan 
hyny, llofruddiwyd Jared ar ei orsedd, ac Akish a deyrnasodd 
yn ei le. A bu i Akish ddechreu fod yn ddrwg-dybus o'i fab; 
o ganlyniad efe a'i cauodd i fyny mewn carchar, ac a'i cadwodd 
ar ychydig neu ddim bwyd, hyd nes iddo ddyoddef marwol- 
aeth. Ac yn awr, yr oedd brawd yr hwn a ddyoddefodd 
farwolaeth (a'i enw ef oedd Nimrah) yn ddigllawn wrth ei 
dad, oblegid yr hyn a wnaethai ei dad i'w frawd. A bui 
Nimrah gasglu ynghyd ychydig nifer o wyr, a ffoi allan o'r tir, 
a dyfod drosodd a thrigo gydag Omer. A bu i Akish genedlu 
meibion ereill, a hwy a ennillasant galonau y bobl, er eu bod 
wedi tyngu wrtho ef y cyflawnent bob math o anwiredd, yn ol 
yr hyn a ewyllysiai efe. Yn awr, yr oedd pobl Akish yn 
' chwannog o elw, megys ag yr oedd Akish yn chwannog o avw- 
durdod; am hyny, meibion Akish a gynnygiasant arian iddynt, 
trwy ba fodd y tynasant ymaith y rhan fwyaf o'r bobl ar eu 
hol; a dechreuodd fod rhyfel rhwng meibion Akish ac Akish, 
yr hwn a barhaodd am yspaid llawer o flynyddoedd; ïe, hyd 

dinystriad braidd holl bobl y deyrnas; ïe, hyd y nod yr oll, 
oddieithr deg ar hugain o eneidiau, ynghyd â'r rhaì a_ffoisant 
gyda thŷ Omer; am hyny, Omer a adferwyd drachefn i dir ei 
etifeddiaeth. A bu ìi Omer ddechreu fod yn hen; er hyny, 
yn ei henaint efe a genedlodd Emer; ac efe a eneinniodd Emer 
i fod yn frenin i deyrnasu yn eileef. Ac wedi iddo eneinnio 
Emer i fod yn frenin, efe a welodd heddwch yn y tìr am yspaìd 
dwy flynedd, ac efe a fu farw, wedi gweled llawer iawn o 
ddyddiau, y rhai oeddynt yn llawn tristwch. A bu ìi Emer 
deyrnasu yn ei le, ac efe a ddilynodd ol traed ei dad. A'r 
Arglwydd a ddechreuodd drachefn i gymmeryd y felldith 
oddiar y tir,a thŷ Emer a lwyddiasant yn fawr o dan deyrn- 
asiad Emer; ac mewn yspaid dwy flynedd a thrugain, yr 
oeddynt wedi dyfod yn gryfion iawn, yn gymmaint ag iddynt 
fyned yn dra chyfoethog, gan feddu pob math o ffrwyth, ac ŷd, 
ac o sidan, ac o lian main, ac o aur, ac o arian, ac o bethau 
gwerthfawr, ac hefyd bob math o anifeiliaid, o ychain, a gwar- 
theg, a defaid, a moch, a geifr, ac hefyd lawer math o anifeiliaid 
ereill ag oeddynt yn ddefnyddiol er ymborth i ddyn; ac yr 
oedd ganddynt hefyd geffylau, ac asynod, ac yr oedd elephant- 


LLYFB ETHER. 4b7 


ìaid, a curelomiaid, a cumomiaid; yr oll o ba rai oeddynt 
wasanaethgar i ddyn, ac yn fwy neillduol yr elephantiaid, a'r 
curelomiaid, a'r cumomiaid, Ac felly y tywalltodd yr Ar- 
'glwydd ei fendithion ar y tir hwn, yr hwn oedd ddewisol uwch- 
law pob tir arall; ac efe a orchymynodd fod pwy bynag a 
feddiannent y tir, i'w feddiannu i'r Arglwydd, neu yntê y caent 
eu dinystrio pan fyddent wedi addfedu mewn anwiredd; canys 
ar y cyfryw, medd yr Arglwydd, y tywalltaf allan gyflawnder 
fy llid.. Ac Emer a weinyddodd farn mewn cyfiawnder trwy 
ei holl ddyddiau, ac ef a genedlodd lawer o feibion a merched; 
ac efe a genedlodd Coriantum ; ac efe a eneinniodd Coriantum i 
deyrnasu yn eile. Ac wedi iddo eneinnio Coriantum i deyrn- 
asu yn ei le, efe a fu byw bedair blynedd, ac a welodd heddwch 
yn y tir; ïe, ac hyd y nod efe a welodd Haul Cyfiawnder, ac 
a lawenychodd ac a orfoleddodd yn ei ddydd ; ac efe a fu farw 
mewn heddwch. A bu i Ceriantum rodio yn llwybrau ei dad, 
ac adeiladu llawer o ddinasoedd cedyrn, a gweinyddu yr hyn 
ag oedd yn dda i'w bobl, trwy ei holl ddyddiau. A dygwydd- 
odd na fu iddo ddim plant, hyd nes yr oedd yn dra hen. A 
bu i'w wraig farw, gan fod yn gantadwyflwyddoed. Abui 
Coriantum gymmeryd merch ieuanc yn wraig, yn ei hen ddydd- 
iau, ac efe a genedlodd feibion a merched; gan hyny, efe a fu 
byw hyd nes yr oedd yn gant a dwy flwydd a deugain oed. 
A bu iddo genedlu Com, a Com a deyrnasodd yn ei le; ac ef» a 
deyrnasodd ddeugain a naw o flynyddoedd, ac a genedlodd Heth; 
ac efe a genedlodd hefyd feibion ereill a merched. Ac yr oedd. 
y bobl etto wedi ymledaenu dros holl wyneb y tir, a dechreuodd 
drachefn fod drygioni mawr iawn ar wyneb y tir, a dechreu- 
odd Heth gofleidio drachefn y cynlluniau dirgelaidd gynt, er 
dyfetha ei dad. A bu iddo ddiorseddu eì dad; canys efe a'í 
lladdodd â'i gleddyf ei hun; ac efeadeyrnasodd yneile A 
daeth prophwydi i'r tir drachefn, yn gwaeddi edifeirwch wrth- 
ynt: fod yn rhaid iddynt barotoi ffordd yr Arglwydd, neu ynte 
y deuai melldith ar wyneb y tìr; ie, byddai newyn mawr, trw 
yr hwn y caent eu dyfetha, os na edifarhaent. Ond ni ch 
odd y bobl eiriau y prophwydi, eithr bwriasant hwynt allan; a 
rhai o honynt a fwriasant i byllau, ac a'u gadawsant i drengu. 
A bu iddynt wneuthur yr holl bethau hyn yn ol gorchymyn 
brenin Heth. A bu ddechreu fod prinder mawr yn y tir, ar 
trigolion a ddechreuasant gael eu dyfetha yn gyflym iawn, o 
herwydd y prinder, canys nid oedd dim gwlaw ar wyneb y 
ddaear ; a daeth allan seirff gwenwynllyd hefyd ar wyneb y tir, 
aca wenwynasantlawero bobl. A bu i'w deadelloedd ddechreu 
ffoi o flaen y seirff gwenwynllyd, tua'r tir yn ddeheuol, yr hwn 
a elwid gan y Nephiaid, Zarahemla. A dygwyddodd i lawer o 
honynt drengu ar y ffordd; er hyny, yr oedd rhai a ddarfu 
iddynt ffoi i'r tir yn ddeheuol. A bu i'r Arglwydd achosi i'r 
geirff beidio eu hymlid yn hwy, eithr am iddynt gaui fyny y 
ffordd, fel nas gallai y bobl basio; fel y byddai i bwy bynag a 


58 LLYFR ETHER. 


gynnygiai basio, syrthio trwy y seirff gwenwynllyd. A bu i'r 
bobl ganlyn ffordd yr anifeiliaid, a difa ysgerbydau y rhai a 
gyrthient ar y ffordd, hyd nes iddynt eb difa oll. Yn awr, 
pan welodd y bobl fod yn rhaid iddynt drengu, hwy a ddech- 
reuasant edifarhau am eu hanwireddau, »'gâlw ar yr Arglwydd. 
A dygwyddodd wedi iddynt ynijstwng yn ddigdnol -gerbfon yr 
Arglwydd, iddo ddanfon gwlaw ar wyneb y ddaear, a'r bobl a 
ddechreuasant adnewyddu drachefn, a dechreuodd fod ffrwyth 
'yn y gwledydd gogleddol, ac yn yr lioll wledydd oddiamgylch. 
'A'r Arglwydd a amlygodd ei allu iddynt, trwy eu câdw Hwynt 
'rhag newyn. A bu i Shez, yr hwn oedd ddisgyriydd  Heth, 
canys yr oedd Heth wedi trengu trwy y newyn, ynghyd'â'i hôll 
'dŷ, oddieithr Shez; ïe,bui Shez, gan hyny, ddechreu 'adeilêâu 
'i fyny drachefn bobl doredig. A bu i Sliez gofìo dinystr êi 
'dadau, ac efe a adeiladodd i fyny deyrnas gyfìawn, canys efe a 
gofiodd yr hyn a wnaeth yr Arglwydd wrth ddwyn Jnfed &'i 
'frawd yn groes i'r dyfnder; ac efe a rodiodd yn ffyrdd yr Ar- 
“glwydd, ac a genedlodd feibion a merched. A'i fab henaf, enw 
yr hwn oedd Shez, a wrthryfelodd yn ei erbyn ef; er hyny, 
Shez a darawyd gan law yspeiliwr, o herwydd ei. fawr gyfoeth, 
yr hyn a ddygodd heddwch drachefn i'w dad. A bu i'w 
dad adeiladu llawer o ddinasoedd ar wyneb y tir, a'r bobl â 
ddechreuasant drachefn wasgaru ar hyd holl wyneb y tir. A 
Shez a fu byw i oedran mawr iawn; ac efe a genedlodd Rip- 
]akish, ac a fu farw. A Riplakiêh a deyrnfsodd yneile. A 
'bu na wnaeth Riplakish yr hyn ag oedd yn uniawn yn ngolwg 
yr Arglwydd, canys yr oedd gwnddo lawer o wragedd a gor- 
'dderch-wragedd, a. gosododd. ar warau dynion yr hyn ag oedd 
yn anhawdd ei ddwyn; ïe, efe a'u trethodd hwynt â threthi 
trymion; ac â'r trethi efe a gyfododd lawer o adeiladau hel- 
aeth. Ac efe a wnaeth iddo ei hun orsedd dra ardderchog, ac a 
adeiladodd lawer o garcharau; a phwy bynag ni ymddarostyngai 
i'r trethi, a fwriai efe yn ngharchar; a phwy byriag nad oedd 
yn alluog i dalu trethi, a fwriai efe yn ngharchar; ac efe& 
achosodd iddynt lafurio yn barhaus er eu cynnaliaeth; a phwy 
bynag a wrthodai weithio, a achosai efe gael ei osod ì farwol- 
aeth; am hyny efe a gawsai ei holl degwaith, ïe, hyd y nod ei aur 
coeth a achosai efe i gael ei buro yn ngharchar, a phob math o 
gywreinwaith a achosai efe ìi gael ei wneuthur yn ngharchar. Â 
bu iddo flino y bobl â'i buteindra a'i ffieidd-dra; ac wedi iddo 
deyrnasu am ddwy flynedd a deugain, y bobl a gyfodasant 
mewn gwrthryfel yn ei erbyn ef, a dechreuodd fod rhyfel 
drachefn yn y tir, yn gymmaint ag i Riplakish gael ei ladd, a'i 
hiliogaeth ei gyru allan o'r tir. 

A bu ar ol yspaid llawer o flynyddau, i Morianton (yr hwn 
oedd ddisgynydd o Riplakish) gynnull ynghyd fyddin o alltud- 
ion, a myned allan i roddi brwydr i'r bobl; ac efe a ennillodd 
allu dros Ìawer o ddinasoedd; a'r rhyfel a aeth yn erwin iawn, 
ac a barhaodd am yspaid llawer o flynyddau, ac efe a ennillodd 


- 


LLYFR ETHER. ' 459 


allu dros yr holl dir, ac a sefydlodd ei hun yn frenin dros yr 
holl dir. Ac ar ol iddo ef sefydlu ei hun yn frenin, efo a 
-esmwythâodd faich y bobl, trwy yr hyn yr ennillodd ffafr yn 
ngolwg y bobl, a hwy a'i heneinniasant ef ì fod yn frenin arnynt. 
Ac efe a wnaeth gyfiawnder â'r bobl, ond nid â'i hun, oblegid ei 
fawr buteindra; am hyny, efe a dorwyd ymaith o bresennol 
deb yr Arglwydd. A bui Morianton adeiladu llawer ov 
ddinasoedd, a'r bobl a ddaethant yn dra chyfoethog o dan ei 
deyrnasiad, mewn adeiladau, ac mewn aur, ac arian, ac mewn 
codi ŷd, ac mewn da, a defaid, a'r cyfryw bethau hg a adferwyd 
iddynt. A Morianton a fu byw i oedran mawr iawn, ac yna 
efe a genedlodd Kim; a Kim a deyrnasodd yn lle ei dad; ac efe 
'a deyrnasodd wyth mlynedd, a'i dad a fu farw. A bu ria 
theyrnasodd Kirn mewn cyfiawnder, am hyny hi chafodd ffafr 
gan yr Arglwydd. A'i frawd a gyfododd mewn gwrthryfel yn 
ei erbyn ef, trwy yr hyn y dygodd ef i gaethiwed; ac efe a 
arosodd mewn caethiwed frwy ei holl ddyddiau; ac efb a 
genedlodd feibion a merched mewn caethiwed; ac yn ei hen- 
aint efe a genedlodd Lefi, ac a fu farw. 

Abui Lefi wasanaethu mewn caethiwed ar ol marwolaeth 
eî dad, am yspaid dwy flynedd a deugain. Ac efe a wnaeth 
ryfel yn erbyn brenin y tir, trwy yr hyn yr ennillodd iddo ei 
hiin y deyrnas. Ac wedi ennìll iddo ei hun y deyrnas, efe a 
wnaeth yr hyn 2v oedd yn uniawn yn ngolwg yr Arglwydd; 
a'r bobl a lwydWfZfisant yn y tir, ac efe a fu byw i oedran teg, ac 
a gehedlodd feibion a merched; ae efe a genedlodd Corom 
hefyd, yr hwn a eneinniodd efe yn frenin yn 6i le. A bu i 
Corom wneuthur yr hyn ag oedd yn dda yn ngolwg yr Ar- 
glwydd, trwy ei boll ddyddiau; ac efe a genedlodd lawer o 
feibion a merched; ac ar ol iddo weled llawer o ddyddiau, efe a 
basiodd heibio, yn gyffelyb i'r lleill o'r ddaear; a Kish a deyrn- 
asodd yneile. A bu i Kish basio heibio hefyd, a Lib a deyrn- 
asodd yn eì le yntau. A bu i Libhefyd wneuthur yr hyn ag oedd 
yn dda yn ngolwg yr Arglwydd. Ac yn nyddiau Lib cafodd y 
seirff gwenwynllyd eu dinystrio; am hyny, hwy a aethant i'r 
tir yn ddeheuol, i hela ymborth ì bobl y tir, canys yr oedd y tir 
wedi ei orchuddio gan anifeiliaid y goedwig. A Lib ei hun 
hefyd a ddaeth yn helwr mawr... A hwy a adeiladasant ddinas 
fawr wrth y gwddf-dir cul, ger y fan lle y mae y môr yn rhanu 
y tir. A hwy a gadwasant y tir yn ddeheuol i fod yn anialwch 
i gael helwriaeth... Ac yr oedd holl wyneb y tir yn ogleddol 
wedi ei orchuddio â thrigolion; ac yr oeddynt yn dra diwyd, a 
hwy a brynent ac a worthent, ac a fasgnachent â'u gilydd, fel y 
caent elw. A hwy na weithient bob math o fŵn, ac a wnaent 
aur, ac arìan, ac haiarn, a phres, a phob math o feteloedd ; a 
hwy a'i cloddient ef allan o'r ddaear; am hyny, hwy a_glodd- 
ient i fyny grugiau mawrion o bridd er cael mŵn aur, ac arian, 
ac haiarn, a chopr A hwy a weithient bob math o waith teg. 
Ac yr oedd ganddynt sidanau, a llian main cyfrodedd; a hwy a. f 


460 LLYFR EIHEE. 


weithient bob math o frethyn, fel y dilladent eu hunain rhag eu 
noethni. A hwy a wnaent bob math o offer i drin y ddaear, i 
aredig, ac i hau, ì fedu. i chwynu, ac hefyd i ddyrnu. A hwy a 
wnaent bob math o offer â pha rai y gweithient eu hanfeiliaid. 
A hwy a wnaent bob math o arfau rhyfel. A hwy a_weithient 
bob math o waith o fawr gywreinrwydd. Ac ni allasai byth 
fod pobl wedi eu bendithio yn fwy nâ hwy, nac wedi eu llwyddo 
yn fwy gan law yr Arglwydd. Ac yr oeddynt mewn tir'ag 
oedd yn fwy dewisol nâ phob tir, canys yr Arglwydd a'i llefar- 
odd. A bu i Lib fyw llawer o flynyddau, ac efe a genedlodd 
feibion a merched ; ac efe a genedlodd Hearthom hefyd. A bu 
i Hearthom deyrnasu yn lle ei dad. Ac wedi i Hearthom 
deyrnasu pedair blynedd ar hugain, wele, y deyrnas a gymmer- 
wyd oddi wrtho. Ac efe a wasanaethodd lawer o flynyddau 
mewn caethiwed; ïe, trwy holl weddill ei ddyddiau. Ac efe & 
genedlodd Heth, a Heth a fu byw mewn caethiwed trwy ei holl 
ddyddiau. A Heth agenedlodd Aaron, ac Aaron a drigodd 
mewn caethiwed trwy ei holl ddyddiau; ac efe a genedlodd 
Amnigaddah, ac Amnigaddah hefyd a drigodd mewn caethiwed 
trwy ei holl ddyddiau; ac efe a genedlodd Coriantum, a Cor 
iantum a drigodd mewn caethiwed trwy ei holl ddyddiau ; ac 
efe a genedlodd Com. A bu ì Com dynu ymaith hanner y 
deyrnas. Ac efe a deyrnasodd dros hanner y deyrnas dd 
flynedd a deugain; ac a aeth i ryfel yn erbyn y brenin Amgi 
a hwy a ymladdasant am yspaid llawer o fydyddau, yn ystod 
pa amser Com a ennillodd allu dros Amgid, gafodd awdur- 
dod dros y gweddill o'r deyrnas. Ac yn nyddiau Com dechreu- 
odd fod yspeilwyr yn y tir; a hwy a fabwysiadent yr hen 
gynlluniau, ac a weinyddent lwon yn ol dull yr henafiaid, ac a 
eisient drachefn ddinystrio y deyrnas. Yn awr, fe ymladdodd 

m lawer yn eu herbyn: er hyny, ni orchfygodd hwynt A 
daeth hefyd yn nyddiau Com lawer o brophwydi, a phrophwydo 
am ddinystr y bobl liosog hyny, os na edifarhaent a dychwelyd 
at yr Arglwydd, a gadael eu llofruddiaethau a'u drygioni. 

A bu i'r prophwydi gael eu gwrthod gan y bobl,a hwy & 
ffoisant at Com am nodded, canys y bobl a geisient eu dyfetha 
hwynt; a hwy a brophwydasant wrth Com lawer o bethau ; ac 
efe a fendithiwyd dros holl weddill ei ddyddiau. Ac efe a fu 
fyw i oedran teg, ac a genedlodd Shiblom ; a Shiblom a deyrn- 
asodd yn eile. A brawd Shiblom a wrthryfelodd yn ei erbyn; 
a dechreuodd fod rhyfel mawr ìawn yn yr holl dir. 

A bu i frawd Shiblom achosi i'r holl brophwydi a brophwyd- 
ent am ddinystr y bobl, gael eu gosod i farwolaeth; ac yr oedd 
trallod mawr trwy yr holl dir, canys yr oeddynt hwy wedi 
tystiolaethu y deuai melldith fwy ar y tir, ac hefyd ar y bobi, 
ac y byddai dinystr mawr yn eu plith hwynt, y fath ag na fu 
erioed ar wyneb y ddaear; ac y buasai eu hesgyrn fel twm- 
pathau o bridd ar wyneb y tir, os na edifarhaent am eu 
drygioni. A hwy ni wrandawent ar lais yr Arglwydd, o her- 


LLŶFR ETHER. 461 


wydd eu cydfwriadau drygionus; am hyny, dechreuodd fod 
rhyfeloedd ac amrafaelion yn yr holl dir, ac hefyd lawer o 
newyn a heintiau, yn gymmaint â bod dinystr mawr, y fath ag 
na fu erioed yn adnabyddus ar wyneb y ddaear, a hyn oll a 
ddygwyddodd yn nyddiau Shiblom. A'r bobl a ddechreuasant 
edifarhau am eu hanwiredd ; ac yn gymmaint ag y gwnaethant, 
yr Arglwydd a gymmerodd drugaredd arnynt. 

A bu i Shiblom gael ei ladd, ac i Seth gael ei ddwyn i gaeth- 
iwed, ac efe a drigodd mewn caethiwed trwy ei holl ddyddiau. 
A dygwyddodd i Ahab, ei fab, gael y deyrnas; ac efe a de 
asodd ar y bobl trwy ei holl ddyddiau. Ac efe a weithredodd bob 
math o anwiredd yn ei oes, trwy yr hyn yr achosodd lawer o 
dywallt gwaed; ac ychydig fu ei ddyddiau. Ac Ethem, yr 
hwn oedd yn ddisgynydd o Ahah, a gafodd y deyrnas; ac yntau 
hefyd a wnaeth yr hyn oedd yn ddrygionus yn ei oes. _ A dyg- 
wyddodd yn nyddiau Ethem, ddyfod llawer o brophwydi a 
phrophwydo drachefn wrth y bobl; ie, hwy a brophwydasent y 
gwnai yr Arglwydd eu llwyr ddyfetha hwynt oddiar wyneb y 
ddaear, os na edifarhaent am eu hanwireddau. A bu i'r bobl 
galedu eu calonau, ac ni fynent wrandaw ar eu geiriau; a'r 
prophwydi a alarent ac a gilient o blith y bobl. 

A bu ì Ethem weinyddu barn mewn drygioni trwy ei holl 
ddyddiau; ac efe a genedlodd Moron. A bu i Moron deyrnasu 
yn ei le; a Moron a weithredodd yr hyn ag oedd yn ddrygionus 
gerbron yr Arglwydd. A dygwyddodd i wrthryfel gyfodi yn 
mhlith y bobl, o herwydd y cydfwriad dirgelaidd hwnw a sefyd- 
lwyd er cael awdurdod ac elw ; a chyfododd dyn galluog mewn 
drygioni yn eu mysg hwynt, ac a roddodd frwydri Moron, yn yr 
hon y dadymchwelodd hanner y deyrnas: ac efe a gadwodd han- 
ner y deyrnas dros amryw flynyddau. A bu i Moron eì ddadym- 
chwelyd ef, ac ennill y deyrnas drachefn. A dygwyddodd i 
ddyn galluog arall gyfodi; ac yr oedd efe yn ddisgynydd o 
frawd Jared. A bu iddo ef ddadymchwelyd Moron, a chael y 
deyrnas; gan hyny, Moron a drigodd mewn caethiwed holl 
weddill ei ddyddiau ; ac efe a genedlodd Coriantor. 

A dygwyddoddi Coriantor drigo mewn caethiwed trwy ei 
holl ddyddiau. Ac yn nyddiau Coriantor hefyd daeth llawer o 
brophwydi, ac a brophwydasant am bethau mawrion a rhyfedd, 
ac a waeddasant edifeirwch wrth y bobl, ac os na edifarhaent, 
y gweinyddai yr Arglwydd Dduw farn yn eu herbyn hwynt er 
eu llwyr ddinystr; ac y byddai i'r Arglwydd Dduw ddanfon 
neu ddwyn allan bobl arall ìi feddiannu y wlad, trwy ei allu ef, 
yn ol y dull y dygodd eu tadau hwy. A hwy a wrthodasant 
holl eiriau y prophwydi, o herwydd eu cymdeithas ddirgel a'u 
ffieidd-dra drygionus... A bu i Coriantor genedlu Ether, a 
marw, wedi trigo mewn caethiwed trwy ei holl ddyddiau. 


462 LLYFR ETHER. 


PENNOD V. 


A pYGwYDDODD fod dyddiau Ether yn nyddiau Coriantuunr; 
ac yr oedd Ooriantumr yn frenin ar yr holl dir. Ac Ether 
oedd yn brophwyd i'r Arglwydd; am hyny, Ether a_ddaeth 
allan yn nyddiau Coriantumr, ac a ddechreuodd brophwydo 
wrth y bobl, canys ni ellid ei attal o herwydd ysbryd yr 
Arglwydd yr hwn oedd ynddo; canys efe a waeddai o'r boreu, 
ïe,hyd fachludiad haul, gan annog y bobl i gredu yn Nuw i 
edifeirwch, rhag iddynt gael eu dinystrio, gan ddywedyd wrth- 
ynt, mai trwy ffydd y mae pob peth yn cael eu cyflawni; gan 
hyny, yr hwn a gredo yn Nuw, efe a all obeithio mewn sicr- 
wydd am fyd gwell, ïe, hyd y nod am le ar ddeheulaw Duw, yr 
hwn obaith sydd yn dyfod trwy ffydd, gan fod yn angor i eneidiau 
dynion, yr hyn a'u gwnai hwynt yn sicr a diymmod, yn helaeth- 
ion yn wastadol mewn gweithredoedd da, gan gael eu harwain ì 
ogoneddu Duw. A bu i Ether brophwydo pethau mawrion a 
rhyfedd wrth y bobl, y rhai ni chredent hwy, oblegid nas gwel- 
ent hwynt. Ac yn awr, myfi, Moroni, wyf yn ewyllysio llefaru 
rhywfaint ynghylch y pethau hyn; yr wyf yn ewyllysio dangos 
i'r byd mai ffydd yw pethau y gobeithir am danynt ac nis 
gwelir; am hyny, na anmheuwch oblegid nad ydych yn gweled, 
canys nid ydych yn derbyn tystiolaeth hyd nes ar ol profi eich 
ífydd, canys trwy ífydd y dangosodd Orist ei hun i'n tadau, 
wedi iddo adgyfodi oddiwrth y meirw; ac ni ddangosodd efe ei 
hun iddynt hwy, hyd nes ar ol iddynt gael ffydd ynddo; gan 
hyny, mae yn rhaid fod ffydd gan rai ynddo, canys ni ddangos- 
odd efe ei hun i'r byd. Eithr o herwydd ffydd dynion, efe â 
ddangosodd ei hun ì'r byd, ac a ogoneddodd enw y Tad, at s 
barotôdd ffordd trwy yr hon y gallai ereill fod yn gyfranogion 
o'r rhodd nefol, fel y gobeithiont am y pethau hyny y rhai nis 
gweìsant; gan hyny, chwi a ellwch hefyd gael gobaith, a bod 
yn gyfranogion o'r rhodd, os bydd i chwi gael ond ffydd. Wele, 
trwy ffydd y cafodd y rhai gynt eu galw yn ol urdd santaidd 
I)uw; am hyny, trwy ffydd y rhoddwyd cyfraith Moses. Eithr 
yn y rhodd o'i Fab, y mae Duw wedi parotoi ffordd fwy ragorol; 
a thrwy ffydd y cafodd ei gwneuthur; canys os na fydd ffydd yn 
mhlith plant dynion, nis gall Duw wneuthur gwyrth yn eu 
plith hwynt; am hyny, ni ddangosodd efe ei hun hyd nes ar ol 
cael eu ffydd. Wele, ffydd Alma ac Amulek a achosodd i'r 
carchar dreiglo i'r llawr. Wele, ffydd Nephi a Lehi a weith- 
redodd y cyfnewidiad yn y Lamaniaid, fel y bedyddiwyd hwynt 
â thân ac â'r Ysbryd Glân. Wele, ffydd Ammon a'i frodyr, a 
' weithredodd y fath wyrth fawr yn mhlith y Lamaniaid; ïe, a'r 
holl rai a gyflawnasant wyrthiau, a'u cyflawnasant hw ynt trwy 
ffydd, ïe, y rhai hyny ag oeddynt o flaen Crist, ac hefyd y rhai a 
fu arei ol. A thrwy ffydd y cafodd y tri dyscybl addewid na 
ehaent brofì marwolaeth; ac ni chawsant yr addewid hyd nes ar 


LLYFR ETHER. 463 


ol caeleu ffydd. Ac ni chyflawnodd neb wyrthiau unrhyw bryd, 
hyd nes ar ol cael eu ffydd; am hyny, hwy a gredent yn gyntaf 
yn Mab )uw.._ Ac yr oedd llawer ag oeddynt â'u ffvdd mor 
gryf cyn dyfed Crist, y rhai ni cllid eu cadw rhag tu fewn y 
llên, eithr yn ddiau a welsant â'u llygaid y pethau ag oeddynt 
wedi weled â llygad o ffydd, ac yr oedd yn dda ganddynt. Ac 
wele, ni a welsom yn y cof-lyfr hwn, mai un o'r rhai hyn oedd 
braw.d Jared ; canys yr oedd ei ffydd gymmaint yn Nuw, fel 
pan estynodd Duw ei fys allan, nas gallai ei guddio o olwg 
brawd Jared, o herwydd ci air yr hwn oedd wedi lefaru wrtho, 
yr hwn air a gyrhaeddodd efe trwy ffydd. Ac ar ol i frawd 
dared weled bys yr Arglwydd, trwy yr addewid a gafodd 
brawd Jared trwy ffydd, nis gallai yr Arglwydd gadw dim o'i 
olwg ; am hyny, efe a ddangosodd iddo bob peth, canys nis 
gallai efe yn hwy gael eì gadw tu allan y llên. A thrwy ffydd 
y cafodd fy nhadau yr addewid y deuai y pethau hyn at eu 
brodyr trwy. y Cenedloedd; o ganlyniad, yr Arglwydd a'm 
gorchymynodd i, ïe, sef Iesu Grist. Ac mi a ddywedais, 
wrtho, Arglwydd, y Cenedloedd a wawdiant y pethau hyn, o 
berwydd ein gwendid ni yn ysgrifenu, canys gwnaethost ni, 
Arglwydd, yn alluog mewn gair trwy ffydd, eithr nis gwnaeth- 
ost ni yn alluog mewn ysgrifen ; canys ti a wnaethost yr holl 
bobl hyn fel y gallent lefaru llawer, o herwydd yr Ysbryd 
Glân yr hwn a roddaist iddynt; a thi a'n gwnaethost fel na 
allwn ysgrifenu ond ychydig, o herwydd lledchwithdra ein 
dwylaw. Wele, nis gwnaethost ni yn alluog mewn ysgrifen 
fel brawd Jared, canys ti a'i gwnaethost ef hyd nes yr oedd y 
pethau a ysgrifenodd yn alluog fel tithau, hyd at orchfygu dyn 
i'w darllen. 'Ti a wnaethost hefyd ein geiriau ninnau yn 
nerthol a mawreddog, îe, fel nas gallem eu hysgrifenu; am 
hyny, pan yr ysgrifenwn, yr ydym yn gweled ein gwendid, ac 
yn cyfeiliorni yn nghyflead ein geiriau; ac yr wyf yn ofni 
rhag i'r Cenedloedd wawdio ein geiriau. Ac wedi i mi ddywed- 
yd hyn, yr Arglwydd a lefarodd wrthyf, gan ddywedyd, 
Ffyliaid a watwarant, eithr hwy a gânt alaru; ac y mae fy 
ngrâs i yn ddigonol i'r rhai addfwyn, fel na chymmorant fantaìs. 
ar eich gwendid; ac os daw dynion ataf fì, mi a ddangosaf 
iddynt eu gwendid hwy. Yr wyf yn rhoddi gwendid i ddynion, 
fel y byddont ostyngedig; ac y mae fy ngrâs i yn ddigonol i 
bawb ag ydynt yn ymddarostwng ger fy mron; canys os 
ymddarostyngant ger fy mron i, a meddu ffydd ynof, yna mi a 
wnaf i bethau gweinion fyned yn gryfion iddynt hwy. Wele, 
mi a ddangosaf i'r Cenedloedd eu gwendid, ac a ddangosaf 
iddynt mai ffydd, gobaith, a chariad, sydd yn dwyn ataf fi 
ffynnonell pob cyfiawnder, A myfi, Moroni, wedi clywed 

geiriau hyn, a gysurwyd, ac mi a ddywedais, O, Arglwydd, 
gwneler dy ewyllys gyfiawn, canys mi a wn dy fod yn gweith- 
redu tuag at blant dynion yn ol eu ffydd; canys brawd Jared a 
ddywedodd wrth y mynydd Zerin, Symud, ac efe a symudwyd. 


464 LLYFR ETHER. 


Ac oni buasai fod ffydd ganddo, ni symudasai; am hyny, yr 
wyt ti yn gweithredu ar ol ì ddynion gael gael ffydd, canys felly yr 
amlvygaist dy huni'th ddyscyblion. Canys ar ol iddynt hwy 
gael ffydd, a llefaru yn dy enw, y dangosaist dy hun iddynt 
mewn gallu mawr; ac yr wyf fì yn cofìo hefyd ì ti ddywedyd 
dy fod wedi parotoi tŷ i ddyn, ïe, sef yn mhlith trigfanau dy 
Dad. yn yr hwn y rail dyn gael gobaith mwy rhagorol; am 
hynv, mae yn rhaid i ddyn obeithio, neu ynte ni all dderbyn 
etifeddiaeth vn y lle a bsrotoaist ti. _ A thrachefn, yr wyf yn 
cofio i ti ddywedyd ddarfod i ti garu y byd, hyd at roddi dy 
fywyd i lawr dros y byd. fel y cymmerit ef drachefn er parotoi 
Ìle i blant dynion. Ac yn awr, mi a wn mai y tosturi hwn ag 
oedd genyt tuag at blant dynion, ywcariad; am hyny, os na 
fydd gan ddynion gariad, nis gallant etifeddu y lle a barotoaist 
ti yn nghrigfanau dy Dad. Am hyny, mi a wn trwy y pe 
yma yrhvn a ddywedaist, os na fydd gan y Cenedloedd y rad 
o herwydd ein gwendid ni, y gwnai di eu profì hwynt, â 
chymmeryd ymaith eu talent, ïe, sef yr hyn a dderbyniasant, 
a'i roddi i'r rhai a fydd ganddynt yn helaethach. 

Abu ìi mi weddio ar yr Arglwydd, am iddo roddi grâs i'r 
Cenedloedd, fel y byddai ganddynt gariad. A bu i'r Arglwydd 
ddywedyd wrthyf, Os na fydd ganddynt gariad, nid yw wahan- 
iaeth i ti, tydi a fuost ffyddlawn ; am hyny, dy wisgoedd di a 
lanheir. Ac oblegid i tì weled dy wendid, ti a wneir yn gryf, 
hyd at gael eistedd i lawr yn y lle a barotoais ìi yn nhrigfanau 
fy Nhad. Ac yn awr, yr wyf fì, Moroni, yn rhoi ffarwel i'r 
Cenedloedd, ïe, ac hefyd i'm brodyr y rhai wyf yn garu, hyd 
nes y cyfarfyddom gerbron brawdle Crist, lle y caiff pawb 
wybod nad yw fv ngwisgoedd wedi eu llychwino â'ch gwaed 
chwi: ac yna y cewch wybod fymod i wedi gweled yr Iesu, 
a'i fod wedi ymddyddan â mi wyneb yn wyneb, ac iddo fynegi 
wrthyf mewn gostyngeiddrwydd syml, megys y mynega dyn 
ì araÌl yn fy iaith ì fy hun, ynghylch y pethau hyn; ac ychydig 
yn unig a ysgrifenais, oblegid fy ngwendid mewn ysgrifen. Ac 
yn awr, mia 'ch cymmeradwywn chwi i geìsio yr Iesu hwn, am 
yr hwn yr ysgrifenodd y prophwydi a'r apostolion, fel y byddo 
i râs Duw y Tad, ac hefyd yr Arglwydd Iesu Grist, a'r Ysbryd 
Glân, yr hwn a ddwg 'dystiolaeth am danynt, aros a thrigo 
gyda chwi yn dragywydd. Amen. 


PENNOD VI. 


Ac yn awr, yr wyf fì, Moroni, yn myned rhagof i orphen fy 
ngbof-lyfr ynghylch diny str y bobl am ba rai y bum yn ys- 
grifenu. Canys wele, hwy a wrthodasant holl eiriau Ether; 
oblegid yn ddiau efe a fynegodd wrthynt am bob peth, oddiar 
ddechreuad dyn ; ac mai ar ol i'r dyfroedd gilio oddiar wyneb y 
tir hwn, iddo dd yfod yn dir dewisol uwchlaw pob tir arall, ïe, 


LLYFR ETHER, 46b 


4ŷn dîr dewisol yr Arglwydd; am hyny, yr Arglwydd a fynai i 
wb a drigent ar eì wyneb, ei wasanaethu ef; ac mai dyma le 
y Jerasalem Newydd, yr hon a ddeuai i waered o'r nef, a chys- 
segr santaidd yr Arglwydd. Wele, Ether a welodd ddyddiau 
Crist, ac efe a lefarodd am Jerusalem Newydd ar y tir hwn ; ac 
efe a lefarodd hefyd am dŷ Israel, a'r Jerusalem o ba le y deuai 
Lehi; ac ar ol iddî gael eî dinystrío,hi a gawsai ei hadeiladu 
drachefn yn ddinas santaidd i'r Arglwydd; am hyny, nis gallai 
fod yn Jerusalem Newydd, canys yr oedd wedi bod yr amser 
gynt, eithr hi a gawsaí ei hadeiladu drachefn, a dyfod yn ddinas 
santaidd i'r Arglwydd; a chawsai eì hadeiladu i dŷ Israel; ac 
y buasai i Jerusalem Newydd gael ei hadeiladu ar y tir hwn, ì 
weddill hâd Joseph, am ba bethau y bu cysgod o honynt; 
camys megys ag y dygodd Joseph ei dad i waered i wlad yr. 
Aifft, fely y bu efe farw yno; am hyny, yr Arglwydd aâ 
ddygodd weddill o had Joseph allan o wlad Jerusalem, fel y 
byddai drugarog wrth had Joseph, fel na threngent, megys ag 
y bu efe drugarog wrth dad Joseph, fel na threngodd yntau; 
&m hyny, gweddill tŷ Joseph a gânt eu hadeiladu ar y tir hwn; 
a chaiff fod yn diy eu hetifeddiaeth; a hwy a gânt adeiladu 
dinas santaidd i'r Arglwydd, megys y Jerusalem gynt; ac ni 
ehânt eu cywilyddio mwyach, hyd nes delo y diwedd, pan yr â 
ddaear heibio. A bydd nefoedd newydd a_ daear newydd; a 
wy â fyddant yn gyffelyb i'r hen, ond yn unig fod yr hen wedì 
myned heibio, a phob peth wedi dyfod yn newydd. Ac yna y 
daw y Jerusalem Newydd; a gwyn fyd y rhai sydd yn trige 
ynddi, canys hwynt-hwy yw y rhai sydd â'u gwisgoedd yn 
wynion trwy waed yr Oen; a hwynt-hwy yw y rhai a gyfrifìr 
yn mhlith gweddill had Joseph, y rhai oeddynt o dŷ Israel, 
Ac yna hefyd y daw y Jerusalem gynt; a gwyn fyd ei phres- 
wylwyr hithau, canys hwy a olchwyd yt ngwaed yr Oen; a 
hwynt-hwy yw y rhai a wasgarwyd ac a gasglwyd i mewn o 
bedwar cwr y ddaear, ac o'r gwledydd gogleddol, a'r rhai ydynt 
yn gyfranogion o gyflawniad y cyfammod a wnaeth Duw â'u 
tad Abraham. A phan ddelo y pethau hyn, y cyflawnir yr 
ysgrythyr sydd yn dywedyd, Y rhai a fuont flaenaf, a fyddant 
olaf; a'r rhai a fuont olaf, a fyddant flaenaf, 

Ac yr oeddwn ì ynghylch ysgrifenu ychwaneg, eithr mi a 
waharddwyd; end mawr a rhyfeddol oedd prophwydoliaethau 
E ther, eithr eyfrifasant ef megys diddym, a bwriasant ef allan, 
nc efe a guddîedd ei hun yn ngheudod craig yn y dydd, ac yn y 
nos efo a_aethaì aÌlan i sylwi ar y pethau a ddetiai ar y bobl. A 
phan yr oedd yn preswylio mewn ceudod craig, y gwnaeth 
weddill y cof-lyfr hwn, gân sylwi ar y dinystriadau a ddaethent 
ar y bobl yn y nos.. A dygwyddodd yn y flwyddyn hono yn 
mha un y cafodd efe ei fwrw allan o blith y bobl, ì ryfel mawr 
ddechreu bod yn mhlith y bobl, canys yr oedd llawer 
eyfodi ag oeddynt yn wyr galluog, ac yn ceisio dyfetha Cor- 
âantuŵr trwy eu cynlluniau dirgel o ddrygioni, am y rhai y € 

80 NW ; 


466 LLYFR ETHERH, 


llefarwyd. Ac yn awr, Coriantumr, gan ei fod wedi myfytî» 
yn holl gelfyddyd rhyfel, a holl gyfewysdra y byd, a roddodd. 
frwydr i'r rhai hyny a geisient ei ddyfetha ef; eithr ni edifar-. 
haodd ef, nac ychwaith ei brydferth feibion a merched; nae 
yehwaith brydferth feibion a merched Cohor; nac ychwaith. 
brydferth feibion a merched COorihor; ac-yn fyr, nid oedd neb 
o'r prydferth feibion a merched ar wyneb yr holl ddaear, ag 
oedd wedi edifarhau am eu pechodau; am hyny, dygwyddodd 
yn y flwyddyn gyntaf ag y trigai Ether mewn ceudod craig, 
fod llaweroedd o-bobl yn cael eu lladd. trwy gleddyf y dirgel 
gydfwriadau hyny ag a ymladdent yn erbyn Coriantumr, fel 
yr ennillent y deyrnas. A bu i feibion Coriantumr ymladd 
llawer, a gwaedu llawer, Ac yn yrail flwyddyn, gair yr Ar- 
glwydd a ddaeth at Ether, am iddo fyned a phrophwydo wrth 
Coriantumr, os gwnai efe edifarhau, ynghyd â'i holl deulu, y 
rhoddai yr Arglwydd y deyrnas ìddo. ac arbed y bobl, onide y 
cawsent hwy eu dinystrio, ynghyd â'i holl deulu ef, oddieithr ei 
hunan, a chai yntau fyw yn unig ì weled cyflawniad y pro- 
phwydoliaethau a lefarwyd ynghylch pobl arall yn derbyn y 
tir yn etifeddiaeth iddynt; a Coriantumr a gai dderbyn ei 
gladdedigaeth ganddynt hwy; a chawsai pob enaid ei ddyfetha 
oddieithr Coriantumr. A bu.na edifarhaodd Coriantumr, nac 
ychwaith ei deulu, na'r bobl; ac ni pheidiodd y rhyfeloedd; a 
hwy a geisiasant ladd Ether, eithr efe a ffôdd rhagddynt, ac a 
guddiodd ei hun drachefn yn ngheudod y graig. A bu i Shared 
gyfodi, ac yntau hefyd a roddodd frwydr i Coriantumr; ac efe 
a'i gorchfygodd ef, yn gymmaint ag iddo yn y drydedd flwydd- 
yn ei ddwyn i gaethiwed. A meibion Coriantumr, yn y 
bedwaredd fiwyddyn, a orchfygasant. Shared, ae a enniìlasant y 
deyrnas drachefn i'ŵ tad. Yn awr, dechreuodd fod rhyfel dros 
holl wyneb y tir, pob gwr â'i lu yn ymladd am yr hyn â 
ddymunai: Ac yr oedd yspeilwyr, ac yn fyr, bob math o 
ddrygioni ar wyneb yr holl dir. A dygwyddodd fod. Corian- 
tumr yn dra digllawn wrth Shared, ac efe a aeth i'w erbyn ef 
â'i fyddinoedd, i ryfel; a hwy a gyfarfuasant mewn digter 
mawr, a hwy a'i cyfarfuasant ef yn nyffryn Gilgal; a'r frwydr 
aaeth yn erwin iawn. A bu ì Shared ymladd yn ei erbyn ef 
am yspaid tri diwrnod. A bu i Coriantumr ei orchfygu ef, a'i 
ymlid hyd nes y daeth i wastadedd Heshlon.. A bu i Shared 
roddi brwydr iddo drachefn ar y gwastadedd; ac wele, efe a 
orchfygodd Coriantumr, ac a'i gyrodd yn ol drachefn i ddyff- 
ryn Gilgal. A Coriantumr a roddodd frwydr drachefn i 
Shared yn nyffryn Gilgal, yn yr hon y gorchfygodd Shared, ac 
ylladdodd ef. A Coriantumr a glwyfwyd gan Shared yn ei 
forddwyd, fel nad aeth efe i ryfel drachefn dros yspaid dwy 
flynedd, yn mha amser yr oedd yr boll bobl ar hyd holl wyneb 
y tir yn tywallt gwaed, ac nid oedd. neb i'w rhwystro hwynt. 
Ac yn awr, dechreuodd fod melldith fawr ar yr holl dìr, oblegid 
enwiredd y bobl, yn yr hon, os gosodai dyn ei offeryn neu.ej. 


-“ 


LLYFR BTHER; 4&6 


gleddyf ar ei astyllen, neu ar y lle yr ewyllysiai ei gadw, wele, 
dranoeth nis gallai ei gael, gan gymmaint oedd y felldith ar y 
tir. Am hyny, pob dyn a afaelodd yn yr hyn ag oedd yn eiddo 
iddo, â'i ddwylaw; ac ni fenthyciai, ac ni roddai fenthyg; a 
chadwai pob dyn garn ei. gleddyf yn ei law ddeheu, er amddi- 
ffyn ei eiddo, a'i fywyd ei hun, ac eiddo ei wragedd a'i blant. 
Ac yn awr, ar ol yspaid dwy flynedd, ac ar ol marwolaeth 
Shared, wele, cyfododd brawd Shared, ac efe a roddodd frwydr 
i Coriantumr, yn yr hon y gorchfygodd Coriantumr ef, ac yr 
ymlidiodd ef hyd anialwch Akish. A bui frawd Shared roddi 
brwydr iddo ef yn anialwch Akish; a'r frwydr a aeth yn erwin 
iawn, a miloedd lawer a syrthiasant drwy y cleddyf. A bu i Cor- 
iantumr warchae hyd yr anialwch, a brawd Shared a gychwynodd 
allan o'r anialwch yn y nos, ac a laddodd ran o. fyddin Corian- 
tumr, pan yr oeddynt yn feddw. _ Ac efe a ddaeth i dir Moron, 
ac a osododd ei hun ar orsedd Coriantumr. _ A bu i Coriantumr 
drigo gyda'i fyddin yn yr anialwch am yspaid dwy flynedd, yn 
y rhai y derbyniodd efe nerth mawr at ei fyddin. Yn awr, 
brawd Shared, enw yr hwn oedd Gilead, a dderbyniodd hefyd 
nerth mawr at ei fyddin yntau, o herwydd dirgel gydfwriadau. 
A bui'w archoffeiriad ef ei lofruddio.taa yr oedd yn eistedd ar 
ei orsedd. A dygwyddodd i un o'r dirgel gydfwriad ei lofruddio 
yntau mewn mynedfa ddirgel, a chael y deyrnas iddo ei hunan ; 
a'i enw ef oedd Lib; a Lib oedd ddyn o faintioli mawr, yn fwy 
nag un dyn arall yn mhlith yr holl bobl. A bu yn y flwyddyn 
gyntafi Lib, ddyfod o Coriantumr i fyny i dir Moron, a rhoddi 
brwydri Lib. A bu iddo ymladd â Lib, trwy yr hyn y taraw- 
odd Lib ef ar ei fraich nes ei archolli; er hyny, byddin Corian- 
tumr a wasgodd yn mlaen ar Lib, fel y ffodd i'r cyffiniau wrth 
lân y môr. A bu i. Coriantumr ei ymlid ef; a Lib. a roddodd 
frwydr iddo ar lân y môr. A bui Lib daraw byddin Corian- 
tumr, fel y ffoisant drachefn i anialwch Akish. A bui Lib ei 
ymlid hyd nes y daeth i wastadedd Agosh. Ac yr oedd 
Coriantumr wedi cymmeryd yr holl bobl: gydag ef, pan y ffôdd 
o flaen Lib yn y cwr hwnw o'r tir lle y ffodd iddo. Ac wedi 
ìddo ddyfod ìi wastadedd Agosh, efe a roddodd frwydr i Lib, ac 
a'i tarawodd hyd nes y bu farw; er hyny, brawd Lib a ddaeth 
yn erbyn Coriantumr yn ei le ef, a'r frwydr a aeth yn erwin 
iawn, yn yr hon y ffodd Coriantumr drachefn o flaen byddin 
Lib. Yn awr,gelwid enw brawd Lib yn Shiz. A bui Shijz 
ymlid ar ol Coriantumr, a dadymchwelyd llawer o ddinasoedd,, 
ac efe a laddodd wragedd, a phlant, ac a losgodd eu dinasoedd; 
ac ofn Shiz a aeth trwy yr holl dir; ïe, aeth gwaedd allan trwy 
yr holl dir, Pwy a all sefyll o flaen byddin Shiz? _ Wele, y mae 
yn ysgubo y ddaear o'i flaen! Abu i'r bobl ddechreu ymgyn- 
null ynghyd yn fyddinoedd, ar hyd holl wyneb y tir. Ac yr 
oeddynt yn ranedig, a rhan o honynt a.ffodd at fyddin Shiz, a 
rhan o honynt a ffodd at fyddin Coriantumr. Ac mor fawr & 
pharhaus a fu y rhyfel, ac mor hir â fu yr olygfa o dywalltiad. 


468 YtYfR WŶNER. 


gwaed a chyflafan, nes yr oeâd holl wyneb y tir wedi eí cr” 
chuddïo & chyrff y meirw; ac mor'ffrwst a chyflym oedd y 
rhyfel, fel na adewiìd neb i gladdu y meirw, eithr hwy a elent o 
fod yn tywallt gwaed ìi dywallt gwaed, gan adael cyrff gwyr, 
gwragedd, a phlant yn sarnedig ar wyneb y tir, i fyned ym 
ysglyfaeth i bryf y cnawd ; ac yr oedd eu.sawyr yn myned ar 
yd wyneb y tir, ie, ar hyd holl wyneb y tir; am hyny, y bobl 
a flinid ddydd a nos, o herwydd eu dvewdod hwynt; er hyny, 
ni pheidíodd Shiz ag ymlid Corïantutnr,canys yr oedd efe wedi 
tyngu i ymddial eî hun ar Corïaptumr waed ei frawd, yr hwn » 
laddwyd, ac yr oedd gair yr Arglwydd wedi dyfod at Ether, ne 
chaî Ooriantumr syrthio trwy y cleddyf. Ac felly gwelwn i'r 
Arglwydd ymweled â hwynt yn nghyflawnder ei lìd, ac yr oedd 
eu drygioni a'u ffeìdd-dra hwy wedi parotoi ffordd er eu tra- 
gywyddol ddinystr. A bui Shiz ymlid Coriantumr yn ddwy- 
rêinïol, hyd at gyfífîniau glân y môr, ac yno efe a roddodd 
frwydr i Shiz am yspaid tri diwrnod : ac mor ddychrynllyd 
oedd y dinystr yn mhlith byddinoedd Shiz, fel y dechreuodd y 
bobl frawychu, a dechreu ffoi o fífaen byddinoedd €oriantumr; 
a hwy affoisant ì dìr Corihor, Ac a ysgubasant y trigolion o'u 
blaen, sef yr hell raì ma ymnunent6 â hŵynt; a hwy a gedasant 
wu pebyll yn nyffryn Corihor. A Coriantvmr a gododd ei 
'bebyl? yn nyffryn Shurr.. Yn awr, yroedd dyffryn Shurr yn 
'agos ìi fynydd Comner; am hyny, Coriaatumr a gasglodd eî 
fyddinoedd ynghyd, ar fynydd Comner, ac a udganodd udgorn i 
fyddinoedd Shiz, êr eu gwahedd allan i frwydr. A bu iddynt 
'ddyfod allan, eithr gyrwyd hwynt drachefn; a hŵy a ddaethant 
'yr ail waith; a hwy a yrwyd drachefn yr ail waith. A.bu 
îddymt ddyfod drachefn y drydedd waith, a'r frwydr a aeth yn 
dra gerwin. A bu ìi Shìz daraw Coriastumr nes y rhoddodd 
iddo amryw archollion dyfnìon; a Coriantumr, oblegid colli ei 
waed, a lewygodd, ac a gariwyd ymaith megys pe.byddai farw. 
Yn awr, yr oedd y golled o wyr, gwragedd, a phlant, o bob tu, 
yn gymmaint fêl y gorchymynodd Shiz i'w bobl na ymlidient 
fyddinoedd Coriantamr; o ganlyniad, hwy â ddychwelasant ì'w 
' gwersyll, 

A dygwyddodd pan wellhaodd Coriantumr o'i arehellion, 
iddo ddechreu cofio y geiriau a lefarodd Ether wrtho; efe a 
welodd fod dwy filiwn o'i bobl ef eìsoes wedi eu lladd trwy y 
cleddyf, ac.efe a ddechretodd dristâu yn ei galen; ïe, cafodd 
dwy filiwn o wyr nerthol eu lladd, ao hefyd ew gwragedd a'u 
plant. Efe a ddechreuodd edíffarhau am y drwg a_ wnaethai; 
dechreuodd gofìo y geiriau a lefarwyd trwy enau yr holl bro- 
phwydi, ac efe a welodd eu bod wedi eu cyflawni, can belled, 
bob ïot; a'i enaid a alarodd, ae a wrthododd gymuweryd eì 
gysuro. A bu iddo ysgrifenu epistol at Shiz, ì ddymuno arno 
arbed y bobl, ac y rhoddai yntau y deyrnas i fyny er mwyn 
bywydau y bobl. A dygwyddodd pan dderbyniodd Shiz ei 
epistol ef, iddo yntau ysgrifenu: epistol at Oopiantemr, os 


ULYFPR ETHER. 416 


rhoddai efe ei hun i fyny, fel y gallai ef ei ladd â'i gleddyf ei 
hun, yr arbedai yntau fywydau y bobl. A. bu na edifarhaodd 
y bobl am eu hanwiredd; a phobl Coriantumr a gyffrowyd i 
ddigofaint yn erbyn pobl Shiz; ac yr oedd pobl Shiz wedi eu 
cyffroi ìi ddigofaint yn erbyn pobl Coriantumr; am hyny, pobl 
Shiz a roddasant frwydr i bobl Coriautumr. A phan welodd 
Coriantamr ei fod ef ynghylch syrthio, efe a ffodd drachefn o 
flaen pobl Shiz. A bu idde ddyfod hyd ddyfroedd Riplian- 
cum, yr hyn o'i gyfieithu yw mawr, neu mwy narcyfan; am 
hyny, pan ddaethant at y dyfroedd hyn, bwy a godasant eu 
pebyll; a Shiz hefyd a gododd ei bebyll gerllaw iddynt; ac o 
ganlyniad, dranoeth hwy a ddaethant i ryfel. A bu iddynt 
ymladd brwydr enbyd iawn, yn yr hon yr arehollwyd Corian- 
*umr drachefn, ae efe a lewygodd «tilegid colli gwaed. A bu i 
fyddinoedd Coriantumr ymwasgu ar fyddinoedd Shiz, nes. y 
gorchfygasant hwynt, ac yr achosasant iddynt i ffoi o'u blaen 
hwynt; a hwy a ffoisant yn ddeheuol, ae a godasant eu pebyll 
mewn lle yr hwn a elwid Ogath. A bu i fyddin Coriantumr 
godi eu pebyll wrth fynydd Ramsab; a'r mynydd hwnw oedd 
yr hwn y cuddiodd fy nhad y eoí-lyfrau i'r Arglwydd, y rhai 
eeddynt gyssegredig. A bu iddynt gasglu ynghyd yr boll bobl, 
ar hyd holl wyneb y tir, ag nad oedd wedi eu lladd, oddieithr 
Ether. A dygwyddodd i Ether ganfod boll weithrediadau y 
bobl; ac efe a welodd fod y bobl ag oeddynt dros Coriantumr, 
wedi ymgasglu ynghyd at fyddinm Coriantumr; a'r bobl ag 
oeddynt dros Shiz, wedi ymgasglu ynghyd at fyddin Shiz; am 
hyny, hwy a fuont am yspaid pedair blynedd yn casglu y bobl 
ynghyd, fel y gallent gael y cyfau ag oedd ar wyneb y tir, ac 
fel y gallent dderbyn yr holl nerth ag oedd yn bosibl. iddynt 
allu derbyn. A bu pan yr oeddynt oll wedi ymgasglu ynghyd, 
pob un at y fyddin a ewyllysiai, gyda'u gwragedd a'u plant; 
ac yr oedd y gwyr, y gwragedd, a'r plant wedi eu harfogi ag 
arfau rhyfel, a chanddynt darianau, a dwyfronegau, ac helmau, . 
ac wedi eu dilladu yn ol dull rhyfel,—iddynt gychwyn allan 
naill yn erbyn y llall,i ryfel; a hwy a ymladdasant yr holl 
ddiwrnod hwnw, ac ni orchfygasant. A bu pan yr oedd yn 
nos, eu bod yu flinedig, a hwy a aethant i'w gwersylloedd; ac 
ar ol iddynt fyned i'w gwersylloedd, hwy a ddechreuasant 
ubain ac wylofain oblegid colli lladdedigion eu pobl; ac yr oedd 
eu hysgrechfeydd, eu hubain, a'u wylofain mor enbyd, nes yr 
oedd yn rhwygo yr awyr yn ddirfawr. A bu dranoeth iddynt 
fyned drachefn i frwydr, a mawr ac ofnadwy oedd y dydd 
hwnw ; er hyny, ni orchfygasant, a phan ddaeth y nos drachefn 
hwy a rwygent yr awyr â'u hysgrechfeydd, a'u hubain, a'u 
galar, oblegid colli lladdedigion eu pobl. 

A bu i Coriantumr drachefn ysgrifenu epistol at Shiz, i 
4Adymuno arno na ddeuaí drachefn i frwydr, eithr am iddo gym- 
meryd y deyrnas, ac arbed bywydau y bobl. Eithr, wele, yr 
eedd ysbryd yr Arglwydd wedi darfod amryson â hwynt, ac yr 


A? LLYFR ETHER. 


oedd satan wedi cael cyflawn awdurdod ar galonau y bob 
canys yr oeddynt wedì ymroddi i fvny i galedwch eu calonau, 
a dallineb eu meddyliau, fel y dyfethid hwynt; am hyny, hwy 
a aethant drachefn i ryfel. A bu iddynt ymladd yr holl 
ddiwrnod hwnw,a phan ddaeth y nos hwy a gysgent ar eu 
cleddyfau; a thranoeth hwy a ymladdent hyd nes yr aeth yn 
nos ; a phan yr aeth yn nos, yr oeddynt yn feddw gan Ìidiawg- 
rwydd, megys y mae dyn yn feddw gan win; a hwy a gysgent 
drachefn ar eu cleddyfau; a thrandeth ymladdent drachefn ; 8 
phan yr aeth yn nos, yr oeddynt oll wedi syrthio trwy y cledd: 
yf, oddieithr deuddeg a deugain o bobì Coríantumr, a thrugain 
a naw o bobl Shiz.. A bu ìddynt gysgu ar eu cleddyfau y noson 
hono, a thranoeth ymladdasant drachefn, ac a ymdrechasant â'u 
holl nerth â'u cleddyfau, ac â'u tarianau, yr holl ddiwrnod 
hwnw; a phan yr aeth yn nos, yr oedd deuddeg a? hugain o 
bobl Shiz, a saith ar hugain o bobl Corîantumr. A bu iddynt 
fwyta a chysgu, &c ymbarotoi i farw dranoeth. Ac yr oeddynt 

wy yn ddynion mawrion a nerthol, o ran nerth dynion... A 
bu iddynt ymladd am yspaîd tair awr,a hwy a lewygasant 
oblegid colli gwaed. A dygwyddodd ar ol i wyr Coriantumr 
dderbyn digon o nerth, fel y gallent rodìo, eu bod ynghylch ffoi 
am eu bywydau, eithr wde, cyfododd Shiz, a'i wyr hefyd, ac 
efe a dyngodd yn ei Ìid y lladdai Coriantumr, neu ynte y 
trengaì ef trwy y cleddyf; gan hyny, efe a'u hymlidiodd hwynt, 
a thranoeth goddiweddodd hwynt; a hwy a ymladdasant dra- 
chefn â'r cleddyf. A bu ar ol iddynt oll syrthio trwy y cleddyf, 
oddieithr Coriantumr a Shiz, wele, yr oedd Shiz wedi llewygu 
oblegid colli gwaed. A bu ar ol i Coriantumr bwyso ar ei 
gleddyf, fel y gorphwysodd ychydig, iddo dori ymaith ben Shiz. 
A dygwyddodd ar ol iddo dorì ymaìth ben Shiz, ì Shiz gyfodi ar 
ei ddwylaw a syrthio; ac ar oì iddo ymdrechu am ei anadl, efe 
afufarw. A bui Coriantumr syrthio ar y ddaear, a myned 
fel pe na fyddai bywyd ynddo. A'r Arglwydd a lefarodd wrth 
Ether, ac a ddywedodd wrtho, Dos allan. Ac efe a aeth allan, 
ac a welodd fod geiriau yr Arglwydd wedi cael eu cyflawni oll; 
ac efe a orphenodd eì gof-lyfr (ac nid wyf fì wedi ysgrifenu y 
ganfed ran), ac efe a'i culdiodd mewn modd fel y cafodd pobl 
Limhi afael ynddo. Yn awr, y geiriau olaf a ysgrifenwyd gan 
Ether yw y rhaì hyn:—Pa un a ewyllysia yr Arglwydd fy 
nghymmeryd, neu fod ì mi ddyoddef ewyllys yr Arglwydd yn 
y cnawd, nid yw wahanïaeth, os bydd i mi fod yn gadwedig 
ynu nheyrnas Dduw. Amen. 


'LLYFR MORONI. y yg 


LLYFR MORONI. 


PENNOD I. 


“Yn awr,.yr oeddwn i, Moroni, ar ol gorphen talfyru hanes pobl 
"Jared, wedi meddwl na ysgrifenwn ychwaneg, eithr nid wyf 
hyd yn hyn wedi trengu; ac nid wyf yn gwneuthur fy hun 
, yn adnabyddus i'r Lamaniaid, rhag iddynt fy nyfetha._ Canys, 
wele, mae eu rhyfeloedd yn dra gerwin yn:eu mysg eu hunain; 
ac o herwydd eu casineb, gosodant i farwolaeth bob Nephiad na 
wado y Crist. A myfi, Moroni, nis gwadaf y Crist; am hyny, 
yr wyf fì yn crwydro pa le bynag y gallaf, er mwyn diogel- 
wch fy mywyd fy hun. Gan hyny, yr wyf yn ysgrifenu 
ychydig o bêthau yn ychwaneg, yn groes fel ag yr oeddwn 
wedi meddwl; canys yr oeddwn wedi meddwl na ysgrifenwn 
ddim ychwaneg; eithr yr wyf yn ysgrifenu ychydig o bethau 
yn ychwaneg, fel y byddont ysgatfydd o werth i'm brodyr, 
y Lamaniaid, mewn rhyw ddydd dyfodol, yn ol ewyllys yr 
Arglwydd. 





PENNOD II. 


GE1RIAU Crist, y rhai a lefarodd wrth ei ddyscyblion, y deuddeg 
y rhai a ddewisodd, pan yr oedd yn gosod ei ddwylâw arnynt. 
Ac efe a'u galwodd Ifwynt wrth eu henw, gan ddywedyd, Chwi. 
a gewch alw ar y Tad yn fy enw i, mewn gweddi nerthol; ac 
ar ol i chwi wneuthur hyn, chwi a gewch awdurdod fel ar y 
sawl y gosodoch eich dwylaw, y cewch roddi yr Ysbryd Glân; 
ac yn fy enw i y cewch ei roddi, canys felly y gwna fy apos- 
'tolioni. Yn awr, y geiriau hyn a lefarodd Crist wrthynt yn 
amser ei ymddangosiad cyntaf; ac nis clywodd y dyrfa ef, eithr 
y dyscyblion a'i clywsant; ac ar gymnifer ag y gosodasant hwy 
'eu dwylaw, y syrthiodd yr Ysbryd Glân. 





PENNOD IH. 


Y Moppn ag yr oedd y dyscyblion, y rhai a elwid henuriaid yr 
eglwys, yn ordeinio offeiriaid a dysgawdwyr. Ar ol iddynt 
weddio ar y Tad yn enw Crist, hwy a osodent eu dwylaw 
arnynt, ac a ddywedent,—Yn enw Iesu Grist yr wyf fì yn dy 
ordeinio di yn offeiriad, neu (os mai dysgawdwr fydd), yr wyf 
fl yn dy ordeinio di yn ddysgawdwr, i bregethu edifeirwch a 
“naddeuant pechodau trwy Iesu Grist, trwy barhad ffydd yn ei 


&72 LLYFR MORONI. 


enw hyd y diwedd. Amen. Ac yn y modd hyn yr ordeiniens 
hwy offeiriaid a dysgawdwyr, yn el doniau a galwedigaethau 
Duw tuag at ddynion; a hwy a'u hordeinìênt trwy allu yr 
Ysbryd Glân, yr hwn oedd ynddynt. 


PENNOD IV. 


TREFN eu hennriaid a'u hoffeiriaid yn gweinyddu cnawd â 
gwaed Crist i'r eglwys, A hwy a'u gweinyddent yn ol gor- 
ehymynion Crist; am hyny, nì a wyddom fod y drefn yn 
gywir; a'r henuriad neu yr offeiriad oedd yn ei weinyddu.._A 
hwy a ymostyngent ar eu gliniau gyda'r eglwys, ac a weddient 
ar y Tad yn enw Orist, gan ddywedyd,—O Dduw, M Tad tra- 
gywyddol, yr ydym yn deisyf arnat yn eaw dy Fab, Iesu Grist, 
ì fendithio a santeiddio y bara hwn i eneidiau pawb a gyfran- 
ogont o hono, fel y byddo iddynt eì fwyta mewn coffadwriaeth 
sun gorff dy Pab, a thystio wrthyt. ti, O Dduw, y 'Fad - 
yddol, eu bod yn ewyllysgar i gymmeryd arnynt enw dy Fab, a 
ghofio am dano 8 chadw eî orchynrynion a roddodd efe iddynt, 
fel y byddo iddynt yn wastad gael ei ysbryd ef ì fod gyda 
bwynt. Amen, 


PENNOD V. 


Y DREFN i weinyddu y gwin. Wele, hwy a gymmerent y 
cwpan, ac a ddywedent,—O Dduw, y Tad tragywyddol, yr 
ydym yn deisyf arnat yn enw dy Fab, Iesu Grist, i fendithio a 
santeiddio y gwin hwn i eneidiau pawb a yfant o horio, fel y 
byddo iddynt ei wneuthur mewn coffadwriaeth am waed dy 
Fab, yrhwn a dywalltwyd drostynt hwy; fel y byddo iddynt 
dystiolaethu i ti, O Dduw, y 'Fad tragywyddol, eu bed 
yn wastad yn ei gofio ef, a chael ei ysbryd ì fod gyda hwynt, 
Amen. 





PENNOD VI. 


Ac yn awr, yr wyf yn llefaru ynghylch bedydd. Wele, yr 
oedd henuriaid, offeiriaid, a dysgawdwyr yn cael eu bedyddio; 
ac nid oeddynt yn cael eu bedyddio, oni ddygent allan ffrwyth 
addas eu bod yn deilwng o hono; ac mi dderbynient neb i 
fedydd, oni ddeuent allan gyda chalon ddrylliog ac ysbryd 
edfeiriol, a thystiolaethu wrth yr eglwys eu bod yn gwir 
edifarhau am eu holl bechodau. _ Ac ni dderbynid neb ì fedydd, 
oni chymmerent arnynt enw Orist, gan fod yn benderfynol 
i'w wasanaethu ef hyd y diwedd. Ac ar ol iddynt gael eu 
derbyn i fodydd, a'u cyfnewid a'u glanhau trwy allu yr Ysbryd 


LLYFR MOREONI 479 


Glân, hwy a gyfrifid yn mhlith pobl eglwys Crist, a chym- 
merid eu henwau, fel y cofid ac y meithrinid hwynt trwy air 
Duw, i'w cadw hwynt yn y ffordd uniawn, gan eu cadw yn 
wastadal yn wyliadwrus i weddio, gan ymddiried yn unig ar 
haeddiant Crist, yr hwn oedd awdwr a pherffeithydd eu ffydd, 
Ac yroedd yr eglwys yn ymgyfarfod yn fynych, i ymprydio a 
gweddio, ac i ymddyddan â'r naill y llall ynghylch lleshad eu 
heneidiau; a hwy a ymgyfarfyddent yngfynych i gyfranogi o 
fara a gwin, er cof am yr Arglwydd Iesu; ac yr oeddynt yn 
fanwl i edrych na fyddai dim anwiredd yn eu plith; a phwy 
bynag a geffid yn gweithredu anwiredd, a thri tyst o'r eglwys 
yn eu condemnio hwy gerbron yr henuriaid, os na edifartraent 
a chyffesu, eu henwau a_ gaent eu díleu, ac ni chyfrifid hwynt 
yn mhlith pobl Crist; eithr can fynyched ag yr edifarhaent, a 
oheisio maddeuant, gyda gwir fwriad, hwy a faddeuid. Ac 
yr oedd eu cyfarfodydd yn cael eu llywodraethu gan yr 
' eglwys, yn oì trefn gweithrediadau yr ysbryd, a thrwy allu 
yr Ysbryd Glân; canys megys ag yr oedd gallu yr Ysbryd 
Glân yn eu Harwain hwynt pa un ai i bregethu, neu gynghori, 
neu ddio, neu ddeisyf, neu ganu, felly yr oedd yn cael ei 
wneuthur. 





PENNOD VII. 


Ac yn awr, yr wyf íì, Moroni, yn ysgrifenu ychydig o eiriau 
fy nhad Mormon, y rhai 8 lefarodd efe ynghylch ffydd, gobaith, 
achariad; canys yn y modd hyn y llefarodd efe wrth y bobl, 
pan yr oedd yn eu dysgu hwynt yn y synagog ag oeddynt 
wedi adeiladu yn le at addoli. Ac yn awr, yr wyf fi, Mormon, 
yn llefaru wrthych chwi, fy anwyl frodyr; a thrwy râs Duw, y 
'Tad, a'n Harglwydd Iesu Grist, a'i ewyllys santaidd ef, oblegid 
rhodd eì alwedigaeth i mi, y caniateir i mi lefaru wrthych 
yr amser hwn; am hyny, mi a ewyllysiwn lefaru wrthych chwi 
y rhai ydych o'r eglwys, ac yn ganlynwyr heddychlawn Crist, 
ac wedi derbyn gobaith digonol, trwy yr hwn y gellwch fyned 
î mewn i orphwysfa yr Arglwydd, o'r amser hwn allan, hyd nes 
y cewch orphwys gydag ef yn y nefoedd. Ac yn awr, fy 
mrodyr, yr wyf yn barnu y pethau hyn am danoch chwi o 
herwydd eich rhodiad heddychlawn gyda phlant dynion; canys 
yr wyf yn cofio gair yr Arglwydd, yr hwn a ddywed, Wrth eu 
gweithredoedd yr adnabyddwch hwynt; canys os yw eu gweith- 
redoedd yn dda, yna y maent hwythau yn dda hefyd. Canys 
wele, y mae Duw wedi dywedyd, Dyn yr hwn sydd yn ddrwg 
nis gall wneuthnr yr hyn sydd yn dda; canys os offrymn 
rodd neu weddio ar Dduw, os na wna hyny gyda gwir fwriad, 
nid yw o ddim lleshad iddo. Canys wele, nis cyfrifir ef iddo 
yn gyfiawnder. Canys wele, os bydd dyn sydd yn ddrwg, yn 
rhoddj rhodd, y mae yn ei wneuthur dan ywguach; am hyny, 


474 YLYWR MORONî. 


oyfrifir iddo megys pe byddai wedi cadw y rhodd; oc ganìyîr 
ìad, efe a gyfrifir yn ddrwg gerbron Duw. Ac yn gyffelyb 
hefyd y cyfrifir yn ddrwg i ddyn, os gweddia, ac nid o 
wir fwriad calon; ïe, ac nid yw yn lleshau dim iddo; canys 
nid yw Duw yn derbyn y cyfryw ; am hyny, dyn ag sydd yn 
ddrwg, nis gall wneuthur yr hyn sydd yn dda; ac ni rydd efe 
rodd dda. Canys wele, nis gall ffynnon chwerw ddwyn allan 
ddwfr da; ac nis gallgffynnon dda ddwyn allan ddwfr chwerw; 
'am hyny, nis gall dyn sydd yn was i'r diafol, ganlyn Orist; ac 
'o8 canlyna Grist, nie gall fod yn was i'r diafol. Am hyny, pob 
peth da sydd yn dyfod oddiwrth Dduw; a'r hyn sydd yn 
ddrwg, oddiwrth y diafol y mae yn dyfod; canys y mae'r 
diafol yn elyn i Dduw, ac yn ymladd yn ei erbyn ef yn was- 
'tadol, ac yn gwahodd ac yn denu i bechod, ac i wneuthur yr 
hyn sydd yn ddrwg yn barhaus. Eithr wele, y mae yr hyn 
's8Sydd o Dduw, yn gwahodd ac yn cymhelli wneuthur da yn 
wastadol; am hyny, y mae pob peth sydd yn gwahodd ac yn 
cymhell ìi wnetitthur da, ac i gara Duw, a'i wasanaethu, wedi ei 
ysbrydoli gan Dduw. Am hyny, gochelwch, fy anwyl frodyr, 
na farnoch yr hyn sydd ddrwg, o Dduw, neu yr hyn sydd dda 
ac o Dduw, o'r diafol. Canys wele, fy mrodyr, rhoddir i chwi 
farnu, fel yr adwaenoch dda oddiwrth ddrwg; ac y mae'r 
.ffordd i farnu mor eglur, fel y gaìloch wybod â gwybodaeth 
'berffaith, megys yr adwaenir y goleuddydd oddiwrth y dywell 
'mos. Canys wele, y mae ysbryd Crist yn cael ei roddii bob 
dyn, fel yr adwaenont y da oddiwrth y drwg; am hyny, yt 
wyf yn dangos i chwi y ffordd i farnu; canys y mae pob peth 
ag sydd yn annog i wneuthur da, ac yn perswadio i gredu yn 
Nghrist, yn cael eì ddanfon allan trwy allu a dawn Crist; am 
hyny, chwi a ellwch wybod â gwybodaeth berffaith ei fod o 
Dduw; eithr pa beth bynag sydd yn perswadïo dynion i 
wneuthur drwg, a pheidio credu yn Nghrist, a'i wadu, a pheidio 
gwasanaethu Duw, yna chwi a ellwch wybod â gwybodaeth 
berffaith eî fod o'r diafol, canys yn y modd hyn y mae y diafol 
yn gweithredu, oblegid nid yw yn perswadio neb ìi wneuthur da, 
nac ydyw ddim un; nac ychwaith ei angylion, nac ychwaith y 
rhai sydd yn ymddarostwng iddo. 

Ac yn awr, fy mrodyr, gan weled eich bod yn adwaen y gol- 
euni wrth yr hwn y gellwch farnu, yr hwn oleuni yw goleuni 
Crist, edrychwch na farnoch ar gam; canys â'r cyfryw farn y 
barnoch chwi, y bernir chwithau hefyd. Am hyny, yr wyf yn 
deisyf arnoch, frodyr, am i chwi chwilio yn ddiwyd yn ngoleuni 
Crist, fel yr adwaenoch dda oddiwrth ddrwg; ac os bydd i chwi 
ddal gafael yn mhob peth da, a pheidio ei gondemnio, yn ddiau 
chwi a fyddwch yn blant i Grist. Ac yn awr, frodyr, pa 
fodd y mae yn bosibl y gallwch ddal gafael ar bob peth da? Ac 
yn awr, yr wyf yn dyfod at y ffydd hono, am yr hon y dywedais 
y llefnrwn; ac mi a fynegaf i chwi y ffordd trwy yr hon y gell- 
wch ddal gafael ar bob peth da. Canys wele, Duw, gan wybod 


LLYFR MORON". 475 


'pob peth, gan fod o dragywyddoldeb i dragywyddoldeb, wele, 
cfe a anfonodd angylion i weinyddu i blant dynion, i egluro 
iddynt ynghylch dyfodiad Crist; ac y deuai yn Nghrist bob 
pethda. A Duw hefyd a lefarodd wrth brophwydi, trwy ei enau 
ei hun, y deuai Crist. Ac wele, mewn amryw ffyrdd yr eglurodd 
efei blant dynion bethau ag oeddynt yn dda; a phob peth ag 
sydd yn dda, sydd yn dyfod oddiwrth Grist; pe amgen, buasai 
dynion yn syrthiedig, ac nis gallai un peth da ddyfod atynt. 
Am hyny, trwy weinidogaeth angylion, a thrwy bob gair a 
'ddaeth allan o enau Duw, y dechreuodd dynion weithredu 
ffydd yn Nghrist; ac felly trwy ffydd, hwy a ymafaelent mewn 
pob peth da; ac felly yr oedd hyd ddyfodìad Crist. Ac wedi 
'ei ddyfod ef, achubid dynion hefyd trwy ffydd yn eì enw; a, 
thrwy ffydd, hwy a ddaethant yn feibion i Dduw. _ Ae fel mai 
byw Crist, efe a lefarodd y geiriau hyn wrth eîn tadau, gan 
(ddywedyd, Pa beth bynag a ofynoch i'r Tad yn fy enw i, ag 
sydd dda, mewn ffydd, gan gredu y derbyniwch, wele, efe a 
fydd ì chwi. Am hyny, fy "nwyl frodyr, a ddarfyddodd 
gwyrthiau, oblegid fod Crist wedi esgyn i'r nef, ac eistedd î 
lawr ar ddeheulaw Duw,i hawlio gan y Tad ei iawnderau o 
drugaredd ag sydd ganddo tuag at blant dynion; canys efe & 
atebodd ofynion y gyfraith, ac a hawliodd yr holl rai ag sydd a 
ffydd ynddo ef, a'r rhai sydd a ffydd ynddo ef, a ymlynant wrth 
bob peth da; am hyny, y mae efe yn dadleu achos plant dyn- 
ion, ac y mae yn trigo yn dragywyddol yn y nefoedd. Ac 
oblegid ei fod wedi gwneuthur hyn, fy anwyl frodyr, a ydyw 
gwyrthiau wedi darfod? _ Wele, yr wyf yn dywedyd wrthych, 
nac ydynt; ac nid yw angylion wedi darfod gweinyddu i blant 
dynion, Canys wele, y maent hwy yn ddarostyngedig iddo ef, 
i weinyddu yn ol gair ei orchymyn, gan ddangos eu hunain i'r 
rhai sydd o ffydd gref a meddwl diysgog, yn mhob ffurf o 
dduwioldeb. A swydd eu gweinidogaeth yw, galw dynion i 
edifeirwch, a chyflawni a gwneuthur gwaith cyfammodau y 
'Tad, y rhai a wnaeth efe â phlant dynion, a pharotoi y ffordd 
yn mhlith plant dynion, trwy draethu gair Crist i lestri ethol- 
edig yr Arglwydd, fel y dygont dystiolaeth am dano ef; a 
thrwy wneuthur felly, y mae yr Arglwydd Dduw yn parotoi y 
ffordd fel y gallo y gweddill o ddynion gael ffydd yn Nghrist, 
fel y caffo yr Ysbryd Glân le yn eu calonau, yn ol ei allu; ac 
yn y modd hyn y mae'r Tad yn dwyn oddiamgylch y cyfam- 
modau y rhai a wnaeth efe â phlant dynion... Ac y mae Crist 
wedi dywedyd, Os bydd genych ffydd ynof fi, chwi a gewch 
allu i wneuthur pa beth bynag ag sydd yn fuddiol ynof fl. 
Ac y mae efe wedi dywedyd, Edifarhewch, chwi holl derfynau y 
ddaear, a deuwch ataf fì, a bedyddier chwi yn fy enw, a boed 
genych ffydd ynof fi, fel y byddoch gadwedig. 

Ac yn awr, fy anwyl frodyr, os yw yn dygwydd fod y pethan 
hyn yn wir, y rhai a lefarais wrthych, a Duw a ddengys i chwì 
gyda gallu a gogoniart mawr yn y dydd diweddaf, eu bod yn 


A76 LLYFR MORONI. 


wir; ac os ydynt yn wir, a ydyw dydd y gwyrthiau wedi dar- 
fod; neu a yw angylion wedi peidìo ymddangos i blant dynion? 
—neu a yw efe wedi cadw gallu yr Ysbryd Glân oddiwrthynt? 
neu a wna efe hyny, cyhyd ag y parhao amser, neu y saîo y 
ddaear, neu y byddo un dyn ar ei gwyneb i gael ei achub? 
Wele, yr wyf yn dywedyd wrthych, na wna, canys trwy ffydd 
y cyflawnir gwyrthiau ; a thrwy ffydd y mae angylion yn ym- 
ddangos ac yn gweinyddu i ddynion; am hyny, os yw y pethau 
hyn wedi darfod, gwae blant dynion, canys yr achos yw anghred- 
iniaeth, ac y mae'r cyfan yn ofer; canys ni all neb gael ei achub, 
yn ol geiriau Crist, oddieithr fod ganddynt ffydd yn ei enw; 
am hyny, os yw y pethau hyn wedi darfod, yna y mae ffydd 
wedi darfod hefyd; ac y mae sefyllfa dyn yn ofnadwy ; canys 
y mae megys pe na byddai prynedigaeth wedi ei gwneuthur. 
Eithr wele, fy anwyl frodyr, yr wyf yn barnu pethau gwell am 
danoch chwi, canys yr wyf yn barnu fod ffydd genych chwi yn 
Nghrist, oblegid eich llarieidd-dra: canys os nad oes ffydd 
genych chwi ynddo, yna nid ydych yn addasi gael eich cyfrif 
yn mhlith pobl ei eglwys, A thrachefn, fy anwyl frodyr, mi a 
fynwn lefaru wrthych ynghyleh gobaith. Pa fodd y gellwch 
gyrhaeddyd ffydd, oddieithr fod genych obaith? A pha beth a 
obeithiwch am dano? _ Wele, yr wyf yn dywedyd wrthych, y 
bydd i chwi gael gobaíth trwy íawn Crist a gallu ei adgyfodiad, 
i gael eich hadgyfodi i fywyd tragywyddol; a hyn oblegid eich 
ffydd ynddo ef yn ol yr addewid; am hyny, os bydd gan ddyn 
ífydd, anghenrhaid yw fod ganddo obaith ; canys heb ffydd nis 
gall fod dim gobaith. A thrachefn, yr wyf yn dywedyd wrth- 
ych, nas gall ef gael ffydd a gobaith, oddieithr ei fod yn addfwyn 
a gostyngedig o galon; pe amíren, byddai ei ffydd a'i obaith yn 
ofer, canys nid oes neb yn gymmeradwy gerbron Duw, oddi- 
eithr yr addfwyn a'r gostyngedig o galon; ac os bydd dyn yn 
addfwyn a gostyngedig o galon; ac yn cyffesu trwy allu yr 
Ysbryd Glân, mai Iesu yw y Crist, mae yn anghenrhaid fod 
ganddo gariad; canys os na fydd ganddo gariad, nid yw ddim; 
&m hyny, mae yn anghenrhaid fod ganddo gariad. Ac y mae 
cariad yn hir-ymaros, ac yn gymmwynaegar, ac nid yw yn cen- 
figenu, ac nil yw yn ymchwyddo, nac yn ceisio yr eiddo ei 
hun, ni chythruddir, ni feddwl ddrwg, ac nid yw lawen am 
anghyíiawnder, eithr yn eydlawenhau â'r gwirionedd; y mae 
yn dyoddef pob dim, yn credu pob dim, yn gobeithio pob dim, 
ac yn ymaros â phob dim: am hyny, fy anwyl frodyr, os nad 
oes genych gariad nid ydych ddîm, canys cariad byth ni 
chwymp ymaith. Am hyny, glynwch wrth gariad, yr hwn yw 
y mwyaf o'r cyfan, canys pob peth arall a ddarfyddant; eithr 
cariad sydd eiddo Crist, ac y mae yn parhau byth; a phwy 
bynag a geir yn feddiannol arno yn y dydd diweddaf, a fydd 
yn dda arnynt. Am hyny, fy anwyl frodyr, gweddiwch ar y 
'Tad gyda holl egni calon, fel y llanwer chwi â'r cariad hwn ag 
4 roddodd efe ì bawb ag ydynt yn wir ganlynwyr ei Fab, Iesu 


LLLFE MORONf. y if 


Grist, fel y denoch yn feibion i Dduw, fel pan ymddangoso efe, 
y byddom debyg iddo; canys ni a gawn ei weled ef megys ag y 
mae, fel y meddem y gobaith hwn, y purir ni, megys y mae 
yptau yn bur. Amen. 


PENNOD VIII. 


Evrzsvor o eiddo fy nhad Mormon, wedi ei ysg?tifertu ataf fí, 
Moroni; ac ysgrifenwyd ef ataf yn fuan ar ol fy ngalw ì'r 
weinidogaeth. Ac yn y modd hyn yr ysgrifenodd ataf, gan 
ddywedyd, Fy anwyl fab Moroni, yr wyf yn gorfoleddu yn 
fawr fod dy Arglwydd lesu Grist wedi gofalu am danat, ac 
wedi dy alw i'w weinidogaeth, ac a$ eì waith santaidd. Yr 
wyf yn cofìo am danat ti yn wastadol yn fy ngweddiau, gan 
ddeisyf yn barhaus ar Dduw y Tad, yn enw ei blentyn sant- 
.aidd Iesu, am iddo ef, o'i anfeidrol ddaioni a'i râs, dy gadw trwy 
barhad ffydd yn ei enw hyd y diwedd. 

Ac yn awr, fy mab, yr wyf yn llefaru wrthyt ynghylch yr 
hyn ag sydd yn fy mlino i yn fawr; canys y mae yn fiin genyf 
fod dadleuon yn cyfodi yn eich plith. anys os wyf fl wedi 
clywed y gwirionedd, y mae dadleuon wedi bod yn eich plith 
chwi ynghylch bedyddio eich plant bychain, Ao yn awr, fy 
mab, mi a fynwn i tí lafario yn ddyfal, fel y symader y cyf- 
eiliornad gwrthun hwn o'ch plith; eanys i'r dyben yma yr 
ysgrifenais yr epìstol hwn. Canys yn tmniongyrchol wedi i mi 
glywed y pethau hyn gyda thi, mi a ymofynais â'r Arglwydd 
ynghylch y mater. A gair yr Arglwydd a ddaeth ataf trwy 
allu yr Ysbryd Glên, gan ddywedyd, Gwrandaw ar eiriau 
Crist, dy Waredwr, dy Arglŵydd, a'th Dduw, Wele, ni 
ddaethym i i'r byd ìi alw y rhai cyfiawn, eithr pechaduriaid i 
edifeirwch; ni raid i'r rhaì ìa€h wrth feddyg, ond i'r rhai 
.eìeiflon; am hyny, y mae plant bychain yn iach, canys nìd 
ydynt yn abl i gyflawni pechod ; o ganlyniad, melldìth Adda a 
gymmerwyd oddiwrthynt ynof â, fel nad oes ganddi awdurdod 
arnynt; ac y mae cyfraith yr enwaediad wedi ei diddymu 
ynof. Ac yn y modd hyn yreglurodd yr Ysbryd Glân air 
Duw i mi; am hyny, fy anwyì fab, mia wn mai gwawd ofnadwy 
gerbron Duw, yw i chwî fedyddio plant bychain. Wele, yr 
wyf yn dywedyd wrthych, y peth hyn a ddysgweh chwi, 
edifeirweh a bedydd i'r rhai hyny ag ydynt yn gyfrifol ac yn 
alluog i gyflawni pechod; ie, dysgwch rieni fod yn rhaid iddynt 
edifarhau a chael.eu bedyddio, ac ymostwng megys eu plant 
bychain, a hwy a achubir oll gyda'u plant bychain; ac nid oes 
ar eu plant bychain eisieu edifeirwch, na bedydd. Wele, 
bedydd sydd i edifeirwch i gyflawniad y gorchymynion er 
maddeuant pechodau, Eithr y mae plant bychain yn fyw yn 
Nghrist, ïe, er seiliad y byd; pe nid felly, buasai Duw yn Dduw 
pleidiol, ac hefyd yn Dduw cyfnewidiol, ac yn dderbyniwr 


&78 LLYFR MOROKP. 


wyneb; canys pa gynnifer o blant bychain sydd wedí marw 
heb fedydd. Am hyny, os na allai plant bychain gael eu 
hachub heb fedydd, mae yn rhaid eu bod wedi myned i uffern 
ddiddarfod. Wele, meddaf wrthych, mae yr hwn sydd yn 
tybied fod ar blant bychain eisieu bedydd, mewn bustl chwerw- 
der, ac mewn rhwymau anwiredd; canys nid oes ganddo ffydd, 
gobaith, na chariad; am hyny, pe cai efe ei dori ymaith tra yn 
meddwl hyny, rhaid fuasai ei fyned i lawr i uffern. Canys 
erchyll yw y drygìoni o feddwl fod Duw yn achub un plentyu 
o herwydd bedydd, a bod rhaid i'r llall drengu o herwydd na 
chafodd fedydd. Gwae y sawl a wyrdroant ffyrdd yr Ar- 
glwydd yn y modd hyn, canys hwy a gânt drengu, os na 
edifarhant. Wele, yr wyf fì yn llefaru gydag eofndra, gan fod 
genyf awdurdod oddiwrth Dduw; ac nid wyf yn ofni pa beth a 
wnel dyn; canys y mae perffaith gariad yn bwrw allan bob 
ofn; ac yr wyf fì wedi fy llenwi o gariad, yr hwn sydd gariad 
tragywyddol; am hyny, y mae pob plant yn gyffelyb i mi; o 
ganlyniad yr wyf fi yn caru plant bychain â chariad perffaith, 
ac y maent hwy oll yn gyffelyb, ac yn gyfranogion o iachawd- 
wriaeth. Canys mi a wn nad yw Duw yn Dduw pleidiol, nac 
ychwaith yn fôd cyfnewidiol; eithr y mae efe yn anghyfnewid- 
iol o bob tragywyddoldeb i bob tragywyddoldeb. Nis gall 
plant bychain edifarhau; am hyny, y mae yn ddrygioni 
erchyll ìi wadu pur drugareddau Duw tuag atynt, canys y 
maent oll yn fyw ynddo ef o herwydd ei drugaredd. A'r hwn 
a ddywed fod ar blant bychain anghen bedydd, sydd yn gwadu 
trugareddau Crist, ac yn dirmygu ei iawn ef a gallu ei achub- 
iaeth. Gwae y cyfryw, canys y maent yn euog o farwolaeth, 
uffern, a phoenedigaeth ddiddiwedd. Yr wyf yn ei lefaru yn 
eofn, y mae Duw wedi gorchymyn i mi. Gwrandewch arnynt 
ac ystyriwch, neu ynte hwy a safant yn eich erbyn chwi wrth 
orseddfainc Crist. Canys wele, y mae pob plant bychain yn 
fyw yn Nghrist. ac hefyd yr holl raì ag ydynt heb y gyfraith. 
Canys y mae gallu y brynedigaeth yn dyfod ar yr holl rai nad 
oes ganddynt gyfraith; am hyny, yr hwn na chondemniwyd, 
neu yr hwn nad yw dan gondemniad, nis gall edifarhau; ac i'r 
cyfryw nid yw bedydd yn lleshau dim. Eithr y mae yn 
watwar gerbron Duw, yn gwadu trugareddau Crist, a gallu ei 
ysbryd santaidd, ac yn gosod ymddiried mewn gweithredoedd 
meirwon. Wele, fy mab, ni ddylai y peth hyn fod; canys 
edifeirwch sydd iddynt hwy ag ydynt dan gondemniad a_than 
felldith cyfraith doredig. A ffrwythau cyntaf edifeirwch yw 
bedydd; ac y mae bedydd. yn dyfod trwy ffydd, hyd at gyf- 
lawni y gorchymynion; ac y mae cyflawni y gorchymynion 
yn dwyn maddeuant pechodau; ac y mae maddeuant pechodau 
yn dwyn addfwynder, a gostyngeiddrwydd calon, ac o herwydd. 
addfwynder a gostyngeiddrwydd calon, y mae yn dyfod ym- 
weliad yr Ysbryd Glân, yr hwn ddyddanydd sydd yn llenwi o 
ebaith a pherffaith gariad, yr hwn gariad sydd yn parbau trwy. 


LLYFR MORONI. 479 


ddyfalwch mewn gweddi, hyd nes delo y diwedd, pan y caiff yr: 
holl saint drigo gyda Duw. Wele, fy mab, mi a ysgrifenaf 
atat drachefn, os nad-âf allan yn fuan yn erbyn y Lamaniaid. 

Wele, y mae balchder y genedl hon, neu bobl y Nephiaid, wedi 

profi yn ddinystr iddynt, os na edifarhant.. Gweddia drostynt,. 
fy mab, fel y delo edifeirwch iddynt. Eithr, wele, yr wyf yn. 
ofni rhag fod yr ysbryd wedi darfod amryson â hwynt; ac yn 

y rhan hon o'r tir y maent hefyd yn ceisio darostwng pob. 
gallu ac awdurdod, ag sydd yn dyfod oddiwrth Dduw; ac y 
maent yn gwadu yr Ysbryd Glân. Ac ar ol gwrthod gwybod-.. 
aeth mor fawr, fy mab, y mae rhaid y trengant ar fyrder, hyd 

at gyflawni y prophwydoliaethau y rhai a lefarwyd gan y 

prophwydi, yn gystal â geiriau yr Iachawdwr ei hun. Ffar-. 
wel, fy mab, hyd nes yr ysgrifenaf atat, neu y cyfarfyddaf â thi: 
drachefn. Amen. 


PENNOD IX. 
Ail Epistol Mormon at ei. Fab Moron. 


Fy anwyl fab, yr wyf yn ysgrifenu atat drachefn, fel y gwypot 
fy mod i etto yn fyw; eithr yr wyf yn ysgrifenu yr hynag 
sydd rywfaint yn ofidus. Canys wele, yr wyf wedi cael brwydr- 
enbyd â'r Lamaniaid, yn yr hon ni orchfygasom ni; ac y mae 
Archeantus wedi syrthio trwy y cleddyf, ac hefyd Luram ac 
Emron ; ïe, ac yr ydym wedi colli nifer fawr o'n gwyr dewisol. 
Ac yn awr, wele, fy mab, ofnwyf rhag y bydd i'r Lamaniaid 
ddyfetha y bobl hyn, canys nid ydynt yn edifarhau, ac y mae- 
satan yn eu cyffroi hwynt i ddigofaint yn wastadol, y naill yn 
erbyn y llall. Wele, yr wyf fì yn llafurio gyda hwynt yn. 
barhaus; a phan yr wyf yn llefaru gair Duw gyda llymdra, y 
maent yn crynu ac yn digio wrthyf; a phan na arfcrwyf 
lymdra, hwy a_galedant eu calonau yn ei erbyn: am hyny,. 
ofnwyf rhag fod ysbryd yr Arglwydd wedi darfod amryson â 
hwynt. Canys y maent yn digio mor enbyd, nes yr ymddengys 
i mi nad oes ynddynt ofn marwolaeth; ac y maent wedi colli 
eu cariad, y naill tuag at y llall; ac y maent yn sychedu am 
waed ac ymddial yn barhaus. Ac yn awr, fy anwyl fab, er eu 
holl galedwch, bydded i ni lafurio yn ddyfal; canys pe peidiem. 
lafurio, ni a ddygid dan gondemniad; o herwydd y mae genym 
waith i'w gyflawni tra yn y tabernacl hwn o glai, fel y gorch- 
fygom elyn pob cyfiawnder, a gorphwys ein heneidiau yn 
nheyrnas Dduw. 

Ac yn awr, yr wyf yn ysgrifenu rhywfaint ynghylch. dyodd- 
efiadau y bobl hyn. Canys yn ol yr hysbysiaeth a dderbyniais 
oddiwrth Amoron, wele, mae gan y Lamaniaid lawer o garch- 
arorion, y rhai a gymmerasant o dwr Sherrizah; ac yr oedd, 
ganddynt wyr, gwragedd, a phlant. A gwyr priod a thadau. y 


480 'ÍLYFR MORONÍ. 


'gwragedd a'r plant hyny a laddasant ; ac ymborthant y gw?af- 
edd â chnawd eu gwyr, a'r plant a chnawd eu tadau, ac ni 
roddant iddynt ddim dwfr, ond rhyw ychydig. Ac er y ffieidd- 
dra mawr hwn o eiddo y Lamaniaid, nid yw yn fwy nag eiddo 
.pobl ein hunain yn Moriantum. _ Oblegid, wele, llawer o ferched 
y Lamaniaid a gymmerasant hwy yn garcharorion ; ac ar ol eu 
hamddifadu o'r hyn oedd fwyaf anwyl a gwerthfawr uwchlaw 
pob peth, yr hyn yw diweirdeb a rhinwedd; ac ar ol iddynt 
wneyd hyny, lladdasant hwynt yn y modd mwyaf creulawn, 
gan boenydio eu cyrff hyd farw; ac ar ol iddynt wneyd felly, 
llarpiant eu cnawd fel creaduriaid gwylltion, o herwydd caled- 
wch eu calonau ; a gwnant hyny fel arwydd o wroldeb. O, fy 
anwyl fab, pa fodd y gall pobl fel y rhai hyn, ag sydd heb war- 
eiddiad—(ac ond ychydig flynyddau sydd er pan oeddynt yn 
bobl foesol ac hyfrydol)—ond, O, fy mab, pa fodd y gall pobl 
fel hyn, y rhai a ymhyfrydant mewn cymmaint o ffìeidd-dra— 
pa fodd y gallwn ddysgwyl yr ettyl Duw ei law mewn barn yn 
ein herbyn? _ Wele, mae fy nghalon yn cyhoeddi gwae uwch- 
ben y bobl hyn. Tyred allan mewn barn, O Dduw, a chuddia 
eu pechodau, a'u drygioni, a'u ffieidd-dra oddiwrth dy wyneb. 
A. thrachefn, fy mab, y mae llawer o wragedd gweddwon a'u 
merched yn aros yn Sherrizah; a'r gyfran hoho o'r lluniaeth 
na chymmerodd y Lamaniaid ymaith, wele, cymmerwyd hi 
ymaith gan fyddin Zenephi, ac a'u gadawsant hwythau i 
grwydro i ba le bynag y gallent am ymborth ; ac y mae llawer 
o hen wragedd yn llewygu ar y ffordd ac yn marw. Ac y mae 
y fyddin sydd gyda mi yn wan; ac y mae byddinoedd y Lani- 
aniaid rhwng Sherrizah a minnau; ac y mae cynnifer ag sydd 
wedi ffoi at fyddin Aaron, wedi syrthio yn ysglyfaeth i'w creu- 
londeb erchyll. O lygredigaeth fy mhobl! y maent heb drefn 
ac heb drugaredd. Wele, nid wyf fì ond dyn, ac nid oes genyf 
ond nerth dyn, ac nis gallaf yn hwy ddirgymhell fy nghor- 
chymynion ; ac y maent hwythau wedi ymgryfhau yn eu gwyr- 
drawsedd; ac y maent yr un mor greulawn, heb arbed neb, 
hen nac ieuanc; ac y maent yn ymhyfrydu yn mhob peth ond 
yn yr hyn sydd dda; ac y mae dyoddefiadau ein gwragedd a'n 
plant ar hyd holl wyneb y tir hwn, tu hwnt i bob peth; ïe, nis 
gall tafod eu traethu, ac nis gellir eu hysgrifenu. Ac yn awr, fy 
mab, nid wyf yn ymhelaethu yn hwy ar yr olygfa ddychrynilyd 
hon. Wele, ti a adwaenost ddrygioni y bobl hyn; tia wydd- 
ost eu bod yn ddiegwyddor ac yn ddideimlad; ac y mae eu 
drygioni yn fwy nag eiddo y Lamaniaid. Wele, fy mab, nis 
gallaf fi eu gorchymyn hwynt ì Dduw, rhag iddo fy nharaw. 
Eithr wele, fy mab, yr wyf yn dy orchymyn di i Dduw, ac yr 
wyf yn hyderu yn Nghrist y byddi yn gadwedig; ac yr wyí 
yn gweddio ar Dduw y bydd iddo arbed dy fywyd, i weled 
dychweliad ei bobl ato, neu eu llwyr ddinystr; canys mi a wn 
y rhaid iddynt drengu, oddieithr ìddynt edifarhau a dychwelyd 
atoef; ac os trengant, cyffelyb fyddant i'r Jarediaid, o herwydd 


LLYWR MORONI 481 


»enderfynolrwydd eu calon, yn ymgeisio am waed ac ymddiak 
Ac os dygwydda y trengant, nia wyddom fod llawer o'n brodyr 
wedi ymneillduo at y Lamaniaid, a llawer yn ychwaneg hefyd 
w ymneillduant atynt etto; am hyny, ysgrifena ryw ychydig o 
bethau, os arbedir di; a myfì a drengaf ac nis gwelaf di; eithr 
yr wyf yn hyderu cael dy weled yn fuan ; canys y mae genyf 
gof-lyfrau cyssegredig ag wyf yn ewyllysio eu cyflwynoi ti. Fy 
mab, bydd ffyddlawn yn Nghrist; ac na fydded i'r pethau a 
ysgrifenais dy ofidio, a'th orlwytho i farwolaeth, eithr dyrchafed 
Crist ti i fyny, a bydded i'w ddyoddefiadau a'i farwolaeth ef, ac 
ymddangosiad ei gorff i'n tadau, a'i drugaredd a'i hir-ymaros, a 
gobaith ei ogoniant, a bywyd tragywydddol, aros yn dy feddwl 
yn dragywydd. A boed i râs Duw y Tad, yr hwn sydd â'i 
orsedd yn ddyrchafedig yn y nefoedd, a'n Harglwydd Iesu 
Grist, yr hwn sydd yn eistedd ar ddeheulaw ei allu, hyd nes y 
darostynger pob peth idde, drigo a bod gyda chwi yn 
dragywydd. Amen. 


— 


PENNOD X. 


YN awr, yr wyf fì, Moroni, yn ysgrifenu rhyw gymmaint megys: 
y gwelwyf yn dda yn fy ngolwg ; ac yr wyf yn ysgrifenu at fy 
mrodyr, y Lamaniaid; acmia fynwn iddynt wybod fod mwy 
nâ phedwar cant ac ugain o flynyddau wedi myned heibio 
oddiar yr arwydd a roddwyd o ddyfodiad Crist. ,Ac yr wyf fì 
yn selio i fyny y cof-ysgrifau hyn, ar ol i mi ysgrifenu ychydig 
o eiriau mewn ffordd e gynghor i chwi. Wele, mi a'ch cyng- 
horwn chwi, pan fydd i chwi ddarllen y pethau hyn, os bydd 
yn ddoethineb yn Nuw fod i.chwi eu darllen, ar gofio o honoch 
pa mor drugarog y bu yr Arglwydd tuag at blant dynion, er 
creadigaeth Adda, i lawr hyd yr amser y cewch dderbyn y 
pethau hyn, a dwys-ystyried hyny yn eich calonau. A phan 
y cewch dderbyn y pethau hyn, mi a'ch annogwn chwi i ofyn i 
Dduw, y Tad tragywyddol, yn enw Crist, osnad yw y pethau 
hyn yn wir ; ac os bydd i chwi ofyn gyda chalon gywir, mewn 
gwir fwriad, gan feddu ffydd yn Nghrist, efe a eglura y gwir- 
ionedd o honynt i chwi, trwy allu yr Ysbryd Glân; a thrwy 
allu yr Ysbryd Glân chwi.a ellwch wybod gwirionedd pob peth. 
Ac y mae pa beth bynag ag sydd yn dda, yn gyfìawn a chywir; 
am hyny, nid oes dim ag sydd yn dda yn gwadu y Crist, eithr 
yn cydnabod ei fod... A chwi a ellwch wybod ei fod, trwy allu 
yr Ysbryd Glân; am hyny, mi a'ch cynghorwn chwi, na 
wadoch allu Duw; canys y mae efe yn gweithredu trwy allu, 
yn ol ffydd plant dynion, yr un fath heddyw, ac y fory, ac yn. 
dragywydd. A thrachefn, mi a'ch cynghorwn chwi, fy mrodyr,. 
na wadoch ddoniau Duw, canys y maent yn llawer; ac y 
maent yn deillio oddiwrth yr un Duw. Ac y mae y doniau. . 
hyn yn cael eu cyfranu mewn gwahanol ffyrdd; eithr yr um 
al 


464 ÎtYFR MORONÍ. 


yw Duw, yr hwn sydd yn gweithredu pob peth yn mfhgwîŷ; a 
hwy a roddir trwy eglurhad ysbryd Duw i ddynion, er eu 
lleshad. Canys wele, i un, s$rwy ysbryd Duw, y rhoddir ì 
ddysgu ymadrodd doethineb; ac i arall, î ddysgu ymadrodd 
gwybodaeth, trwy yr un ysbryd; ae arall ddirfawr s aci 
arall ddgniau iadbâu, trwy yr un ysbryd, A thrachefn, ì aral, 
fel y cyflawno wyrthiau nerfhol; a thrachefn, ì arall, fel y 
prophwydo ynghylch pob peth; a thfachefn, ì arall, ì weled 
angylion ac ysbrydion gwasauaethgar; â $hrachefn,i arsll, pob 
math o dafodau; a thrachefn, ìi arall, thad íeithoedd ae 
amryw dafodau. Ae y mae yr holl ion hyn yn dyfod trwy 
ysbryd Crist; ac y maent yn dyfod t bob dyn ar wahan, megys 
y mae yn ewyllysio. Ac mi a'ch annogwn chwì, fy anwyl 
fvodyr, i gofio fed pob rhodd dda yn dyfod oddiwrth Grist. 
Ac mi a'ch annogwn chwi, fy dhwyl frodyr, ìi gofìo mai yr un 
yw efe ddoe, heddyw, ac yn dragywydd, ac na fŷdd i'r holl 
ddoniau hyn y llefarais amr danynt, y rhai ydynt ysbrydol: 
byth gael eu dileu, ïe, cyhyd ag ŷ safo y byd, ond yn ol 
anghrediniaeth plant dynion. Am hŷny, y mae yn rhaid fod 
ffydd; ac os rhaid fod ffydd, rtîae yn rhaid hefyd fod gobaith ; 
ac os rhaid fod gobaith, mae yn rhaid hefyd fod carìad ; ac oni 
fydd genych garíad, nis gellweff mewn un mnedd gael eich achnb 
ŷn nheyrnas Dduw; ac nis gellwcÎt mewn un modd gael eich 
acheb yn nheyrnas Dduw; eni fydd genych ffydd; ac nis 
gellwch ychwaith, otìi fydd genych obaith; ac osnad oes genych 
obaith, anghenrhaìd yw eich bod mewn anobaith; ae y mae 
anobaith yn dyfod o herwydd anwìredd. A Christ yn ddiau a 
ddywedodd wrtli eîn tadau, Os bydd genych ffydd, chwi a 
ellwch wneuthur pob peth ag sydd m uddioli mi. Ae yn 
awr, yr wyf yn llefaru wrth holl derfynau y ddaear, os daw y 
dydd y díleir gallu a doniau Duw o'ch mysg, o achos anghred- 
iniaeth y bydd. A gwaefyddi blant dynion, os maì felly y 
bydd; canysni fydd neb ag sydd yn gwneuthur daioni yn eich 
mysg, na fydd ur. Oblegid os bydd un yn eich mysg yn 
gwneuthur daioni, efe a weithreda trwy allu a doniau Duw. A 
gwae y rhai a ddilêant y pethau hyn ac a fyddant farw, canys 
byddant farw yn eu pechodau, ac nis gellir eu hachub yn 
nheyrnas Dduw; ac yr wyf yn llefaru hyn yn ol geirìau Crist, 
ac nid wyf yn dywedyd celwydd. Ac yr wyf yn eich annog ì 
gofìo y pethau hyn; canys y mae'r amser yn dyfod ar fyrder y 
eewch wybod nad wyf fl yn dywedyd celwydd, oblegid chwi a'm 
gwelwch wrth frawdle Duw, a'r Arglwydd Dduw a ddywed 
wrthych chwì, Ai ni thraethaìs I fy ngeiriau wrthych, y rhai a 
ysgrifonwyd gan y dyn hwn, megys un yn gwaeddi o blith y 
meirw? ïe, megys un yn llefaru allan o'r llwch? Yr wyf yn 
traethu y pethau hyn er cyflawni y prophwydoliaethau. Ac 
wele, hwy a ddeuant allan o enau y Dtiw tragywyddol; a'i air 
ef achwibana allan o genedlaeth ì genedlaeth... A Duw a 
ddengys i chwi fod yr hyn a ysgrifenais ì yn wirionedd. A 


LLLFR MORONI. 4893 


thrachefn mi a'ch annogwn chwi i ddyfod at Grist, a dal gafael 
yn mhob rhodd dda, a pheidio cyffwrdd â'r rhodd ddrwg, na'r 
peth aflan. A deffro, a chyfod o'r llwch, O Jerusalem; ïe, a 
gwisg wisgoedd dy ogoniant, O ferch Seion, a sicrha dy estyn- 
feydd, ac helaetha dy gyffiniau yn dragywydd, fel na chywilydd- 
ier di mwyach, fel y cyflawner cyfammodau y Tad tragywyddol 
y rhai a wnaeth efe â thi, O dŷ Israel. Iê, deuwch at Grist, a 
pherffeithier chwi ynddo, ac ymwadwch â phob annuwioldeb; 
ac os ymwadwch â phob annuwioldeb, a charu Duw â'ch holl 
allu, ieddwl, a nerth, yna digon fydd ei râs ef i chwi, fel trwy 
ei râs ef y byddwch berffaith yn Nghrist; ac os trwy râs. Duw 
y byddwch berffaith yn Nghrist, nis gellwch mewn un modd 
wadu gallu Duw. A thrachefn, os byddwch, trwy râs Duw yn 
berffaith yn Nghrist, ac heb wadu ei allu, yna yr ydych wedi 
eich santeiddio yn Nghrist trwy râs Duw, trwy dywalltiad 
gwaed Crist, yr hwn sydd yn nghyfammod y Tad, er maddeu- 
ant eich pechodau, fel y byddoch santaidd a difrycheulyd. Ac 
yn awr yr wyf yn rhoddi ffhrwelìchwioll.. Yr wyf yn myned 
ar fyr i orphwys yn mharadwys Duw, hyd nes yr ail-unir fy 
ysbryd a'm corff drachefn, ac y dygir minnau allan yn fuddugol- 
ìaethus trwy yr awyr, i gyfarfod â chwi gerbron brawdle 
ddymunol y Jehofah mawr, barnwr tragywyddol y byw a'r 
meirw, Amen. 


GWELLIANT GWALLAU. 


Yn nhud. 136, pen. v, gwahanran 2, yn lle “brenin Benjamn,” 
Sarllener “ brenin Mosiah.” 


Yn nhud. 174, 16 o linellau o'r pen, yn lle, “eithr yn awr, fel 
y rhagwelont y bydd iddo ef ddyfod,” darllener, “eithr yn cyf- 
«ddef y gallent ragweled y byddai iddo ef ddyfod.” [ Achos- 
wyd hyn trwy fod now yn y Saesneg, yn lle own.] 


Ne —— ue — — — — a — ——_ 


3. BAYÌS, ARGRAFFYDD, MERTHYR-TYDUFIL. 











